■ 




I 




I 



SAFN 



TIL 



SOGU ISLANDS OG ISLENZKRA 

BÓKMENNTA 



AÐ FORNU OG NÝJU 



(iRFIÐ UT 

AF 

HINU ÍSLENZKA BÓKMENNTAFÉLAGI 



SJÖTTA WNDI 



REYKJAVÍK 

PRENTSMIÐJAN GUTENBERG 



1929 



— 1939 



t 




Yfirlit efnisins. 



Bls. 

1. Vínlandsferðirnar. Nokkrar athugasemdir og 
skýringar. Eftir Matthías Þórðarson. Með 
fimm uppdráttum 1 — 59 

~. Um Islendinga sögu Sturlu Þórðarsonar. 

Eftir Pétur Sigurðsson 1—179 

3. Um Islendingasögur. Kailar úr háskólafyrir- 

lestrum. Eftir Björn M. Ólsen 1—128 



VÍNLANDSFERÐIMAR 

NOKKRAR ATHUGASEMDIR OG SKÝRINGAR 

EPTIR. 
MATTHÍAS PÓRÐARSON 

* 

MEÐ FIMM UPPDRÁTTUM 

(SAFN TIL SÖGU ÍSLANDS OG ÍSLENZKRA BÓKMENTA VI. NR. 1] 




REYKJAVlK 

PRENTSMIÐJAN GUTENBERG 

1929 



1231 43 



Efnisyfirlit. 



Heimildarritin bls. 1— 4 

Leifur Eiríksson finnur Vínland — 4— 5 

Landaleit Porsteins Eríkssonar — 6 

Landaleit peirra Porfinns Karlsefnis. Förin til Hellu- 

lands — 7—11 

Fundiö Markland og Bjarney — 11—12 

Förin frá Marklandi. Furðustrandir og Kjalarnes . . — 12 — 17 

Straumfjöröur = HitafjörÖur? — 17—21 

Heimför Pórhalls veiðimanns — 21 — 23 

För Porfinns Karlsefnis frá Straumfiröi í Hóp .... — 23—25 

Hvar var Straumfjöröur? — 25—27 

Hvar var Hóp? — 27—32 

Staöhættir og atburöir í Hópi, jurtir o. fl. þar .... — 32—35 

Skraelingjar í Hópi — 35—42 

Fregnir um fund Vínlands og síöari ferðir þangað. . — 42 — 45 
Leit Porfinns aö Pórhalli veiöimanni. Krossanes. 

Einfætingaland — 45—46 

Brottferð Porfinns úr Straumfiröi, för hans til Græn- 

lands og þaöan til Noregs og heim — 47—49 

ættmenn Þorfinns, tilraun hans til nýlendustofn- 
unar á Vinlandi og um minnismerki hans þar. 

Niöurlagsorö — 49—51 

Nafnaskrá .' — 53—59 



t 



« 

■ 

TJppdrættir. 



Leiö Leifs heppna Eiríkssonar áriö 1000 viö bls. 4— 5 

Cocagne Harbour og Shediac Bay (Straumfjörður?) á — 27 
Lönd umhverfis Lárentíusarflóa og leiöir peirra 

Þorfinns Karsefnis þar viö — 16—17 

LeiÖ þeirra Porfinns Karlsefnis til Vinlands frá 

Grænlandi og þangað aptur á — 33 

Ouelle-á og Ouelle-nes (Krossanes?) - — 46 



• 



"Vínlandsferðirnar. 



Eptir Maíthías Pórðarson. 



Sumarið 1000 gerðust svo markverðir atburðir með 
norrænum þjóðum, að það var sem forsjónin vildi gera 
þeim þau tímamót eptirminnileg um ókomnar aldir. 

Það var snemma sumars, að þeir kvöddust hinzta 
sinni í Niðarósi, ólafur konungur Tryggvason og gestir 
hans þrír: íslenzku höfðingjarnir, Gissur hinn hvíti 
Teitsson og Hjalti Skeggjason, og Leifur Eiríksson frá 
Grænlandi, sonur þjóðhöfðingjans þar, Eiríks hins rauða, 
Þorvaldssonar; var Leifur og Islendingur, en hafði 
dvalið síðari hluta ævi sinnar með föður sínum á Græn- 
landi. Þeir Gissur og Hjalti höfðu bundizt fyrir, að 
kristin trú gengist við á íslandi og Leiíi fal konungur 
að boða trú á Grænlandi. 

Gestirnir ljetu í haf út, en Ólafur konungur hjelt 
nokkru síðar suður til Vindlands og sá ekki Noreg 
framar. Einn hinn eptirminnilegasti atburður í sögu 
hinna þriggja meiri norrænu þjóðanna átti sjer stað, 
er þeir börðust við Svoldur, konungar þeirra allir, og 
ólafur Tryggvason ljet líf sitt. — Og sögulegir urðu þeir 
atburðir einnig, er komu fyrir hina íslenzku vini hans 
og hinn unga höfðingja frá Grænlandi: Þeir Gissur og 
Hjalti höfðu eptir fáar vikur komið þeim lögum á með 
þjóð vorri, sem merkust hafa verið sett hjer og hún 
hefur búið við alt til þessa dags; en Leifur Eiríksson 
hafði áður en sumarið var á enda fundið nýja heims- 
álfu, þar sem likneski hans gnæfir nú við himin. 

1 

/..> ******* 



2 



VÍNLANDSFERÐIRNAR 



Hjer skal nú gerð nokkur grein fyrir frásögnunum 
um þennan síðasta atburð og um þá aðra, er af hon- 
um leiddu. Þær voru skráðar fyrir rjettum 6 öldum af 
Hauki lögmanni Erlendssyni eða fyrir hann í ritsafn 
hans, sem er til enn og kallast Hauksbók. Eitt af rit- 
unum í henni er Eiríks saga rauða, föður Leifs, og í 
þeirri sögu eru þessar frásagnir greinilegastar og sann- 
ast sagðar. Sagan er í þeim hluta Hauksbókar, sem er 
handritið nr. 544 í 4 bl. br. í handritasafni Árna pró- 
fessors Magnússonar í Kaupmannahöfn. En hún finnst 
einnig í öðru skinnhandriti i sama safni, nr. 557 í 4 
bl. br. Er það handrit að minnsta kosti heilli öld yngra 
og óvíst hver gert hefur. Árni fjekk það frá meistara 
Jóni byskupi Vídalín og mun það lengi hafa verið eign 
Skálholtskirkju. Ekki er sagan alveg eins í báðum hand- 
ritunum. Af hinu siðar-nefnda má sjá, að Haukur lög- 
maður hefur aukið við smáköflum í uppskript sína, en 
af henni má aptur sjá, að orðalagi sögunnar, svo sem 
það er í Skálholts-bók, hefur verið vikið við svo mjög, 
að fæstar setningar eru eins í báðum handritunum. 
Verður það ljóst við samanburð, að sagan er frumlegri 
og betur sögð svo sem hún er í bók Hauks, og svo 
hefur dr. Finnur prófessor Jónsson litið á. 1 ) 

Sagan hefur sennilega verið samin all-Iöngu áður 
en Haukur lögmaður gerði bók sína. Af því að Brand- 
ur byskup Sæmundarson á Hólum er í lok sögunnar 
nefndur hinn fyrri, er svo að sjá, að sagan sje rituð 
eptir að Brandur byskup hinn síðari, Jónsson, hafði 
setið að stóli, 1263—64. En hjer kann að vera um síð- 
ari viðauka að ræða, eins og Finnur Jónsson hefur 
bent á. Hann álítur, að sagan hafi verið skráð í fyrstu 
um 1200 eða á fyrsta fjórðungi 13. aldar, en aukin og 
breytt nokkru siðar, á síðasta fjórðungi aldarinnar.*) 
Dr. Gustav prófessor Storm, sem gert hefur beztu út- 



1) Sjá inng. aö útg. hans aö Hauksbók, bls. LXXXIII— IV, 
og Litt. hist. II., 646—47. 

2) Litt. hist. II., 647-48. 



VÍNLANDSFERÐIRNAR 



3 



gáfu sögunnar 1 ) og ritað hafði skömmu áður ágæta 
ritgjörð um alt þetta mál, 2 ) álítur að sagan sje samin 
á Snæfellsnesi. Víst hefir höfundurinn verið kunnugur 
þar og ekki þætti mjer ólíklega til getið, að sagan muni 
að sumu leyti runnin undan rifjum þeirra Staðarmanna, 
í fyrstu Ara prests hins fróða Þorgilssonar og síðar að 
nokkru leyti Sturlu lögmanns Þórðarsonar, En í klaustr- 
inu að Helgafelli voru einnig þeir menn, sem vel er 
trúandi til að hafa ritað sögur á 1. fjórðungi 13. aldar, 
svo sem þeir ábótarnir þar, t. d. Ketill Hermundarson 
og Hallur Gissurarson. — Af sögunni sjálfri má sjá eða 
ætla, að flest í henni sje eptir sögusögn þeirra Guðríðar 
og Þorfinns sjálfra; mun það rjett, sem stendur í nið- 
urlagi Grænlendingaþáttar: »Hefir Karlsefni gerst sagt 
allra manna atburði um farar þessar allar«. — Pó 
munu frásagnir Þorfinns Karlsefnis ekki rjettast hermdar 
í því riti, og skal nú vikið nokkuð að þvi. 

Þess verður þá að geta, að miklar frásagnir, líks 
efnis og í Eiríks sögu rauða, eru ofnar inn í Ólafs sögu 
Tryggvasonar, einkum þá sem rituð hefur verið af Jóni 
presti Þórðarsyni um 1387 í hina alkunnu Flateyjar- 
bók. 8 ) Þessi innskot í söguna, sem mynda heild fyrir 
sig, eru á tveim stöðum og nefnast þar Þáttur Eiríks 
rauða og Grænlendingaþáttur. 4 ) Svo virðist sem þeir 
stafi að mörgu leyti frá hinni upprunalegu Eiríks-sögu, 
skráðri eða öllu heldur óskráðri; en berlegt er, að sagn- 
irnar hafa færst mjög úr lagi, orðið auknar og ýktar, 
og það á harla ósennilegan hátt. Er helzt ekki einu 
orði trúandi í þáttunum, komi það í mótsögn við sög- 
una, en vert er þó, að hafa nokkra hliðsjón af þeim. 



1) Eiríks saga rauöa og Flatobogens Grænlendingaþáttr m. 
m., Kh. 1891; útg. af Samf. til Udgiv. af gl. nord. Litteratur. 

2) í Aarb. f. nord. Oldkh. og Hist. 1887, 293-372. 

3) Sbr. útgáfuna, Christiania 1860, I, 429—32 og 539—49. 

4) Sennilega hafa þeir áöur myndaö eina heild, eins og 

Gustav Storm o. fl. álíta; hann og aörir kalla pá einu nafni 

Grænlendingaþátt. Stundum hafa þeir veriö nefndir Eiríks saga 
rauöa. 



4 VÍNLANDSFERÐIRNAR 

Gustav Storm hefur geíið þá út með Eiríks-sögu (bls. 
51—74) og hafa þeir báðir, hann og Finnur Jónsson, 
dæmt rjettilega um þá og fordæmt þá með fullum 
rökum. 1 ) 



Frásögnin um heimför Leifs og landafundi er í 
Hauksbók á þessa leið: »Lætr Leifr í haf ok er lengi 
úti ok hitti á lönd þau, er hann vissi áðr enga von til. 
Voru þar hveitiakrar sjálfsánir ok vínviðr vaxinn. Þar 
voru þau tré, er mösurr heita, og höfðu þeir af þessu 
öllu nokkur merki, sum trje svo mikil, at í hús voru 
lögð. Leifr fann menn á skipsflaki ok flutti heim með 
sér. Sýndi hann með þvi hina mestu stórmennsku ok 
drengskap sem mörgu öðru, er hann kom kristni á 
Iandit, ok var jafnan síðan kall&ðr Leifr hinn heppni. 
Leifr tók land í Eiríksfirði og fór heim siðan í Bratta- 
hlíð. Tóku þar allir menn vel við honumcc. 

Það er svo að sjá af sögunni, að Leifur hafi ætlað 
að fara skemmstu og beinustu leið milli Noregs og Græn- 
lands (Eystribygðar), bæði austur, sumarið áður, og 
austan. Gustav Storm áleit, 2 ) að Leifur hafi verið hinn 
fyrsti, er ætlaði að fara þessa beinu leið, og af því hafi 
svo farið fyrir honum, sem segir áður í sögunni um 
ferð hans austur, að hann varð sæhafa til Suðureyja. 
Þær eru nokkuð suður-úr beinni leið, ef haldið er 
frá suðurodda Grænlands til Niðaróss. Síðar var jafnan 
siglt á milli Hjaltlands og Færeyja, 8 ) og þá leið mun 
Leifur hafa ætlað að fara, en veður hrakið hann af 
þeirri stefnu. 

Síðan frásagnirnar í Eiríks-sögu um þennan landa- 
fund Leifs urðu mönnum heyrinkunnar á síðari öldum, 
af ritum þeirra Arngríms prests lærða, Jónssonar,*) og 

1) Aarb. f. nord. Oldkh. og Hist. 1887, 305—13, og 1915, 
205—221. 

2) Aarb. f. nord. Oldkh. og Hist. 1887, 313. 

3) Sbr. Landnámabók, 2. kap. 

4) Grronlandia edur Grænlands saga o. s. frv., Skálh. 1688. 




s he Ppna. 



VÍNLANDSFERÐIRNAR 5 

* ■ 

Þormóðs sagnaritara Torfasonar, 1 ) hafa menn ritað og 
rætt mikið um það, hvar Leif hafi raunar borið að 
landi, þar er hann fann þær jurtategundir, sem skýrt 
er frá. Hefur mönnum komið saman um, að það hljóti 
að hafa verið á austurströnd Norður-Ameríku, ekki 
norðar en vínviður hefur fundizt vaxa þar óræktaður, 
það er sunnan-við Nýju-Brúnsvik, og varla hafi Leifur 
komið sunnar að landi, álíta menn, en til Maríulands. 
Mestar virðast líkurnar til, að hann haíi hitt fyrir sjer 
Nýja-England, sem nú heitir svo; er það norðaustur- 
hornið á Bandaríkjunum og eru nú á því 6 smáríki 
með hjer um bil 6*/2 milljón ibúa. Langstærsta borgin 
er Boston, með 750 þúsundum íbúa. Þar var Leifi reist 
minnismerki árið 1887. 

Það segir beinlínis i sögunni, að Leifur hitti á fleiri 
lönd en eitt. Má gera ráð fyrir, að hann hafi sjeð Nýja- 
Skotland og jafnvel Nýfundna-land, er hann hjelt undan 
veðrinu. Það hefur að líkindum verið norðan- og síðan 
austan-stormur, og hefur skipið komizt úr stórsjó þá 
fyrst er það var komið suðvestur-fyrir Nýja-Skotland í 
hlje. Úr því hafa þeir Leifur farið að sjá til Nýja-Eng- 
lands framundan á stjórn og leitað þar að landi. Ekki 
segir af landslagi og verður því ektd unnt að ákveða 
staðinn, þar sem þeir gengu á land, af öðru en sjálf- 
sánu hveitiökrunum, vínviðnum og mösurtrjánum, er 
uxu þar. Allar þessar vaxtartegundir hafa verið algengar 
í Nýja-Englandi. 

■ 

— Er Leifur hjell áfram ferð sinni og fór heim til 
Eystribygðar, hefur hann sennilega farið svo nærri 
fram með Nýja-Skotlandi, að hann hefur jafnan haft 
landsýn. Síðan hefur Nýfundna-land orðið fyrir og 
ætla jeg að hann hafi fremur siglt hafsmegin við það, 
þar sem hann vissi að leiðin lá opin, heldur en farið 
inn um Cabot-sund, siglt þeim megin og norður um 
Fagureyjarsund. 



1) Historia Vinlandiæ antiqvæ etc, Havniæ 1705, og Groen- 
landia antiqva etc, Havniæ 1706. 



■ 



6 



VÍNLANDSFERÐIRNAR 



Eins og nærri má geta, hefur þessi landafundur 
Leifs vakið hina mestu athygli, fyrst og fremst á Græn- 
landi; enda brugðu þeir feðgar í Brattahlíð við, þegar 
næsta sumar, árið 1001, Þorsteinn, bróðir Leifs, og 
Eiríkur, faðir þeirra, og vildu leita hins nýfundna lands. 
Segir svo frá för þeirra í Eiríks-sögu í Hauksbók: 
»Síðan sigldu þeir út úr Eiríksíirði með gleði mikilli; 
þótti þeim allvænt sitt efni. Þá velkti úti lengi í hafi 
ok komu þeir ekki á þær slóðir, sem þeir vildu. Þeir 
komu í sýn við ísland ok svo höfðu þeir fugl af Irlandi. 
Rak þá skip þeirra um haf innan. Fóru þeir aptr um 
haustit ok váru allmjök væstir ok þrekaðir. Koma við 
vetr sjálfan á Eiriksfjörð. Þá mælti Eirikr: »Kátari 
sigldu vér í sumar út úr firðinum en nú eru vér ok 
eru þó enn mörg góð at«. — Eiríkur hafði lengi verið 
tregur til ferðarinnar. 

Svo segir í sögunni, að þeir Eiríkur hafi farið í 
þessa för á skipi, sem Þorbjörn Vífilsson frá Laugar- 
brekku á Snæfellsnesi hafði keypt í Hraunhafnarósi 
(Búðaósi) sumarið áður og flutt sig þá á búferlum til 
Grænlands. Hafa þeir því ekki haft skip Leifs, og ekki 
er þess getið, að hann ætti neinn þátt í þessari ferð. 
Bendir það helzt til þess, að hann hafi verið farinn 
áður á skipi sínu til Noregs. Eru líkur til að hann hafi 
ekki verið heima næstu sumur. Hann kemur ekki 
framar við Eiríks-sögu. Hann lifði þó um 20 ár enn, 
dó um 1020 og mun þá hafa verið um fimtugt. — En 
það mun verða að telja líklegast, að meðal þeirra tutt- 
ugu manna, sem ráðnir voru til ferðarinnar með þeim 
feðgum, hafi verið til leiðsagnar einhverir af skipverjum 
Leifs frá ferð hans sumarið áður, þótt ekki tækist betur 
til en raun varð á. Helzt mun mega gera ráð fyrir, að 
þeir Eiríkur og Þorsteinn hafi tekið of austlæga stefnu 
þegar. Vafalaust hefur það þó verið einna helzt að kenna 
óhagstæðum vindum, að þeir bárust svo langt norð- 
austur á bóginn, að þeir komu í sýn við Island, og 
síðan svo langt til suðausturs, að þeir höfðu »fugl af 
lrlandi«. 



VÍNLANDSFERÐIRNAR 



7 



Þegar Þorsteinn kom heim aptur, kvæntist hann 
Guðríði, einkadóttur Þorbjarnar frá Laugarbrekku. — 
Fóru þau um haustið norður til bús, sem Þorsteinn 
átti í Lýsufirði í Vestribygð og settust þar að. En er 
lítið var af vetri, kom sótt upp á bæ þeirra og dó Þor- 
steinn úr sóttinni. Fór Guðríður þá aptur í Brattahlíð 
og litlu síðar andaðist einnig Þorbjörn, faðir hennar. 

Næsta sumar, 1002, varð ekkert úr landaleit frá 
Grænlandi. En um haustið komu þangað tvö skip frá 
Islandi. Annað átti Þoríinnur karlsefni Þórðarson, norð- 
lenzkur farmaður, af ágætri ætt í Skagafirði, og með 
honum var Snorri Þorbrandsson úr Álptafirði, sem 
kunnur er af Eyrbyggja-sögu; en hitt áttu þeir Bjarni 
Grímúlfsson, breiðfirzkur að ætt, og Þórhallur Gamla- 
son, austfirzkur maður. Eiríkur bauð báðum þessum 
skipshöfnum veturvist hjá sjer í Brattahlíð og gekk 
Þorfinnur að eiga Guðríði, tengdadóttur hans, skömmu 
eptir jólin. Víkur nú sögunni algerlega að þeim Þor- 
finni (7.— 14. kap.) og af því hefur hún öll stundum 
verið kennd við hann á síðari öldum, enda er hún öllu 
fremur um hann og konu hans en Eirík og þá feðga; 
1., 3., 4. og 6. kap. eru saga Guðríðar, 7. — 14. kap. eru 
saga Þorfinns, og 1. kap. kemur einnig sögu hans mest 
við, því að hann er um forfeður hans, tekinn úr Land- 
námabók; en höfundinum hefur láðst að skeyta efnið 
í 1. og 7. kap. saman. — Þeir Þorfinnur og Snorri, 
Bjarni og Þórhallur fóru allir um vorið 1003 á skipum 
sinum að leita hins nýja lands, og með þeim fór á 
skipi Þorbjarnar margt fólk frá Grænlandi. 1 upphafi 
frásagnarinnar um þessa landaleit þeirra Þorfinns er 
landið nýja nefnt Vínland (et góða) og ferðin Vínlands- 
ferð. Hvorki í frásögninni um landafund Leifs nje hinni, 
um landaleit þeirra Þorsteins og Eiríks, er viðhaft neitt 
nafn á landinu. Er svo að sjá af sögunni, að Leifur 
hafi ekki gefið þvi nafn er hann fann það, heldur hafi 
landið hlotið þetta nafn, Vínland, heima á Grænlandi 
síðar, er mönnum varð tíðrætt um það. — Hvort það 



8 VÍNLANDSFERÐIRNAR 



hafi þá þegar eða ekki fyr en síðar verið nefnt af sum- 
um Vínland hið góða, það er öldungis óvíst. 

Til þess að einskis verulegs missi i, verður bezt 
að taka hjer upp orðrjett kafla úr frásögninní um þessa 
Vínlands-ferð, svo sem hún er i Hauksbók, og gera at- 
hugasemdir við hvern þeirra fyrir sig. 

y>t Brattahlíð hófust miklar umræður, at menn 
skyldu leita Vínlands ens góða, ok var sagt, at þangat 
mundi vera at vitja góðra landskosta; ok þar kom, at 
Karlsefni ok Snorri bjoggu skip sitt, at leita landsins 
um várit. Með þeim fór ok sá maðr, er Bjarni hét, ok 
annarr Þórhallr, er íyrr eru nefndir, með sínu skipi. 
Maðr hét Þorvarðr; hann átti Freydísi, dóttur Eiríks, 
laungetna. Hann fór ok með þeim, ok Þórhallr, er 
kallaðr var veiðimaðr. Hann hafði lengi verit með Ei- 
ríki, veiðimaðr hans um sumrum, en bryti um vetrum. 
Hann var mikill maðr ok sterkr, ok svartr ok þursligr, 
hljóðlyndr ok illorðr, þat er hann mælti, ok eggjaði 
jafnan Eirík ens verra. Hann var illa kristinn. Hánum 
var viða kunnigt í úbygðum. Hann var á skipi með 
> Þorvarði ok Þorvaldi. Þeir höfðu þat skip, er Þorbjörn 

hafði út haft. Þeir höfðu alls .xl. manna ok x. er þeir 
sigldu til Vestri-bygðar ok þaðan til Bjarneyjar. Þaðan 
sigldu þeir .ij. dægr í suðr. Þá sá þeir land ok skutu 
báti ok könnuðu landit ok fundu þar hellur stórar ok 
margar .xij. álna víðar. Fjöldi var þar melrakka. Þeir 
gáfu þar nafn ok kölluðu Helluland. Þaðan sigldu þeir 
,ij. dægr, ok brá til landsuðrs úr suðri, ok fundu land 
skógvaxit ok mörg dýr á. Ey lá þar undan í landsuðr. 
Þar drápu þeir einn björn og kölluðu þar síðan Bjarney, 
en landit Markland. Þaðan sigldu þeir suðr með land- 
inu langa stund ok komu at nesi einu. Lá landit á 
stjórn. Váru þar strandir langar og sandar. Þeir reru 
til lands ok fundu þar á nesinu kjöl af skipi ok köll- 
uðu Kjalarnes. Þeir kölluðu ok strandirnar Furðu- 
strandir, þvi at langt var með at sigla. Þá gerðist landit 



VÍNLANDSFERÐIRNAR 



9 



vágskorit. !) Peir sigldu inn á fjörð einn. Þar 

lá ein ey fyri utan. Þar um váru straumar miklir; því 
kölluðu þeir hana Straumey. Svá var mörg æðr í eynni, 
at varla mátti. ganga fyri eggjum. Þeir kölluðu þar 
Straumfjörð. Þeir báru þar farm af skipum sínum ok 
bjoggust þar um. Þeir höfðu með sér alls konar fénað. 
Þar var fagrt landsleg. Þeir gáðu einkis, utan at kanna 
landit. Þeir váru þar um vetrinn ok var ekki fyri unnit 
um sumarit; tókust af veiðarnar ok gerðist ilt til matar. 

a ) (Þeir) skutu sínu máli til guðs. Batnaði þá 

veðrátta ok gaf þeim útróðra ok skorti þá siðan eigi 
föng, þvi at þá var dýraveiðr á landinu, en eggver í 
eynni, en fiski úr sjónum«. 

Það er svo að sjá af þessari frásögn, að ferðin hafi 
verið farin beinlínis sem landnámsferð til hins nýja 
lands. Því fara menn svo margir saman, konur og 
karlar, eitt hundrað, þ. e. stórt eða tólfrætt hundrað, 
og fjórir tigir, alls 160, 3 ) og hafa búfje með sjer. 

Þess er ekki getið, hvers vegna þeir Þorfinnur hafi 
farið fyrst norður til Vestri-bygðar, en þeir, sem um 
þetta hafa ritað, hafa talið það standa í sambandi við 
búseign Þorsteins Eiríkssonar og Guðríðar norður þar. 
Hitt hefur einnig verið bent á, að þeir Þorfinnur hafi 
fremur viljað leggja þaðan út, til þess að geta stefnt 
öllu vestar í norðanvindi en með því að leggja á haf 
út frá Eystri-bygð. 4 ) óvist er talið af sumum, hvar 
Bjarney sú er, sem þeir Þorfinnur sigldu til frá Vestri- 
bygð. Að vísu segir í gamalli landlýsingu af Grænlandi, 
að Bjarney sje níu daga róður (norður) frá Lýsufirði 



1) Hjer er slept úr smákafla (um Haka og Hekju), sem varla 
er upprunalegur í þessu sambaudi; verður vikiö aö honum síöar. 

2) Hjer er slept frásögn um Þórhall veiöimann og hval 
ókendan, sem rak aö landi. 

3) Sbr. afjórir tigii manna annars hundraös í AM. 557, 4to. 
Talan 140 stendur í flestum ritgeröum um þetta, nema ritgerö 
Finns Jónssonar í Aarb. f. nord. Oldkh. og Hist. 1915, bls. 209. 

4 ) Sbr. H. P. Steensby, Norsemen's route from Greenland 
to Wineland í Meddelelser om Grönland, LVI, 162—63. 



10 



VÍNLANDSFERÐIRNAR 



og að umhverfis hana sje 12 daga róður. Hafa menn 
þózt sjá af þessu, að sú Bjarney hljóti að vera eyjan 
Disco, er nú nefnist svo, en þykir ólíklegt, að þeir Þor- 
finnur haíi farið þangað. Raunar er það nokkuð ólík- 
legt, en þó virðist mjer varla geta verið átt við aðra 
ey en þá, er alkunn er með þessu nafni, Annað mál 
er það, að hjer kynni að vera um ranghermi að ræða 
í sögunni. Það sýnist þó ekki líklegt heldur, enda kunna 
að hafa legið einhverjar þær ástæður til ferðar leiðang- 
ursmanna til Bjarneyjar, sem sögumanni og nútíma- 
mönnum eru ókunnar. 1 ) 

Þar sem segir, að þeir Þorfinnur hafi hitt fyrir sjer 
Helluland, er þeir nefndu svo, eptir tveggja daga sigling 
suður lrá Bjarney, þá er það sýnilega rangt. Jafnvel 
þótt Bjarney hafi verið úti fyrir Lýsufirði, eins og Gustav 
Storm áleit,') og þeir Þorfinnur hafi ekki siglt »í suður«, 
heldur í útsuður, skemmstu leið til næsta lands, er þá 
hlaut að verða fyrir þeim, er sú vegarlengd meiri en 
svo, að þeir hafi getað siglt hana á »2 dægruma, og 
jafnvel þótt ».ij. dægr« merki hjer tvo heila sólarhringa, 
svo sem það mun raunar gera. 8 ) Finnur Jónsson álít- 
ur, 4 ) að hjer sje um ritvillu að ræða, skrifarinn hafi ef 
til vill lesið og skrifað .ii. í st. f. .u. (þ. e. .v., 5) og er 
það sennilegra, því að hjer er að minnsta kosti um 
álika vegarlengd að ræða og er skemmsta leið á milli ís- 
lands og Noregs. En mjer þykir eins líklegt, að hjer 
kunni að vera um annars konar ritvillu að ræða, 
sprottna af því, að skrifarinn hafi hjer farið setninga- 
vilt, litið á samhljóða setninguna % sem kemur rjett á 
eptir, og skrifað hana í stað hinnar fyrri, eða tekið töl- 
una úr henni. 

Allir munu nú vera á einu máli um það, að land 
það, er þeir Þorfinnur fundu fyrst og nefndu Hellu- 

1) Gizka mætti á, aö þeir hafi vitaö gnægtir matfanga í 
Bjarney og fariö þangað til aö birgja sig aö vistum. 

2) Eir. s. rauöa 31, nm. 

3) Grönlands hist. Mindesmærker, I., 162—63. 

4) (Norsk) Hist. Tidsskr., V., 1, 133. 



VÍNLANDSFERÐIRNAR H 



land, hljóti að vera norðausturströndin á Labrador, 
eða rjettara sagt einhvers staðar á henni. Enginn hefur, 
svo mjer sje kunnugt, bent á staðinn eptir sögunni, 
auðkendan af hinum mörgu og stóru héllum. En al- 
kunnugt er, að mikið er um melrakka þar um slóðir 
enn í dag. 1 ) 

Frásögnina um ferð Þorfinns til Marklands hafa 
ekki allir skilið á einn veg. Gustav Storm leit isvo á, 2 ) 
að orðin »ok brá til landsuðrs úr suðri« bentu ótvírætt 
til þess, að þeir Þorfinnur hefðu haldið yfir til Ný- 
fundna-lands, því að það sje einmitt í landsuður frá 
austurhluta Labradors. En hjer er aðgætandi, að átt er 
við, að þeir Þorfinnur hafi siglt þaðan, sem þeir komu 
fyrst að Labrador og nefndu Helluland, nokkru meira 
til austuráttar en áður. Það hljóta þeir sýnilega að hafa 
gert, því að svo er stefnan á norðausturströnd Labra- 
dors. Storm áleit, að Nýfundna-land sje Markland og 
það er í sjálfu sjer ekki ólíklegt, en lýsingin á fram- 
haldi ferðarinnar bendir þó fremur á, að Markland sje 
austasti hlutinn á Labrador, svo sem H. P. Steensby 
prófessor bjelt fram í ritgerð, er hann skrifaði 1917 
um ferð þeirra Þorfinns. 3 ) Lýsingin á Marklandi er 
heldur fáorð i sögunni, en það sem hún nær, getur 
hún vel átt við austasta hlutann á Labrador, því að 
þar kvað vera skógar miklir, einkum er nokkuð dregur 
frá sjó. í Grænlendingaþætti er nokkru fyllri lýsing á 
Marklandi: »Þat land var skógi vaxit ok sandar hvítir 
víða þar sem þeir fóru ok ósæbratt«. Þessi lýsing kvað 
ekki eiga síður við suðausturhlutann á Labrador. Innan- 
við Fagreyjarsund (Strait of Belle Isle) er nefndur 



1) Sjá Aarb. f. nord. Oldkh. og Hist. 1887, bls. 335. 

2) Aarb. f. nord. Oldkh. og Hist. 1887, bls. 332. 

3) Meddelelser om Grönland, LVI., getiö hjer áöur ura á 
bls. 9. — Hjer hefur slæöst inn undarleg villa hjá Steensby 
(south-west á bls. 164 og 165, fyrir south-east), en hún raskar 
Þó ekki verulega rjettri rökfærslu. 



12 



VÍNLANDSFERÐIRNAR 



Hvíti-sandur (Blanc Sablon), því að strandlengjan er 
þar hvít að sjá í sólskini. 1 ) 

Steensby áleit að sú Bjarney, er lá í landsuður 
undan Marklandi, sé táin á Norðurskaga á Nýfundna- 
landi. Tel jeg það ekki sjálfsagt, því að hjer getur 
sennilega verið um Fagurey (Belle Isle) að ræða; hún 
liggur þar um 15 km. norður-undan landi. Við hana 
er kent sundið milli Nýfundna-lands og meginlandsins. 
Áleif Steensby að þeir Þoríinnur hafi farið meðfram 
landi og þannig inn í sundið. Venjulega kvað þar vera 
þokusamt og þykir mjer óvíst, að þeir hafi orðið Ný- 
fundna-lands varir, en hins vegar ósennilegt, að þeir 
hafi álitið það ey, hafi þeir gengið þar á land og unnið 
bjarndýrið. Frásögnin um það bendir fremur á Fagurey. 

Þá kemur frásögnin um ferðina frá Marklandi. 
Hún er dálítið óljóst orðuð, sjerstaklega með tilliti til 
Kjalarness, hvar það sje, en það er þó bert, að þeir 
sigldu langa stund með landi, sem lá á stjórn, og að 
þar voru strandir langar og sandar. 

Ætla mætti að þessar Furðustrandir væru endur- 
fundnar fyrir löngu, svo einkennilegar sem þær hljóta 
að vera eptir lýsingunni. Gustav Storm o. fl. hafa þá 
einnig þózt geta bent á þær. En hjer þykir mjer Steens- 
by hafa tekið af skarið svo, að fullu ljósi er varpað 
yfir Furðustrandir. Hann sýndi fram á með skýrum 
rökum, að Furðustrandir eru suðurströndin á Labra- 
dor, einkum strandlengja sú, sem er nokkurn veginn 
bein frá austri til vesturs, milli Whittle-ness og Eyjanna 
sjö. Eptir þeim uppdrætti, sem jeg hef fyrir mjer, eru 



1) Hefur Halldór Hermannsson prófessor bent á petta ný- 
lega í sraágrein um Vínlandsferöirnar (The Wineland voyages) 
í The Geographical review, Vol. XVII, No. 1, bls. 107—14. — Áöur 
haföi Halldór ritaö allmikla grein um Vínlandsferöirnar í Tíma- 
rit Pjóðræknisfjelags íslendinga, I. ár, bls. 25—52. Gerir hann 
þar fyrst grein fyrir hinum fornu frásögnum um feröirnar og 
síöan frá ritgeröum og skýringum ýmsra manna, sem skrifaö 
hafa um þetta efni. — í íslendinga-sögu Boga Th. Melsteös, II., 
274—290, er kafli um Vínlandsferöirnar. 



VÍNLA.NDSFERÐIRNAR 



13 



þessar strandir um 440 km. að lengd, eða álika vegur 
og austan-frá Horni að Reykjanesi. Þarna, á þessum 
sann-nefndu furðuströndum á Labrador, er landið alt 
svo lágt, að örðugt er að greina af sjó, jafnvel úr fárra 
km. fjarlægð, nokkurn einn stað frá öðrum á landi, 
eptir því sem segir í leiðarvísinum um þessar slóðir. 
Þarna eru öræfi eia, eins og komist er að orði í sög- 
unni í handr. AM. 557, 4to, hafnleysur einar. Þarna 
eru astrandir langar ok sandar«, strandlengjan skiptist 
af smávikum og smánesjum. Falla þarna margar ár til 
sjávar og hafa borið fram sand, ' svo að þar verða við 
strendurnar miklir og margir sandar. Er í mörg- 
um þeirra töluvert af seguljárni og aðallega þess 
vegna eru nokkrar mannavistir hjer og þar á þessum 
eyðiströndum. Það kemur að sönnu illa heim við frá- 
sögnina um ferðina frá Marklandi, að þessar furðu- 
strandir eru aðallega í beinni stefnu frá austri til vest- 
urs. En þótt sagt sje, að þeir hafi siglt suður með land- 
inu langa stund, þá er það samt ekki svo mjög fjarri 
lagi. Alt norðan-frá Fagurey (Bjarney?) og suður-að 
Whittle-nesi hafa þeir hlotið að sigla í úlsuður og er 
sú leið upp undir 330 km. En þess má sjá mörg dæmi, 
að fornmenn tilgreindu ekki nje miðuðu áttir svo ná- 
kvæmlega sem menn gera nú, einkum á sjóferðum. 

Halldór Hermannsson álítur, 1 ) að Leifur Eiríksson 
hafi farið norður um Lárentíusar-flóann er hann fór 
heim til Grænlands frá Vínlandi, og að hann hafi þá 
siglt út um sundið hjá Fagurey; einhverir af skipverj- 
um Leifs hafi verið með þeim Þorfinni og því hafi 
þeir farið þar um. — Mjer þykir líklegt, að Leifur hefði 
jafnan orðið var við að hann hafði Nýfundna-land á 
stjórn, hefði hann farið þar norður-um, og að þá hefðu 
þeir menn hans, sem með Þorfinni kunna að hafa 
verið, — og sennilega hafa þeir verið einhverir — , leitað 
þar suður fram með Nýfundna-landi aptur, haft það á 
bakborða. — Jeg ætla, eins og jeg tók fram áður, að 



1) I grein sinni »The Wineland voyages«, bls. 108—109. 



14 



VÍNLANDSFERÐIRNAR 



Leifur hafi haft Nýja-Skotland og Nýfundna-land á 
bakborða, er hann fór heim frá Vínlandi; f þvi kann 
að hafa legið nokkur ástæða til, að þeir Þorfinnur fara 
suðvestur og vestur fram með Labrador (Marklandi og 
Furðuströndum), með landi á stjórn. Heimleið Leifs 
kann á þann hátt að hafa haft áhrif á suðurleið þeirra 
Þorfinns, eins og Halldór Hermannsson ætlar. Stefn- 
urnar voru líka dálítið svipaðar; þeir Þorfinnur hafa 
ef til vill haldið að þeir væru nokkurn veginn á sömu 
leið og Leifur hafði farið heim, — unz þeir komast inn 
í Lárentíusarfjörðinn, þá sjá þeir, að þeir hafa ekki 
opið haf á bakborða þar inneptir. 

En hvar er Kjalarnes? Eins og frásögnin er orðuð 
hjer í sögunni, verður það ekki ljóslega sjeð. Helzt 
virðist eiga að skilja hana svo sem þeir Þorfinnur hafi 
verið komnir framhjá eða sigldir út frá Furðuströnd- 
um, er þeir reru til lands á Kjalarnesi, og að landið 
hafi þá verið farið að gerast vogskorið. Kemur meining 
málsins betur í ljós, ef setningunum í frásögninni er 
skipað svo niður: »Þaðan sigldu þeir suður með land- 
inu langa stund. Lá landit á stjórn. Váru þar strandir 
langar ok sandar. Þeir kölluðu strandirnar Furðu- 
strandir, því at langt var með at sigla. (Þeir) komu at 
nesi einu. Þeir reru til lands ok fundu þar á nesinu 
kjöl af skipi ok köllaðu þar Kjalarnes«. — Steensby 
þótti líklegast að Kjalarnes væri Kúanes (Point vaches), 
nes það er verður norðaustan-við mynni árinnar Sa- 
guenay, fremur en Montsnes (Point de Monts), sem er 
yzti oddinn á breiðu nesi, er skagar út í Lárentíusar- 
fjörðinn 220 km. norðaustar, 1 ) við vesturendann á 
Furðuströndum. 1 rauninni er Kúanes ekkert verulegt 
nes, skagar ekkert fram, og það er svo innarlega í Lár- 
entíusarfirðinum, að jeg tel þegar þess vegna næsta 
ólíklegt, að það sje Kjalarnes. Líklegra miklu teldi jeg, 
af þessari frásögn einni, að það sje Montsnes, enda 
þykir mjer næsta ósennilegt, að þeir Þorfinnur hafi 



1) Mælt eptir sama landsuppdrætti og Furöustrandir. 



VÍNLA.NDSFERÐIRNAR 



15 



leitað lengra vestur á bóginn eða lengra inn í Láren- 
tiusarfjörðinn. Hann er hjer ekki breiðari en svo, að 
landið sunnan-við hann, sem er allhátt, blasir við, og 
fjörðurinn, sem jeg kalla svo, er af flestum talinn vera 
mynni Lárentíusarár. En það segir ekki berum orðum 
í þessari frásögn, að þeir Þorfinnur haíi verið komnir 
vestur fyrir allar Furðustrandir, er þeir reru til lands 
á Kjalarnesi. Og af frásögninni um ferð Þórhalls veiði- 
manns, er hann hjelt heimleiðis, virðist jafnvel mega 
ráða það, að Kjalarnes hafi ekki verið beinlínis vestan- 
við Furðustrandir. Þar segir nefnilega svo: 1 ) »Síðan 
sigldu þeir norður fyrir Furðustrandir ok Kjalarnes ok 
vildu beita vestr fyrk. Af þessari frásögn einni útaf 
fyrir sig þætti mjer jafnvel líklegra, að Kjalarnes sje 
annaðhvort Natashkwan-nes eða Whittle-nes. En hjer 
kemur til greina þriðja frásögnin, sem bendir til hvar 
Kjalarnes sje. Hún er litlu aptar í sögunni 2 ) og er 
þannig: »Karlsefni fór þá einu skipi at leita Þórhalls 
veiðimanns, en annat liðit var eptir ok fóru þeir norðr 
fyri Kjalarnes ok berr þá fyri vestan fram ok var 
landit á bakborða þeim. Þar váru þá eyðimerkr einar 
allt at sjá fyri þeim ok nær hvergi rjóðr í ok er þeir 
höfðu lengi farit, fellur á af landi úr austri ok i vestr. 
Þeir lögðu inn í árósinn ok lágu við hinn syðra bakk- 
ann«. — Síðan segir frá því er Þorvaldr Eiríksson var 
skotinn þarna til bana. Því næst segir svo: »Þeir fóru 
þá í brott ok norðr aptr ok þóttust sjá Einfætingaland. 
Vildu þeir þá eigi hætta liði sínu lengra. Þeir ætluðu 
öll ein fjöll, þau er í Hópi váru ok þessi, er nú fundu 
þeir, ok þat stæðist mjök svá á, ok væri jafnlangt úr 
Straumfirði beggja vegna«. — í bæði skiptin, þegar þeir 
fóru til þess staðar, er þeir kölluðu í Hópi, og þegar 
þeir fóru að leita Þórhalls veiðimanns, lögðu þeir út 
frá Straumfirði. Frásögnin um fyrri ferðina er þannig: 8 ) 



1) Hauksbók, bls. 439. 

2) Efst á bls. 442 í Hauksbók. 

3) Hauksbók, bls. 439. 



16 



VINLANDSFERÐIRNAR 



»Nú er at segja aí Karlsefni, at hann fór suðr fyri 
landit ok Snorri ok Bjarni með sínu folki. Þeir fóru 
lengi ok allt þar til er þeir komu at á einni, er fell af 
landi ofan ok í vatn eitt til sjóvar. Eyrar váru þar 
miklar ok mátti eigi komast i ána utan at háflæðum. 
Þeir Karlsefni sigldu í ósinn ok kölluðu í Hópi«. 

Menn þurfa nú ekki annað en að líta snöggvast á 
landabrjeíið til þess að ganga úr skugga um, að ekki 
er unnt að koma þessum frásögnum og staðgreiningum 
um Straumfjörð, Hóp, Kjalarnes, ána, sem fjell af landi 
ofan úr austri, o. s. frv., heim við þá kenning Steens- 
bys, að Kúanes sje Kjalarnes, — og Hóp hafi verið 
inni hjá Montmagny, sem er innst inni í Lárentíusar- 
firði, hins vegar við hann, svo sem hann áleit og vikið 
skal að síðar. 

Frásagnirnar um þessar ferðir benda til þess, svo 
sem Halldór prófessor Hermannsson hefur sýnt fram 
á, 1 ) að Straumfjörður hafi gengið inn að austanverðu í 
Nýju-Brúnsvík og að Kjalarnes sje Gaspé-nes, yzt á 
Gaspé-skaga. Þegar svo er litið á, verður skiljanlegt, 
hvernig Þorfinnur hefur fyrst siglt suður fyrir land og 
i Hóp, sem hefur hlotið að vera fyrir suðvestan Nýju- 
Brúnsvík, og hvernig hann síðar fer norður fyrir Kjalar- 
nes og hann ber vestan fram, með land á bakborða, 
og hversu það má að nokkru leyti kalla svo, að hann 
fari í bæði skiptin í norður, er hann fer um fyrir norðan 
nesið og skagann, heiman úr Straumfirði og heim þang- 
að aptur. — Að öðru leyti verður þetta athugað síðar. 

Er þeir Þorfinnur höfðu loks komizt fyrir allar 
Furðustrandir, »þá gerðist landit vágskorit«. Innan-við 
Eyjarnar sjö er vogur, en lítið virðist landið hjer á 
stjórn vogskorið, alt inn að Montsnesi. En þegar þangað 
er komið, og raunar fyr í björtu veðri, blasir við landið 
sunnan-við Lárentiusarfjörð, Gaspé-skagi, sem er allhár. 
Þykir mjer sennilegt, svo sem jeg vjek að áður, að þeir 



1) í grein sinni um VínlandsferÖirnar (The Wineland voy- 
ages), þeirri er getiö er áöur. 




Leið Þorfinns K^ se * n * s 



VÍNLANDSFERÐIRNAR 



17 



Þorfinnur hafi ekki viljað halda lengra vestur, inn með 
hinum eyðilegu Furðuströndum, heldur beygt suður-á- 
við fyrir Gaspé-skaga. Á honum austanverðum eru 
Gaspé-vogur og Illa-vík (Mal baie). 

Nú segir í sögunni, að þeir Þorfinnur »heldu skip- 
unum í einn vág«, og síðan kemur sagan um Haka og 
Hekju. Eins og Finnur Jónsson hefur sýnt fram á, 1 ) 
virðist sú saga eiga hjer illa heima, enda líklegra, að 
hún sje tekin í fyrstu úr frásögninni um ferð Leifs og 
skotið hjer inn í. Sagan er líkleg til að vera bygð á 
raunverulegum atburði, einkennileg og er gotl verkefni 
fyrir málara. Engar misfellur sjást á frásögninni um 
ferð Þorfinns og þeirra, þótt þessu innskoti sje slept; 
eptir orðin »þá gerðist landit vágskoritcc kemur þá frá- 
sögnin um Straumfjörð. 

Eins og nærri má geta, hafa komið fram ýmsar 
kenningar um það, hvar Straumfjörður sje. Þareð mjer 
þykir Steensby hafa sýnt fram á það, að Furðustrandir 
sjeu suðurströndin á Labrador, skal jeg ekki fara út í 
kenningar annara, sem álíta að þeir Þorfinnur hafi ekki 
siglt þar inn með landi, heldur farið suður og vestur 
um Nýfundna-land. Steensby ljet í ljósi, 1 ) að Láren- 
tíusarfjörður væri Straumfjörður og Hjeraey væri Straum- 
ey. Enn fremur áleit hann, svo sem hjer var sagt að 
framan, að staður sá, er þeir Þorfinnur fundu síðar og 
nefndu í Hópi, sje innar í firðinum, þar sem nú er 
bærinn Montmagny (St. Thomas) við Suðurá (Riviére 
du Sud); er það nærri því inni í fjarðarbotni, að suð- 
austanverðu, ekki langt fyrir norðaustan borgina Kví- 
bekk, og veit ármynnið (og hópið þar) á móti norðri. 

1 bók, sem G. M. Gathorne-Hardy bókavörður 8 ) 
hefur ritað um Eirikssögu, Grænlendingaþátt og Vín- 
landsferðirnar, mótmælir hann nokkuð kenningum 



1) (Norsk) Hist. Tidsskr., V. R. I. 128; sbr. Aarb. f. nord. 
Oldkh. og Hist. 1915, bls. 210. 

2) Meddelelser om Grönland, LVL, 173—76. 

3) The Norse Discoverers of America. Oxford, 1921. 

2 



18 



VÍNLANDSFERÐIRNAR 



Steensbys í þessu efni, en Gustav Holm hefur sýnt fram 
á, 1 ) að mótmæli Gathorne-Hardys sjeu ekki á góðum 
rökum bygð, og álítur, að kenningar Steensbys megi að 
mestu leyti til sanns vegar færa fyrir þeim mótmælum. 

Orðin »þá gerðist landit vágskorit« benda til, að 
þeir Þorfinnur haíi tekið eptir fleiri vogum en einum 
eða þeim firði einum, er þeir sigldu inn á. En hefðu 
þeir siglt áfram með landi því er lá á stjórn, er þeir 
voru komnir vestur-fyrir Furðustrandir, og haldið inn- 
fyrir Hjeraey, hefðu þeir ekki orðið svo margra voga 
varir á þeirri leið, að þeir hefðu getað talið landið 
vogskorið. 

Um Straumey er það sagt, að hún lægi »þar fyrir 
utan« er þeir sigldu inn á fjörðinn. Kemur þetta illa 
heim við legu Hjeraeyjar í Lárentíusarfirði, því að hún 
er langt inni í íirðinum, varla skemra en 235 km. fyrir 
innan Montsnes, og ekki er hún ein, því að Grænaey 
er litlu utar og Pílagrímseyjar litlu innar, og síðan eru 
margar eyjar enn innar. 

Orðin »þeir sigldu inn á fjörð einn« virðast mjer 
jafnvel benda á, að fjörður sá hafi verið tiltölulega 
breiðari, miðað við lengd hans, en Lárentíusarfjörður 
er. Um hann myndu hafa verið höfð orðin inn í, sjer- 
staklega um svo langa sigling inn eptir honum, svo 
mjóum og löngum sem hann er. 

Enn er það, svo sem bent var á áður, að það er 
ósamrímanlegt við frásagnir þær er á eptir koma, um 
ferðir Þorfinns suður fyrir land og norður fyrir, að 
Lárentíusarfjörður sje Straumfjörður. Að sönnu kemur 
það ekki alls kostar illa heim við frásögnina um ferð 
Þorfinns suður fyrir land, eina út af fyrir sig, nje frá- 
sögnina um ferð Þórhalls veiðimanns, er hann ætlaði 
heim, en það verður engan veginn fyllilega samrímt 
við frásögnina um eptirför Þorfinns eptir Þórhalli. 
Verður vikið að henni enn. 



1) Ritgerö hans er í Meddelelser om Grönland, LIX; sjá 
um þetta atriöi á bls. 31—34. 



VÍNLANDSFERÐIRNAR 



19 



Halldór Hermannsson heldur þvi fram, 1 ) að Straum- 
fjörður sje Hitafjörður (Baie de chaleurs, Chaleur bay), 
sem er sunnan-við Gaspé-skaga og gengur þar inn í 
Nýju-Brúnsvik úr austri. Þar liggur »ein ey fyrir utan«, 
Miscou-ey, eða raunar tvær, hin heitir Shippigan-ey, 
en sú ástæða kynni að hafa verið til þess að hennar hefði 
ekki verið getið, að hún er nærri áföst við hina fyr- 
nefndu. Ef til vill gátu þeir álitið hana nes, því að 
sundið, er slítur hana frá skaganum sunnan-við fjörð- 
inn, er örmjótt. — Tvær eyjar minni (Pokesudi-ey og 
Caraquet-ey) eru innar og þó norðan-við skagann. — 
Um Miscou-ey eru vafalaust straumar miklir, er sjór 
fellur inn og út, því að tíu feta mismunur kvað vera á 
yfirborði sjávar inni í firðinum innst um flóð og fjöru. 
Fuglalíf er sagt mjög mikið í eynni enn í dag, en engirin 
þarf að gera ráð fyrir því, að nú sje á þessum slóðum 
nokkur sú ey, sem svo mörg æður sje í, að varla megi 
þar ganga fyrir eggjum. — 1 Straumfirði »var fagrt 
landsleg«, segir í sögunni. Halldór Hermannsson vitnar 
í lýsing Jacques Cartiers af Hitafirði, en Cartier mun 
hafa komið þangað fyrstur allra Norðurálfu-búa á síð- 
ari öldum og var það í septembermánuði 1534. Lýsing 
hans er á þessa leið: »Hjeraðið að sunnanverðu við 
þennan fjörð er ekki síður gott land en fagurt á að 
horfa, ræktanlegt alt og alþakið engu ófegurri ekrum 
og engjum en getur að líta annars staðar, og sljettar 
eru þær sem stöðupollur; en að norðanverðu er há- 
lent; þar eru fjöll og vaxin hávöxnum viði, margs 
konar, þar á meðal sedrusviði og fallegustu furutrjám, 
svo miklum, að smíða mætti af þeim siglutrje, nægi- 
lega stór í hafskip, er væru 300 smálesta eða stærri. 
Sáum vjer þar hvergi opið rjóður í skógunum, nema 
á tveim stöðum, þar sem lægra var landið, og voru 
þar yndisleg engi og vötnc. Síðan hrósar hann mjög 
loptslagi á þessum slóðum, og jarðargróða, er þarna 
vaxi, villikorni og ýmsum berjategundum; segir hann 

1) í greininni »The Wineland voyages«, bls. 110—112. 



20 



* 3 i 

VÍNLANDSFERÐIRNAR 



landið vafið í rauðum rósum og öðrum ilmandi blóm- 
um, en vötn öll full af laxi. I sambandi við þessa lýs- 
ing Cartiers skal jeg geta þess, að fjörðurinn er á 48. 
stigi norðurbreiddar, þ. e. hjer um bil 1 stigi sunnar en 
Parísarborg. — En vetur kemur í Hitafirði ekki síður 
en segir í sögunni, að komið hafi yfir þá Þorfinn í 
Straumfirði. Og fiskisælt mun vera i Hitafirði enn i dag. 

— Þegar þeir Jacques Cartier komu þangað rúmum 5 
öldum síðar, stunduðu Indíánar mjög fiskveiðar þar. — 
En vfnviður vex ekki óræktaður í grend við Hitafjörð 
nje annars staðar í Nýju-Brúnsvík, og kemur það einnig 
vel heim við söguna, frásagnirnar um frekari landaleit 
Þorfinns og burtför Þórhalls veiðimanns, sem brátt 
skulu athugaðar. 

Skoðun Halldórs Hermannssonar, að Hitafjörður 
sje Straumfjörður, er þannig að ýmsu leyti sennileg. 
Af frásögninni um Straumfjörð í 8. kap. í sögunni og 
af frásögninni í 9. kap. um brottbúnað Þórhalls veiði- 
manns þykir mjer þó liklegra, að Straumfjörður hafi 
ekki verið svo stór sem Hitafjörður er. Aðal-fjörðurinn 
er 136 km. að lengd inn frá Miscou-ey og um 25 km. 
að br., og inn úr honum gengur annar minni, Escu- 
minac-fjörður, sem er um 35 km. langur. — Þar er 
einnig ey, Heron-ey, fyrir utan, innarlega í Hitafirði. 

— Suður- og norður-úr Hitafirði ganga enn fremur 2 
stórir firðir, og enn er hinn fjórði ótalinn, hann er 
utar að sunnanverðu, heitir Caraquet-fjörður og er þar 
eyin samnefnda fyrir utan. Að Hitafjörður sje Straum- 
fjörður verður ekki heldur samrímt við það hvort 
tveggja, þá skoðun, að Gaspé-nes sje Kjalarnes, og frá- 
sögnina í 12. kap. sögunnar um eptirför Þorfinns eptir 
Þórhalli veiðimanni. Verður vikið að þessu síðar. — 
Skiptir mestu, að ekkert í frásögnunum mælir á móti 
því, að Straumfjörður hafi gengið inn að austanverðu í 
Nýju-Brúnsvík. 

Þeir Þorfinnur hafa orðið þess fullvísir, að þeir 
voru ekki komnir þangað sem Leifur Eiríksson hafði 
farið, þeir höfðu ekki fundið vínvið vaxinn, sönnun 



VÍNLANDSFERÐLRNAR 



21 



fyrir, að þeir væru komnir til Vínlands. Er þeir könn- 
uðu landið um sumarið (1003), hafa þeir sjeð Láren- 
tíusarfjörðinn ofan-af Gaspé-skaganum, einkum hafi 
Straumfjörður verið Hitafjörður, en ekki hafa þeir sjeð 
. fyrir botninn á Lárentíusarfirði. Enn fremur mun mega 
gera ráð fyrir, að þeir hafi komizt að raun um, að 
Straumfjörður gekk ekki inn frá úthafinu sjálfu, heldur 
sjerstökum flóa (Lárentíusarflóanum), og að eyjar eða 
skagi var á milli. Ekki er ólíklegt, að þeir hafi orðið 
varir við Kumbarafjörð (Cumberland basin), suðvestan- 
við Grænafjörð (Baie verte), því að milli þeirra er til- 
tölulega mjótt eiði, 25 km. að breidd. 

Um vorið 1004 lögðu þeir Þorfinnur upp og í annan 
stað Þórhallur veiðimaður, að leita Vínlands. Hefst frá- 
sagan þannig: »Svá er sagt, at Þórhallr vill fara norðr 
fyrir Furðustrandir, at leita Vínlands, en Karlsefni vill 
fara suðr fyri landit«. 

Það er nú harla óliklegt, að hjer sje alls kostar 
rjett að orði komist um fyrirætlan Þórhalls; en þetta 
á ef til vill að skilja svo, að Þórhallur hafi í rauninni 
ætlast annað fyrir, þótt hann ljetist vilja fara norður 
fyrir Furðustrandir til þess að reyna að komast alla 
leið til Vínlands. Þórhalli hefur sjálfsagt aldrei komið 
til hugar, að »fara norðr fyri Furðustrandir, at leita 
Vínlands<c, og af frásögninni um ferð hans og vísum 
þeim, sem eptir honum hafa verið hafðar, má sjá, að 
honum hefur raunar verið hitt í hug, þá er hann orti 
hina síðari visuna, að fara aptur heim til Grænlands. 
En ferðasaga Þórhalls er svo: x>Býst Þórhallr út undir 
eynni ok verða þeir eigi fleiri saman en .IX. menn, en 
allt annat lið fór með Karlsefni. En er Þórhallr bar 
vatn á skip sitt ok drakk, þá kvað hann vísu: 

Hafa kváðu mik meiðar 
malmþings, es komk hingat, 
(mér samir land fyr lýöum 
lasta) drykk enn bazta; 
Bílds hattar verör byttu 
beiði-Týr at stýra; 



i 



22 VÍNLANDSFERÐIRNAR 

heldr's svát krýpk at keldu; 
komat vín á grön mína. 

Ok er þeir váru búnir undu þeir segl. Þá kvað Þórhallr. 

Förum aptr, þar es órir 
eru, sandhimins, landar, 
látum kenni-val kanna 
knarrar skeiö en breiöu, 
meöan bilstyggvir byggva 
bellendr ok hval vella 
Laufa veörs, peirs leyfa 
lönd, á Furöuströndum. 

Síðan sigldu þeir norðr fyrir Furðustrandir ok Kjalar- 
nes ok vildu beita vestr fyri. Þá kom móti þeim vestan- 
veðr ok rak þá upp á Irlandi ok váru þeir þar barðir 
ok þjáðir, ok lét Þórhallr þar líf sitt, eptir því sem 
kaupmenn hafa sagk. 1 ) 

Vísur Þórhalls veiðimanns eru afar-merkar og hin 
allra-elztu frumgögn í öllu þessu máli. Er eptirtektar- 
vert, að í fyrri vísunni segir Þórhallr, að ekki hafi 
komið þarna vín á varir sjer, en í síðari vísunni kveður 
hann menn sína til heimferðar aptur. Þá vísu er sagt 
að hann hafi kveðið er hann var ferðbúinn og vatt 
upp segl við Straumey, og er það einnig eptirtektar- 
vert. Þá kastar hann grímunni. Hann hefur haft það 
að eins að yfirvarpi, að hann vildi gera tilraun til að 
leita að Vínlandi með því að sigla suðvestur-með Gaspé- 
skaganum, og af eptirför Þorfinns er svo að sjá, að 
honum hafi verið að eins sú fyrirætlun Þórhalls kunn, 
þegar hann fór að leita hans þar; — því að jeg fellst 
á þá skýring Halldórs Hermannssonar, að Þorfinnur 
hafi farið þangað þá. — Þórhallur og aðrir kunna 
einnig að hafa haldið því fram, að Lárentíusarfjörður- 
inn myndi, ef til vildi, vera sund, sem komast mætti 



1) Hauksbók, bls. 438—39. — »Út undir eynnk, þ. e. Straum- 
ey. — »Á skip sitt«, þ. e. skipiö, sem hann haföi komiö á og 
Porbjörn, faöir GuÖríöar, hafði átt og hún eöa þau Þorfinnur 
hafa sennilega átt nú og leyft Pórhalli aö nota til feröarinnar. 



VÍNLANDSFERÐIRNAR 23 

um suður til Vínlands. — Hann hefði nú einnig fundið 
vínvið vaxinn inni fyrir botninum á Lárentiusarfirðin- 
um; Steensby áleit að Vínland það, er Leifur heppni 
fann, haíi einmitt verið þar, og eins og áður er sagt, 
áleit hann að Hóp, þar sem þeir Þorfinnur fundu vín- 
viðinn, hafi verið þarna inni. Hann bendir á að Cartier 
fann þar vínvið svo mikinn á Orleans-ey, sem nú heitir 
svo, að hann kendi hana við vínguðinn og kallaði hana 
Isle de Bacchus. 1 ) — Þá fyrst er Þórhallur kveður síð- 
ari vísuna, kemur hinn sanni vilji hans í ljós: »Förum 
aptr, þar es órir eru landar«. — Það er sem kenna 
megi kuldann til þeirra Þorfinns, íslendinganna, í þessu 
orði, og háðnepju leggur af síðari vísuhelmingnum. 
Orðin »á Furðuströndum« á auðvitað ekki að taka bók- 
staflega svo, að þeir Þorfinnur hafi sezt að á Furðu- 
ströndum og hafi þar hvalkjöt eitt til matar sjer. Um 
orðin »síðan sigldu þeir norður fyri Furðustrandir ok 
Kjalarnes« hef jeg að öðru leyti talað áður; tel eðli- 
legra og samrímanlegra við frásögnina um ferðina til 
Straumfjarðar sumarið áður, að staðið hefði »Kjalarnes 
ok Furðustrandir«. — Orðin »vildu beita vestr fyri« 
koma alveg heim við frásögnina um ferðina að heiman; 
»þeir vildu beita vestr fyri« er þeir komu út um sundið 
við Fagurey (Bjarney?) og halda norðvestur-með Labra- 
dor (Hellulandi); »en þá kom móti þeim vestanveðr 
ok rak þá upp á írlandi«. Þetta stendur öldungis heima, 
írland er i háaustur frá þessum slóðum. — Niðurlag 
frásagnarinnar um þá Þórhall, um þrældóm þeirra og 
illa meðferð á írlandi og að norrænir kaupmenn hafi 
orðið þess vísari, það er í rauninni ekkert ósennilegt. 

Þá er að athuga frásögnina um ferð þeirra Þor- 
finns karlsefnis. Af því að jeg tel rjettast, að athuga 
fyrst, hvaða leið hann hafi farið og hvert, vil jeg taka 
það fyrst fyrir af frásögninni, sem kemur því beinlínis 
y ið, og er það aðallega upphaf hennar og endir. 3 ) 



1) Meddelelser om Grönland, LVL, 183—84. 

2) Hauksbók, bls. 439—42. 



24 



VÍNLANDSFERÐIRNAR 



»Nú er at segja af Karlsefni, at hann fór suðr fyri 
landit, ok Snorri ok Bjarni, með sínu folki. Þeir fóru 
lengi ok allt þar til er þeir komu at á einni, er fell af 
landi ofan ok í vatn eitt til sjóvar. Eyrar váru þar 
miklar ok mátti eigi komast í ána utan at háflæðum. 
Þeir Karlsefni sigldu í ósinn ok kölluðu í Hópi. Þeir 
fundu þar á landi sjálfsána hveitiakra, þar sem lægðir 
váru, en vínyið allt þar sem holta vissi. Hverr lækr 
var þar fullr af fiskum. Þeir gerðu grafir þar sem 
mættist landit ok flóðit gekk ofast, ok þá er út fell 
sjórinn váru helgir fiskar í gröfunum. Þar var mikill 
fjöldi dýra á skóginum, meðr öllu móti. Þeir váru þar 
hálfan mánuð ok skemtaðu sér ok urðu við ekki varir. 
Fé sitt höfðu þeir með sér. Ok einn morgin snemma, 
er þeir lituðust um, sá þeir mikinn fjölda húðkeipa«. 

— Síðan segir af viðskiptum þeirra Þorfinns og þess- 
ara skrælingja, er þeir urðu varir. Af þeirri frásögn má 
sjá, að skrælingjar þessir koma ekki af landi ofan, 
heldur af sjó og róa jafnan. Er þeir fóru burt aptur í 
þetta fyrsta skipti, »reru« þeir »suðr fyri nesit«, og því 
næst segir svo: »Þeir Karlsefni höfðu gört búðir sínar 
upp frá vatninu og váru sumir skálarnir nær vatninu, 
en sumir firr. Nú váru þeir þar þann vetr. Þar kom 
enginn snjór ok allt gekk fé þeirra sjálfala fram. En 
er vára tók sá þeir einn morgin snemma, at fjöldi húð- 
keipa reri sunnan fyri nesit, svá mart sem kolum væri 
sát fyri hópit«. Tókst nú kaupstefna og gekk svo 
um hríð, en þá bar svo til, að griðungur, sem þeir 
Karlsefni áttu, hljóp úr skógi »ok gellr hátt. Þat fælast 
skrælingar ok hlaupa út á keipana ok reru síðan suðr 
fyri landit. Verðr þá ekki vart við þá þrjár vikur í 
samt. En er sjá stund var liðin sjá þeir fara sunnan 
mikinn fjölda skrælingaskipa, svá sem straumr stæði«. 
Sló nú í bardaga. Urðu þeir Karlsefni að »flýja ok 
hallda upp með ánni, því at þeim þótti lið skrælinga 
drífa at sér öllum megin, ok létta eigi fyrr en þeir 
koma til hamra nokkurra ok veittu þar viðrtöku harða«. 

— Síðan segir frá Freydísi og flótta skrælinga, og því 



VÍNLANDSFERÐIRNAR 25 

næst lýkur frásögninni þannig: »Þeir Karlsefni þóttust 
nú sjá, þótt þar væri landskostir góðir, at þar myndi 
jafnan ótti ok úfriðr á liggja af þeim er fyri bjuggu. 
Síðan bjuggust þeir á brottu ok ætluðu til síns lands 
ok sigldu norðr fyri landit. — — — Síðan fundu þeir 
Karlsefni nes eitt ok á fjölda dýra. Var nesit at sjá v 
sem mykiskán væri, af því at dýrin lágu þar um nætrnar. 
Nú koma þeir Karlsefni aptr í Straumfjörð ok váru 
þar fyri alls gnóttir, þess er þeir þurftu at hafa«. 

Á eptir þessari frásögn setur höfundurinn þessa at- 
hugasemd við hana: »Þat er sumra manna sögn, at 
þau Bjarni ok Guðríðr hafi þar eptir verit ok .X. tigir 
manna með þeim ok hafi eigi farit lengra. En þeir 
Karlsefni ok Snorri hafi suðr farit ok .XL. manna með 
þeim, ok hafi eigi lengr verit i Hópi en vart tvá mán- 
uði ok hafi sama sumar aptr komit«. Þar næst hefst 
frásögnin um för Karlsefnis til að leita Þórhalls veiði- 
manns. Hefur hún verið athuguð í öðru sambandi hjer 
að framan. En í þessu sambandi verður að geta þess 
sjerstaklega, að hún bendir til þess, eins og Gustav 
Holm hefur tekið fram, 1 ) að þeir Karlsefni hafi ekki 
verið heilan vetur og lengur í Hópi, heldur komið aptur, 
eins og sumir hafi sagt, eptir tæpra tveggja mánaða 
dvöl þar. Þar fyrir hefur alt, sem segir frá í sögunni 
um ferð þeirra þangað, getað átt sjer stað, nema að 
eins það er snertir vetrarvist þeirra þar. 

Er jeg ræddi um Kjalarnes og Straumfjörð hjer að 
framan, ljet jeg í ljós, að Kjalarnes væri Gaspé-nes og 
að margt gæti bent til þess, að Straumfjörður væri 
Hitafjörður, eins og Halldór Hermannsson hefur haldið 
fram. Samkvæmt því verður að lita svo á frásögnina 
um för þeirra Karlsefnis úr Straumfirði »suðr fyri landit« 
og í Hóp, að þeir hafi farið suður fyrir Nýja-Skotland. 
Nú segir í frásögninni um ferð þeirra síðar, er þeir 
fóru að leita Þórhalls veiðimanns »norðr fyri Kjalar- 
nes« og þá bar þar »fyri vestan fram«, að »þeir ætluðu 



1) Meddelelser om Grönland, LIX., 33-34. 



26 



VÍNLANDSFERÐIRNAR 



öll ein fjöll, þau er í Hópi váru ok þessi, er nú funnu 
þeir, ok þat stæðist mjök svá á, ok væri jafnlangt úr 
Straumfirði beggja vegna«. 

Þetta síðasta virðist ekki geta komið vel heim við 
það, að Hitafjörður sje Straumfjörður. Allir geta sjeð 
t það nú á landabrjeíi af þessum slóðum, að miklu (ca. 
.300 km.) lengra er austur-, suður- og síðan vestur-fyrir 
Nýja-Skotland úr Hitafirði, heldur en austur-, norður- 
og síðan vestur-fyrir Gaspé-skaga, jafnvel þótt farið sje 
allan Lárentíusarfjörð á enda, en hins vegar stytt sjer 
leið austur-fyrir Nýja-Skotland sem mest má verða, 
með því að fara fyrir norðan Játvarðar-ey (Prince Ed- 
ward island) og þræða gegnum Canso-sund, á milli 
meginlandsins og Bretonshöfðalands, en það munu þeir 
Karlsefni hafa kunnað að gera. — Er ekki að marka, 
þótt sjómenn, sem sóttu langt að á fiskimið við Ný- 
fundna-land á siðari öldum, vissu lengi vel ekkert um 
þetta sund. 1 ) — Hins vegar er svo að sjá af landabrjef- 
um, að ekki sje lengra á milli Lárentíusarfjarðar og 
víkanna, sem skerast inn í Nýja-England, en röskir 
300 km. Mun víða mega sjá sömu fjöllin, sína hlið 
þeirra úr hvorri áttinni, frá tveim stöðum með þeirri 
fjarlægð á milli, og þótt meiri sje, ef ekkert skyggir á. 
Virðist mjer enn fremur af landabrjefum sem þau fjöll 
kunni að vera í Norður-Maine, er sjá megi af nokkrum 
hæðum og í góðu skygni beggja vegna frá, einkum 
ef haldið er langt inn i landið. 

Sje Hitafjörður Straumfjörður og þeir Karlsefni hafi 
farið þaðan fyrst suður-fyrir land til Nýja-Englands og 
síðan norður-fyrir land langt inn i Lárentíusarfjörð og 
ætlað svo, eins og segir í sögunni, að það stæðist mjög 
svo á, þá kemur það allvel heim og hefur sú ætlan 
þeirra verið rjett; en hin, að jafnlangt væri úr Straum- 
firði beggja vegna, hún hefur þá alls ekki getað komið 
heim. Bendir þetta til, að Straumfjörður hafi verið 
sunnar í austurströnd Nýju-Brúnsvíkur. Helztu firðirnir 



. 1) Aarb. f. nord. Oldkh. og Hist. 1887, bls. 333. 



VÍNLANDSFERÐIRNAR 



27 



þar eru Miramichi-fjörður og Græni-fjörður, sem áður 
var nefndur. Miramichi-fjörður er nokkru sunnar en 
Hitafjörður; hann er minni og er breiður skagi í milli. 
Ur þessum firði virðist vera heldur styttra suður-fyrir 
og heldur lengra norður-íyrir en úr Hitafirði, en mun- 
urinn er vissulega svo lítill, að því fer mjög fjarri, að 
jafnlangt sje úr Miramichi-firði suður-fyrir og norður- 
fyrir. Annað er það sem gerir það óliklegra, að Mira- 




michi-fjörður sje Straumfjörður, og eru það eyjar þær 
fjórar, er liggja í boga fyrir fjarðarmynninu. — Græni- 
fjörður er enn sunnar og nokkru austar. Hann getur 
ekki verið Straumfjörður, því að þar er um enga ey 
að ræða. — En milli Miramichi-fjarðar og Græna-fjarðar 
er vogskorið; ganga þar inn smáfirðir 2; er Cocagne-ey 
í minni hins nyrðra og er hann kendur við hana, 
en hinn heitir Shediac-fjörður og er Shediac-ey inni á 
honum. Vegalengdirnar úr þessum fjörðum suður-fyrir 
og norður-fyrir verða nokkru jafnari en úr Hitafirði, 
en að vísu ekki jafnlangar. Mun þó varla vera meiri 



28 



VÍNLANDSFERÐIRNAR 



munur á en 80 km., sje Canso-sund farið og ekki langt 
suður-með Nýja-Englandi. — Shediac-fjörður gengur 
inn frá norðaustri og beygist til suðurs. Hann er um 
11 km. langur. Hinn er minni, um 6 km. Er líklegt að 
allmiklir straumar sjeu um eyjarnar og landslag við 
þessa firði er sennilega fagurt, en að svo búnu skal 
því ekki haldið fast fram, að þessi fjörður annar hvor 
sje Straumfjörður, heldur að eins bent á, að þeir koma 
að sumu leyti vel heim við þessar ferðalýsingar og 
lýsing Straumfjarðar. — Að sönnu hefði mátt vænta 
þess, að Játvarðar-eyjar hefði verið getið; hún liggur 
hjer fyrir öllu landi; en landalýsingar eru ekki margar 
í sögunni, og að eins af þvi helzta og allra-næsta, sem 
fyrir augun bar. 

Þá er að athuga, hvar sá staður muni vera, er þeir 
Karlsefni komu til og nefndu í Hópi. Þeir* sem um 
það mál hafa ritað, hafa flestir komist að þeirri niður- 
stöðu, að hann hafi verið einhvers staðar á Nýja-Eng- 
landi, við einhvern árósinn þar. Gustav Storm hjelt því 
fram í ritgerð sinni 1887, að Nýja-Skotland sje Vínland 
og Hóp sunnarlega á suðausturströnd þess. 1 ) Áleit hann 
að hann hefði fengið sannanir fyrir því, að óræktaður 
vínviður og villihveiti hafi vaxið sunnan-til á Nýja- 
Skotlandi á 17. öld, er Norðurálfubúar settust þar að. s ) 
Fjellust menn lengi á kenningar Storms um þetta atriði 
sem önnur í þessu máli. En árið 1910 ritaði grasa- 
fræðingurinn M. L. Fernald prófessor um þessar jurta- 
tegundir, sem fundist höfðu á Vinlandi og í Hópi, og 
kvað þessar jurtir, vinvið og villihveiti, ekki vera heima- 
jurtir á Nýja-Skotlandi, að því er grasafræðingar vestra 
vissu bezt. 3 ) Síðan munu menn hafa hallast að hinni 
eldri skoðuninni, að Vínland og Hóp sje sunnar, yfir-á 
Nýja-Englandi, nema Steensby, sem hjelt því fram, eins 

1) Aarb. f. nord. Oldkh. og Hist. 1887, bls. 334. 

2) Aarb. f. nord. Oldkh. og Hist. 1887, bls. 340-42. 

3) M. L, Fernald, Notes on the Plants of Wineland the 
Good. »Rhodora«, Vol. 12. Boston 1910. — Tilvitnunin eftir Steens- 
by, Meddel. om Grönland, LVI., bls. 159. 



• 



VÍNLANDSFERÐIRNAR 29 

og áður er sagt, að Vínland Leifs og Hóp hafi verið 
lengst inni í Lárentíusarfirði. Gustav Holm fjellst á, 
að Hóp muni hafa verið þar, en Vinland Leifs áleit 
hann þar fyrir, að hafi verið á suðausturströnd Nýja- 
Englands. Hefur hann rjett að mæla í því efni, að það 
segir hvergi í frásögninni í Eíríks-sögu rauða um ferð 
þeirra Karlsefnis, að þeir hafi fundið þann sama stað, 
sem Leifur hafði fundið og síðan var nefnt Vínland 
{hið góða). 1 ) Annað mál er það, að menn hafa eðlilega 
litið svo á, og sennilega þeir Karlsefni sjálfir, að þeir 
hafi komið til hins sama lands og Leifur, komizt 
til Vínlands, því að þeir fundu þau hjeruð eins og 
hann, þar sem voru hveitiakrar sjálfsánir og vínviður 
vaxinn. 

Gathorne-Hardy bókavörður komst að þeirri niður- 
stöðu, að Straumfjörður hafi verið austurendinn á Lang- 
eyjarsundi og Hóp mynnið á Hudsons-fljóti eða í raun- 
inni Efri-vik (Upper bay eða New York bay), þar sem 
nú er stórborgin Nýja-Jórvík. 5 ) 

Halldór Hermannsson leitast ekki við í ritgerð sinni 
að benda á, hvar Hóp hafi verið, en lætur í Ijósi, að 
það og Vínland hafi að sjálfsögðu verið sunnan norð- 
urtakmarka þess svæðis, er vínviður hefur vaxið á 
óræktaður, en þau takmörk sjeu nú álitin vera um 
Passamaquoddy-fjörð; 3 ) hann er á landamærum Nýju- 
Brúnsvíkur og Maine. Halldór setur nafnið Vínland 
(með ?) syðst á Nýja-Englandi á uppdrætti, sem fylgir 
ritgerð hans. 

Eins og Gathorne-Hardy bendir á, er sumt i elztu 
lýsingunum af Efri-vík og mynni Hudsons-fljóts, sem 
kemur nokkurn veginn heim við lýsinguna af Hópi og 
landshögum þar. Það álit jeg heiztu ólíkindin til þess 
að átt sje við Hudsons-fljót og Efri-vík í Eiríks-sögu, 



1) Meddelelser om Grönland, LIX., bls. 32—37. 

2) The Norse Discoverers of America, Oxford, 1921, bls. 
276 o. s. frv. 

3) The Geogr. Rev., vol. XVII., bls. 112. 



30 VÍNLANDSFERÐIRNAR 

að þau eru svo sunnarlega og jafnframt vestarlega, svo 
geysilangt út og suður frá suðvesturenda Nýja-Skotlands. 
Ekki gat á nokkurn hátt komið til mála, að jafna 
saman vegalengdinni frá nokkrum firði á austurströnd- 
um Nýju-Brúnsvíkur inn í Lárentíusarfjörð og vega- 
lengdinni alla leið suður-fyrir Löngu-ey. Og því síður 
eru hjer nokkur þau fjöll milli Lárentiusarfjarðar og 
Löngu-eyjar, sem sjást frá þeim hvorum tveggja. Enn 
fremur þykir mjer innsiglingin í Efri-vík ekki verulega 
lik þeirri, sem sögð er hafa verið i Hópi: »eyrar váru 
þar miklar ok mátti eigi komast í ána utan at háflæð- 
umoc. Að sönnu telja þeir, sem lýsa innsiglingunni hjer 
á 16. og 17. öld, Efri-vik vera vatn, en fremur mun 
það óeðlilegt. En það út af fyrir sig kemur raunar ekki 
illa heim við það í lýsingunni í sögunni, að áin er 
sögð falla »i vatn eitt til sjóvar«, og að þeir Karlsefni 
kölluðu staðinn í Hópi; því að þeir virðast hafa átt 
við þetta sama vatn, sem áin fjell í til sjóvar, með 
þessu nafni, og Efri-vik virðist engu siður geta kallast 
hóp en vatn. En þótt menn skilji orð sögunnar: »Þeir 
Karlsefni sigldu í ósinn og kölluðu í Hópi«, þannig, að 
þeir hafi ekki nefnt vatnið Hóp, heldur ósinn fyrir 
innan eyrarnar, þá kemur það ekki heldur illa heim 
við landslagið hjá mynni Hudsons-fljóts; Neðri-vík 
(Lower bay) er að nokkru leyti innilukt af tanganum 
Sandakrók (Sandy hook) að sunnan, en að austanverðu 
af grynningum fram-af honum; eru nú 4 djúpir skipa- 
skurðir gegnum þær. Þareð grynningar þessar koma 
ekki upp-úr sjó um fjöru, geta þær að sönnu ekki 
kallast eyrar, en þær kunna að hafa lækkað síðan árið 
1004 og verið upp-úr um fjöru þá. Síðustu öldina hefur 
borið á því, að landið lækkar í Nýju Jórvík, og hinu 
sama hefur verið veitt eptirtekt víðar á austurströnd 
Norður-Ameríku. 1 ) 

Áður en Gathorne-Hardy kom fram með þessa 
kenning um að Hóp hafi verið í Nýju-Jórvík, höfðu 



1) Babcock, Early Norse visits to North America, bls. 137. 



VÍNLANDSFERÐIRNAR 



31 



margir lærðir menu tilnefnt aðra staði. Skal jeg að eins 
geta þess, að E. N. Horsford prófessor og síðan Cor- 
nelia dóttir hans hjeldu því fram, að Hóp hafi verið 
Back-bay hjá Boston, við Karlsá (Charles river). Þótt- 
ust þau finna þar, við Cambridge, rústir o. fl„ og fjekk 
Cornelia Horsford þá dr. Valtý Guðmundsson og Þor- 
stein Erlingsson til að rannsaka þetta sumarið 1896. 
Töldu þeir rúst þá, er þeir rannsökuðu, vera mjög líka 
islenzkum rústum, en fundu í henni leirkerabrot frá 
síðari öldum. Skutu þeir því þá undir álit fræðimanna 
vestra, hvort rúst þessi myndi ekki vera eptir land- 
nema frá síðari timum.a 1 ) 

William H. Babcock lögfræðingur hefur ritað merka 
bók um Vínlandsferðirnar. 2 ) Hann bendir á það, að 
síðan á dögum Þoríinns karlsefnis hafi landið lækkað 
mikið á þessum slóðum, og að vikin, þar sem þau 
Horsford-feðgin álitu verið hafa Hóp, hafi þá ekki verið 
til. 8 ) Sjálfur hallast hann helzt að því, að Hóp hafi verið 
þar sem nú heitir Mount Hope bay, innan-við Rhode- 
ey, í fylkinu, sem við hana er kent. Er vik þessi nokk- 
urs konar hóp; fellur Taunton-á í hana af landi ofan, 
en ósar 2 eru til sjávar; kallast annar Sakonnet-á; er 
hann austan-við eyna og ætlar Babcock að sá ós hafi 
jafnvel myndast á umliðnum öldum við Iandsigið. Hinn 
ósinn er dýpri og nefnist Bristol-þrengslin (Bristol Nar- 
rows). Þau eru norðvestan-við eyna, út í Eystra-sund 
(Eastern Channel) og Narragansett-fjörð. Eyrar höfðu 
verið hjer i boga um þvert aðal-sundið, þar sem nú 
eru grynningar. Babcock bendir einnig á, að aðrir stað- 
hættir bjer komi heim við söguna, hamrar og nes. 
C. C. Rafn hjelt fram sömu skoðun löngu áður í hinu 
mikla riti sinu, Antiquitates Americanæ, Höfn, 1837. 
— Það er skrýtið, að nafnið á þessum stað er eins, 

1) Gornelia Horsford, Vinland and its ruins. Appleton's 
Popular Science Monthly (for Dec), 1899. 

2) Early Norse visits to North America. By WiIIiam H. Bab- 
cock. Washington, 1913. 

3) Early Norse visits to North America, bls. 136. 



32 



VÍNLANDSFERÐIRNAR 



Hope (frb. Hóp). Mount Hope heitir hæðin, sem þessi 
vík eða hóp er kent við, en hvað er þetta nafn, Hope, 
sem hæðin hefur verið kend við? — W. H. Munro kom 
fram með þá skýring (í History of Bristol), að nokkrir 
af förunautum Þorfinns hafi orðið eptir þarna er hann 
fór og kent skrælingjunum (indíánum) nafnið; síðan 
haíi það haldist við. Það myndi nú örðugt að sanna, 
en hins vegar mun nafnið ekki hafa verið skýrt til 
fullnustu enn. 

Ekki var Babcock fullviss um að Hóp hafi verið 
(í) Hope-hæðar-vík, þótti alt að því eins sennilegt, að 
það hafi verið norðan-við skagann, sem hún gengur 
inn í að sunnan; þó áleit hann það hafa verið sunnar 
en í Maine. Skaginn endar á Þorskanesi (Cape Cod); 
krókbeygist í norður. Norðan við hann er Boston. Mjer 
þykir fremur ólíklegt, að þeir Þorfinnur hafi farið suður- 
fyrir þennan skaga og sje ekkert, sem mælir á móti 
því, að Hóp hafi verið annars staðar við ströndina á 
Maine. Ætla jeg að það kunni að vera ófundið enn. 

Steensby mun hafa haft rjett fyrir sjer í því, að 
þeir Karlsefni hafi jafnan siglt með ströndum fram 
eptir að þeir höfðu fundið Helluland. Þegar þeir hafa 
komið suður-fyrir land úr Straumfirði til að leita Vín- 
lands, hafa þeir einnig farið meðfram landi. Þegar þeir 
hafa verið komnir fyrir suðvesturendann á Nýja-Skot- 
landi, hafa þeir ekki sjeð neitt land framundan í þá 
átt og hafa ekki getað vitað, að það var þar fyrir stafni 
langt undan. Þeir hafa því sennilega leitað vestur- og 
norður-með Nýja-Skotlandi, unz þeir sáu Stóru-Mánan- 
ey eða landið að norðanverðu við Fundy-fjörð (Bay of 
Fundy). Nokkuð kunna þeir að hafa haldið suðvestur- 
með því landi, þ. e. Maine, en líklega ekki langt, áður 
en þeir gengu á land í Hópi. Þar fundu þeir þegar það 
sem þeir leituðu að: Vínland. Sannanirnar fyrir því 
voru fundnar, sjálfsánir hveitiakrar og vínviður. 

Nú hef jeg rætt nokkuð um, hvaða leið þeir Karls- 
efni hafi farið og hvert. Vil jeg nú athuga það sem 
sagt er um dvölina i Hópi, hvað þeir fundu þar og 



VÍNLANDSFERÐIRNAR 



33 



hvað fyrir bar. Um alt það hefur verið ritað mjög mikið, 
bæði sjerstakar greinir um sum atriði og svo allgreini- 




Leiö þeirra Þorfinns Karlsefnis. 

3 



34 



VÍNLANDSFERÐIRNAR 



lega um þau öll eða flest i bókum og ritgerðum um 
Vínlandsferðirnar. Skal fátt eitt til tínt af því hjer. 

Hjer að framan gat jeg lýsingar Jacques Cartiers af 
Hitafirði. Hann skýrir frá því, að þar vaxi í hverju 
rjóðri í skógunum villikorn; segir hann axið á stöng- 
unum líkjast rúgaxi, en kjarnana kveður hann líka 
höfrum. Á hann eflaust við sömu korntegund og þeir 
Leifur og Karlsefni fundu og nefndu hveiti. Hún er al- 
þekt í Norður-Ameríku og nefnist þar villirís (wild 
rice; einnig Canadian rice og Tuscarora rice); sumir 
nefna hana vatnshafra (water-oats) og latneska grasa- 
fræðisnafnið á henni er zizania aquatica. 1 ) Indíánar nota 
• þessa korntegund mjög mikið til matar.*) Hún vex, 
eins og segir í sögunni, þar sem lægðir eru og mjög 
blautlent, jafnvel í tjörnum, og eru viða miklar breiður 
af henni, svo sem akrar á að líta. 

Ymsir þeirra Norðurálfumanna, er könnuðu Norður- 
Ameríku fyrstir, gátu um vínviðinn, sem þeir fundu 
þar. Eru í Ameríku ýmsar tegundir vínviðar, sem vaxa 
þar óræktaðar og hafa á síðari öldum margar verið 
teknar til ræktunar. Grasafræðingar telja fjórar órækt- 
aðar aðaltegundir: vitis labrusca, v. æstivalis, v. cordi- 
folia og v. vulpina. Vínberin af fyrst-nefndu og síðast- 
nefndu tegundinni nefna menn vestra fox grapes (refa- 
vínber) og munu þeir Leifur og Þorfinnur hafa fundið 
þær aðallega. Nú er búið að uppræta villi-vinvið að 
miklu leyti, en þó finnst hann mjög víða enn. 3 ) Bab- 
cock tekur það fram, að villi-vínber finnist nú venju- 
lega á hæðum og holtum, og að fyrir fám árum hafi 
verið tínt mikið af þeim til notkunar í heimahúsum. 



1) Sjá um hana grein eptir dr. F. G. Schúbeler prófessor í 
Forhandlinger i Vidensk.-seisk. i Christiania 1858, bls. 21—30. 

2) Dr. Albert Ernest Jenks hefur ritaö um hana stóra og 
merkilega ritgerö í 19th Annual Report of the Bureau of American 
Ethnology, bls. 1013—1137, The wild rice gatherers of the upper lakes. 

3) Um þetta mál alt hefur Babcock ritaö ágætlega i bók 
sina, Early Norse visits, bls. 90—94. Sjá enn fremur s. v. grape 
í The Americ. Cyclopædia, VoL VIII., N. Y., 1881. 



VÍNLANDSFERÐIRNAR 35 

Svo segir, ag »hverr lækr var þar fullr af fiskum«, i 
Hópi. Hefur þetta varla þótt gegna neinni furðu, en 
víst var þess getandi meðal annara gæða þessa góða 
lands. — Hitt sýnist furðulegra, hversu þeir öfluðu heilag- 
fiskis: »Þeir gerðu graíir þar sem mættist landit (og 
sjórinn) ok flóðit gekk ofast, ok þá er út fell sjórinn 
váru helgir íiskar í gröfunum«. En svo undarleg sem 
þessi lúðuveiði kann að virðast, þá mun sagan þó sönn. 
W. H. Munro segir í sögu borgarinnar Bristol, 1 ) að 
sams konar veiðiaðferð sje höfð þar enn. — I Hópi 
»var mikill fjöldi dýra á skóginum meðr öllu mótk. 
Dýr er hjer sömu merkingar og dyr á dönsku og deer 
á ensku; táknar orðið ýmsar tegundir dýra af hjarta- 
kyni. Er það alkunnugt, að hvarvetna á þessum slóð- 
um, sem hjer getur verið um að ræða, var fyrrum 
mjög mikið af dýrum, og er töluvert sums staðar enn. 
Á Nýfundna-landi kvað vera mikið um hinn svo-kall- 
aða »rauða hjört«; ber Storm 2 ) annan höfund fyrir 
því, að nokkrum árum áður hafi enskur veiðimanria- 
hópur lagt 2000 dýr að velli á einu einasta sumri. 

í sögunni er sagt allgreinilega frá viðskiptum þeirra 
Karlefnis við Skræling(j)a og árás þeirra. Er sú frásögn 
svo löng, að ekki verður tekin hjer öll, en vísað á sög- 
una (Hauksbók, bls. 439—41). En jeg vil geta nokkurra 
atriða hjer sjerstaklega. 

Menn þeir, er fundu þá Karlsefni í Hópi, eru nefndir 
í sögunni skrælingar. — Nýrri mynd af sama orði, sem 
heiti á Eskimóum, er skrælingjar, en orðið skrælingur 
er þó til í málinu, sbr. enn fremur orðin skræla, skrælna 
og skræl-þur. Ari fróði hefur eflaust ritað íslendinga- 
bók áður en Eiriks saga rauða var samin. Hann segir 
að Grænlendingar kalli »þá þjóð, er Vínland hefir bygt«, 
Skrælinga, og að það megi skilja af þeim keiplabrotum 
og steinsmíði, sem landnámsmenn á Grænlandi fundu 
þar, »at þar hafði þess konar þjóð farit«. Þegar þeir 



1) History of Bristol, bls. 22; — eptir Babcock. 

2) Aarb. f. nord. Oldkh. og Hist. 1887, bls. 337. 



36 



VÍNLANDSFERÐIRNAR 



Þorfinnur voru á Grænlandi, höfðu menn enn ekki 
sjeð þessa eða aðra þess konar þjóð þar og ekki enn 
er Ari ritaði þetta, enda segir hann ekki beinlínis, að 
Grænlendingar kalli Eskimóa Skrælinga, heldur þá menn, 
sem þeir Þorfinnur höfðu fundið á Vínlandi. Annað 
mál er það, að þegar Grænlendingar síðar sáu Eskimóa 
og urðu fyrir ofsóknum þeirra, þá kölluðu þeir þá enn 
þessu gamla heiti, sem þeir höfðu gefið þeim fyrirfram, 
og sem Eskimóar hafa hjer á landi enn í dag. 

En var þetta rjett ályktað, að sams konar þjóð 
hefði farið um í Grænlandi og sú, »er Vínland hefir 
bygt«, og Grænlendingar kölluðu á 12. öld Skrælinga? 
Um það hafa menn deilt og munu nú flestir á þeirri 
skoðun, að þjóðfræðilega talað sje þetta ekki alls kostar 
rjett. Sú þjóð, er farið hafði í Grænlandi áður en Ei- 
ríkur rauði nam þar land, hefur eflaust verið Eski- 
móar, sem siðan voru einir um að bera þjóðarheitið 
Skrælingar. En sú þjóð, er þeim Þorfinni lenti saman 
við í Hópi, hefur eflaust verið eins konar Indíánar. 
Þeir, sem um þetta hafa ritað einna greinilegast i þessu 
sambandi, eru Gustav Storm, í fyr-nefndri ritgerð, 1 ) og 
W. H. Babcock í bók sinni (bls. 139—58), og eru þeir 
báðir á þessari skoðun. 

En var það rangt, að nefna þessar þjóðir sama 
nafni eða líta svo á, að þær væru sams konar? 

Mag. K. Birket-Smith byrjar þannig grein sina um 
Indíána í Salmonsens Konversationleksikon: y>Indianere, 
det almindelig brugte Navn for de oprindelige Beboere 
af Amerika, ofte med Udelukkelse af Eskimoerne. En 
skarp Sondring mellem Indianere og Eskimoer er dog 
kunstig«. s ) Þegar visindamenn nú á dögum líta þannig 
á, virðist það ekki hafa verið alveg fjarri lagi, að kalla 
sama nafni þann þjóðflokk, sem var á Vínlandi, og 
þann sem verið hafði á Grænlandi. Enda voru þeir 
tveir þjóðflokkar vissulega ekki frábrugðnari hvor öðr- 



1) Aarb. f. nord. Oldkh. og Hist. 1887, bls. 346-55. 

2) Sjá Salmonsens Konv.-leks., 2. Udg., XII. Bind, bls. 276. 



VÍNLANDSFERÐIRNAR 37 

um en ýmsir þeir þjóðflokkar aðrir eru, sem teljast til 
Indíána. Grænlenzka og islenzka heitið Skræling(j)ar á 
þessum þjóðflokkum er miklu eldra meðal siðaðra 
þjóða og engu órjettara en nafnið Indíánar, sem er 
sprottið af þeim misskilningi, að Ameríka væri Indland 
(India). 

Þeir Þorfinnur urðu fleiri villimanna varir í ferð 
sinni en þessara manna í Hópi. Er ekki víst að Hóp- 
menn hafi fyrstir hlotið heitið Skræling(j)ar. Skal vikið 
að því síðar. 

Á dögum Þorfinns Karlsefnis hafa að sjálfsögðu 
verið margir Skrælingja- eða Indíána-þjóðflokkar, ekki 
síður en nú. Þeir eru nefndir hver sínu nafni og er 
óvist, hvað sá þjóðflokkur heitir nú, sem var í Hópi 
sumarið 1004. Storm áleit það hafa verið Micmac- 
indíána. Þeim er lýst á Nýja-Skotlandi sex öldum síðar 
og að sumu leyti á líkan hátt. Babcock álítur að um 
árið 1000 hafi verið Alconquíánar á Nýja-Englandi. 

Hóp-skrælingjar eru sagðir hafa komið af sjó, ró- 
andi á húðkeipum. Þeir fara margir saman. »Þeir váru 
svartir 1 ) menn ok illi(li)gir og höfðu illt hár á höfði. 
Þeir váru mjök eygðir 2 ) ok breiðir í kinnum«. Þessi 



1) »Smáir« í handr. 557 4to raun afbökun. 

2) í Grænlendingaþætti er sagt nokkuð á annan veg frá 
þessum mönnum, eins og mörgu ööru. Par er sagt aö kona ein, 
sem viröist eptir sögunni eiga að vera eins konar hamingja eins 
af skrælingjunum, hafl veriö »mjök eygð«. Eru þetta leifar af 
endurminningunum um hinar upprunalegu, sönnu sagnir, sem 
eru i sögunni. Kona þessi birtist mjög skamma stund Guðríði 
Porbjarnardóttur, rjett áöur en skrælinginn var veginn. »Hon 
gekk par at er GuöríÖr sat ok mælti: »Hvat heitir þú?«, segir 
hon. »Ek heiti Guöríör; eör hvert er þitt heiti?« »Ek heiti Guö- 
ríör«, segir hon. — Af þessu hafa sumir litiö svo á, aö hjer sje 
aö ræöa um nokkurs konar tvífarasögu. Einn höfundur hefir 
tekið þetta svo, aÖ hjer hafi veriö eöa átt aö hafa veriö inn- 
lend kona norræn, nafna Guðríöar, Sögumaður hefur sýnilega 
litiö á þetta sem dularfullan fyrirburö og svo sem hann lýsir 
búningi þessarar dularfullu konu og hefur eptir henni al-norræn 
orö, hefur hann gefiö til kynna aö hún hafi veriö norræn, og 
er það í frekara lagi klaufalegt eins og íleira í þættinum. En 



38 VÍNLANDSFERÐIRNAR 

lýsing hefur ekki þótt koma alveg heim við Indíána, 
einkum hefur það verið vefengt, að þeir Hóp-menn 
hafi róið á húðkeipum og verið mjög eygðir. Babcock 
hefur bent á það í bók sinni (bls. 153—54), að Indíánar 
haíi stundum notað húðkeipa, eða sumir flokkar þeirra; 
ber hann ýmsa rithöfunda frá fyrri og siðari tímum 
fyrir því. Auðvitað er ekki um »kajaka« (eins-manns- 
húðkeipa) að ræða í sögunni, heldur opin margra- 
manna-för. 

Einn af fyrstu landkönnuðum, sem fundu Norður- 
Ameriku, var Giovanni da Verrazzano. Honum hefur 
verið eignað brjef, dags. 8. júlí 1524, með skýrslu um 
ferð meðfram austurströndinni. Hann lýsir einum þjóð- 
flokknum, er hann sá á þessum slóðum, þannig, að 
þeir menn hafl haft svart hár og þykt, ekki mjög langt, 
bundið saman á hnakkanum; honum þykir það helzt 
að útliti þeirra, hversu breiðleitir þeir hafi verið, þó 
ekki allir, sumir voru skarpleitari og með stór, dökk 
augu. Þykir mjer þessi lýsing koma allvel heim við 
lýsinguna i sögunni. Fleiri rithöfundar geta hins sama, 
að þjóðflokkar, sem þarna hafi búið, sje svartleitir, 
breiðleitir og stóreygðir. 

Þá þykir það koma vel heim við það, sem alkunn- 
ugt er um Indíána, að sagan segir að þeir hafi komið 
að verzla við þá Þorfinn um vorið (eða snemma sum- 
ars), hafi haft grávöru og verið glysgjarnir, og lítt hag- 
sýnir i viðskiptum: »Vildi þat folk helzt hafa rautt 
skrúð. Þeir höfðu móti gefa skinnavöru ok algrá skinn. 
Þeir vildu ok kaupa sverð ok spjót, en þat bönnuðu 
þeir Karlsefni ok Snorri. Þeir Skrælingar tóku spannar- 
langt, rautt skrúð fyri úfölvan belg ok bundu um höfuð 



par sem stendur í handritinu, að hún hafi sagst heita Guðríður, 
þá álít jeg aÖ þar sje aö eins um ritvillu aö ræöa, endurtekning 
af ógáti á svari Guöríöar sjálfrar. Slíkar villur, sprottnar af van- 
gá lesara og afritara (nú einkum setjara) eru mjög algengar. 
Nafn hinnar dularfullu veru hefur sennilega átt aö vera annaö, 
en þar sem öll þessi kynjasaga mun tilbúningur einn, þá skiptir 
litlu, þótt nú veröi ekki vitaö hiö upprunalega nafn. 



VÍNLANDSFERÐIRNAR 



39 



sér. Gekk svá kaupstefna þeirra um hríð. Þá tók at 
fættast skrúðit með þeim Karlsefni ok skáru þeir þá 
svá smátt í sundr, at eigi var breiðara en þvers fingrar 
ok gáfu Skrælingar þó jafnmikit fyri sem áðr eða 
meira«. 

Það horfðist ekki illa á, að stofna til nýlendu í Hópi, 
þar sem alt fór svo friðsamlega fram og landið var 
svo dásamlegt. — En öll þessi dýrð tók brátt enda og 
það með skelfingu: »Þat bar til, at griðungr hljóp úr 
skógi, er þeir Karlsefni áttu, ok gellr hátt. Þat fælast 
Skrælingar ok hlaupa út á keipana ok reru síðan suðr 
fyri landit«. 

Þetta ógæfusamlega atvik, þetta ófriðlega nauts- 
öskur, varð til að rjúfa friðinn í Hópi — og seinka 
landnámi Norðurálfu-manna i Ameriku um 5 aldir. 

Að villimennirnir í Hópi fældust svo ákaflega við 
að sjá og heyra til griðungsins, sýnir að þeir hafa ekki 
þekt nautgripi. Þetta hefur nú sumum þótt koma illa 
heim við það, að vísundar voru fyrrum í stórhópum 
um Norður-Ameriku og hefur orðið vart alt fram á 
síðustu aldir nærri austurströndinni. En ekki munu þó 
fara sögur af því, að þeir hafi sjezt á Nýja-Englandi 
nokkru sinni og mun Babcock hafa rjett fyrir sjer í 
því, að þeir hafi að líkindum aldrei farið norður fyrir 
Hudsons-fljót. 

Sagan um griðunginn er mjög sennileg. Mörg dæmi 
eru til þess, að huglitlum mönnum hefur staðið mikill 
ótti af griðungum, ekki sízt, ef þeir ljetu ófriðlega. Þeir 
Þorfinnur hafa að likindum ekki gert neitt til að draga 
úr ótta Skrælingja, heldur sýnt þeim jafnvel háð og 
fyrirlitning vegna hræðslu þeirra. 1 annan stað hafði 
ekki framkoma þeirra við Skrælingja verið á neinn veg 
svo, að Skrælingjar ættu þeim nokkuð gott upp að unna. 

Eptir 3 vikur komu Skrælingjar aptur og rjeðust á 
þá Karlsefni með ógrynni liðs. »Varð þar skothríð hörð, 
þvi at skrælingar höfðu valslöngur. Þat sá þeir Karls- 
efni, at skrælingar færðu upp á stöng knött stundar- 
mikinn, því nær til at jafna sem sauðarvömb, ok helzt 



40 



VÍNLANDSFERÐIRNAR 



blán at lit, ok fleygðu af stönginni upp á landit yfir 
lið þeirra Karlsefnis, ok ljet illiliga viðr þar sem niðr 
kom«. 

Engin líkindi eru til, að þessir Skrælingjar hafi 
þekt járn nje haft nokkur vopn úr málmi, og er það 
ekkert einkennilegt, jafnvel þótt menningarþjóðir þær 
er bjuggu miklu sunnar í vesturálfunni þektu málma 
þá, gull og eir. Skrælingjar hafa slöngur 1 ) að vopni; 
hafa slöngvað með þeim steinum. Þeir felldu 2 af 
mönnum Karlsefnis og Snorra, Þorbrand, son Snorra, 2 ) 
og annan mann, ónafngreindan. Margir hafa álitið, að 
Indíánar í Ameríku hafi ekki haft slöngur. En Bab- 
cock sýnir fram á, að Indíánar á Nýfundna-landi hafi 
haft slöngur 1494, og hann telur ekki ólíklegt, að þeir 
hafi verið aðkomnir Micmac-Indíánar. Hafði og annar 
höfundur 8 ) fullyrt það áður, að Micmac-Indiánar hafi 
notað slöngur. Án efa voru þær mjög útbreiddar fyr 
á öldum meðal Indíána viðs vegar um álfuna. 4 ) 

En hvað var þessi stundarmikli knöttur, sem Skræl- 
ingjar fleygðu af stöng »yfir lið þeirra Karlsefnis ok 
lét illilega viðr þar sem niðr kom«? — H. R. School- 
craft, sem ritað hefur afar-stórt verk um Indíána, hefur 



1) Hjer er vafalaust um handslöngur aö ræöa, en ekki vai- 
slöogur með peirri gerö, er tiökaöist á 13. öld á NorÖurlöndum. 
Um pær sjá Hj. Falk, Altnordische Waffenkunde, Christiania, 
1914, bls. 193—94. 

2) í Eyrbyggja-sögu hefir snemma slæöst inn su villa í sum 
handritin, að Snorri hafí falliö sjálfur. Af frásögninni þar má 
pó sjá, aö upprunalega hafi þar veriö fariö rjett meö: »Pá fell 
par Snorri Þorbrandsson, enn röskvasti maÖr«. Svo hefur höf- 
undur sögunnar ekki ritaö hjer eptir aö vera búinn aö segja 
svo frá Snorra sem hann hefur áður gert í sögunni. £n aö hann 
hafi komizt svo að oröi um son Snorra, pegar hann getur hans 
í fyrsta og síöasta sinn, pað er alls kostar eölilegt. — Tvær af 
skriptir af bezta skinnhandritinu, Vatnshyrnu, sem brann í Höfn 
1728, hafa hjer rjeltilega »Porbrandr son Snorra«; tel jeg ósannaö 
mál, aö svo hafi ekki staöið i Vatnshyrnu. 

3) John Fiske, í bók sinni The discovery of America, Boston 
& New York, 1893. 

4) Sbr. rit Babcocks, bls. 154-57. 



VÍNLANDSFERÐIRNAR 



41 



gefið nokkra skýring á því. Hann segir, að það sje enn 
i minnum haft og fornum frásögnum meðal Indíána, 
að Ojibwa-Indíánar, sem voru bæði grimmir og herskáir, 
hafi notað í bardögum slíka risakylfu, eins og hann 
nefnir þetta. Var hún þannig útbúin, að dýrshúð var 
vafið um stóran og þungan stein og fest síðan við 
stangarendann. Var þessu sveiflað af nokkrum mönn- 
um og má geta nærri, að ógott hefur verið að verða 
fyrir því. — I sögunni er knettinum fleygt af stönginni. 
Sennilega hefur verið steinn eða steinar í honum og 
skorpin dýrshúð um. Að hann Ijet svo illilega við er 
hann kom niður, bendir á að hann hafi verið þaninn, 
blásinn upp sem blaðra. Virðist hjer fremur að ræða 
um risaslöngu en risakylfu, og knötturinn, sem slöngvað 
var, þannig útbúinn, að hann skyldi fremur hræða en 
meiða óvinina. Hvorugt »vopnið« mun hafa náð mikilli 
útbreiðslu og þessi vígahnöttur hefur líklega horfið 
bráðlega af himni hernaðarlistar Skrælingja. 

Síðan segir frá ótta og flótta þeirra Þorfinns, eggjan 
Freydísar, dauða Þorbrands Snorrasonar og hversu 
Freydís sneri Skrælingjum á flótta. Er sú frásögn und- 
arleg og ótrúleg: »Freydís vildi fylgja þeim (Karlsefni) 
ok varð seinni, því at hún var eigi heil. Gekk hún þó 
eptir þeim í skóginn. En skrælingar sækja at henni. 
Hún fann fyri sér mann dauðan. Þar var Þorbrandr 
Snorrason ok stóð hellusteinn í höfði honum. Sverðit 
lá bert í hjá honum. Tók hún þat upp ok býst at verja 
sik. Þá komu skrælingar at henni. Hún dró þá út 
brjóstit undan klæðunum ok slettir á beru sverðinu. 
Við þetta óttast skrælingar og hljópu undan á skip sín 
ok reru í brott. Þeir Karlsefni finna hana ok lofa happ 
hennar«. — Höfundurinn lætur þannig í ljós, að þeir 
Karlsefni hafi skoðað þetta happ og ekki afreksverk. 
Hugdirfð og hreysti Freydísar þarf enga skýring, og 
ægileg hefur hún eflaust verið, þrungin af reiði og ofsa, 
með nakið sverð í sinni hraustu hendi. Með því að 
draga út brjóstið og sletta á það sverðinu, hefur hún 
óefað viljað gefa til kynna það tvent, að hún væri kona, 



42 



VÍNLANDSFERÐIRNAR 



en ekki karl, og að hún myndi óhrædd verjast með 
hinu bitra vopni, ef ráðist yrði á hana. En þetta alt 
nægir ekki til að skýra ótta og flótta Skrælingja; það 
nægir að eins til að skýra, hvers vegna þeir unnu Frey- 
dísi ekki mein. 

Hjer kann að vera um misskilning að ræða á 
ástæðunni til burtferðar Skrælingja. Ef til vill hefur 
þeim fundizt, að nú hefðu þeir nóg að gert, hefnt ræki- 
lega þeirrar illu meðferðar, er þeim fannst þeir hafa 
orðið fyrir áður. Jafnframt höfðu þeir sjeð, að þessir 
nýju gestir í landinu gátu orðið þeim skeinuhættir: 
»Tveir menn fellu af Karlsefni, en fjöldi af skræling- 
um«. »Flótti« þeirra til skipa var ef til vill enginn 
verulegur flótti, heldur skjótleg brottferð. 

En því má ekki gleyma, að hjer er um Skrælingja, 
Indíána, að ræða. Þeir kvað vera ótrauðari til aðsóknar 
en til að neyta unnins sigurs. Þeir hafa sennilega verið 
fullir hjátrúar og hræddir við alt, sem þeir skildu ekki 
og könnuðust ekki við. Peiv kunna að hafa skilið Frey- 
dísi og það, að hún sletti sverðinu á bert brjóst sjer, á 
annan hátt en hún eða þeir Karlsefni höfðu hugmynd 
um, og það virðist jafnvel eiga að skilja frásögnina 
þannig, að þeir Karlsefni hafi litið svo á; því lofa þeir 
»happ« hennar. En það er erfitt að gera sjer í hugar- 
lund hina sönnu ástæðu til ótta Skrælingja og flótta 
þeirra; því að það, að Freydís hefur haft sterk áhrif á 
þá með ofsa sínum og merki því, sem hún gaf með 
sverðinu og sem þeim ef til vill hefur verið óskiljan- 
legt, það hvort tveggja virðist tæplega nóg ástæða. 

»Þeir Karlsefni þóttust nú sjá, þótt þar væri lands- 
kostir góðir, at þar myndi jafnan ótti ok úfriðr á liggja 
af þeim er fyri bjuggu«. Þetta var ástæðan til þess, að 
ekkert varð af nýlendustofnun í þessu góða landi i 
þetta sinn. 

Landshagir voru að öllu leyti betri á Grænlandi 
þá en nú, og landrými mikið. Sama máli var að gegna 
á Islandi, þótt þar hefði þá bygð verið miklu lengur. 
Frá móðurlandinu, Noregi, höfðu orðið miklir mann- 



VÍNLANDSFERÐIRNAR 43 

flutningar á siðustu öldum, svo að nú mun þar hafa 
verið nóg landrými einnig. Sama máli hefur verið að 
gegna í Svíariki, en í Danmörku og sunnar í löndum 
voru landsgæði svo mikil, að skiljanlegt er, að ekki 
yrðu þá landaleitir og nýlendustofnanir þaðan, jafnvel 
þótt tíðindin um fund hins nýja, góða lands spyrðust 
brátt þangað, svo sem sjá má af Lýsing Norðurlanda 
eptir mag. Adam frá Brimum. Hann var við hirð Sveins 
konungs Úlfssonar um 1070; sagði konungur honum 
,frá Vínlandi og kvað þar vínvið vaxinn og sjálfsána 
hveitiakra. Sönnuðu Danir þetta með konungi sínum, 
en þó verður þess ekki vart, að þessu haíi verið trúað 
eða tekið mark á því úti í löndum. Konungur og menn 
hans hafa eflaust haft fyrir sjer sagnir íslenzkra manna, 
sannorðra og áreiðanlegra, sem þeir hafa trúað fyllilega, 
ef til vill gamla menn, sem sjálíir höfðu farið með 
Þorfinni til Vínlands á unga-aldri, eða aðra þeim ná- 
komna eða nákunnuga. 1 ) En þó að Norðmenn og Danir 



1) í grein um Vínlandsferðirnar í Tímariti Þjóðræknisfél. 
íslend., I. 25—65, eptir Halldór Hermannsson prófessor, bendir 
höf. á, aö heimildarmaðurinn aö þessari frásögn konungs kunni 
aö hafa veriö Gellir Porkelsson (og Guörúnar Ósvífrsdóttur). 
Segir í Laxdæla-sögu, aö hann haíi tekiö sótt i Danmörku, er hann 
var kominn þangaö á heimleið frá Róm, hafi legiö mjög lengi 
og síöan andazt þar, líklega í Hróarskeldu, því aö þar er hann 
sagöur hvíla. Segir i mörgum annálum, aö hann hafi dáiÖ 1073, 
og i Konungs-annál segir, aö hann hafi oröiö 65 ára og þá 
fæddur 1008; er þaö sennilegast; en eptir sögunni var hann 
fæddur 1012; hún segir aö hann hafi veriö 12 vetra er hann fór 
fyrst utan meö föður sínum; en tæpum 2 árum síöar druknaöi 
Þorkell, og segir í annálum aö þaö hafi oröiö 1026. En sagan 
er óáreiöanleg um þetta og kemur ekki heim viö önnur betri 
heimildarrit. Gellir var faöir þeirra Porgils, fööur Ara fróöa, 
og Þorkels, sem Ari segir hafi sagt sjer af byggingu Grænlands 
eptir öörum manni, er sjálfur haföi fylgt Eiríki rauöa þangað. 
Sá hinn sami hefur eflaust sagt Porkeli af Vínlandsferöunum, 
og Gelli, föóur hans, þvi veriö vel kunnugt um þær af sögusögn 
þessa manns. En Adam frá Brimum viröist hafa ritaö frásagnir 
sínar eptir Sveini konungi um 1070, aö minnsta kosti fyrir 1072, og 
er ólíklegt, eptir Laxdæla-sögu, aö Gellir hafi þá veriö kominn 



44 VÍNLANDSFERÐIRNAR 

hafi vitað um Vínlandsferð þeirra Þorfinns, hafa þeir 
enga tilraun gert, svo kunnugt sje, til að fara þangað 
og setjast þar að. Er stundir liðu, munu þeir einnig 
hafa gleymt Vínlandi eða hætt að trúa á tilveru þess, 
enda höfðu þeir löngum um annað að hugsa heima 
fyrir. íslendingar kunnu og skrásettu frásagnirnar um 
fund Leifs og ferð Þorfinns, en þær gerðu ekki öðrum 
mönnum hjer fýsilegra að fara til Vínlands en þeim 
Leifi og Þorfinni hafði verið að setjast þar að. Græn- 
lendingar mundu einnig lengi, og ef til vill ætíð, þessar 
frægðarfarir og þeir gerðu, tvisvar að minnsta kosti, 
tilraunir til að finna þau lönd aptur, er þeir Þor- 
finnur höfðu komið til. Er svo sagt í mörgum fornum, 
íslenzkum annálum, að Eiríkur upsi Gnúpsson, Græn- 
lendingabyskup, hafi farið að leita Vínlands árið 1121. 
Segir ekki meira af þeirri ferð og hefur Eiríkur vist 



frá Róm til Danraerkur. Hann hefur aÖ líkindum ekki komið 
sunnan fyr en eptir dvöl Adams meö Sveini konungi, enda mun 
það hvergi sagt, aö Gellir hafi gengiö fyrir Svein konung. — 
Annar maður er miklu liklegri til aö hafa frætt Svein konung 
og hirömenn hans um Vínland, nefnilega Auðunn vestíirzki, sem 
þátturinn góði er af (í Morkinskinnu og Flateyjarbók). Auðunn 
fór af VestfjörÖum til Noregs og þaöan næsta sumar til Græn- 
lands; þar var hann einn vetur, en fór aptur næsta sumar til 
Noregs og þaðan til Danmerkur. Þar var hann þá með Sveiui 
konungi nokkra stund og gekk síðan suöur. Að páskum næsta 
vor kom hann sunnan aptur og var um hríð með hiröinni. 
»Auöunn kunni vel at hafa sik i fjölmenni; var hann maðr ó- 
tyrrinn, orögætinn ok ekki margtalaðr; likaði öllum mönnum 
vel viö hann. Sveinn konungr var ok hinn blíöasti viö hann«. 
Er á leiö voriö, fór hann til Noregs, gekk þar fyrir Harald kon- 
ung haröráða, og um sumarið fór hann aptur heim til íslands. 
För hans veröur ef til vill árfærö með nokkurri nákvæmni; 
hún hefur eptir oröum Haralds konungs í þættinum oröið fyrir 
1064, er friöur komst á með þeim Haraldi og Sveini, þ. e. nokkr- 
um árum áöur en Adam var með Sveini konungi í Danmörku. 
Er óefandi aö Sveinn konungur hefur spurt Auöun margs af 
Grænlandi, og þaö því fremur, þar sem hann hefur mátt treysta 
sannsögli hans. En hjá því hefur varla fariö, aö Auöunn hefur 
kunnaö aö segja frá Vínlandsferöunum, jafnvel eptir þeim sum- 
um, sem sjálfir höföu fariö til Vínlands meö Leifi og Porfinni. 



VÍNLANDSFERÐIRNAR 



45 



aldrei komið aptur. Þrem árum síðar var vígður annar 
byskup til Grænlands. — Löngu síðar, árið 1347, varð 
bafreka til Islands lítið, grænlenzkt skip, með 17 eða 
18 mönnum á, sem farið hafði til Marklands. Segir frá 
því i nokkrum íslenzkum annálum, og að það hafi farið 
hjeðan til Noregs næsta sumar. Að líkindum hefur það 
átt að sækja húsavið. Er óvíst hvar það hafi komið að 
landi, þar er þeir nefndu Markland. 

Skal nú vikið að Eiríkssögu aptur, frásögninni um 
leit þeirra Þorfinns að Þórhalli veiðimanni. Hefur hún 
áður verið rakin nokkuð hjer að framan, i sambandi 
við Kjalarnes, og talið líklegt, að þeir Þorfinnur hafi 
farið norður um Gaspé-nes og vesturmeð Gaspé-skaga 
að norðanverðu; í annan stað hefur það verið tekið 
fram, i sambandi við Straumfjörð, að frásögnin um 
þessa eptirför Þorfinns bendi til, að Lárentíusarfjörður- 
inn sje ekki Straumfjörður. Einnig var frásögnin sett 
mestöll hjer að framan (sbr. bls. 15—16 og 18). 

Það er allsendis óvíst, við hvaða á muni átt í frá- 
sögninni. Sennilega eina þeirra er falla í Lárentíusar- 
fjörð innarlega; eptir orðunum »er þeir höfðu lengi 
farit, fellr á af landi ofan, úr austri ok í vestr«, má ef 
til vill helzt ætla, að átt sje við ána Ouelle, sem fellur 
í fjörðinn syðst í Kamouraska-hjeraði, — vestan-við 
norðurhornið á Maine. í Grænlendingaþætti er sagt, að 
Þorvaldur hafi mælt svo fyrir, að hann skyldi heygður 
á höfða eða nesi, sem hafi verið skamt þaðan, er hann 
særðist og andaðist, og skyldi þar heita Krossanes. 
Mun lítið mark takandi á því, en að sönnu er nes, 
samnefnt ánni, norðanvið ármynnið. — Landinu er 
•lýst svo í sögunni, að þar hafi verið »eyðimerkr einar 
alt at sjá fyri þeim ok nær hvergi rjóðr í«; er hjer átt 
við samfelda eyðiskóga og mun þelta hafa getað komið 
heim. Einkennilegri er frásögnin um »einfætinginn«, 
sem skaut Þorvald Eiríksson, kviðlinginn um þann at- 
burð og nafnið Einfætingaland. Kviðlingurinn er lík- 
legur til að vera upphaflegur, gerður í ferð Karlsefnis, 
og sje svo, getur verið, að nafnið Einfætingaland sje 



46 



VÍNLANDSFERÐIRNAR 



þá orðið til einnig. En hversu á þessari hugmynd um 
einfætinga (hjer og annars staðar) kann að standa, það 
er torvelt að skýra. — Hitt er alt auðveldara, að full- 
yrða að öll þessi frásögn sje tilbúningur einn og jafn- 
vel skotið síðar inn í söguna. — Halldór Hermannsson 
benti á það í grein sinni, 1 ) sem er mjög eptirtektarvert 
í þessu sambandi, að Cartier segir, að Donnacona hafi 
sagt sjer í Stadacona, sem er vestur-í Kvíbekk, að hann 




IIIIHllllll I L_ | 

O O 10 20 30n?. 



hafi komið til lands nokkurs, þar sem íbúarnir hafi 
verið einfættir! 2 ) — Orðalagið í sögunni bendir helzt 
til þess, að Einfætingaland hafi verið norðvestan Lár- 
entíusarljarðar. — Um annað i frásögninni af þessari 
för þeirra Þorfinns, heimförina til Straumfjarðar aptur 
o. fl., hefur verið rætt hjer að framan. 

Þá segir svo i sögunni: 8 ) »Hinn þriðja vetr váru 



1) The Wineland voyages, The Geogr. rev , vol. XVII, bls. 14. 

2) Oröin »ok norör aptr« í frásögninni um flótta einfæt- 
ingsins eru sýnilega aflöguö; ef til vill skrifaravilla, sbr. sömu 
orö rjett á eptir, í frásögninni um burtför peirra Porfinns. — 
Einfætingurinn skauzf ofan á suöurbakka árinnar; hann hefur 
komiö sunnan-að og því hlaupiö suður aptur. 

3) Hauksbók, bls. 442-43. 



VÍNLANDSFERÐIRNAR 



47 



þeir í Straumfirði. Gengu menn þá mjök í sveitir og 
varð þeim til um konur, ok vildu þeir er úkvæntir 
váru, sækja til í hendr þeim, er kvæntir váru, ok stóð 
af því hin mesta úró. — Þar kom til hit fyrsta haust 
Snorri, son Karlsefnis, ok var hann þá þrévetr, er þeir 
fóru brottcc. 

Hjer að framan var talið liklegra það sem sagan 
segir vera »sumra manna sögn«, að þeir Þorfinnur hafi 
komið sama sumar aptur, sem þeir fóru í Hóp. — 
Söguritarinn fylgir þó ekki þeirri sögu hjer. — En 
Snorri Þorfinnsson kann að hafa verið þrevetur þegar 
þeir fóru aptur til Grænlands, þótt þeir væru engan 
vetur í Hópi, því að þeir kunna að hafa verið tvo 
vetur í Straumfirði eptir förina í Hóp. Verður nú ekki 
vitað með vissu, hvort þeir hafi farið til Grænlands 
aptur eptir tvo vetur, eins og segir í Grænlendinga- 
þætti, sumarið 1005, eða þrjá, sumarið 1006, eins og 
sagan segir, enda skiptir það ekki miklu. 

En af ferðinni til Grænlands segir þetta: 1 ) »Þá er 
þeir sigldu af Vínlandi, tóku þeir suðræn veðr ok hittu 
þá Markland ok fundu þar skrælinga .V., ok var einn 
skeggjaðr; konur váru .ij. ok börn tvö. Tóku þeir Karls- 
efni sveinana, en hinir komust undan ok sukku þeir 
skrælingar í jörð niðr. Sveina þessa .ij. höfðu þeir 
með sér ok kendu þeim mál ok váru skírðir. Þeir 
nefndu móður sína Vethilldi ok föður Úvege. Þeir 
sögðu at konungar stjórnuðu Skrælingum ok hét annarr 
þeirra Avalldamon, en annarr Avalldidida. Þeir kváðu 
þar engin hús; lágu menn þar í hellum eða holum«. 2 ) 

Svo er að sjá af þessari frásögn, að þeir Þorfinnur 
hafi jafnvel ekki farið sömu leið aptur til Marklands, 
sem þeir höfðu komið þaðan, enda er liklegt, að þeim 



1) Hauksbók bls. 443. 

2) Það annaö, sem haft er enn fremur eftir þessum svein- 
um í sögunni, skal ekki tekið hjer til athugunar, en bent á þaÖ 
sem Gustav Storm ritaöi um þaö mál í Ordb. f. nord. Oldkh. og 
Hist. 1887, bls. 355 o. s. frv. — Frásagnarinnar um afdrif Bjarna 
Grímúlfssonar verður getiö síðar. 



48 VÍNLANDSFERÐIRNAR 

hafi verið orðið það ljóst, að þeir gátu siglt beinni 
stefnu þangað í suðræningi frá Straumfirði, ekki sízt, 
ef hann hefur verið Cocagne-fjörður eða Shediac-fjörður. 
Þeir hafa að líkindum farið sunnan-við eyna Anticosti. 

Um ferð þeirra Þorfinns (og Snorra Þorbrandsson- 
ar) frá Marklandi til Grænlands segir ekkert í sögunni, 
en frásögnin um ferð þeirra Bjarna Grímúlfssonar (og 
Þórhalls Gamlasonar), að þá hafi borið í írlandshaf, 
bendir til, að ekki hafi átt að halda sömu leið aptur 
og farin var suður, heldur taka beinni stefnu til Eystri- 
bygðar. Á leiðinni yfir hafið hata þeir fengið vestan- 
veður; Þorfinnur þó komizt til Grænlands, en skip hinna 
orðið ófært af leka og sokkið, sennilega með miklum 
hluta þeirra er á þvi voru, því að tiltölulega fáir hafa 
getað komizt í skipsbátinn. Þórhallur Gamlason hefur 
verið meðal þeirra, er komust af, og var hann eptir 
þetta nefndur vínlendingur. Hann bjó síðar á Melum 
í Hrútafirði, og koma synir hans allmikið við Grettis- 
sögu. 

Ýmsir hafa ritað um það, hverrar þjóðar þessi litla 
fjölskylda hafi verið, sem varð á vegi þeirra Þorfinns 
á Marklandi. Hefur William Thalbitzer, prófessor við 
Hafnar-háskóla, ritað um þetta einna merkast mál. 1 ) 
Hann álítur að marklenzku mannanöfnin í sögunni 
sjeu í rauninni ekki mannanöfn, heldur hafi sveinarnir 
átt við annað með þessum eða líkum orðum; 1. orðið 
merkir: »bíddu nú dálítið við«; 2. orðið: »bíddu svo 
lítið við«; 3.: »út að því yzta (af landinu)«, og 4/. »hinir 
yztu, áttu við?« Það er nú harla liklegt, að hvorugir 
hafi skilið vel aðra, Islendingar og þessir sveinar frá 
Marklandi, og hitt ekki að reiða sig á heldur, að orðin 
sem sveinarnir sögðu, hafi orðið endurtekin nákvæm- 
lega rjett og siðan varðveitt óbreytt. 

Thalbitzer leiðir einnig miklar líkur að þvi, að 
þjóðarheitið »Skræling(j)ar« sje upphaflega komið frá 
þeim sjálfum, eins og ýmsir höfðu haldið fram áður. 



1) í Oversigt over Det kgl. d. Vidensk. Selsk. Forh. 1905. No. 2. 



VÍNLANDSFERÐIRNAR 



49 



Eskimóaflokkur á Hellulandi (Labrador) kallaði um 
1760 annan þjóðflokk, sem hafðist við norðar, Kara- 
leq, og sama nafn gáfu þá þeir Skrælingjar sjer, sem 
höfðust við í hinum fornu bygðum á Grænlandi. — 
Hafa verður hugfast, að íslendingar hafa ekki borið 
þetta orð, Karaleq, fram eins og Eskimóar, 1 ) og að það 
verður naumast stafað á islenzku eða fyrir íslenzkan 
framburð fyllilega rjett. Enn fremur má gera ráð fyrir, 
að nafnið Skrælingar hafi dregið nokkurn dám af öðr- 
um svipuðum orðum, sem voru til áður í íslenzku, 
sbr. hjer að framan (bls. 35). 

Frásögnin af Vínlandsferð þeirra Þorfinns er nú á 
enda, svo sem hún er í sögunni. I upphafi næsta kapí- 
tula, hinum síðasta, segir: »Annat sumar eptir fór 
Karlsefni til íslands ok Guðríðr með honum«. í Græn- 
lendingaþætti segir að þau hafi farið til Noregs næsta sumar 
eptir að þau komu úr Vínlandsferðinni, setið þar næsta 
vetur og selt varning sinn, en farið síðan sumarið þar 
á eptir til íslands. Þykir mjer ósannað mál, að það 
geti ekki staðizt, en miklar líkur til, að Þorfinnur hafi 
aflað mikils varnings í ferð sinni til Grænlands og Vín- 
lands, varnings, sem hann átti marga vísa kaupendur 
að í Noregi, en líklega fáa heima á Islandi. 

Saga Þorfinns hefst á því, einkum í Hauksbók, að 
skýrt er frá forfeðrum hans, og henni lýkur með af- 
komandatali hans. Er sú ættartala öll stórmannleg, 
enda Þorfinnur sjálfur mikilmenni. Þórður hesthöfði, 
faðir hans, var sonarsonur Höfða-Þórðar landnáms- 
manns, sem var 4. eða 5. maður í beinan karllegg frá 
Ragnari loðbrók og kvæntur dótturdóttur Kjarvals Ira- 
konungs. En föðurmóðir Þorfinns var dóttir Þórðar 
gellis, sem átti konunga að forfeðrum, hvern fram af 
öðrum, eins alkunnugt er. En meðal afkomanda Þor- 



1) NafniÖ Eskimóar er komið (fyrst inn í frakknesku) frá 
Indíánum, sem höföust við fyrir noröan Lárentíusarflóann (á 
Furöustöndum); þeir kölluöu svo Skrælingjana, sem voru fyrir 
noröan þá; þaö merkir »hráætur« eöa raunar ahrákjötsætura. 

4 



50 



VÍNLANDSFERÐIRNAR 



finns eru þeir byskuparnir Þorlákur Runólfsson og 
Björn Gíslason í 3. lið og Brandur byskup Sæmundar- 
son í 4. 

Það varð Þorfinni að visu ofurefli, að stofna ný- 
lendu i hinni nýfundnu heimsálfu. Hann var enginn 
vikingur nje herkonungur sjálfur og átti ekki neina þá 
stórhöfðingja að, jarla nje konunga, er hann gæti sótt 
ærinn liðsafla til. Færeyjar, ísland og Grænland voru 
auð lönd og óvarin, er þeir Grímur Kamban, Ingólfur 
Arnarson og Eirikur rauði stofnuðu þar nýlendur. En 
í Vinlandi voru fyrir vopnum búnir þjóðflokkar, sem 
að líkindum hafa verið vanir ófriði innbyrðis. Þær 
þjóðir, sem stóðu að baki Þorfinni, voru fámennar 
og fátækar, en bjuggu við landrými mikið og áttu nóg 
með sig. Yfir úthaf var að sækja hvaðanæva að til hins 
nýfundna lands, langa leið, torsótta og hættulega. Norð- 
menn, Danir og Svíar höfðu stofnað merkar nýlendur 
á slðustu tímum, og þar sem erfiðara var fyrir í lönd- 
um, en þar sem svo var ástatt, voru engin úthöf i 
milli, enda mikinn auð og hvers konar föng að fá. Á 
Vínlandi þurfti alls að afla úr skauti náttúrunnar. Þeir 
þjóðflokkar, sem þar höfðust við, voru menningar- 
snauðir flökkulýðir, sem lifðu við veiðiskap. — Menn- 
ingarþjóðir álfunnar bjuggu miklu sunnar. Þaðan, og 
þá fyrst er Norðurálfumenn höfðu rutt sjer þar til rúms 
með báli og brandi, og svo frá heimalöndum þeirra 
beinlínis, varð komið á nýlendustofnun á Vínlandi, er 
liðið höfðu langir tímar. 1 skauti þeirrar menningar, 
sem reis þar upp, settust að, þar og í nálægum lönd- 
um, loks á næstliðinni öld, afkomendur Þorfinns og 
fjelaga hans, og mynduðu islenzkar nýlendur, sem eru 
nú stærri og fjölmennari en að líkindum hefði mátt 
verða um hans tið. Og endurminningin um frægðarför 
Þorfinns karlsefnis hefur ekki fallið í gleymsku meðal allra 
þeirra, er nú byggja Vínland hið góða. Á síðari timum hafa 
vínlenzkir menn og konur lagt mikla alúð við að rann- 
saka og rita um hinar fornu, íslenzku frásagnir um hann. 
Og haustið 1920 reisti göfugur og góður maður, J. Bunford 



VÍNLANDSFERÐIRNAR 



51 



Samuel, samkvæmt arfleiðsluskrá konu sinnar, Þorfinni 
minnismerki í borginni Philadelphíu á Vínlandi, smíðað 
af íslenzkum myndasmið, Einari Jónssyni frá Galtafelli. 
Stendur líkneski Þorfinns, steypt úr bronzi, á minnisvarð- 
anum, en framan á hann er sett nafn Þorfinns og ártölin 
1003 — 1006, er hann dvaldi á Vínlandi. Enginn mun þó 
hafa haldið þeirri skoðun fram, að Þorfinnur hafi komið 
þangað, sem Philadelphía er, eða að Hóp hafi verið 
einmitt þar. Hóp er ekki fundið enn, svo víst sje og 
viðurkent, ekki Straumfjörður heldur, nje aðrir þeir 
staðir, sem nefndir eru í ferðasögu Þorfinns. Rann- 
sóknunum verður að halda áfram, og jeg vil taka undir 
með þeim Finni Jónssyni og Halldóri Hermannssyni: 
Rannsóknirnar þurfa hjer eptir, meira en átt hefur sjer 
stað hingað til, að fara fram á þeim slóðum, þar sem 
ferðin virðist hafa verið farin, og á þeim stöðum, þar 
sem ætlað verður, að þeir Þorfinnur hafi dvalið. 



Mannanöfn. 



Ari Porgilsson fróöi 3. 43. 
Auðunn vestfirzki 44. 
»Avalldamon« 47 (sbr. 48). 
))Avalldidida« 47 (sbr. 48). 
Bjarni Grímúlfsson 7. 8. 16. 

24. 25. 48. 
Björn Gíslason, byskup 50. 
Brandur Jónsson, byskup 2. 
Brandur Sæmundarson, byskup 

2. 50. 

Bunford Samuel, J., 50—51. 
Donnacona, Indíána-höföingi 
46. 

Einar Jónsson, myndasmiöur 
51. 

Eiríkur Gnúpsson upsi, Græn- 

lendingabyskup 44. 
Eiríkur Porvaldsson rauði 1. 

2. 6. 7. 43. 50. 
Freydís Eiríksdóttir 8. 24. 41. 

42. 

Oellir Porkelsson 43. 
Gissur Teitsson hvíti 1. 
Grímur Kamban 50. 
))GuÖríöur«, dularfall vera, 37. 
38. 

Guöríöur Porbjarnardóttir 3. 7. 

9. 22. 25. 37. 38. 49. 
GuÖrún Ósvífrsdóttir 43. 
Haki 9. 17. 

Hallur Gissurarson, ábóti 3. 
Haraldur Sigurösson haröráöi, 

konungur 44. 
Hekja 9. 17. 



Hjalti Skeggjason 1. 
Ingólfur Arnarson 50. 
Jón Vídalín, byskup 2. 
Karlsefni, sjá Porfinnur Karls- 

efni Pórðarson. 
Ketill Hermundarson, ábóti 3. 
Kjarvalur, íra-konungur 49. 
Leifur Eiriksson heppni 1. 2. 

4. 5. 6. 13. 14. 17. 20. 23. 29. 

34. 44. 

Ólafur Tryggvason, konungur 
1. 3. 

Ragnar Sigurðsson loðbrók, 

konungur 49. 
Snorri Porbrandsson 7. 16. 24. 

25. 38. 40. 48. 
Snorri Porfinnsson Karlsefnis 

47. 

Sturla PórÖarson, lögmaður 3. 
Sveinn Úlfsson, konungur 43. 44. 
))TJvege« 47 (sbr. 48). 
))Vethilldi« 47 (sbr. 48). 
l*orbjörn Vífilsson 6. 7. 8. 22. 
Porbrandur Snorrason 40. 41. 
Porfinnur Póröarson Karlsefni 

3. 7. 9. 10. 11. 12. 14. 16. 17. 

18. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 28. 

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 

46. 47. 48, 49. 50. 51. 
Porgils Gellisson 43. 
Porkell Gellisson 43. 
Porlákur Runólfsson, byskup 

50. 



54 



MANNANOFN 



Porsteinn Eiríksson 6. 9. 
Þorvaldur Eiríksson 8. 15. 45, 
Porvarður, maöur Freydisar 

Eiriksdóttur 8. 
Pórður Bjarnarson (Höföa- 

Póröur) 49. 



PórÖur Ólafsson gellir 49. 
PórÖur Snorrason hesthöföi 49. 
Pórhallur Gamlason 7. 8. 48. 
Pórhallur veiöimaöur 8. 9. 15. 
18. 20. 21. 22. 23. 25. 45. 



Staöanöf n. 



A.lptafjörður 7. 
Ameríka 34, 39, 40. 
Anticosti 48. 
Back-bay 31. 

Bandarikin (í Noröur-Ameríku) 
5. 

Bay of Fundy 32. 
Bjarney viö Grænland 8. 9. 10. 
33. 

Bjarney viÖ Markland 8. 13. 

23. 33. 
Blanc Sablon 12. 
Boston 5. 
Brattahlíö 6. 7. 8. 
Bretonshöföaland 26. 
Bristol 35. 
Bristol Narrows 31. 
Bristol-þrengslin 31. 
Búðaós (= Hraunhafnarós) 6. 
Oabot-sund 5. 
Ganso-sund 26. 28. 
Gape God 32. 
Caraquet-ey 19. 
Caraquet-fjörður 20. 
Gharles river 31. 
Cocagne-ey 27. 

Cocagne-fjörÖur (Ch.-harbour) 
48. 

Danmörk 43. 44. 
Denis 46. 

Eastern Channel 31. 
Efri-vík (Upper bay) 29. 30. 
Einfætingaland 15. 33. 45. 46. 
Eiríksfjörður 4. 6. 33. 



Escuminac-fjörður 20. 
Eyjarnar sjö 12. 16. 
Eystra-sund (Eastern Channel) 
31. 

Eystri-bygö 4. 5. 9. 33. 48. 
ITagreyjarsund 11. 
Fagurey 12. 13. 23. 
Fundy-fjörÖur 32. 
Furöustrandir 8. 12. 14. 15. 16. 

17. 18. 21. 22. 23. 33. 49. 
Færeyjar 4. 50. 
Gaspé-nes 16. 20. 25. 45. 
Gaspé-skagi 16. 17. 19. 20. 22. 

26. 45. 
Gaspé-vogur 17. 
Grænaey 18. 

GrænifjörÖur (Baie verte) 21. 27. 
Grænland 1. 4. 6. 7. 9. 13. 21. 

33. 35. 36. 42. 43. 44. 45. 47. 

48. 49. 50. 
HEelgafell(sklaustur) 3. 
Hellu]and (sbr. Labrador) 8. 

10. 23. 32. 33. 49. 
Heron-ey 20. 

Hitafjöröur (Baie de chaleurs, 
Chaleur bay) 19. 20. 21. 25. 
26. 27. 33. 

Hjaltland 4. 

Hjeraey 17. 18. 

Hólar i Hjaltadal 2. 

Hóp 15. 16. 17. 23. 24. 25. 28. 
29. 30. 31. 35. 37. 39. 47. 51. 

Hope-hæöar-vík 32. 

Horn 13. 



56 



STAÐANÖFN 



Hraunhafnarós 6. 
Hróarskelda 43. 
HrútafjörÖur 48. 
Hudsons-fljót 29. 30 39. 
Hvíti-sandur 12. 
Illa-vík (Mal baie) 17. 
írland 6. 22. 23. 
írlandshaf 48. 
ísland 6. 42. 49. 50. 
Isle de Bacchus 23. 
Játvarðar-ey (Prince Edward 

Island) 26. 28. 
Kamouraska 45. 46. 
Karlsá (Gharles river) 31. 
Kjalarnes 8. 12. 14. 15. 16. 20. 

22. 23. 25. 45. 
Krossanes 45. 46. 
Kumbarafjöröur (Cumberland 

basin) 21. 
Kúanes (= Point vaches) 14. 16. 
Kvíbekk 17. 46. 

Labrador (sbr. Helluland) 11. 

12. 13. 14. 17. 23. 49. 
Langa-ey 30. 
Langeyjar-sund 29. 
Lárentíusará 15. 
Lárentíusarfjörður 14. 15. 16. 

17. 18. 21. 22. 23. 26. 29. 30. 

45. 46. 

Lárentíusarflói 13. 21. 49. 
Laugarbrekka 6. 7. 
Lýsufjöröur 7. 9. 10. 33. 
Maine 29. 32. 45. 
Mariuland 5. 

Markland 8. 11. 12. 13. 14. 33. 

45. 47. 48. 
Melar í HrútafirÖi 48. 
Miramichifjöröur 27. 
Miscou-ey 19. 20. 
Montmagny 16. 17. 
Montsnes (Point de Monts) 14. 

16. 18. 
Mount Hope 32. 
Mount Hope bay 31. 
Narragansett-fjöröur 31. 



Natashkwan-nes 15. 
Neöri-vík (Lower bay) 30. 
New York bay 29. 
Niöarós 4. 

Noröur-Ameríka 5. 30. 34. 38. 39. 
Noröur-Maine 26. 
NorÖurskagi 12. 
Noregur 1. 4. 42. 44. 49. 
Nýfundna-land 5. 11. 12. 13. 14. 

17. 26. 35. 40. 
Nýja-Brúnsvík 5. 16. 19. 26. 29. 

30. 

Nýja-England 5. 26. 28. 29. 37. 

39. : 

Nýja-Jórvík 29. 30. 
Nýja-Skotland 5. 14. 25. 26. 28. 

30. 32. 37. 
Orleans-ey 23. 
Ouelle 45. 46. 
3?arísarborg 20. 
Passamaquoddy-fjörður 29. 
Phíladelphia 51. 
Pilagrímseyjar 18. 
Point Vaches (= Kúanes) 14. 
Pokesudi-ey 19. 
Ptc. Ouelle 46. 

Prince Edward Island (Ját- 

varöarey) 26. 
R-eykjanes 13. 
Rhode-ey 31. 
Róm 44. 
Saguenay 14. 
Sakonuet-á 31. 

Sandakrókur (Sandy hook) 30. 

Shediac-ey 27. 

Shediak-fjörður 27. 28. 48. 

Shippigan-ey 19. 

Skagafjöröur 7. 

Snæfellsnes 3. 6. 

Stadacona 46. 

St. Anne 46. 

Stóra-Manan-ey 32. 

St. Pacöme 46. 

Strait of Belle Isle 11. 

Straumey 9. 17. 18. 22. 



STAÐANOFN 



57 



StraumfjörÖur 9. 15. 16. 17. 18. 

19. 20. 21. 23. 25. 26. 27. 29. 

32. 45. 46. 47. 51. 
St. Thomas 17. 
Suöurá (Riviére du Sud) 17. 
Suðureyjar 4. 
Sviaríki 43. 
Svoldur 1. 



Taunton-á 31. 
Vestri-bygö 7. 8. 9. 33. 
Vindland 1. 

Vínland 7. 8. 13. 14. 21. 22. 23. 

28. 29. 32. 33. 36. 43. 44. 47. 

49. 50. 51. 
Wittle-nes 12. 13. 15. 
3?orskanes (Cape Cod) 32. 



Ritliöf ixndar* og rit, 

sem g;etiö er í þessari ritgerd. 



Adam frá Brimum (lýsing Noröurlanda) 43. 

Arngrímur Jónsson læröi, Gronlandia edur Grænlands saga,. 

Skálholti 1688. 4. 
Babcock, William H., Early Norse visits to North America, Wash- 

ington 1913. 30. 31. 34. 36. 37. 38. 39. 40. 
Birket-Smith, K., Indianere, i Salmonsens Konversationsleksikon,. 

2. útg., XII. 36. 

Cartier, Jacques, landkönnuöur 19. 20. 23. 34. 46. 
Eiriks saga rauða (sbr. Storm) 2. 3. 4. 6. 17. 45. 
Eyrbgggja-saga 7. 40. 

Falk, Hj., Altnord. Waffenkunde, Christiania 1914. 40. 

Fernald, M. L., Notes on the Plants of Wineland the Good, 

»Rhodora« 3 Vol. 12. Boston 1910. 28. 
Finnur Jónsson, Den oldn. og oldisl. litteraturs historie, I. — III., 

Kbh. 1894—1902. 2. 17. 

— Erik den rodes saga og Vinland, i Hist. Tidsskr. (norska) 

V. R. 1. B. Kristiania 1912. 10. 17. 

— Hauksbók, Kbh. 1892-96. 2. 

— Opdagelsen af og Rejserne til Vinland, í Aarboger for nord. 

Oldkh. og Hist. 1915. 4. 9. 17. 
Fiske, John, The Discovery of America, Boston & New York, 
1893. 40. 

Flaieyjarbók, I.— III., Christiania, 1860. 3. 

Gathorne-Hardg, G. M., The Norse Discoverers of America, Oxf., 
1921. 17. 18. 29. 

Grœnlendingapáttur (í Flateyjarbók; sbr. Eiríks saga rauöa etc.) 

3. 17. 37. 45. 

Grönlands historiske Mindesmœrker I.— III. 10. 
Halldór Hermannsson, The Wineland voyages, í The Geographi- 
cal review, Vol. XVII, Nr. 1. 12. 13. 14. 16. 19. 29. 46. 

— Vínlandsferöirnar, Tímar. Pjóöræknisfjel. íslendinga, I. 12. 
Hauksbók (handr. AM. 544 4to), Kh. 1892-96. 2. 4. 6. 8. 15. 22. 

23. 46. 47. 49. 



RITHOFUNDAR OG RIT 



59 



Holm, Gustav, Small additions to the Vinland Problem, etc, 

i Meddelelser om Grönland LIX. 18. 25. 29. 
Horsford, Cornelia, Vinland and its ruins. Appleton's Popular 

Science Monthly (for Dec.) 1899. 31. 
Horsford, E. N., prófessor 31. 

Jenks, Albert Ernest, The wild rice gatherers of the upper lakes, 
í 19th Ann. Rep. of the Bur. of Amer. Ethnol. 34. 

Landnámabók 4. 
Laxdœla-saga 43. 

Melsteð, B. Th., íslendinga saga (II.) 12. 

Munro, W. H, History of Bristol 32. 

Ólafs saga Trgggvasonar (í Flateyjarbók) 3. 

Rafn, C. C, Antiquitates Americanæ, Havniæ 1837. 31. 

Schiibeler, F. C, Om den Hvede, som Nordmændene(I) i Aaret 

1000 fandt vildtvoxende i Vinland, í Forhandl. i Vidensk.- 

selsk. i Christiania Aar 1858. 34. 
Scoolcraft, H. R., Indian Tribes of the United States 40. 
Steensbg, H. P., Norsemen's route from Greenland to Wineland, 

í Meddelelser om Grönland, LVI. 9. 11. 16. 23. 28. 
Storm, Gustav, Studier over Vinlandsrejserne, Vinlands Geografi 

og Ethnografi, í Aarboger for nord. Oldkh. og Hist. 1887. 

3. 4. 26. 28. 35. 36. 37. 47. 

— Eiríks saga rauöa og Flatobogens Grænlendingaþattr m. m., 

Kbh. 1891. 2. 3. 4. 9. 13. 37. 
Thalbiizer, William, Skrælingerne i Markland og Grönland, deres 

Sprog og Nationalitet, i Oversigt over Det kgl. d. Vidensk.- 

Selsk. Forh. 1905. No. 2. 48. 
The American Cgclopœdia, Vol. VIII., N. Y., 1881. 34. 
Valtgr Gnðmundsson, prófessor (sbr. Horsford, G.) 31. 
Verrazzano, Giovanni da, landkönnuöur 38. 

Páttur af Auðunni vestfirzka í Flateyjarbók (og Morkinskinnu) 44. 
Pormóður Torfason, Groenlandia antiqva etc, Havniæ 1706. 5. 

— Historia Vinlandiæ antiqvæ etc, Havniæ 1705. 5. 
Porsteinn Erlingsson, rithöfundur (sbr. Horsford, C.) 31. 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 
STURLU ÞÓRÐARSONAR 



EFTIR 

PÉTUR SIGURÐSSON 



[SAFN TIL SÖGU ÍSLANDS OG ÍSLENZKRA BÓKMENNTA VI. NR. 2] 

S 




REYKJAVÍK 

RÍKISPRIÍNTSMIÐJAN GUTENBKUG 

1933-35 



■ V 



Efnisyfirlit. 

Bls 

I. Inngangur. Skoðanir manna á samsetning Sturlungu . . 1 — 5 
II. Höfundur Sturlungu-safnsins ; tilgangur hans og vinnu- 

brögð 5—11 

III. Heimildir fyrir því, að eigna Sturlu Þórðarsyni íslend- 
inga sögu. Tilgáta Björns Olsens um Gizurar sögu og 
Skagfirðinga 11—14 

IV. Lýsing sögunnar á Gizuri; hlutleysi Sturlu gagnvart honum 14— 20 
V. Tíðindamenn Sturlu, einkum í Skagafirði 24 — 24 

VI. Haukdsela þáttur 24— 31 

VII. Um frásagnir þær, seni Björn M. Ólsen telur til Gizurar 
sögu og Skagfirðinga. Fæðing Gizurar 32—33. Utkoma 
Magnúsar biskups 33 — 34. Brúðkaup Sturlu Sighvatssonar 
í Hruna 34 — 36. Viðsjár með Kolbeini unga og Sighvati, 
100. — 103. kap., 3(5—38. Róstur í Skagafirði, 122., 145., 
146, kap., 39 — 41. Lýsing Gizurar, 126. kap., 41 — 43. Apa- 
vatnsför 43 — 45. Orlygsstaðabardagi 45 — 55. Aðför Orækju 

að Gizuri; bardagi í Skálholti 55— (50 32— 60 

VIII. Um Þórðar sögu kakala og »innskot úr Gizurar sögu<í. 
Norðurreið Hjaltn biskupssonar, 171. kap., (51 — 62. Fund- 
ur í Geldingaholti, 185. kap., 62—63. Liðssafnaður Kol- 
bejns unga, Reykhólaför, hervirki í Dölum 63 — 73. Flóa- 
bardagi og aðdragandi hans 73 — 78. Skipan Kolbeins unga 
um riki sitt, andlát hans, Þórður kakali tckur ríki í K}ja- 
firði og Ðrandur Kolbeinsson í Skagafirði, 199. — 203. kap., 
78—81. Haugsnessfundur 81—82. Utanför Þórðar 82—83. 
Andlát Staðar-Kolbeins 83 — 84. Ríki Þórðar kakala og 
síðasta utanför hans 84—88. Pórðar saga kakala, upp- 
haf og niðurlag, tilgangur höfundarins 88 — 92. Innskot 
í Svínfellinga sögu 92 — 99. Niðurlag kaflans 99 01— 99 

IX. Seinni hluti (slendinga sögu, 21(5. kap., 100. Skipan Pórð- 
ar kakala um ríki silt 217., 230., 231. kap., 100 — 102. 
Ferðir Gizurar og útkoma 102—103. Stafholtsreið 103 — 
107. Seta á Staðarhóli, 219. kap., 107. 220. kap. 108. 
Flutningur Eyjólfs ofsa, veizla Eyjólfs móti Heinreki 
biskupi, eggjun Þuriðar Sturludóttur 108 — 109. Brúðkaup 



IV 



EFNISYFIRLIT 



Bls. 

á Flugumýri, Flugumýrarbrenna 109 — 115. Víg brennu- 
inanna 115. Rán brennumanna í Skagafirði, sætt Hrafns 
og Gizurar 115 — 116. Uta'nför (iizurar, Oddur Þórarins- 
son tekur ríki í Skagafirði, sætt Gizurar og Sigvaröar 
biskups 110 — 117. Fagranessför 117 — 118. Geldingaholts- 
VÍg 118—120. Kerárfundur 120 — 124. Fyrirburðir í Mið- 
dal 124—125. Víg Þorgils skarða, 316. kap., 125 — 120. 
Koma (iizurar til Noregs, ;evílok Þórðar kakala 120-^ 
127. Króksfjarðarbók þrýtur, lokaþáttur Sturlungu 127 — 
129. Alþingi 1202, 327. kap., Sturlungu og Hákonar sögu 
ber ekki saman 129 — 133. Frásögnin um sama þing 
endurtekin í I* eftir Hákonar sögu og 327. kap. 132 — 
133. 327. kap. ekki eftir Sturlu 133 — 134. 319., 320., 324., 
325., 320., 327. kap., niðurlag Sturlungu 134 — 130. Við- 
aukar skinnbókanna : Reykjarfjarðarbókar Sturluþáttur 
137 — 138, líróksfjarðarbókar þáttur um Andréssonu og 2. 
kap. úr Hákonar sögu 138 — 139. Heimildir Andréssona 
þáttar 139 — 141. Niðurlag íslendinga sögu, þriggja ára 
eyða í I, 1255 — 58, 141 — 140. Yfirlit um frásagnir »Gizurar 
sögu« 140 — 147. Vitnisburður safnanda um hlut Sturlu 
Pórðarsonar í Sturlungu 147 — 149. Vafasamar frásagnir 

149 — 150. Niðurstaða 150—151 100—151 

X. Hvenær íslendinga saga er rituð 151 — 154 

XI. Formáli Sturlungu. Skoðun Björns M. Ólsens: formálinn 
saminn upp úr formála Sturlu fyrir íslendinga sögu, 

viðfangsefni Sturlu 155 — 102 

XII. Heimildir Sturlu. Heimildarmenn 102 — 105. Skrifaöar 
heimildir. Frásögnin um líflát \'atnsfirðinga 105 — 109. 
Saga um Guðmund biskup Arason 109 — 177 162 — 177 



• 



Um íslendinga sögu Sturlu Þðrðarsonar. 

Eftir Pétur Sigurðsson. 



I. 

Sturlunga saga er, við hlið Landnámu og Islend- 

ingabókar, merkasta heimildarrit að fornu og nýju um 

sögu landsins. Þó atvikaðist það svo, að sagan féll ná- 

lega í gleymsku og var fám kunnug um margar aldir. 

1 upphafi 17. aldar fóru fræðimenn að gefa sögunni 

gaum, og komu þá í leitirnar tvær skinnbækur, sem 

sagan var á og höfðu varðveitzt i afskekktum sveitum i 

Barðastrandarsýslu. Handrit þessi komust þá í hendur 

fræðimanna, sem skrifuðu þau upp og hafa varðveitt 

oss texta þeirra, en sjálfar skinnbækurnar komust i 

siæmar hendur síðar á 17. öld, og glataðist mikið úr 

þeim, og þó miklu meira úr annari þeirra, svo að af 

þvi handriti er nú tæplega eftir f jórði hlutur. Bæði þessi 

handrit eru nú í safni Árna Magnússonar og eru þar 

merkt 122 a og 122 b í arkarbroti. Nákvæm lýsing á þeim 

og sögu þeirra er í handritaskrá Árnasafns, eftir dr. 

Kristian Kálund, í ritgerð i Aarb0ger for nordisk Old- 

kyndighed og Historie 1901, bls. 259—300, eftir sama 

höfund og loks i formála dr. Kálunds fyrir útgáfu hans 

af Sturlungu, sem prentuð var í 2 bindum í Kaup- 

mannahöfn 1906—1911. Kallar dr. Kálund AM 122 a 

Króksfiarðarbók, en 122 b Reykjarfiarðarbók, eftir 

sveitum þeim, sem handritin virðast hafa verðveitzt í 

gegnum miðaldir, en i athugasemdum sínum nefnir 

hann 122 a I, og pappírsuppskriftirnar af þeirri bók 

Ip, en 122 b kallar hann II, og IIp pappírshandritin, 

l 



2 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



sem þaðan eru runnin, og verður svo gert í þessari 
ritgerð. 

Þegar Sturlunga saga var þekkt orðin, og menn 
tóku að nota hana sem heimildarrit um sögu landsins, 
var það í fyrstu, og lengi fram eftir, skoðun vísinda- 
manna, að Sturla lögmaður Þórðarson hefði samið sög- 
una, annaðhvort alla, eða þá að jninnsta kosti þann 
hluta hennar, sem gerist eftir lát Brands biskups Sæ- 
mundarsonar (1201), en Brandur biskup væri höfund- 
ur fyrra hlutans. Mönnum fer þó smám saman að skilj- 
ast, að Sturlunga er ekki samfelld heild, heldur muni 
ýmsum sögum síðar aukið inn í rit Sturlu (P. E. Múller, 
Finnur Magnússon, Sveinn Skúlason). Fyrir skoðunum 
þessara manna er gerð fyllri grein í ritgerð dr. Bjarnar 
M. Ólsens í Safni til sögu íslands III, bls. 198—201. 

Þá er að geta skoðana dr. Guðbrands Vigfússonar. 
í formála fyrir Biskupa sögum (bls. lxxi — lxxii) drep- 
ur hann á samsetning Sturlungu og telur þessar 
sögur vera eftir aðra höfunda en Sturlu: Prestssögu 
Guðmundar Arasonar, Hrafns sögu Sveinbjarnarsonar, 
Guðmundar sögu dýra, Þorgiís sögu skarða, Svínfell- 
inga sögu og upphaf og niðurlag Sturlungu. Ætlar hann, 
að Sturla hafi sjálfur tekið siðara helming Hrafns sögu 
upp i rit sitt (fyrri helmingur sögunnar hefur aldrei 
staðið í Sturlungu), en Guðmundarsögunum sé aukið 
inn í það að honum látnum. Á þetta fellst dr. Konrad 
Maurer (Ueber die Ausdrúcke: altnordische, altnor- 
wegische und altislándische Sprache, bls. 207 — 209), og 
gengur hann þó feti lengra, því að hann ætlar, að Sturla 
haf i hvorki samið Þorgils sögu og Haf liða né Sturlu sögu. 

Enn ritaði G.V. um samsetning Sturlungu i formáia 
fyrir útgáfu sinni af Sturlungu (Oxford 1878, bls. xcix — 
cx). Þar heldur hann því fram, að Sturla sé höfund- 
ur Þorgils sögu skarða, og sé hún elzt rita hans. 

Nú tók dr. Björn M. Ólsen Sturlungu til rannsókn- 
ar og birti ágæta ritgerð um þær rannsóknir í Safni til 
sögu íslands, 3. bindi, bls. 193 — 510 („Um Sturlungu"). 
Sýnir hann þar fram á, að Sturlunga sé saman sett af 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



3 



sjálfstæðum sögum, sem sé samdar af mörgum höfund- 
um og á ýmsum tímum. Greinir hann þannig á milli 
þeirra: 

1. Geirmundar þáttur. 

2. Þorgils saga og Hafliða. 

3. Ættartölur. 

4. Sturlu saga. 

5. Prestssaga Guðmundar Arasonar. 

6. Guðmundar saga dýra. 

7. Hrafns saga Sveinbjarnarsonar. 

8. Islendinga saga. 

9. Haukdælaþáttur og Gizurar saga og Skagfirðinga. 

10. Þórðar saga kakala. 

11. Svinfellinga saga. 

(12. Þorgils saga skarða, og aftan við hana þáttur 
um Sturlu Þórðarson, að líkindum eftir sama 
höfund.) 1 ) 

Ætlar BMÓ, að Sturla eigi íslendinga sögu eina, 
og nái hún einungis fram til ársins 1242, en þó telur 
hann ekki ósennilegt, að Sturla hafi einnig samið Þor- 
gils sögu og Hafliða. En íslendinga saga sé að efni til 
beinlínis framhald Sturlu sögu, og muni Sturla þvi hafa 
ritað upp sögu afa síns, skeytt ættartölunum framan 
við hana og samið íslendinga sögu aftan við, eins og 
nokkurs konar framhald af henni. 2 ) En þar sem Sturla 
hætti að segja frá, þegar Þórður kakali kemur út og 
saga hans hefst, verði það tæplega skýrt á annan hátt 
en þann, að Sturlu hafi ekki enzt aldur til þess að ljúka 
við sögu sína, og hafi hann ekki verið kominn lengra, 
þegar hann féll frá. Þaðan í frá sé farið eingöngu eftir 
2 öðrum sögum, Þórðar sögu kakala og Gizurar sögu 
og Skagfirðinga, auk Svinfellinga sögu. 

.Skoðun BMÓ á Islendinga sögu og síðara hluta 
Sturlungu stingur mjög í stúf við það, sem menn höfðu 



1) Þorgils saga skarða og Sturlu þáttur standa einungis í II 
(122 B) og hafa ekki átt heima í Sturlungu frá upphafi. — 2) Safn 
III, 383—385, 391—393, sbr. B. M. Ólsen: Om den saakaldte Sturlunga- 
prolog, bls. 15 — 17. 



4 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



áður haldið fram um þátt Sturlu í safninu. Hefur dr. 
Kálund fallizt á, að rekja megi sögu um Gizur og Skag- 
firðinga, er safnandi hafi fylgt öðrum þræði frá 12. kap. 
i íslendinga sögu og til loka Sturlungu. 1 ) Á sama máli 
er E. Mogk 2 ) og Benedikt Sveinsson, er gefið hefur út 
síðara helming Sturlungu og ritað formála fyrir. 3 ) 

Aftur á móti er dr. Finnur Jónsson algerlega ósam- 
dóma BMÓ um Islendinga sögu. Telur hann f ráleitt, 
að rekja megi leifar af sögu um Gizur í Sturlungu. 
Hann ætlar, að Islendinga saga taki til aftur, þegar 
Þórðar sögu er lokið, en það sé um 1250, og fylgi safn- 
andi íslendinga sögu þaðan frá, auk Svinfellinga 
sögu. 4 ) Hann er og á því, eins og BMÓ, að Sturla hafi 
ekki látið við það sitja, að rita Islendinga sögu, heldur 
hafi hann ritað upp og aukið á ýmsan hátt eldri sögur 
og skeytt þeim framan við sögu sína. Þessar sögur sé: 
Landnáma, Kristni saga, Þorgils saga og Hafliða og 
fleiri sögur, þ. e. þær sögur í Sturlungu, sem safnandi 
hefur ekki aukið inn i safnið. 5 ) Þar á hann við Sturlu 
sögu, G ) en ekki ættartölurnar, Prestssögu Guðmundar 
Arasonar, Guðmundar sögu dýra og Hrafns sögu, 7 ) og 
þvi siður við Þórðar sögu kakala og Svínfellinga sögu. 

Þó að rannsókn B. M. Ólsens hafi brugðið ljósi yfir 
fjölmörg viðfangsefni í Sturlungu, svo að miklu fremur 
má heimfæra til hans þann vitnisburð, sem hann gefur 
Guðbrandi Vigfússyni, „að hann einn hefur gert meira 
en allir fyrirrennarar hans til að sýna, hvernig Sturl- 
unga er samsett og til orðin," 8 ) þá eru allmörg vafa- 
atriði, sem ekki hafa verið skýrð til fulls. Að likindum 
verður aldrei leyst úr þeim öllum á þann hátt, að ekki 
verði um deilt, til þess eru heimildirnar of fáar og ó- 
fullnægjandi. Þó er ekki vonlaust um, að ný rannsókn 
geti greitt betur úr heimildum Sturlungu heldur en 

1) Aarböger 1901, bls. 290, og viða í útgáfu hans af Sturlungu. 

— 2) í Paul: Grundriss der germ. Philologie, 2. útg. II. 1, bls. 786. 

— 3) Sturlunga saga IV, Rvk 1915, bls. xx. — 4) Den oldnorske og 
oldislandske Litteraturs Historie, 2. útg. II, 730 — 733. — 5) s. st. 
bls. 548—549, 571—572, 718—719. — 6) s. st. bls. 551. — 7) s. st. 
bls. 723—724. — 8) Safn III, 205. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 5 

gert hefur verið. Því veldur, að nú hafa menn hina 
ágætu útgáfu dr. Kálunds, sem gerð er eftir báðum 
skinnbókunum, það sem þær ná, en elztu og beztu 
Ijappírsuppskriftum, þegar þær þrýtur. En fyrri rann- 
sóknir hafa því nær allar verið gerðar eftir hinum 
eldri útgáfum (Kaupmannahöfn 1817 — 1820 og Oxford 
1878), er mjög standa að baki útgáfu dr. Kálunds og 
telja má ónothæfan grundvöll vísindalegra rannsókna í 
samanburði við hana. Hlutverk þessarar ritgerðar verð- 
ur aðallega að ræða um íslendinga sögu og í sambandi 
við hana þær frásagnir í siðara hluta Sturlungu, sem 
af öðrum toga eru spunnar. 



II. 

Allir vísindajnenn, sem ritað hafa um Sturlungu 
á síðari tímum (Guðbrandur Vigfússon 1 ), Björn M. 
Ólsen 2 ), Finnur Jónsson 3 ), Kr. Kálund 4 ), Benedikt 
Sveinsson 5 )) hafa verið á það sáttir, að einhver afkom- 
andi Snorra prests Narfasonar á Skarði á Skarðsströnd 
(Skarðs-Snorra, d. 1260) muni hafa safnað, eða látið 
safna sögunum í Sturlungu saman í eina heild og lagt 
síðustu hönd á ritið, að mestu leyti eins og það er til 
vor komið í afritum 6 ). Berast böndin einkum að son- 
um Narfa Snorrasonar, og ætla menn (GV, BMÓ) 
Þórð lögmann Narfason (d. 1308) einna líklegastan 
þeirra bræðra til þess, að hafa sett Sturlungu saman. 
Þó að hæpið sé að benda á nokkurn sérstakan mann, 
sem unnið hafi þetta verk, hefur skoðun þessi mikið 
til síns jnáls. Mun að minnsta kosti mega telja það af- 
arsennilegt, að Sturlunga sé samsett af völdum einhvers 
þeirra bræðra, Þorláks, Þórðar eða Snorra, um alda- 
mótin 1300, og nægir að vísa til ritgerðar BMÓ og þeirra 
raka, sem þar eru greind. 

1) Bisk. I, ]xxi— Ixxii, Sturl.2 (] } . e. Oxfordútgáfan), cviii— cv. 
— 2) Safn III, 503—508. — 3) Litt. hist. 2. útg. II, 733— 734. — 4) Aarb. 
1901, 298. — 5) Stur]. 4 (]). e. Reykjavikurútgáfan) IV, xvi— xvii. — 
6) Þ. e. I (122 A). 



6 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



Fyrir rannsókn þá, sem nú skal hafin, er ekki 
einskisvert að athuga vinnubrögð þess manns, sem 
steypt hefur sögurnar saman. Má glögglega marka þau 
af þeim sögum, sem öllum visindamönnum kemur nú 
saman um, að hann hafi fengið i hendur annaðhvort 
sérstakar, eða þá ritnar nokkurar i sömu bók, hver á 
eftir annari (FJ, BMÓ). Þessar sögur eru Þorgils saga 
og Hafliða, Sturlu saga, Prestssaga Guðmundar góða, 
Guðmundar saga dýra, íslendinga saga, Hrafns saga, 
Þórðar saga kakala og Svínfellinga saga. 

„Safnandi Sturlungu hlýtur að hafa verið mjög 
fróður i sögu landsins. Einkum og sér i lagi er það ljóst, 
að hann hefur gert sér mikið far um að skilja tímatal 
þeirra sagna, sem hann tekur upp í safnið, því að tíma- 
talið er sá leiðarsteinn, sem hann áttar sig á i niður- 
skipun sagnanna," segir dr. B. M. Ólsen. 1 ) Þetta er 
hverju orði sannara. Safnandi Sturlungu hefur sett sér 
þá meginreglu, að gæta þess vel, að ekki raskist tíma- 
tal. Hann lætur sér annara um að skrá viðburðina í 
réttri tímaröð heldur en að setja þá fram í orsakasam- 
hengi og leiða hvern af öðrum. Að nokkuru leyti er 
honum þetta ekki sjálfrátt. Fyrir honum liggja marg- 
ar sjálfstæðar sögur. Hver þeirra um sig er samfelld 
heild frá upphafi til enda, segja að miklu leyti frá ólík- 
um viðburðum og mönnum og gerast á ýmsum stöðum. 
Það hefði að líkindum verið óvinnandi verk, að gera 
úr þeim samfellda Islandssögu á 12. og 13. öld, svipað 
því sem Heimskringla er óslitin saga Noregs og Nor- 
egskonunga, án þess að endurrita heimildirnar, semja 
úr þeim nýja sögu, er væri algerlega sjálfstætt rit. Safn- 
andinn hefur ekki reynt til þessa. Hann er sýnilega 
uppi á þeim tíma, þegar sjálfstæðar sögurannsóknir 
og sagnaritun eru að líða undir lok og menn taka upp 
annálaritun. Hann tekur það ráð, þegar tvær eða fleiri 
sögur verða samtíða, að grípa til þeirra til skiptis, 
þannig að ein sagan komist aldrei langt fram úr ann- 



1) Safn III, 508. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



7 



ari í tímarööinni. Þegar tvær sögur segja frá sama við- 
burði, tekur hann venjulega þá frásögn, sem er ná- 
kvæmari, en sleppir hinni. En af þvi að athygli hans 
beinist að öðru, tímatalinu, hefur hann ekki alls stað- 
ar forðazt endurtekningar og gefur þá ekki gaum að 
því, þó að öðruvísi sé sagt frá einhverju atviki en áð- 
ur vart gert. 

Fyrst í stað er starf safnanda auðvelt. Geirmund- 
ar þáttur, Þorgils saga og Hafliða og Sturlu saga taka 
við hver af annari. Prestssaga Guðmundar góða hefst 
áður en Sturlu sögu er lokið, en safnandi geymir sér 
hana þó, þangað til hann hefur gengið frá Sturlu sögu. 
En Guðmundar saga dýra hefst skömmu eftir að Sturlu 
sögu lýkur, og verður hún samferða Prestssögunni um 
langt skeið. Við niðurlag Sturlu sögu staldrar safnandi 
þvi við og skýrir stuttlega frá viðfangsefni sínu. Hef- 
ur þessi greinargerð hans verið nefnd „Sturlungu-for- 
málinn", og hefst hún svo: „Margar sögur verða hér 
samtiða, ok má þó eigi allar senn rita." 1 ) 

Þar sem safnandi kveðst ekki geta ritað margar 
sögur í senn, tekur hann þann kost, að rita þær til skipt- 
is, eins og áður var getið. Fyrst ritar hann um æfi Guð- 
mundar Arasonar eftir Prestssögunni (1. — 14. kap.). 
Þegar sagan er komin fram um 1190, tekur hann Guð- 
mundar sögu dýra og fylgir henni um langt skeið, allt 
fram að aldamótum (1. — 24. kap.). Þá koma 15. — 16. 

1) Sturl. 3 (þ. e. útgáfa dr. Kálunds) I, 119—120, Sturl. 4 I, 157. B. 
M. Ólsen heldur þvi fram, að þessi greinargerð sé samin upp úr for- 
mála, er Sturla hafi ritað fyrir íslendinga sögu sinni. Hvort sem það 
er rétt eða rangt, sýna orðin „ok má þó eigi allar senn rita," að safn- 
andi er hér að gera grein fyrir sagnaskipun sinni. Hann vill með 
næstu setningum, um það, hve langt sögurnar nái, skýra fyrir les- 
andanum tímatalið í þeim sögum, sem hann ætlar að fara að rita 
upp, svo að hann þurfi ekki framar á það að minnast. En jafnframt 
viU hann með orðum þeim, sem tilgreind voru, afsaka það, að hann 
hefur haldið Sturlu sögu áfram, þangað til henni var lokið, i stað 
þess að skjóta inn fyrra hluta Prestssögunnar í réttri tímaröð. Að 
þessu sé þannig varið, sýna orð hans í 9. kap. Prestssögunnar (Sturl. 3 
I. 143) : „Nú er þar komit þessi sögu, sem frá var horfit Heiðarvígs 
sögu, ok hafa þær lengi jafnfram gengit." Hér vill hann glöggva les- 
andann enn betur á tímatalinu. 



8 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



kap. úr Prestssögunni (um 1190 — 1197), og á eftir þeim 
niðurlag Guðmundar sögu dýra (25. — 26. kap., viðburð- 
ir um 1200 og andlát Guðmundar 1212). En að henni 
lokinni rekur hann Prestssöguna til 1201 (17. — 19. kap.) 
og tekur siðan til Islendinga sögu. 

Guðmundar saga dýra og Prestssagan eru mjög ó- 
líkar að efni, og er þvi vandalaust að greina þær í sund- 
ur. En þar sem þær gerast um sömu slóðir, hefur ekki 
hjá þvi farið, að drepið væri á einhverja atburði i báð- 
um sögunum. Má vera, að safnandi hafi einhvers stað- 
ar fellt úr annari sögunni, þar sem hin hafði sagt frá 
sama atburði, en þó hefur hann ekki með öllu varazt 
að skrá sama atburðinn tvisvar, og á ólíkan hátt. I 15. 
kap. Prestssögunnar 1 ) er svo sagt, að Sumarliði Ás- 
jnundarson 2 ) hafi verið veginn að tjöldum, en völd 
þess vígs hafi verið kennd Snorra Grímssyni, bræðr- 
ungi Guðmundar Arasonar. Veitti Brandur biskup 
þeim lið, er mæltu eftir Sumarliða, og vildi láta bera 
kviðu á Snorra um fjörráð og vettvangsbjargir við veg- 
andann, en hann er nefndur Brandur. En af orðum 
Guðmundar Arasonar og margra annara merkra 
manna, er Snorra veittu lið, lét Þorlákur biskup bera 
kviðu af Snorra um fjörráð. 1 Guðmundar sögu dýra, 
7. — 8. kap., 3 ) er greinilega sagt frá viðskiptum þeirra 
Snorra og Sumarliða. Eitt sinn, er Sumarliði var að 
Gásum og stóð þar undir klyfjum, vék Brandur sér að 
honum og særði hann banasári, en Sumarliði hafði áð- 
ur hrakið Brand og leikið hann grátt. Þorsteinn Urða- 
Steinn var þar hjá og vildi taka Brand, en var haldið 
af Snorra, sem hafði viljað mægjast við Sumarliða, eu 
var synjað konunnar. Guðmundur dýri tók við eftir- 
málinu og sótti Snorra um vettvangsbjargir og fjörráð. 
Var sæzt á málin á þingi, og galt Snorri 12 hundruð og 
varð héraðssekur. Hér er sagt tvisvar frá sama atburð- 
inum og með allmiklum atvikamun, og var þó auðvelt 
að komast hjá þvi. Enn er i 15. kap. Prestssögunnar get- 

1) Sturl. 3 I, 220. — 2) Svo í Resensbók og Guðm. s. dýra. Safn- 

• • 

andi hefur mislesið eða misritað Onundarson. — 3) Sturl. 3 I, 171 — 173. 



t 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



9 



ið Arnþrúðar Fornadóttur og sona hennar svo sem þau 
hefði aldrei verið nefnd áður, og koma þau þó allmjög 
við sögu Guðmundar dýra, einnig þann hluta hennar, 
sem áður var skráður. 

Eftir 19. kap. Prestssögunnar tekur safnandi að 
rita íslendinga sögu og fylgir henni, þangað til Brand- 
ur biskup deyr og Guðmundur Arason er kjörinn til 
biskups (2. — 17. kap. — Um Haukdæla þátt mun síðar 
rætt). Þá byrjar Prestssagan aftur á athöfnum Guð- 
mundar um sumarið, skýrir frá láti Brands biskups, 
biskupskosningu, bréfagerðum biskupsefnis, utanför 
hans og vígslu (20. — 34. kap.), og er þetta niðurlag 
Prestssögunnar. 1 Sturlungu er því tvisvar sagt frá láti 
Brands biskups og kosningu Guðmundar, og að vísu í 
miklu skemmra máli i Islendinga sögu heldur en i 
Prestssögunni. En safnandi hefur ekki áttað sig, fyr en 
hann hafði ritað 17. kap. i Isl. s., og sleppir hann þá 
henni og tekur Prs. Hefur Prs. bolað í burtu úr Sturl- 
ungu því, sem í Isl. s. hefur verið sagt um bréfaskriftir 
biskupsefnis, utanför og vígslu, svo að vér höfum nú 
ekki texta Sturlu um þá atburði. Þó hefir safnandi tek- 
ið upp úr ísl. s. kafla um orðsendingar biskupsefnis 
og Kolbeins til Sigurðar Ormssonar (18. kap.), þegar 
Prestssöguna þraut, en um þetta hefir áður verið getið 
i henni miklu nákvæmar (28. kap.). Hér er því enn sagt 
tvisvar frá hinu sama, og í seinna skiptið eftir að greint 
hefur verið frá atburðum, er gerðust síðar (utanför 
biskupsefnis og vígslu). En úr þeim kafla ísl.s., sem Prs. 
hefur bolað i burtu úr Sturlungu, hefur Besensbók 
varðveitt litla grein. 1 ) 

1) Bisk. I., 476. „Guðmundr biskupsefni rézk til Hóla um haust- 
it, [sem áðr var sagt,] ok var hann þar fyrir kennimönnum um vetr- 
inn ok skipaði öllum málum fyrir norðan land þau misseri. Váru þá 
scndir menn til Páls biskups, ok var hann beiddr samþykkis um 
biskups kjör ok bréfasendingar til erkibiskups [,sem enn mun gerr 
sagt verða siðar]. Tók Páll biskup þvi vel, sem hann efndi siðan." 
Því sem er innan sviga mun bætt við af afritara. Á eftir þessari grein 
er i Res. (AM 399, 4to) tekinn upp 18. kap. í ísl.s.: „Þenna vetr sendi 

Kolbeinn menn sína austr til Svínafells " Hér er allt i réttri 

röð: i 17. kap. var sagan komin fram á sumar 1201, i greininni í 



10 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



Þegar sagt hefur verið frá vígi Halls Kleppjárns- 
sonar (1212) og utanför Guðmundar biskups (1214), er 
síðara helmingi Hrafns sögu skotið inn á eftir 35. kap. 
ísl.s. Hefur þar að segja frá útkomu Hrafns og biskups 
1203, og er sagan rakin til enda (1214, gerð Þórðar 
Sturlusonar um víg Hrafns, eða 1217, útkoma Þorvalds). 
En í þess stað sleppir safnandi kafla þeim í ísl.s., þar 
sem sagt er frá vígi Hrafns, en sú grein hefur verið tek- 
in upp i Resensbók, sem hefur varðveitt texta Sturlu á 
þessum stað. 1 ) 

I 163. kap. fsl.s. segir stuttlega frá útkomu Þórðar 
kakala í Eyjafirði, ferð hans suður á land og vestur um 
í Dali. Þá leggur safnandi frá sér íslendinga sögu og 
tekur til Þórðar sögu kakala. Hefst hún á yfirliti um þá 
viðburði, er gerzt höfðu hér skömmu áður en Þórður 
kom út, og segir síðan frá ferðum Þórðar, líkt og gert 
er i 163. kap. Isl.s., en að vísu miklu nákvæmar og með 
ekki alllitlum atvikamun. 2 ) Var þó auðvelt að komast 
hjá missögnum, með því að láta aðra frásögnina nægja, 
en fella niður tilsvarandi kafla úr hinni. En safnandi 
hefur ekki hirt um þetta. Víðar ber og Islendinga sögu 
og Þórðar sögu á milli, þar sem minnzt er á sömu at- 
burði í báðum sögunum. 3 ) 



Res. er getið um haustið og í 18. kap. „þenna vetr". En í Sturlungu 
er upphafi 18. kap. vikið við: „þann vetr, er Guðinundr var fyrir 
kennimönnum at Hólum Aður hefur þess ekki verið getið bein- 

línis í Sturl., að Guðmundur hafi verið fyrir kennimönnum, og vís- 
ar safnandi því til greinar, sem hann hafði fellt niður. Að þessi grein 
sé úr Isl.s., en ekki Prs., er vafalaust. Að vísu vantar hana i AM 
657 c, 4to, en þar er 18. kap. ísl.s. líka sleppt. BMÓ hefur sýnt fram 
á, að þeir kaflar, sem Res. hefur fram yfir AM 657 c, muni hafa staðið 
í frumriti þeirra (Safn III, 286 — 288). Auk þess ber greinin það með 
sér. í henni er sagt frá atvikum, sem Prs. greinir síðar (bréfaskrift- 
irnar, Sturl. 3 I, 264—267, Bisk. I. 478—481). Hér er og mótsögn við 
Prs., þar sem sagt er, að biskupsefni hafi skipað öllum málum fyrir 
norðan land þau misseri, en i Prs. segir, að „biskupsefni var svá ráð- 
um borinn, at hann skyldi eigi ná, at þar væri bróðursynir hans" 
(Sturl. 3 I, 261, Bisk. I, 477), ásamt fleiri ummælum um ofríki Kol- 
beins við biskupsefni. — 1) Bisk. I, 506, sbr. BMÓ: Safn III, 250—251. 
— 2) Sjá BMÓ: Safn III, 437—441. — 3) S. st. bls. 444—446. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



11 



Þegar lokið er aS segja frá síSustu dvöl ÞórSar ka- 
kala hér á landi, er Svínfellinga sögu skotiS inn, og 
sjást heimildamótin þar einnig glögglega. En inn í 
miSja Svinfellinga sögu er aftur skotiS nokkurum 
köflum, sem sýnilega eiga ekki heima þar; þeir kafl- 
ar standa einungis i ReykjarfjarSarbók, en munu þó 
flestir hafa staSiS í Sturlungu i upphafi. 1 ) 

Af þessu stutta yfirliti er þaS ljóst, aS safnanda 
er um þaS hugaS, aS taka sem mest frásagnarefni upp 
í rit sitt, og skeytir þá ekki, þó aS ýmsar missagnir verSi 
og ljóslega megi greina heimildamótin, eSa þótt frá- 
sögnin verSi misjafnlega nákvæm, eftir því hvaSa heim- 
ild er fylgt. Fyrir því er þaS venjulega augljóst, hve- 
nær hann leggur frá sér sögu þá, sem hann er aS rita, 
og gríi^ur til annarar. En því er hér gerS nokkur grein 
fyrir vinnubrögSum safnandans, aS ætla má, aS þau 
hafi jafnan veriS lík, og sé honum því tæplega trúandi 
til þess, aS fella saman i eina heild tvær eSa fleiri sög- 
ur, án þess aS veruleg missmíSi og glögg merki starf- 
semi hans sjáist allvíSa. VerSur þvi aS hafa vinnu- 
brögS hans í huga, þegar dæma þarf um, hvort einni 
heimild eSa fleirum sé fylgt i einhverri frásögn. 



III. 

Þess var áSur getiS, aS sú hefur jafnan veriS 
skoSun manna, aS Sturla ÞórSarson ætti allverulegan 
þátt i Sturlungu. Er þaS byggt á vitnisburSi sögunnar 
sjálfrar og annara fornra rita, er þaS votta, aS Sturla 
hefur ritaS um atburSi á 13. öld. 2 ) 

1 MiSsögu GuSmundar biskups, sem svo hefur 
nefnd veriS (AM 657 c, 4to) eru tvær tilvitnanir í ís- 
lendinga sögu: „Þessi jartegn varS i útanferS GuS- 
niundar biskups, þeirri er fyrr var frá sagt, þá er þeir 



1) Smbr. síðar. — 2) Sbr. BMÓ: Safn III, 386—393. 



12 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



feðgar tóku hann nauðgan, Sighvatr ok Sturla, ok létu 
útan fara nauðgan eptir Grimseyjar för, svá sem 
Sturla Þórðarson segir í íslendinga sögu." 1 ) Hér er vis- 
að til 50. kap. ísl.s.: „Þetta suxnar it sama létu þeir Sig- 
hvatr Guðmund biskup fara útan, ok harðliga leikinn 
af óvinum sínum. Var hann þá nökkura vetr i Nóregi, 
ok gerðusk þar margir merkiligir hlutir þá um háttu 
hans ok spásagnir." 2 ) Enn segir i Miðsögunni: „Fór 
hann þá víða um sýslu sína, ok enn víða annars staðar 
um landit, svá sem Sturla sagði í íslendinga sögu." 3 ) 
Telur B. M. Ólsen hér ekki vísað til ákveðins kafla í ís- 
lendinga sögu, heldur í alla frásögnina um ferðir bisk- 
ups, frá þvi er hann kom út á Borðeyri, þangað til hann 
hætti ferðum. Er víða sagt frá ferðum biskups, í 67., 81., 
86., 87. og 103: kap., og er Sturlu þá eignaður kaflinn 
milli 63. og 103. kap. i íslendinga sögu, að báðum með- 
töldum, því að sagt var frá útkomu biskups í 63. kap. 
Tekur BMÓ það fram, að hér sé ekki vitnað í sérstaka 
sögu um biskup, er Sturla hafi samið, heldur hljóti að 
vera átt við þann hluta .Sturlungu, sem vér köllum ís- 
lcndinga sögu. 

Tvívegis er vitnað til Sturlu i Guðmundar sögu 
Arngríms ábóta, en þær tilvísanir sanna ekkert um Is- 
lendinga sögu. Arngrímur hefur ætlað, að Sturla hafi 
samið sérstaka sögu um biskup, þar sem jartegnirnar 
hafi verið skráðar, eins og B. M. Ólsen hefur sýnt 
fram á. 

Loks er í „formála" Sturlungu tvivegis getið um 
íslendinga sögur eftir Sturlu Þórðarson og tekið fram, 
að hann hafi ritað um atburði, er gerðust eftir lát 
Brands biskups Sæjnundarsonar (1201). Verður síðar 
minnzt á þetta nánar. 

Þessir vitnisburðir sanna, að Sturla hefur ritað um 
atburði á 13. öld. Getur ekki verið átt við neina sögu 
aðra en þá, sem nú er í Sturlungu og hefst á að segja 
frá andláti Hvamms-Sturlu 1183. Hefur B. M. Ólsen 



1) Bisk. I, 589. — 2) Sturl. 3 I. 359. — 3) Bisk. I, 591. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



13 



sýnt f ram á, að sú saga sver sig alstaðar í ættina til 
Sturlu, þar sem ræðir um atburði, sem hann var sjálf- 
ur viðstaddur, 1 ) og má telja það alveg vafalaust, að 
þessisaga sé réttilega eignuð Sturlu. 

Nú eru allir á einu máli um það, að Islendinga saga 
hefjist 1183, á frásögninni um lát Hvamms-Sturlu. En 
hitt deila menn um, hve langt sagan nái, hve mikið 
megi eigna Sturlu af síðasta hluta Sturlungu. Með rann- 
sóknum sínum hefur B. M. Ólsen sannað, að Sturla hef- 
ur ekki ritað Þórðar sögu kakala, Svínfellinga sögu eða 
Þorgils sögu skarða, og eru þessar sögur algerlega ó- 
viðkomandi Islendinga sögu. En hann telur söguna ná 
einungis fram á árið 1242, eða yfir 2. — 163. kap. eftir 
kapítulatali Guðbrands Vigfússonar. Frásögnin eftir 
1242 sé tekin eftir 3 sögum: Þórðar sögu kakala, Svín- 
fellinga sögu og Gizurar sögu og Skagfirðinga. 2 ) Fyrstu 
8 árin sé Þórðar saga aðalheimildin, en fátt eitt tekið 
úr Gizurar sögu, en á eftir Svinfellinga sögu sé þessum 
sögum fylgt jöfnum höndum, og Gizurar sögu þó meir. 
En Finnur Jónsson heldur því fram, sem fyr segir, að 
íslendinga saga taki til, þegar Þórðar sögu þrýtur, og 
sé hvergi vott að finna um sérstaka sögu um Gizur og 
Skagfirðinga, er skotið sé inn í þessar sögur. 

Hér skal reynt að greiða nokkuð úr þessu vanda- 
máli. Hygg eg, að skoðun Finns Jónssonar sé rétt í að- 
alatriðum, og má benda á frásagnir í síðasta hluta 
Sturlungu, sem virðast beinlínis sverja sig í ættina til 
Sturlu. Hinsvegar virðist ástæðulaust að gera ráð fyrir 
sérstakri sögu um Gizur og Skagfirðinga sem heimild í 
Sturlungu. Verður því ekki hjá því komizt, að allmjög 
verði deilt á B. M. Ólsen og rök hans fyrir máli sinu. 

Aðalrök hans eru þessi: að allvíða sé ritað um 
Gizur af svo hlýjum hug og mikilli hluttekningu, að 
óhugsandi sé, að það geti verið stílað af Sturlu, fornum 
andstæðingi hans, einkum þar sem frásögn Sturlu beri 
allviða vitni um kala til Gizurar og halli jafnvel á hann; 

1) Safn III, 394—415. — 2) Hér er átt við textann i I. Þorgils 
saga skarða er einungis í II, og er auðvelt að greina hana úr. 



14 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



að frásögnin um Gizur og skagfirzka viðburði sé oft 
svo nákvæm, að ekki sé sennilegt, að Sturla hafi vitað 
svo glögglega um það, og sé það þá að jafnaði augljóst, 
að heimildarmenn sögunnar sé úr Skagafirði; að Hauk- 
dæla þáttur sé ekki eftir Sturlu og geti vart verið ann- 
að en upphaf eða inngangur sérstakrar sögu um Gizur 
og að upphaf Þórðar sögu kakala sýni, að Islendinga 
saga hafi ekki náð lengra en að útkomu Þórðar, og sé 
Þórðar saga samin sem áframhald af henni. Verður 
fyrst rætt stuttlega um þessi rök, en síðan athugaðir 
þeir kaflar, sem B. M. Ólsen skipar til sætis í Gizurar 
sögu. 



IV. 

Það mun hverju orði sannara, að Sturlungar hafi 
borið þungan hug til Gizurar eftir Örlygsstaðafund og 
víg Snorra Sturlusonar. Kemur það fram i orðum Ólafs 
hvitaskálds, er Hrafn og Sturla fóru að Þorgilsi skarða í 
Stafholti, viðtali Þórðar kakala og Hákonar konungs 
og enn víðar, enda segir Hákonar saga, að þá er þeir 
Gizur og Þórður kakali hittust 1254, hafi litill orðið 
vinafundur. Má að sjálfsögðu gera ráð fyrir því, að 
Sturlu Þórðarsyni hafi oft verið sama í hug gagnvart 
Gizuri, enda lýsir vísa sú, sem hann kvað til hans 1261, 
vel því þeli, er hann bar þá til Gizurar. Þó voru þeir 
um tíma allvel sáttir (1253 — 1261), og er svo að sjá, sem 
þá hafi þvínær gróið um heilt, þó að forn kali ýfðist 
upp aftur 1261 við brigðmælgi Gizurar gagnvart 
Sturlu. 1 ) 

En hefur Sturla þá látið persónulega óvild eða kala 
ráða nokkuru um það, hvernig hann ritaði um Gizur og 
þá atburði, sem hann var við riðinn? Eg ætla, að það 
verði naumast talið. Að vísu er framkomu Gizurar oft 
lýst á þann veg, að hann minnkar í augum lesandans. 



1) Sbr. BMÓ: Safn III, 311—314. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



15 



En þá er það jafnan honum sjálfum að kenna. Frásögn- 
in er svo eðlileg og blátt áfram, að það eru viðburðirnir 
sjálfir, sem tala sínu máli og áfellast Gizur. 1 ) Þetta hef- 
ur B. M. Ólsen einnig viðurkennt. En þó bendir hann á 
nokkura staði, þar sem hann kveður Gizuri beinlínis 
gert rangt til. 2 ) 

I 80. kap. er sagt frá deilum Snorra Sturlusonar og 
Sturlu Sighvatssonar á þingi 1229. Var þá svo mikil 
heift og fjandskapur milli þeirra, að hélt við bardaga. 
„Var þar fyrir Gizurr Þorvaldsson með mikit fjölmenni, 
ok vissi engi, hvárum hann ætlaði at veita. Þorvaldr 
faðir hans var á þingi, ok var beggja vin." 3 ) „Það er 
auðsætt, að hið fyrra á að vera last, en hið siðara lof, 
og er þó í rauninni hvorttveggja hið sama," segir BMÓ. 
Þetta er þó engan veginn augljóst. Þar sem sagt er, að 
Þorvaldur væri beggja vinur, mun átt við, að hann hafi 
borið sættarorð og reynt að afstýra vandræðum, sem 
var venja hans. En Gizur hefur ekkert lagt til málanna, 
og munu hvorirtveggju hafa óttazt, að hann snerist á 
sveif með hinum. Það mun þvi ofmælt, að þetta sé sagt 
Gizuri til lasts. 

Þegar Kolbeinn ungi og Snorri deildu um arf Hall- 
beru Snorradóttur á þingi 1232, voru þeir enn á þingi 
með flokka, Þorvaldur og Gizur. „Þorvaldr Gizurar- 
son gekk mest í milli ok leitaði um sættir . . . Gizurr 
Þorvaldsson hafði ok mikit fjölmenni, ok vissu menn 
óvíst, hvárum hann mundi veita, því at hann lét vel til 
hvárratveggja" (91. kap.) 4 ). Á líkan hátt er sagt í 104. 
kap., er þeir deildu enn, Kolbeinn og Snorri: „Gizurr 
Þorvaldsson hafði tvö hundruð manna ok lét til allra 
skipuliga. . . . Þorvaldr Gizurarson gekk til Gizurar, 
sonar síns, ok bað hann hvárigum'veita, kvað þat vænst 
til friðar, ef hann misjafnaði eigi með þeim." 5 ) 

A báðum þessum stöðum er líkt að orði kveðið, og 
niætti telja gefið í skyn, að framkoma Gizurar hafi ekki 
verið einlæg. Þó er það ekki víst, og er engin ástæða til 

1) Sbr. FJ: Litt. hist. 2 II, 726. — 2) Safn III, 314—318. — 
3) Sturl.3 I, 411. — 4) Sturl. 3 I, 444. — 5) Sturl. 3 I, 460, 462. 



16 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



þess að ætla, að hér sé ekki rétt sagt frá, eftir þvi sem 
atvik lágu til. Um langt skeið hafði verið róstusamt í 
landi, flokkadrættir og stórdeildir á þingum og i sveit- 
um. Alloftast var einhver Sturlunga annars vegar, og 
oft hélt við voða milli þeirra frænda. Gizur hefur ef til 
vill órað fyrir, að til stærri tíðinda hlyti að draga, eftir 
þekkingu hans á skaplyndi þeirra manna, sem þá voru 
hér ríkastir. Hann hefur talið sér vænst að ganga ekki i 
flokk með neinum, meðan hann gæti setið hjá, enda var 
hann náfrændi eða venzlamaður allra þeirra jnanna, 
sem hér eiga hlut að máli. Honum tókst einnig að sitja 
hjá deilum manna, meðan sætt var, eða þangað til 
Sturla Sighvatsson sveik hann á sitt vald, og Gizur varð 
að vinna það sér til lífs, að sverja Sturlu trúnaðareið og 
heita utanför sinni. Að hann snerist eftir það á móti 
Sturlu með öllum sínum afla og kappi, ætti ekki að 
vera oss undrunarefni. Það er því hvorttveggj a, að hér 
mun rétt frá skýrt og vafasamt, hvort skoða eigi þessi 
ummæli sem last. Oss brestur því öll rök til þess að 
segja, að hér sé „Gizuri beinlínis gert rangt til" og að 
þetta sé „bersýnilega sagt til þess að niðra Gizuri og 
sýna fals hans, fláræði og tvíveðrung." Hinsvegar er þvi 
ekki að neita, að í 121. kap. er það beinlínis gefið i skyn, 
að Gizur hafi borið kápuna á báðum öxlum. Þá var sem 
mestur fjandskapur með þeim frændum, Snorra og 
Sturlu, og fór Snorri suður til Reykja og var með Gizuri 
um föstuna. „Var þá allvel með þeim mágum. Góð orð 
fóru þá í millum þeira Gizurar ok Sturlu." 1 ) Þetta er, 
eins og BMÓ tekur fram, „sett svona hvað hjá öðru af 
ásettu ráði til að sýna tvöfeldni Gizurar", en þó gerir 
hann ráð fyrir, „að þetta sé eða kunni að vera satt og 
rétt i alla staði", og' ætti framsetning sögunnar þá að 
vera réttlætt. 

Hafi Sturla Þórðarson látið þá tilhneiging, sem hon- 
um er gerð hér upp, að halla á Gizur, leiða sig nokkurn 
tíma i freistni, var aldrei betra tækifæri til þess heldur 



1) Sturl. 3 I, 487. 



STURLU ÞÓRÐARSOXAR 



17 



en þar, sem segir frá vígi Jóns murts Snorrasonar. t 
84. kap. er sagt frá þeim atburðum á þá leið, að engin 
sök fellur á Gizur og það verður óviljaverk, er hann 
heldur Jóni undir högg það, er honum varð að bana. 1 ) 
Af 87. kap. má sjá, að Valgarður Guðmundarson, sem 
var þjónustumaður Gizurar og sjónarvottur að þessum 
atburði, hefur sagt Snorra frá víginu á annan veg og 
brugðið Gizuri um að hafa unnið níðingsverk á Jóni, 
„ok þótti Gizuri hann ekki bera sér mjök söguna". Var 
lagður fundur með Gizuri og Snorra, vegna þessa sögu- 
burðar Valgarðs, og „sór Gizurr fimmtardóms eið, at 
hann hefði í engum ráðum verit með Óláfi um vig Jóns, 
ok vildi þá réttum skilnaði skilja í alla staði. Lét Snorri 
sér þat allt vel skiljask, er Gizurr sagði." 2 ) Vafalaust 
hefur Sturla vitað, á hverja leið sögusögn Valgarðs var. 
En hann gengur alveg fram hjá henni, þar sem hann 
segir frá víginu, drepur einungis á hana síðar, til þess 
að gera grein fyrir fundi Gizurar og Snorra og eið 
Gizurar, einmitt til þess að firra Gizur ámæli. Frá- 
sögnin er öll frá sjónarmiði Gizurar, og hefur Sturla 
aJgerlega farið eftir hans sögusögn: „En er hann (þ. e. 
Gizur) vissi, at Jón var sárr." Sturla hefur sýnilega trú- 
að sakleysi Gizurar og segir frá á þann hátt, að oss er 
ljóst, að Snorri hefur líka talið þetta slys af Gizurar 
hendi. En hversu auðvelt hefði ekki verið að geta um 
frásögn Valgarðs um það, sem gerzt hafði, á þann hátt, 
að lesandinn væri í vafa um, hverju trúa skyldi? Það 
mátti gera alveg á ábyrgð Valgarðs og án þess, að vér, 
eða samtíðarmenn Sturlu, þegar hann reit söguna, 
hefðum getað brugðið honum um hlutdrægni. En þetta 
er fjarri Sturlu. Þetta óhapp hefur vitanlega legið sem 
skuggi á Gizuri, og orðrómur sá, sem Valgarður er bor- 
inn fyrir, hefur ef til vill magnazt eftir þá atburði, sem 
síðar urðu, víg Snorra og annara Sturlunga. Hér kem- 
ur það berlega fram, að sannleikurinn er Sturlu fyrir 
öllu, jafnt þar sem sagt er frá Gizuri sem annars stað- 



1) StuvU I, 422^423. — 2) Sturl.s I, 426 



2 



18 UM ÍSLENDINGA SÖGU 

ar. Hafi eimt eftir af kala til Gizurar á efstu árum 
Sturlu, en þá mun sagan rituð, hefur hann vandlega 
gætt þess, að sú óvild kæmi ekki fram i henni eða hefði 
áhrif á framsetninguna. 

I þessari sömu frásögn er getið um hina erfiðu 
sambúð Gizurar og Ingibjargar, „ok segja þat flestir, 
at hon ylli því meirr en hann; en þó unni hon honum 
mikit." 1 ) : '• j : . '0 . ;.' \ f || pffi 

í öllu þessu er Gizuri borin svo vel sagan sem hann 
gat frekast á kosið. Eftir rökum B. M. Ólsens væri í 
raun réttri sjálfsagt að telja þessa frásögn til Gizurar 
sögu, en það hefur hann þó ekki gert, og ekki auðið að 
gera það. 87. kap. stendur i Resensbók 2 ), en 84. og 87. 
kap. eru svo samtvinnaðir, að þeir verða ekki sundur 
skildir, og eru þvi báðir tvímælalaust úr Islendinga 
sögu, eins og vikið mun að síðar. 

„Einna berast kemur þó hatur Sturlu til Gizurar 
fram í frásögninni um Örlygsstaðabardaga, þar sem 
sagt er frá vígi Sturlu Sighvatssonar," segir B. M. Ól- 
sen. En hér er sökin Gizurar, að honum er illa lýst, eins 
og Finnur Jónsson hefur tekið fram. Er engin ástæða 
til þess að efast um, að lýsingin sé rétt, eða að á þenn- 

■ 

an veg hafi verið frásögn Vestanmanna, sem voru sjón- 
arvottar að víginu, en svo virðist sem Sturla Þórðar- 
son hafi ekki séð það sjálfur. Frá því er sagt, þegar 
Kolbeinn Sighvatsson frétti víg þeirra feðga, Sighvats 
og Sturlu, og hljóp Kolbeinn þá til kirkju á Miklabæ „ok 
allr flokkrinn, sumir í kirkju en sumir í húsin." En 
skömmu síðar kemur í ljós, að Sturla Þórðarson er i 
þeim flokki, sem i kirkjuna komst. 3 ) Er því sennilegast, 
að þessi lýsing sé eftir sögusögn annara manna. 

í frásögninni um Flugumýrarbrennu er hlýlega 
ritað í garð Gizurar; „... hversu ólíkur er ekki sá 
andi, sem hefur stjórnað pennanum á báðum stöðum," 
spyr B. M. Ólsen. Þetta er alveg rétt. En hversu ólíkt 
síendur ekki á? Fyrir Örlygsstaðafund hefur Gizur rof- 



1) Sturl.3 I, 427. — 2) Bisk. I, 553. — 3) Sturl. 3 I, 530—531. 

* 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



19 



ið eið þann, sem hann vann Sturlu. Það afsakar hann 
ekki til fulls í augum sagnaritarans, að það var nauð- 
ungareiður. Sturla Þórðarson taldi sér skylt að halda 
nauðungareið þann, er hann vann Kolbeini unga, þang- 
að til Kolbeinn gekk á sættir við hann og gerði sig ber- 
an að fjörráðum. 1 ) Þegar Gizur átti vald á lífi Sturlu, 
var ekki griða að spyrja, heldur veitti hann honum 
sjálfur banahögg. Fórst honum þar ver en Sturlu Sig- 
hvatssyni mundi farizt hafa, að eigin sögn, er nafni 

hans virðist hafa trúað: „ mikinn mun ætla ek 

þess vera með oss frændum, hvern veg þat er gefit; ef 
þeir hafa vald yfir mér, frændr mínir, þá hygg ek, at 
mér sé dauðinn einn ætlaðr, en þat veit guð með mér, 
þó at ek eiga vald á þeim, at engis þeira blóði skal ek 
út hella" (139. kap.). 2 ) 

En i Flugumýrarbrennu er níðingsverk unnið á 
Gizuri, konu hans og sonum þeirra saklausum. Sturla 
hafði gert samband við Gizur með mægðum. Þar sem 
Hrafn Oddsson var einnig i þeirri sætt, mátti vænta 
þess, að samband þeirra þriggja yrði svo öflugt, að eng- 
inn megnaði að rísa í gegn, og var þá vænlegt til frið- 
ar á Islandi, meðan svo stóð. Hefur Sturla gert sér mikl- 
ar vonir af þessu sambandi og tengdum, um mikil völd 
og bjarta framtíð. En brennan batt enda á alla þessa 
fögru drauma. Og þegar brennumenn koma um jiiiðja 
nótt, eftir hina dýrlegu veizlu, er haldin var til heiðurs 
dóttur hans, brenna inni konu Gizurar og sonu þeirra 
alla, en hann rekur sjálfan undan, ástvinalausan og 
fallinn sem fura að kvistum, þá er engin furða, þó að 
frásögnin verði hlýleg i garð Gizurar og þar kenni sam- 
úðar sagnaritarans. Var og i brennunni nær höggvið 
Sturlu sjálfuni; var hann siðan f jandsamlegur brennu- 
niönnum og átti mikinn þátt í að fella Eyjólf Þor- 
steinsson. 

Aftur er það skiljanlegt, að gremja og vonbrigði 
yfir því, að Borgarf jörður var af honum tekinn, hafi 



1) Sturl. 3 II, 10, 15, 31—32, 40. — 2) Sturl. 3 I, 515. 



20 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



getað lagt honum á tungu ósanngjörn orð í garð Gizur- 
ar. En eg hygg, að engin ályktun um sagnaritun Sturlu 
verði dregin af vísu, er hann orkti i sárri gremju og 
stundar reiði. Er mikill munur á frásögn .Sturlu um 
gerð Kolbeins unga og vísu þeirri, sem hann kvað um 
hana (162. kap.), 1 ) og hefði þó ekki verið rétt að liggja 
honum á hálsi, þó að gremja hans af þeim „skökku sátt- 
um" hefði komið i ljós i sjálfri frásögninni. En einmitt 
þetta sýnir ljóslega, hve hlutlaus og hófsamur Sturla 
er jafnan í frásögn sinni. 

Eg ætla Sturlu gert mjög rangt til, ef menn telja, 
að hann halli viljandi á Gizur, eða geti ekki ritað hlý- 
lega um hann, þegar atburðirnir gefa fullt tilefni til 
þess. Hvergi mun ástæða að ætla, að Sturla láti Gizur 
ekki njóta sannmælis, en á hinn bóginn verður hann 
og að þola sannmæli jafnt sem allir aðrir, hversu vanda- 
bundnir sem þeir eru Sturlu. 



V. 

I mörgum frásögnum er það sýnilegt, að höfundur- 
inn hefur haft sagnir og tíðindi af mönnum í Skaga- 
firði. Einkum ber mikið á þessu, þar sem Páll Kolbeins- 
son, sonur Staðar-Kolbeins, og þeir bróðursynir hans, 
Kálfur og Þorgeir Brandssynir, eru á einhvern hátt 
riðnir við atburðina. Einnig virðist stundum farið eftir 
sögusögn Gizurar sjálfs eða einhvers, sem honum var 
nákominn. 

Þegar Sturla tók að rita sögu sína, hefur honum 
verið það ljóst, hvílíkum erfiðleikum það verk væri 
bundið. Hann hefur auðvitað ekki treyst minni sínu að 
öllu leyti um þá atburði, sem gerðust eftir að hann 
komst til vits og ára, heldur aflað sér frekari vitneskju 
um atburðina hjá þeim, sem bezt máttu vita. Einkum 
verður að gera ráð fyrir, að hann hafi haldið spurnum 



1) Sturl. 3 I, 573—574. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



21 



fyrir um merka atburði, sem gerðust í fjarlægum hér- 
uðum og hann hafði ekki verið við staddur. Frásögnin 
ber sjálf ljóst vitni um þetta, eins og vænta mátti. 

Um heimildir Sturlu segir svo í formálanum: 
„... ok hafði hann þar til vísendi af fróðum mönn- 
um, þeim er váru á öndverðum dögum hans, en sumt 
eptir bréfum þeim, er þeir rituðu. er þeim váru sam- 
tiða, er sögurnar eru frá. Marga hluti mátti hann sjálfr 
sjá, þá er á hans dögum gerðusk til stórtíðenda." 1 ) Hér 
er beinlínis tekið fram, að Sturla hafi snemma byrjað 
á því, að safna til sögu sinnar, og haft tíðindi af fróð- 
um mönnum. Sagan ber það með sér, að Þórður, faðir 
hans, er heimildarmaður um marga atburði, sennilega 
flesta, sem gerðust fyrir minni Sturlu. Sturla var 23 
ára, þegar faðir hans dó. Má vera, að hann hafi þá þeg- 
ar haft í huga að rita einhvern tíma síðar um þessa at- 
burði, og er sennilegt, að sagnaritun Snorra hafi 
snemma vakið í honum áhuga á þeim efnum. Sturla 
hefur þvi íhugað vandlega þá atburði, sem voru að ger- 
ast, spurzt nákvæmlega fyrir um þá, en ekki látið sér 
nægja skotspónafréttir. 

íslendinga saga segir jnest frá atburðum á Vestur- 
landi og vesturhluta Norðurlands. Um það, sem gerðist 
á Vesturlandi, hefur Sturla verið fróðastur. Þar átti 
hann heima alla sína æfi, en frændur og vinir i hverju 
liúsi. Honum hefur þvi ekki orðið skotaskuld úr þvi, 
að fá glögga vitneskju um þá atburði, sem þar gerðust, 
enda ber sagan vitni um, að hann hefur haft tiðindi af 
ailmörgum mönnum úr þeim héruðum, eins og B. M. 
Olsen hefur sýnt fram á. 

Annað söguríkasta héraðið er Skagaf jörður. Þar 
gerast allflestir mestu og markverðustu atburðirnir á 
13. öld: deilur Guðmundar biskups við leikmenn, jneð 
Víðinessbardaga, vígi Tuma Sighvatssonar og öðrum 
tíðindum, sem af þeim spruttu, Flatatungufundur, Ör- 
lygsstaðabardagi, Haugsnessfundur, Flugumýrarbrenna, 



1) Sturl.3 I, 120. 



22 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



Fagranessför, Geldingaholtsvíg, en mörg stórtíðindi i 
næstu héruðum. ÞaÖ var ógerningur, að rita sögu 13. 
aldar, án þes að segja nákvæmlega frá þessum atburð- 
um. Sturlu hefur að vísu verið vel kunnugt um allt 
þetta. En hvað var eðlilegra heldur en að hann leitaði 
sér nánari vitneskju hjá þeim mönnum, sem höfðu að- 
stöðu til þess að vita betur en Sturla sjálfur um ýmsa 
af þessum stórviðburðum? Miklu fremur hefði verið 
undrunarefni, ef sagan bæri það með sér, að alstaðar 
væri litið á málin frá sjónarmiði Vestanmanna, en frá- 
sögnin jafnan ónákvæm um þá atburði, sem þeir komu 
ekki nálægt, eða gerðust annars staðar. 

Nú hefur B. M. Ólsen sýnt fram á, að oft má rekja 
söguna til Páls Kolbeinssonar og Brandssona, þar sem 
segir frá skagfirzkum atburðum. En þeir eru einmitt 
allra manna líklegastir til þess að hafa verið sögumenn 
Sturlu. í f}Tsta lagi hafa þeir verið nákunnugir öllum 
þessum atburðum. Þeir bræður Páll og Brandur voru 
náskyldir Kolbeini unga og mjög handgengnir honum; 
var Brandur oft i ferðum með honum og erfði ríki og 
mannaforráð í Skagafirði að honum látnum. I annan 
stað voru þeir komnir i mægðir við Sturlu alllöngu áð- 
ur en ætla má, að Islendinga saga sé rituð, því að Kálf- 
ur Brandsson gekk að eiga Guðnýju Sturludóttur vet- 
urinn 1259—1260 (324. kap.). 1 ) Bæði Páll og Brands- 
synir virðast hafa verið friðsamir menn 2 ) og skaplíkir 
Sturlu, mági sínum. Að einmitt þessir menn hafa sagt 
fyrir um marga atburði, virðist benda sterklega til þess, 
að öll frásögnin sé eftir Sturlu, einkum þar sem þeir 
verða ekki beinlínis kallaðir heimildarmenn að neinni 
frásögn i þeim köflum, sem B. M. Ólsen telur skotið inn 
í Þórðar sögu kakala. Vér þekkjum enga Skagfirðinga, 
sem voru jafnnákomnir Sturlu sem þessir frændur. 3 ) 



1) Sturl.s II, 310. — 2) Sturl.s II, 309. — 3) BMÓ leggur ekkert 
upp úr þessum mægðum; virðist jafnvel ekki hafa tekið eftir þeim. 
Um 324. kap. segir hann svo (Safn III, 494) : „En hér er hleypt inn 2 
litlum athugasemdum, sem gera það grunsamt, hvort þetta muni vera 
tekið úr Gizurar sögu. Er það fyrst athugasemdin um gifting Guðnýjar, 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



23 



Þá virðist svo sem Gizur sé stundum heimildar- 
maður frásagnarinnar. Ber einkum á þvi i kaflanum 
um Flugumýrarbrennu, en þó kemur það víðar í ljós, 
svo sem B. M. Ólsen hefur bent á. En það sannar ekk- 
ert um, að annar en Sturla hafi ritað frásögnina. BMÓ 
ætlar, að Páll eða Brandssynir hafi sagt eða ritað 
þessi tíðindi eftir Gizuri. En hvi skyldu þeir ekki hafa 
getað sagt Sturlu frá sögn Gizurar, ef þeir eru annars 
tíðindamenn hans? Auk þess væri fjarstæða að halda 
því fram, að Sturla hafi ekki getað haft sagnir af Giz- 
uri sjálfum. Um langt skeið voru þeir allvel sáttir 
(1253 — 1261). Þó að mágsemdir milli þeirra yrði 
skammvinnar, virðist hafa verið vel með þeim, þar sem 
Gizur hefur árið 1259 inni brúðkaup Ingibjargar Sturlu- 
dóttur, sem áður var tengdadóttir hans, og um sama 
leyti gengur Sturla honum á hönd. Það mætti þykja ó- 
sennilegt, að Sturla hefði ekki spurt hann tíðinda, þeg- 
ar svo bar undir, og má benda á dæmi þess. Sturla 
kunni t. d. kvæði Gizurar um Hákon gamla og vitnar í 
það um för konungs til Kaupmannahafnar árið 1257. 1 ) 
1 84. kap. er fylgt sögusögn Gizurar um víg Jóns murts, 
eins og getið er um hér að framan: „En er hann (þ. e. 
Gizur) vissi, at Jón var sárr." 

Um þá aðra, er B. M. Ólsen telur heimildarmenn 
Gizurar sögu, er það að segja, að vel gat Sturla haft þau 
tíðindi eftir Páli Kolbeinssyni eða Brandssonum, eða 
þá beint eftir mönnunum sjálfum, þó að nú verði ekki 
sýnt fram á samband milli hans og þeirra. Hefur Sturla 
átt auðvelt að leita fregna hjá mönnum viðsvegar um 
land, eftir að hann var orðinn lögmaður. 

Hér hefur verið sýnt fram á, að þeir menn, sem 
B. M. Ólsen telur aðalheimildarmenn Gizurar sögu, sé 
manna liklegastir til þess að hafa verið heimildar- 



dóttur Sturlu, sem ekkert kemur Gizuri við." Að vísu kemur þessi 
gifting ekki jarli við, en því meir þeim mönnum, sem BMÓ telur 
höfunda eða aðalheimildarmenn sögunnar. Sé skoðun hans um Giz- 
urar sögu rétt, œtti hiklaust að telja greinina til þeirrar sögu. — 
1) Icel. Sagas II, 297; Flat. III, 200. 



24 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



menn Sturlu. Af þeirri ástæðu rekur þvi engin nauð- 
syn til þess, að gera ráð fyrir sérstakri sögu um skag- 
firzka viðburði og Gizur. Ekki bendir neitt í þá átt, að 
Sturla hafi haft ritaða frásögn frá þessum mönnum, 
og er það ósennilegt, þó að ekki verði fyrir það synjað. 

En þó að sennilegt sé, að Sturla hafi haft sagnir 
af Páli Kolbeinssyni, Brandssonum, Gizuri og öðrum, 
sem B. M. Ólsen telur aðalheimildarmenn Gizurar sögu, 
er það engin sönnun fyrir þvi, að sú saga hafi ekki ver- 
ið til, ef sýna mætti fram á það með öðrum rökum. 
Fyrir þvi verður að rannsaka þá kafla lið fyrir lið, sem 
taldir hafa verið til Gizurar sögu og Skagfirðinga, og 
meta rök þau, er að því hafa verið leidd. 



VI. 

Þegar lokið hefur verið að segja frá deilum Sigurð- 
ar Ormssonar við Sæmund i Odda og sætt þeirra í 11. 
kap. Islendinga sögu, hefst i 12. kap. frásögn, sem að 
efni til stingur mjög í stúf við það, sem áður var frá sagt. 
í 12. kap. segir frá landnámi Ketilbjarnar gamla, og er 
síðan óslitin frásögn úm afkomendur hans, Mosfellinga 
og Haukdæli, þangað til sagt hefur verið frá seinna 
kvonfangi Þorvalds Gizurarsonar í niðurlagi 16. kap. 1 ) 
Þenna þátt hefur B. M. Ólsen kallað Haukdæla þátt, og 
hefur hann sýnt fram á, að þátturinn hefur ekki átt 
heima i íslendinga sögu, heldur er honum skotið siðar 
inn i söguna. 2 ) Hyggur BMÓ, að þátturinn sé upphaf 
„Gizurar sögu og Skagfirðinga," og þá auðvitað saminn 
i Skagafirði, en styður það ekki jneð neinum rökum, 
er dregin sé af þættinum sjálfum, heldur eru rök hans 
um skagfirzkan uppruna dregin af öðrum frásögnum, 
sem hann telur til Gizurar sögu. Þó virðist réttara að 
rannsaka þáttinn sjálfan og vita, hvort ekki megi af 
honum ráða eitthvað um höfund hans og hvar hann sé 
. saminn og hvenær. Hef eg skrifað um þetta ritgerð, 

1) Sturl. 3 I, 243—251. — 2) Safn III, 304—307. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



25 



sem prentuð er í Festskrift til Finnur Jónsson, Kh. 1928, 
bls. 84 — 94, og get eg vísað til hennar. En þar sem sú 
bók mun vera í frekar fárra manna höndum hér á 
landi, verður tæplega hjá þvi komizt, að skýra hér í 
stuttu máli frá niðurstöðu þeirrar rannsóknar. 

Heimildir þáttarins eru þessar 1 ) : 12. kap., um 
landnám Ketilbjarnar, er að langmestu leyti tekinn úr 
Landnámu, en textinn sver sig beinlínis í ættina til Ara 
fróða („Svá segir Teitr")> og er frumlegri en þeir Land- 
námutextar, sem nú eru til. 2 ) Til niðurlags kap. svarar 
ekkert beinlínis í Landnámu eða íslendingabók, og 
mun orðað upp af höfundi þáttarins, en hið forna þágu- 
fall „ — dali" vísar til fornrar skrifaðrar heimildar og 
bendir til Ara. 3 ) Næstu kap. (13. og 14.) eru teknir upp 
úr Islendingabók, þó þannig, að röðinni er nokkuð vik- 
ið við og ýmsu sleppt, sem var óviðkomandi Mosfelling- 
um og Haukdælum. Þó hefur brot úr lögsögumannstal- 
inu slæðzt inn í 14. kap., en annars er þvi sleppt. 

Siðari hluti þáttarins, frá orðunum: „Eptir Hall 
bjó í Haukadal Teitr í niðurlagi 14. kap., er ó- 

háður Islendingabók og Landnámu og mun ritaður eftir 
munnlegum heimildum, nema síðari hluti 15. kap., er 
rætt verður um síðar. í 15. kap. er ekki annað sagt frá 
Halli biskupsefni og Gizuri lögsögumanni en hver sögu- 
fróður maður hefur vitað. I 16. kap. er sagt frá kvon- 
fangi Þorvalds Gizurarsonar, og er það hin ágæta og 
alkunna saga um dætur Guðmundar gríss á Þingvelli. 
Frásögnin er þess eðlis, að þetta mun ekki hafa verið 
á margra vitorði, enda gat enginn sagt frá viðræðum 
þeirra systra, nema þær sjálfar. Hér er því að ræða um 
munnmæli, er gengið hafa í ættinni. 

Heimildir þáttarins eru því þessar: 

1. Landnámabók Ara fróða. 4 ) 

1) Sbr. Safn III, 307—310 og ritgerðir ))ær, sem þar er visað til: 
Tímarit Hins ísl. bmf. X og Aarböger for nordisk Oldkyndighed 1893. 
— 2) Landn. V, 12. — 3) Sbr. Sturl.2 I, 204, nmgr. 2 (aths. G. Vigf.). — 
4) Eftir skoðun BMÓ hefur Ari samið sérstaka Landnámabók, og 
hefur hann fært sterk rök fyrir máli sinu, sbr. Timarit bmf. X og 
Aarböger 1893. 



26 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



2. Islendingabók Ara. 

3. Munnmæli, er gengið hafa í Haukdælaæ tt og 
sum munu hafa verið á fárra vitorði. 

Þvi fer fjarri, að þessar heimildir vísi til Skaga- 
fjarðar. Miklu fremur gæti þær bent á, að þátturinn 
væri ritaður í grennd við Haukadal. En langflestar lík- 
ur benda til Breiðafjarðar, að þátturinn sé þar færð- 
ur i letur, og af engum öðrum en þeim hinum sama, er 
setti saman Sturlungu, einhverjum Narfasona. 1 ) 

Tvennt bendir til þess, að þátturinn sé saminn á 
Vesturlandi, og þá helzt við Breiðafjörð: Þar hefur 
Ari fróði ritað bækur sinar og þær verið kunnastar og 
mest notaðar, sbr. Landnámu Sturlu og Styrmis, og þar 
hefur Sturlunga orðið til. 

Nú mætti segja, að rit Ara hafi verið víða kunn á 
13. og 14. öld. Má gera ráð fyrir, að þau hafi verið til í 
klaustrum, i Odda, Haukadal og viðar. I annan stað 
hefur höfundur Sturlungu átt sögur úr fjarlægum hér- 
uðum, Guðmundar sögu dýra og Svínfellinga sögu, þó 
að allar hinar sögurnar sé að vísu upp runnar í hér- 
aði hans sjálfs eða á næstu grösum. Þó gefur þetta 
nokkura vísbending, þegar hvorttveggja styrkir hið 
sama sem önnur rök liggja til, að safnandi Sturlungu 
muni hafa samið þáttinn. 

Narf asynir haf a vaf alaust átt kost á að nota rit Ara 
fróða, ekki sízt ef sú ættfærsla er rétt, sem allsennileg 
virðist, að Ari hafi verið bróðir Húnboga Þorgilssonar 
í Skarði, en Húnbogi var langalangalangafi Narfasona 
i beinan karllegg. 2 ) Það þykir ef til vill kynlegt, að höf- 
undur þáttarins skyldi ekki hafa tekið upp greinina um 
landnám Ketilbjarnar úr Landnámu Sturlu, er gera má 
ráð fyrir, að hann hafi átt kost á að nota eins og önn- 
ur rit Sturlu. En það hefur hann ekki gert. Það er og 
eðlilegt, að hann leitaði til Ara, er hann átti völ á frum- 
heimildinni, sem hér er öllu nákvæmari en Sturlubók, 



1) Sbr. FJ: Litt. hist. 2 II, 728—729. — 2) Jósafat Jónsson i 
Sýslumannaæfir II, 407—412. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



27 



cg einkum af því að hann notar einnig annað rit Ara, 
íslendingabók. 

Narfasynir voru af Haukdælaætt. MóSir þeirra var 
ValgerSur Ketilsdóttir prests og lögsögumanns og Hall- 
dóru Þorvaldsdóttur, en móSir Halldóru var Þóra 
3 r ngri frá Þingvelli. Mun þeim ekki hafa þótt hvað 
minnst um það verí, að halda á lofti skyldleikanum við 
Haukdæli og Gizur jarl, sem var ömmubróðir þeirra. 

Safnandi Sturlungu hafSi viSaS aS sér allmörgum 
sögum um atburSi víSsvegar um landiS, er flestar voru 
upp runnar á Vesturlandi. Merkust þeirra var íslend- 
inga saga. I henni er sagt frá flestu stórmenni landsins, 
og koma Haukdælir mjög viS söguna, Þorvaldur Gizur- 
arson og synir hans. Auk íslendinga sögu átti safnand- 
inn sérstakar sögur um forfeSur margra helztu ættanna 
á Sturlungaöld, en enga um hina eldri Mosfellinga og 
Haukdæli. Má þó telja þá ætt merkustu ætt landsins á 
þjóSveldistímanum, og víst er um þaS, aS engin ætt hef- 
ur haft meiri áhrif á landssöguna og i engri veriS fleiri 
stórmenni, allt frá Ketilbirni landnámsmanni þangaS 
til Gizur Þorvaldsson leiS. Hefur safnandi Sturlungu 
skiljanlega viljaS gera Haukdælum, forfeSrum sínum, 
jafnhátt undir höfSi sem Reyknesingum, Saurbæingum, 
HúnröSlingum, Sturlungum, Eyrarmönnum og fleiri 
ættum. En þá hefur hann ekki átt annars kost en aS setja 
saman sérstaka sögu um Haukdæli. 

Samsetning þáttarins stySur þetta. Rit Ara eru einu 
heimildirnar aS sögu Mosfellinga, forfeSra Haukdæla. 
Höfundur þáttarins hefur engu viS aS bæta, og var þó 
margt frásagnarvert um þá, svo sem Gizur hvíta og Is- 
leif og Gizur biskupa. En sé þátturinn saminn í Hauka- 
<ial, mætti undarlegt þykja, aS engu skyldi vera bætt 
viS frásögn Ara. AS svo er ekki, bendir ótvírætt til þess, 
8-3 þátturinn sé ekki saminn i nánd viS höfuSból ættar- 
innar, þar sem munnmælin um forfeSur hennar hafa 
veriS fjölskrúSugust. Nú mætti segja, aS þetta visaSi 
til Skagaf jarSar. En svo er þó ekki. Sagnaritari sem 
hefSi tekizt á hendur aS setja saman héraSssögu Skag- 



28 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



firðinga og sögu Gizurar jarls, er segði frá öllum stór- 
tiðindum hér á landi frá því í upphafi 13. aldar og 
nokkuð fram yfir miðja öldina, hefði auðvitað ekki 
gengið að þvi verki án rækilegs undirbúnings. Hann 
hefði varið löngum tima í að viða að sér efni til sög- 
unnar. Mætti þá fastlega gera ráð fyrir, að hann hefði 
haft eitthvað meira til brunns að bera um þessa merku 
menn heldur en hina örstuttu frásögn Ara, hafi hann 
ætlað að byrja sögu sína á þeim. En að hér er engu við 
aukið frásögn Landnámu og íslendingabókar, bendir til 
þess, að höfundinum muni hafa verið tamara að rita 
upp sögur heldur en frumsemja. 

í 15. kap. er höfundurinn mjög stuttorður, en orða- 
lagið virðist benda til þess, að þetta sé fært í letur af 
manni af Haukdælaætt. 1 síðara hluta kapítulans eru 
taldir niðjar Gizurar Hallssonar, og er það með svipuðu 
sniði sem ættartölurnar framan við Sturlu sögu. B. 
M. Ólsen hefur haldið því fram, að þær ættartölur væri 
samdar af Sturlu og ætti að gera grein fyrir merkustu 
mönnunum í Islendinga sögu, og er það allsennilegt. 1 ) 
Nú er það eftirtektarvert, að þar sem raktar eru helztu 
ættirnar, Oddaverja, Sturlunga, Asbirninga, Svínfell- 
inga, Seldæla, Vatnsfirðinga og ætt frá Þorsteini rang- 
Ját, er ekki minnzt á Haukdæli, þá ættina, sem er einna 
kyngöfgust og ber mest á i sögu 13. aldar. Þess hefði 
mátt vænta, að Haukdælum væri gerð sömu skil sem 
hinum ættunum, enda er sýnilegt, að svo hefur verið. 
Safnandi Sturlungu hefur hlaupið yfir Haukdæli, þeg- 
ar að þeim kom í frumriti hans, vegna þess að hann 
ætlaði sér að skjóta inn sérstökum þætti um þá. En ætt- 
artöluna hefur hann fært sér í nyt að nokkuru leyti. 
Niðjatal Gizurar Hallssonar er alveg hliðstætt niðjatali 
Sæmundar fróða, Þórðar Gilssonar, Ásbjarnar Arnórs- 
sonar, Sigmundar Þorgilssonar, Bárðar svarta, Þórðar 
i Vatnsfirði og Þorsteins rangláts og hefur vafalaust 
staðið meðal ættartalnanna, en er flutt hingað af höf- 



1) Safn III, 383—385. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 29 

undi þáttarins. Þetta sannar tvennt: að ættartölurnar 
Iiafa legið ritaðar fyrir safnanda Sturlungu og eru ekkí 
samdar af honum, og í annan stað, að sá sem ritaði upp 
ættartölurnar og felldi niður ættartölu Haukdæla, er 
hinn sami sem höfundur þessa kafla í Haukdælaþætti. 
Þetta er hin sterkasta sönnun þess, að safnandi Sturl- 
ungu hafi frumritað þáttinn, því að alveg er ástæðu- 
laust að telja þetta seinni viðbót við hann. 

Þá kemur að siðasta kaflanum í þættinum, frásögn- 
inni um Guðmundardætur frá Þingvelli. Hún er með 
öðrum blæ, mjög nákvæm og sýnilega frumsamin af 
höfundi þáttarins eftir munnlegum heimildum ein- 
göngu. Frá samræðu þeirra systra hefur enginn getað 
sagt, nema þær sjálfar, og er ekki ósennilegt, að frá- 
sögnin sé að jnestu leyti sönn. Má ef til vill helzt gera 
ráð fyrir, að önnurhvor þeirra systra hafi á gamals 
aldri sagt börnum eða öllu heldur barnabörnum sínum 
frá þessu. En Þóra eldri dó 1203 (Konungsannáll), og 
er því að rekja frásögnina til Þóru yngri. Hennar er síð- 
ast getið í Sturlungu árið 1243, ög hefur hún þá verið 
hér um bil líálfsjötug, þar sem hún virðist gjafvaxta 
áður en Jóra biskupsdóttir dó. En allt tal þeirra systra 
er þess eðlis, að varla mun Þóra hafa sagt það vanda- 
lausum mönnum; mætti ætla, að Valgerður, móðir 
Narfasona, hafi heyrt þetta í bernsku af ömmu sinni. 
Er allra hluta vegna langsennilegast, að þessi frásögn sé 
í letur færð af beinum afkomanda Þóru heldur en f jar- 
skyldum jnanni. 

1 niðurlagi þáttarins er skotið inn grein úr 22. kap. 
Islendinga sögu, eins og B. M. Ólsen hefur sýnt, 1 ) en aft- 
ari við hana hnýtt setningu, sem vantar í Resensbók: 
55 HaIIdóru Þorvaldsdóttur átti Ketill prestr lögsögu- 
maðr." Ætlar BMÓ þetta viðbót frá saf nanda Sturlungu, 
því að greinin bendir til Narfasona, dóttursona Ketils 
prests. En þetta styrkir það, sem áður var sýnt fram á, 
að þátturinn sé allur frá einhverjum þeirra kominn. 



. 1) Safn III, 276, 310. 



30 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



I 16. kap. er ranghermt, að Guttormur erkibiskup 
hafi leyft sambúS þeirra Þorvalds og Jóru biskupsdótt- 
ur. Þetta hefur veriS um 1186. Þá var Eysteinn erki- 
biskup í NiSarósi (1161 — 1188), en Guttormur ekki fyr 
en löngu síSar (1216 — 1224). Vart er ætlandi, aS sagna- 
ritari á 13. öld hefSi gert sig sekan í þvílíkri skekkju. 
VerSur því aS gera ráS fyrir, aS þátturinn sé sem yngsí- 
ur, eSa ekki eldri en Sturlunga, og saminn af manni, 
sem lítt hafSi fengizt viS sjálfstæSar sögurannsóknir. 
Vera má þó, aS þetta sé ritvilla. 

Enn er ótaliS eitt atriSi, sem stySur þaS, aS þátt- 
urinn sé saminn viS BreiSafjörS. Lát Teits Isleifssonar 
er miSaS viS fæSing Hvamms-Sturlu, og er eSlilegt, aS 
safnandi Sturlungu gerSi slíkt, þar sem á undan var 
komin löng saga um hann. En aftur er litt skiljanlegt, 
hvaS öSrum hefSi gengiS til, einkum ef höfundurinn 
væri skagfirzkur eSa sunnlenzkur. ÞaS kemur heim viS 
tal KróksfjarSarbókar, aS Teitur hafi dáiS 5 vetrum fyr 
en Sturla væri fæddur, þvi aS í henni stendur, aS Sturla 
væri 67 ára, þegar hann lézt. 1 ) ÞaS er því ekki rétt, sem 
B. M. Ólsen segir, aS hér sé ósamræmi jnilli íslendinga 
sögu og þáttarins, 2 ) en sú fullyrSing hans stafar af því, 
aS í báSum elztu útgáfum Sturlungu stendur ranglega, 
aS Hvamms-Sturla yrSi 68 ára. 

Sé þessi niSurstaSa um höfund þáttarins rétt, 
skiptir þaS litlu, hvort safnandi Sturlungu hefur samiS 
þáttinn sérstakan, áSur en hann ritaSi Sturlungu, eSa 
um leiS og hann var kominn hingaS í frásögninni. Á 
hiS fyrra gæti þaS bent, aS í 3. kap. fsl.s. er skotiS inn 
grein, sem virSist vera úr Haukdælaþætti, um mein- 
bugina á hjónabandi Þorvalds Gizurarsonar og Jóru 
biskupsdóttur. 3 ) En þó aS svo hafi veriS, verSur aS 

1) Sturl. 3 I. 231. — 2) Safn III, 305—306. — 3) Ekki er ljóst, 
hvers kyns þessir meinbugir voru, en varla getur verið um of 
náinn skyldleika að ræða. Ef til viU er hér að ræða um misskilning, 
að höfundur þáttarins hafi ruglazt á þeim feðgum, Þorvaldi og Giz- 
uri, þvi að meinbugir voru milli Gizurar og Gró Alfsdóttur, og leyfðu 
kennimenn ekki hjónaband þeirra fyr en árið 1252; þá var yngsti son- 
ur þeirra 14 vetra (218. kap., Sturl. 3 II, 133). . 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



31 



gera ráð fyrir því, að þátturinn sé beinlínis saminn í 
þeim tilgangi, að vera því til uppfyllingar, sem segir 
frá Haukdælum í Islendinga sögu. 

Nú kynni því að vera haldið fram, að þátturinn 
stæði á undarlegum stað, ef hann ætti ekki að vera ann- 
að en viðauki við Islendinga sögu. Hann ætti þá að 
standa fremst, við hliðina á Geirmundar þætti, þar sem 
hann hefst á frásögninni um landnám ættföðurins. Aft- 
ur stæði hann á eðlilegum stað, ef hann væri inngang- 
ur eða upphaf sögu Gizurar Þorvaldssonar; hafi safn- 
andi Sturlungu tekið mjög jafnsnemma til beggja aðal- 
heimilda sinna, Islendinga sögu og Gizurar sögu. En því 
er til að svara, að þátturinn nær fram undir 1200, og er 
honum því valinn staður á sama hátt sem öðrum sög- 
um, sem safnandi Sturlungu tekur upp í rit sitt. Safn- 
andi hefur haft það fyrir meginreglu, að láta enga sögu 
komast langt fram úr annari, ef um tvær eða fleiri sög- 
ur var að ræða, er sögðu frá samtíma viðburðum, sbr. 
hér að framan í II. kafla. 

Af öllu þessu er það ljóst, að þátturinn getur ekki 
verið inngangur sérstakrar sögu um Gizur eftir skag- 
firzkan höfund. Um leið fellur ein öflugasta stoðin und- 
an skoðun B. M. Ólsens, að safnandi Sturlungu hafi fært 
sér í nyt alllanga sögu um Gizur og Skagfirðinga. Ætlun 
BMÓ, að þátturinn sé skagfirzkur, byggist eingöngu 
á því, eins og að framan greinir, að þessi saga hafi ver- 
ið til og þátturinn sé upphaf hennar. En í raun réttri 
gæti sú skoðun á þættinum, sem hér er haldið fram, 
vel verið rétt, þó að sýna mætti fram á, að til sé í 
Sturlungu leifar sérstakrar sögu um Gizur og Skagfirð- 
inga, því að milli þáttarins og þeirra kafla, sem taldir 
hafa verið til sögu Gizurar, er ekkert beint samband. 
Verði hinsvegar ekki taldar nægar líkur til þess, að gera 
ráð fyrir slíkri sögu, má telja fullsannað, að þátturinn 
se svo til kominn, sem hér hafa verið leidd rök að. 



32 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



VII. 

Næsta frásögn, sem B. M. Ólsen telur úr Gizurar 
sögu, er 27. kap., um fæðing Gizurar Þorvaldssonar. 1 ) 
Hann byrjar svo í I: „Um vetrinn eptir jól fæddi Þóra 
Guðmundardóttir, kona Þorvalds í Hruna, sveinbarn 
..." í II stendur: „Um vetrinn eptir Víðinessbardaga 
..." Telur BMÓ þessa setningu vera beinlínis áfram- 
hald af því efni, sem Haukdæla þáttur endaði á, því að 
greinin um börn þeirra Þorvalds sé innskot í þáttinn 
úr Isl.s. og um gifting Halldóru innskot frá safnanda, 
og sé texti I „eptir jól" hinn upphaflegi texti. Hafi verið 
sögð æfisaga Þorvalds fram á veturinn 1208 — 1209, og 
vísi orðin til þeirrar frásagnar, sem nú er glötuð. Kveð- 
ur hann hér „lof um Gizur, sem varla er líklegt, að 
Sturla hafi samsett, því að hann er því ekki vanur ann- 
ars í íslendinga sögu, að lýsa Gizuri sem neinum hreysti- 
manni eða hetju." Auk þess sé frásögnin óþörf, þar 
sem áður hafi verið getið um Gizur í ísl.s., í grein þeirri, 
sem standa átti í 22. kap., eins og Resensbók sannar, en 
hefur verið flutt til og sett í niðurlag Haukdælaþáttar. 

Þessi rök virðast allsterk, og hafa ýmsir fallizt á, 
að þessi frásögn væri úr Gizurar sögu. En það er alveg 
fullvíst, að svo er ekki. Þessi frásögn stendur sem sé 
einnig í Resensbók, 2 ) en B. M. Ólsen hefur fullsannað, 
að höfundur Resensbókartextans hefur ekki notað 
Sturlungu, heldur haft fyrir sér Islendinga sögu sér- 
staka. Lýkur hann röksemdafærslu sinni á þessa leið: 
„Af öllu þvi, sem nú hefur verið sagt, leiðir með knýj- 
andi nauðsyn, að höfundur Resensbókartextans hefur í 
biskupssögunni ekki haft fyrir sér Sturlungusafnið, held- 
ur hefur hann ausið af sjálfri Islendinga sögu Sturlu ó- 
mengaðri, áður en henni var steypt saman við aðrar 
sögur. Þessvegna hefur Resensbók mikla þýðingu fyrir 
spurninguna um, hvernig Sturlunga sé samsett og til 
orðin." 3 ) Þessi orð eru ótvíræð. Kapítulinn hefur verið 

1) Sturl. 3 I, 284, sbr., Safn III, 320—322. — 2)Bisk. I, 496—497. 
— 3) Safn III, 275—285. Leturbreyting hér. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



33 



ritaður upp úr Islendinga sögu, áður en Sturlunga varð 
til og öðrum sögum skotið inn í texta Sturlu. 1 ) Hér 
er því beinlínis sannað, að Sturla gat farið loflegum 
orðum um Gizur, eins og vænta mátti, því að sízt jnun 
hann haf a getað neitað þvi, að Gizur var stórmenni um 
marga hluti og enginn aukvisi ættar sinnar. Er því ljóst, 
að varlega má fullyrða um það, að Sturla hafi ekki get- 
að ritað hitt eða þetta, eða draga í efa sanngirni hans i 
garð andstæðinga sinna. 

Greinin i Resensbók byrjar svo: „Nú er þar til máls 
at taka, at um vetrinn eptir Víðinessbardaga ..." Hún 
sannar því einnig, að texti II er réttari, og hefur því 
verið miðað við frásögnina í næsta kap. á undan. „Eptir 
jól" mun breyting ritara I, til þess að sýna, að Gizur 
væri fæddur eftir nýár, eða árið 1209, en ekki 1208. 
Svipuð frásögn er um fæðing Sturlu Sighvatssonar i 9. 
kap., og dylst ekki, að báðar frásagnirnar um fæðing 
aðalmanna sögunnar eru úr einni og sömu heimild. 

I 40. kap. er sagt frá vigi Orms Jónssonar á Breiða- 
bólstað, og er í miðri frásögninni þessi grein: „Magnús 
biskup kom út tveim vetrum áðr." 2 ) BMÓ telur þessa 
setningu líklega úr Gizurar sögu. 3 ) Af því að greinin 
stendur á skökkum stað, hefði átt að koma í réttri tíma- 
röð, er sennilegt að hún sé innskotsgrein, líklega úr ann- 
álum. Isl. s. getur hvorki um kosningu Magnúss, utan- 
för né vígslu, og er þvi líklegt, að Sturla hafi ekki 
minnzt á útkomu hans. Alla heimild brestur til þess að 
telja hana til Gizurar sögu. Þá hefði frekar mátt bú- 

1) Að vísu vantar þenna kap. í Miðsögu Guðmundar biskups, sem 
svo er nefnd (AM 567 c, 4to), en það sannar ekkert. Það handrit 
sleppir flestum þeim köflum, sem teknir eru upp í .Res. úr ísl. s., en 
cru biskupi óviðkomandi. BMÓ hefur sýnt fram á, að allir þeir kafl- 
ar hafa staðið í hinni upphaflegu l)iskupssögu, Resensbókartextanum, 
scm hann kallar (Safn III, 273 nmgr.) og Res. og Miðsagan eru runn- 
ar frá, en AM 567 c er ritað eftir Miðsögunni (Safn III, 286—288). í 
Pví sambandi telur hann beinlínis þessa frásögn (59. kap. í Res.) til 
Peirra kafla, „úr íslendingasögu, er Resensbók hefur og eru Guðmund- 
ar sögu óviðkomandi", en sleppt er í Miðsögunni. — 2) Sturl. 3 I, 330. 
»Tveim nóttum" í I er „leiðrétting" afritara, þvi að greinin stendur á 
skökkum stað. — 3) Safn III, 322. 

3 



34 



UM ÍSLENDIXGA SÖGU 



ast við, að hún stæði á réttum stað og að getið hefði ver- 
ið um biskupskosning, utanför og vígslu biskups. Svo 
mikið er víst, að þótt greinin yrði talin úr sögu um 
Gizur, skýrir það ekki á neinn hátt, hversvegna hún 
stendur hér á röngum stað. Tilraun BMÓ til þess að gera 
grein fyrir því, hefur ekkert sönnunargildi fyrir tilgátu 
hans. 

Vorið 1223 reið Sturla Sighvatsson með foreldrum 
sínum suður í Hruna til Þorvalds Gizurarsonar og hóf 
])ónorð sitt til Sólveigar Sæmundardóttur frá Odda, er 
dvaldi með móður sinni hjá Þorvaldi. Tókust þessi ráð, 
og haf ði Þorvaldur þegar inni brúðkaup þeirra. Þess er 
getið, þegar setið var að veizlunni, „at Þorvaldr kallaði 
fi am fyrir þá Sighvat börn sín, fyrst börn þeira Jóru 
biskupsdóttur, ok sagði, at honum þótti miklu máli 
skipta, að Sighvati litisk vel á börnin." Siðan voru börn 
þeirra Þóru leidd fram, og er sagt frá ummælum Sig- 
hvats um Gizur. 1 ) Öll þessi frásögn hlýtur að vera röng. 
Börn Þorvalds og Jóru voru 5 synir. Tveir þeira voru 
dánir, Björn, er féll á Breiðabólstað 1221, og Klængur, 
er lézt 1210 og var þá djákn að vígslu (annálar) ; tveir 
voru á lífi og á fertugsaldri, Einar og Teitur, en óvist 
um Guðmund, hvort hann var lifandi. Börn þeirra Þóru 
voru Halldóra, er gift var Katli Þorlákssyni í Hítardai 
að minnsta kosti 2 árum áður (41. kap.), L> ) Gizur 14 ára 
og Kolfinna yngst. En af frásögninni hér er að ráða, sem 
þau hafi öll verið í æsku. :í ) 

Það virðist óhugsandi, að Sturla gerði sig sekan í 
þessari villu; honum hefur verið fullkunnugt um aldur 
þeirra systkina, og ber Islendinga saga vitni um það, 
eins og BMO tekur fram. Samkvænlt skoðunum sínum 
á Gizurar sögu telur hann þessa frásögn úr henni tekna. 
Það mun rétt á litið, að þessi frásögn sé eftir sama höf- 
und sem ritað hefur Haukdæla þátt; virðist sami svip- 
ur vera á henni sem á sögunni um Þórurnar frá Þing- 

1) 55. kap., Sturl. 3 I, 367—368. — 2) Sturl. 3 I, 346. — 3) Sbr. Jón 
Þorkelsson: Æfisaga Gizurar Þorvaldssonar, l)ls. 11 — 13; Safn III, 
322—324. 



STURLU ÞÓRÐARSOXAR 



35 



velli. Á móti skoðun BMÓ mælir það, sem áður var 
sýnt fram á um Haukdæla þátt, að hann muni frumsam- 
inn af safnanda Sturlungu. í annan stað mætti ætla, að 
maður, sem ritaði um merkustu atburði 13. aldar og sér- 
slaklega um Gizur og ætt hans, eftir skoðun BMÓ, hefði 
verið fróðari í öllu timatali, og þá einkum því, er kom 
við Gizuri og systkinum hans. Má ekki ætla neinum 
sagnaritara, er segir frá nýliðnum atburðum, að hann 
vissi ekki annað eins um systkini söguhetju sinnar, og 
jafnvel um Gizur sjálfan, því að ljóst er, að þessi frá- 
sögn telur hann yngri en 14 ára. Það er og ljóst af þeim 
frásögnum öðrum, sem BMÓ telur til Gizurar sögu og 
því eftir sama mann, að sá höfundur hefur ekki verið 
tiltakanlega ófróður um menn og málefni á fyrra hluta 
13. aldar. Frekar er skiljanlegt, að slíkt gæti hent þann, 
sem ætlaði einungis að skjóta ættarmunnmælum inn í 
rit annars manns. Honum gat frekar orðið á að gleypa 
við slíkum sögnum að órannsökuðu máli heldur en 
manni, er safnað hefði efni í heila sögu, að nokkuru 
eftir vitnisburði samtíðarmanna og sjónarvotta. 

Vegna þess, hve hér skakkar miklu, verður að telja 
þessa frásögn eins unga og auðið er, þ. e. ekki eldri en 
Sturlungu. Mætti þó furða sig á því, að afkomanda 
Þorvalds Gizurarsonar í 3. lið skyldi geta skjátlazt svona 
hraparlega um börn hans. Það er og ljóst, eins og síðar 
verður sýnt fram á (sbr. 126. kap.), að safnanda Sturl- 
ungu var vel kunnugt um aldur Gizurar. En Sturlunga 
ber því vitni, að safnandi hefur þó að minnsta kosti, ef 
ekki frumsamið þessa sögu, þá tekið hana trúanlega og 
ritað hana upp, án þess að sjá ástæðu til leiðréttingar. 
En þar sem hann hefur ekkert haft að athuga við þessa 
frásögn, verður því ekki haldið fram, að hann hafi hlot- 
ið að hafa hana úr skrifaðri heimild, þegar allar aðrar 
likur benda til þess, að heimild hans hafi verið munn- 
lcg og að hann hafi frumritað þetta. 

Eins og Jón Þorkelsson tekur fram, er þetta ritað 
til þess að sýna einurð Gizurar. Minnir þetta nokkuð á 
fiásögnina um Ólaf helga og Harald bróður hans, þótt 



36 



UM ÍSLENDINGA SÖGlí 



nokkuö sé á annan veg. 1 ) Vel gæti sannur kjarni verið 
i þessari frásögn, það, sem sagt er um Gizur, en það er 
aðalatriðið, en síðar hafi hinum „börnunum" verið bætt 
við í söguna. 

Næsti kaf li, sem BMÓ telur til Gizurar sögu, er 100. — 
101. kap. 2 ) 1 100. kap. er sagt frá vináttu helztu bænda 
i Skagafirði við Sighvat og grun Kolbeins unga á þeim. 
1 101. kap. segir frá því, að Kolbeinn gerði Órækju orð 
að koma til móts við sig, og brá Órækja skjótt við. 
Ætluðu þeir að Sighvati, en hættu við, þegar þeir vissu, 
að honum var komin njósn. Sneru þeir á Miklabæ og 
tóku af lífi Kálf Guttormsson, er Kolbeinn hafði grun á 
og þótti of mjög hallur undir Sighvat. Er allnákvæm- 
lega sagt frá þeim atburði, og taldir upp þeir, sem í at- 
förinni voru. Eftir þetta riðu þeir Kolbeinn suður til 
Snorra og leituðu eftir liðveizlu hjá honum, en hann hét 
að veita þeim á alþingi; sneru þeir þá norður aftur og 
höfðu þrennar setur í Skagafirði. Ætlar BMÓ, að Sturla 
hafi einungis haft hér „stutta athugasemd um ósam- 
þykki Kolbeins við bændur og fylgi þeirra við Sighvat, 
og síðan sagt frá norðurferð Órækju og atför þeirra að 
Kálfi og drápi þeirra feðga í fám orðum." Sé ólíklegt, 
„að Sturla hafi haft svo nákvæmar sögur af innanhér- 
aðsdeilum Skagfirðinga." Auk þess sé Kálfur, sem sagt 
er svo greinilega frá og lýst af hlýjum hug, móður- 
faðir Brandssona, og bendi því allt til Gizurar sogu. 
Frá þessu er sagt í 101. kap., en svo náið samband sé við 
100. kap., að ekki verði slitið í sundur. 

Það er sennilegt, að Brandss} r nir, dóttursynir Kálfs, 
sé hér tíðindamenn, en svo sem áður var sýnt fram á, 
munu þeir aðalheimildarmenn Sturlu i Skagafirði. Er 
þvi ekki furða, þó að frásögnin sé hlýleg í garð Kálfs, 
enda var níðingsverk unnið á honum saklausum. 

BMÓ styður mál sitt með því, að þeir, sem í atför- 
inni voru, eru taldir upp með nöfnum, en það sé gert 
allvíða í Gizurar sögu. Vegna þess, að hann telur víða 

1) Heimskr., Ól. s. helga, 76. kap. — 2) Sturl. 3 I, 453—456, sbr. 
Safn III, 372—373. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



37 



nafnaþulur órækt vitni þess, að frásögnin sé úr þeirri 
sögu, er rétt að minna á, að slíkt kemur alloft fyrir í 
þeim frásögnum, sem ekki hefur verið vefengt, að sé 
úr Islendinga sögu. I 26. kap. eru þeir nafngreindir, sem 
féllu í Víðinesi, 12 alls. 1 ) í 29. kap. eru taldir með nöfn- 
um 13 menn, sem féllu að Hólum, auk þriggja, er vegnir 
voru síðar. 2 ) I frásögninni um Grímseyjarför eru nafn- 
greindir 7, sem féllu með Eyjólfi Kárssyni (49. kap.) 3 ). 
í atför Jónssona að Þorvaldi í Vatnsfirði voru 13 menn 
og allir nefndir með nöfnum (51. kap.) 4 ). I 65. kap. er 
sagt frá jólaboði Snorra og 11 boðsgestir taldir upp. 5 ) 
1 Hvammsreið voru menn Sturlu á f jórða tigi, og eru 12 
nafngreindir (66. kap.)°). Þar sem sagt er frá brennu 
Þorvalds Vatnsfirðings (71. — 72. kap.), eru allir brennu- 
menn nefndir og allir menn Þorvalds. 7 ) í 110. kap. er 
sagt frá sveitardrætti með mönnum Órækju i Vatns- 
firði, og er þar hver nafnaþulan á fætur annari. 8 ) I 119. 
kap. eru nefndir 7 af 15 mönnum Sturlu 9 ) og í næsta 
kap. eru þeir Órækja 12 taldir með nöfnum. 10 ) I 129. 
kap. eru nafngreindir yfir 30 menn, sem féllu í Bæjar- 
bardaga 11 ) og loks eru þeir, sem féllu á Örlygsstöðum, 
yfir 50 að tölu, allir nefndir í 143. kap. 12 ). Þetta sýnir 
glögglega, að ekki hefir Sturla forðazt að nafngreina 
menn í flokkum, þegar hann hafði tök á því. 

Engan veginn er ósennilegt, að Sturla hafi haft svo 
nákvæmar sögur af innanhéraðsdeilum Skagfirðinga. 
Þessa frásögn má bera saman við 33. — 34. kap., um 
deilur Halls Kleppjárnssonar og Kálfs Guttormssonar í 
Eyjafirði og víg Halls, og er ekki ólíklegra, að Sturla 
hafi á þetta minnzt heldur en hinar fyrri deilur Kálfs. 
Nákvæmnin og kunnugleikinn er svipaður í báðum frá- 
sögnunum, og þar sem Sturla hefur vitað alla atburði 
nm víg Halls, er gerðist áður en hann fæddist, getur 
ekki verið ósennilegt, að hann hafi vitað um samskonar 

1) Sturl.3 I, 282—283. — 2) Sturl. 3 I, 288. — 3) Sturl. 3 I, 358. — 

4) Sturl.3 I, 360—361. — 5) Sturl. 3 I, 386—387. — 6) Sturl. 3 ) 387. — 

') Sturl. 3 I, 395—396. — 8) Sturl. 3 468 — 471. — 9) Sturl. 3 483. — 
10) Sturl. 3 I, 484. — 11) Sturl. 3 497. — 12) Sturl. 3 532—533. 



38 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



atburð 22 árum síðar, þegar hann var orðinn tvítugur. 
Hvorugt er óviðkomandi Sighvati Sturlusyni, því að 
hann komst að Grundarlandi, þegar Kálfur hafði verið 
gerður héraðssekur úr Eyjafirði fyrir vig Halls, en Kálf- 
ur var tekinn af lifi vegna vináttu við Sighvat, meðan 
f jandskapur var með þeim Kolbeini unga, auk þess sem 
nákvæm frásögn er hér um atför þeirra Kolbeins að 
Sighvati. Aðfarir Órækju í Vestfjörðum eru að mestu 
eða öllu leyti „innanhéraðsdeilur", og er þó frásögnin 
um þær ennþá smásmugulegri. Þessi rök hafa þvi ekk- 
ert sönunnargildi, er heimili að strika frásögnina út úr 
Islendinga sögu. 

Aftur kemur Resensbók oss til hjálpar. Þar standa 
102. og 103. kap. ísl. s., er koma við sögu biskups að því 
leyti, að báðir aðiljar gerðu biskupi orð, og hann gekk 
í lið með þeim Órækju. 1 ) 102. kap. er beint áframhald 
af því, sem segir í 101. kap. um atför þeirra Kolbeins að 
Sighvati, er þeir hættu við, þegar Sighvati barst njósn, 
og verður sú frásögn ekki slitin í sundur. 2 ) Er ekki 
nægilegt að ætla, að á undan 102. kap. haf i í ísl. s. komið 
önnur frásögn styttri um sama efni, því að orðalagið 
tengir kaflana saman. 102. kap. (í Res. 103. kap.) byrj- 
ar svo í báðum heimildunum, Sturlungu og Resensbók: 
„Nú er at segja frá Sighvati, at Eirikr greifi, njósnar- 
maðr Styrmis, kom á Grund ..." Þessi orð vísa beinlinis 
til 101. kap.: „Þeir Kolbeinn riðu norðr til Þverbrekku; 
þá spurðu þeir, at njósn var komin Sighvati, sú er gert 
hafði Styrmir, mágr hans, ór Bjarnastaðahlíð, ok hét sá 
maðr Eiríkr greifi." Þetta má telja fulla sönnun þess, að 
101. og 102. kap. hafi frá upphafi staðið í sömu heimild, 
þeirri sem höfundur biskupssögunnar hafði fyrir sér, ís- 
Jendinga sögu. Fleira bindur kaflana saman. 1 102. kap. 
er sagt frá því, þegar Sighvatur spurði, að þeir hefði 
aftur snúið, og enn að þeir hefði setur í Skagafirði, og 
vísar hvorttveggja til þess, sem sagt var í 101. kap. 

1) Bisk. I, 555—558; Sturl. 3 I, 456—460. — 2) Þetta hefir G. 
Vigf. séð, þvi að hann segir, að svo liti út sem felldir hafi verið í 
burt úr Res. 2 næstu kap. á undan hessum. Bisk. I, 555 nmgr.3. 



STURLU ÞÓRÐARSOXAR 



39 



I 122. kap. er frá því sagt, að GuSmundur Ásbjarn- 
arson, fylgdarmaður Kolbeins unga, var veginn á Flugu- 
mýri, aS ráSum Helgu húsfreyju og Þórálfs Bjarnason- 
ar, aS því er virSist. 1 ) En í 146. kap. er sagt frá vígi Þór- 
álfs. 2 ) BáSir höfSu þeir, GuSmundur og Þórálfur, veriS 
i atförinni aS Kálfi Guttormssvni, enda eekkst Brandur 
Kolbeinsson, tengdasonur Kálfs, fyrir vigi Þórálfs, á- 
samt Brodda Þorleifssvni oq Álfi GuSmundarsvni. En i 
145. kap. er sagt frá vígi Vermundar Tumasonar á Ökr- 
um, frænda Kolbeins unga.*) Alla þessa kafla telur B. 
M. Ólsen úr Gizurar sögu. 4 ) Þeir segi einungis frá ómerki- 
legum deilum innan héraSs í SkagafirSi. I 122. kap. sé 
frásögnin miSuS viS víg Kálfs Guttormssonar, en sú frá- 
sögn sé úr Gizurar sögu. Brandur og Jórunn, kona hans, 
sé mjög riSin viS atburSina í 146. kap. Auk þess standi 
145. og 146. kap. i rangri tímaröS. 

Um tímaröSina er þaS aS segja, aS í 144. kap. er 
frásögnin komin fram á vor 1239, en í 147. kap. er sagt 
frá dvöl þeirra Snorra í Noregi veturinn 1238 — 1239 og 
útkomu þeirra þá um sumariS. Aftur er sagt í 145. kap., 
aS þetta haf i gerzt „nökkurum vetrum eptir ÖrlygsstaSa- 
fund", og væri þá sú frásögn ekki í réttri röS. En rétt á 
eftir stendur: „. . . atfangadag jóla, ok var þat á föstu- 
dag". En þetta getur einungs átt viS jólin 1238, 5 ) og 
hlýtur því „nökkurum vetrum eptir" aS vera ritvilla, í 
staSinn fyrir „um vetrinn eptir". Er þessi frásögn þvi 
samtiða frásögninni í 147. kap., en gerist misseri fyr en 
það, sem segir frá í niðurlagi næsta kap. á undan. En 
víg Þórálfs (146. kap.) varð „um vetrinn tveim vetrum 
eptir ÖrlygsstaÖafund", ) eða veturinn 1239—1240, og 
er það einungis ári síðar en þeir atburðir, sem 147. kap. 
byrjar að segja frá, og misseri eftir aðalefni þess kapí- 
tula. Hér skakkar því litlu, og mætti frekar segja, að 



1) Sturl. 3 I, 487—488. — 2) Sturl. 3 I, 538—540. — 3) Sturl. 3 I, 
535—537. — 4) Safn III, 373—375. — 5) Sbr. aths. G. Vigf., Sturl 2 
I, 382, nmgr. a. og Kálunds, Sturl.* 5 I, 536, nmgr. 1. — 6) B. M. Ó. seg- 
ir, að ekki sé getið um, hvenær Þórálfur hafi verið veginn, en það er 
ekki rétt; þetta stendur í háðum skinnbókunum og öllum útgáfum. 



10 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



þessum frásögnum yrði ekki valinn betri staður. Sams- 
konar ónákvæmni er víðar, t. d. i 37. og 38. kap. Af þess- 
um ástæðum verður ekki ráðið, að 145. og 146. kap. sé 
ekki úr Islendinga sögu. 

Um 122. kap. er það að segja, að ekki virðist ósenni- 
legt, að Sturla hafi sagt frá þessum eftirköstum eftir víg 
Kálfs Guttormssonar. Benda má á atburð, sem líkt 
siendur á um. 1 48. kap. er sagt frá vígi Hafurs ráða- 
manns, og er það beinlínis sett í samband við frásögn- 
ina um vig Halls Kleppjárnssonar, en i 81. kap. segir frá 
vigi Jóns Birnusonar í hefnd fyrir Hafur. Allt eru þetta 
jafnómerkilegir innanhéraðsatburðir. 

Aftur er annað grunsamlegt um þessar frásagnir, 
að 122. og 145. kap. standa einungis í I, en hafa ekki 
staðið i II. Nú fellir II örsjaldan niður söguefni, en í I 
er frásögnin oft stytt, þó að heilir kaflar sé sjaldan 
felldir niður. Þetta gæti þótt benda á, að þessir kaflar 
hefði ekki staðið frá upphafi í Sturlungu, og þá senni- 
lega ekki teknir úr Islendinga sögu. En sé svo, sanna 
þeir ekkert um það, að safnandi Stiirlungii hafi notað 
sérstaka sögu um Gizur og Skagfirðinga, þar sem þeir 
hafa þá ekki staðið í bók hans. 

Hin nákvæma frásögn sannar ekki, að Sturla hafi 
ekki getað vitað þetta eða ritað eftir skagfirzkum heim- 
ildarmönnum sínum. Víg Guðmundar og vig Þórálfs er 
hvorttveggja sett í samband við víg Kálfs, og því eðlí- 
legást að telja allt til sömu heimildar, en frásögnin um 
víg Þórálfs er í báðum skinnbókunum og því upphaf- 
leg í Sturlungu. Þar sem áður var sýnt fram á, að frá- 
sögnin um víg Kálfs sé tekin úr Islendinga sögu og 
hafi legið fyrir höfundi biskupssögu Resensbókar, er 
sennilegt, að allt þetta sé úr Isl. s. Að vísu virðist upphaf 
146. kap. benda á, að hann sé úr annari heimild en 101. 
og 122. kap., þvi að þar er gerð grein fyrir Þórálfi, eins 
og hans hefði ekki verið getið áður, en það gefur enga 
skýringu á þessu, þó að allir þessir kap. verði taldir til 
Gizurar sögu. 



STURLU ÞÓRÐARSOXAR 41 

t 

Vafasamastur er 145. kap., um víg Vermundar. Sé 
hann ekki úr íslendinga sögu (og þá sennilega ekki upp- 
haflegur í Sturlungu), heldur úr sérstakri heimild skag- 
firzkri, má telja fullvíst, að hann sé fyrsti votturinn um 
slíka sögu, sem auðið er að finna i Sturlungu. 

Þegar lokið er að segja frá láti þeirra Guðmundar 
og Magnúss biskupa og Þórðar Sturlusonar, er í 126. 
kap. allnákvæm lýsing á Gizuri. 1 ) Telur BMÓ kafl- 
ann tekinn úr Gizurar sögu, en þó sé einni smágrein 
skotið inn af safnanda Sturlungu. 2 ) En ekki einungis 
þessi litla grein, heldur og öll lýsing Gizurar er vafa- 
laust frumsamin af honum, og er það augljóst, þegar vel 
er að gætt. 

Þessi kafli byrjar svo: „Gizurr Þorvaldsson bjó at 
Reykjum i Ölfusi þau misseri, er þeir önduðusk Magnús 
biskup ok Guðmundr biskup. Hann gerðisk höfðingi 
mikill, vitr maðr ok vinsæll; þá hafði hann átta vetr ok 
tuttugu; þá var liðit frá hingatburð várs herra Jesu 
Christi 1237 ár. Hafði Gizurr gerzt skutilsveinn Hákon- 
ar konungs, frænda síns, þá er hann skorti vetr á tví- 
tugan." Hér er miðað við lát biskupanna, er frá var sagt 
rétt áður, og er ártalið miklu fremur sett til þess að á- 
kveða þá atburði nánar. Saga um Gizur hefði sagt öðru- 
vísi frá. Hún hefði ekki farið að greina frá því, hve 
mörg ár voru liðin frá Krists burð, þegar Gizur var 28 
ára. Hún mundi hafa sagt frá því í réttri tímaröð, þeg- 
ar Gizur gerðist skultilsveinn 9 árum áður. Sennilega 
hefði hún sagt eitthvað frá fyrstu búskaparárum hans. 
Arið 1237 var ekkert merkisár i æfi Gizurar, svo að á- 
stæða væri til þess, að nema staðar við það, líta yfir 
liðinn tíma, greina aldur hans, ártalið, hvenær hann 
bafi gerzt skutilsveinn eða hvar hann bjó það ár. Rétt- 
ara hefði verið að staldra við 2 árum áður, þegar faðir 
hans dó; þó mun lát hans ekki hafa markað nein tíma- 
niót í æfi Gizurar, því að ljóst er, að hann hefur tekið 



1) Sturl.3 I, 493. — 2) Safn III, 324—326. 



42 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



viS ríki og mannaforræði föSur síns nokkuru fyr. En 
þaS er ekki fyr en næsta ár, aS þeim Gizúri og Sturlu 
Sighvatssyni lendir saman og Gizur kemur i fyrsta sinni 
viS deilur höfSingja. 

Aftur á móti er áriS 1237 merkisár í Islendinga 
sögu. 1 henni hefur boriS mikiS á ÞórSi Sturlusyni, en 
þetta ár andast hann og báSir biskupar landsins, en 
útlenzkir menn setjast á biskupsstólana. En tveim ár- 
um áSur önduSust Þorvaldur Gizurarson, SigurSur 
Ormsson o« fleiri merkismenn. Gamla kvnslóSin er aS 
ganga til moldar, ný kynslóS aS vaxa upp, nýir menn 
aS taka forustuna. Fremstur þeirra er Gizur. Hann 
hefur lítt komiS viS sögu áSur, en eftir þetta snýst sag- 
an langmest um hann, þau árin, sem hann er hér á 
landi. Von bráSar hefst ófriSur þeirra Sturlu, þegar 
barizt var um yfirráSin hér á landi. ÞaS er því ekki aS 
ástæSulausu, aS safnandi Stuiiungu staldrar hér viS, 
getur um ártaliS, lýsir hinum upprennandi höfSingja, 
sem þegar á næsta ári bar ægishjálm yfir alla aSra, og 
drepur um leiS á mótstöSumann hans. 

Safnandi Sturlungu víkur sér því næst aS keppi- 
naut Gizurar: „I þenna tíma var svá mikill ofsi Sturlu 
Sighvatssonar, at nær ön^vir menn hér á landi heldu 
sér réttum fyrir hbnum, ok svá hafa sumir menn hermt 
orS hans síSan, at hann þóttisk allt land hafa undir 
lagt, ef hann gæti Gizur yfir komit." Þetta er beinlínis 
tekiS upp eftir 134. kap.: „Sturla baS hann ekki efask 
í því, at hann æltaSi sér meira hlut en öSrum mönnum 
á íslandi, „en mér þykkir, sem þá sé allir yfir komnir, 
er þú ert, þvi at ek uggi þik einn manna á Islandi, ef 
eigi ferr vel meS okkr"." 1 ) Hér er ljóslega beinn skyld- 
leiki milli þessara staSa, og er hönd safnanda sýnileg. 
AS Gizur hefur ekki hermt þeim, sem þetta ritaSi, orS 
Sturlu, er ljóst af orSalaginu: „svá hafa sumir menn 
hermt orS hans," og er þar átt viS höfund frásagnar- 
innar í 134. kap. Þetta orSalag sýnir einnig, aS Sturla 



1) Sturl.- I, 505. 



STL'RLU ÞÓRÐARSOXAR 



43 



hefur ekki fært þetta í letur; hann var viðstaddur, þeg- 
ar Sturla Sighvatsson mælti þetta. 

Þá kemur lýsing Gizurar, og er lögö áherzla á fríð- 
leik hans, mælsku og viturleik. Sú lýsing er vitanlega 
rétt, því að Narfasynir hafa vel munað Gizur; voru 
forfeður hans einnig hin mestu glæsimenni, Gizur 
HaJlsson, föðurfaðir hans, annálaður mælskumaður. 

Næst er sú greinin, sem BMÓ telur skotið inn af 
safnanda „. . . en þó bar svá opt til, þá er hann var við 
deilur höfðingja eða venzlanianna sinna, at hann var 
afskiptalítili, ok þótti þá eigi víst, hverjum hann vildi 
veita." Þetta er rétt, því að greinin er samin upp úr frá- 
sögnum Islendinga sögu, alveg eins og lýsingin á ofsa 
og yfirgangi Sturlu Sighvatssonar rétt á undan, sbr. 81. 
kap.: „vissi engi, hvárum hann ætlaði at veita," „vissu 
menn óvist hvárum hann mundi veita, því at hann lét 
vel til hvárratveggju" (91. kap.), og i 104. kap.: „lét til 
allra skipuliga." 1 ) 

Loks er getið um frændríki hans og vináttu við 
bændur: „þá var ok vel með þeim Snorra Sturlusyni." 
Þetta er tekið eftir niðurlagi 121. kap.: „Snorri fór af 
nesjum suðr til Reykja ok var með Gizuri um föstuna; 
var þá allvel með þeim mágum."-) 

Af þessu er ljóst, að þessi kafli hefur ekki staðið 
frá upphafi í sjálfstæðri sögu. Honum er skotið hér inn, 
til þess að glöggva lesandann á mikilvægum tímamót- 
um. Efnið er tínt saman víðsvegar úr íslendinga sögu: 
um bústað Gizurar, að hann gerðist skutilsveinn kon- 
ungs (84. kap.) 3 ), um ofsa Sturlu, óhremlyndi Gizurar 
og vináttu þeirra Snorra, en sumu bætir safnandi við 
frá eigin brjósti: ártalinu, lýsing Gizurar og almenn- 
iun ummælum um vinsældir hans. 

I frásögninni um Apavatnsför (134. kap.) kveður 
B. M. Ólsen dálítinn kafla úr Gizurar söc[u. Færir hann 
þrennt til: að C iizur sé hér heimildarmaður, að tvisvar 
sé sagt frá hinu sama og að umrædd grein standi á 



1) Sturl. 8 I, 411, 444, 460. — 2) Sturl. 3 I, 487. — 3) Sturl, a I, 422. 



44 



UM ÍSLENDIXGA SÖGU 



skökkum stað. 1 ) Greinin er þannig: „Þat er sögn Giz- 
urar sjálfs, at þá er þeir námu stað í hrauninu fyrir 
ofan Álptavatn ok sátu á baki, ok þagði Sturla svá um 
Iiríð. Ok er svá hafði verit um stund, mælti hann: „ríð- 
um enn." Hefir Gizur þá helzt grunat, hvárt Sturla ef- 
aðisk þá eigi, hvern veg hann skyldi af gera við hann ok 
enn fleiri menn aðra." 2 ) Þessi grein kemur þá fyrst, 
þegar lokið hefur verið að segja frá dagleiðinni og 
samningunum að Reykjum um kvöldið. En það er ekki 
rétt, að hér séu tvær frásagnir um sama atburðinn, sagð- 
ar frá óliku sjónarmiði. Hér er átt við, að fyr í frásögn- 
inni segir svo: ,;. . . um daginn eptir sneri Sturla flokk- 
inum út í Grímsnes ok svá til Ölfuss. Reið Gizurr fvrir 
allan dag. Þeir riðu út um Álptavatn ok höfðu heldr 
djúpt. Var Sturla heldr ófrýnn, en Gizurr var inn kát- 
asti ok reið um kveldit út til Reykja." Hér er einungis 
sagt, að Gizur hafi riðið á undan og verið .kátur, en 
Sturla ófrýnn, og á það auðvitað við ferð þeirra allan 
daginn, en ekki við einstakt atvik, eins og síðar greinir 
frá. Að þeir riðu út um Álptavatn og höfðu djúpt, er tek- 
ið fram til þess að sýna, hvar þeir fóru, en ekki sagt, að 
þar hafi Gizur verið kátur en Sturla ófrýnn, enda er 
sagt í sömu andránni, að þeir hafi riðið til Reykja. En á 
síðari staðnum er greint frá einstöku atviki, er varð áð- 
ur en þeir riðu út í vatnið. 

Að Gizur er hér borinn fyrir sögunni, sannar ekki, 
að þetta sé ekki eftir Sturlu, því að vel gat hann haft 
fregnir af Gizuri, meðan sættir og vinfengi var jiieð 
þeim, eins og bent var á. En þó mun ekki nauðsynlegt 
að gera ráð fyrir því hér. Sturla Þórðarson var sjálf- 
ur í þessari ferð, og var í sveit með Röðvari, bróður sín- 
um: „... ok hétu þeir Sturla bræðr (þ. e. Röðvar og 
Sturla) honum báðir at fara með honum . . . kom þá 
Röðvarr til móts við hann með mikla sveit manna" 
(133. kap.). 3 ) Röðvar er talinn fyrirmaður flokksins, því 
að hann var eldri og átti goðorð föður þeirra. En þegar 



1) Safn III, 326. — 2) Sturl.s I, 506. — 3) Sturl. a I, 503. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



45 



samningum var lokið að Reykjum, fór Gizur í sveit 
með þeim Böðvari, og voru þeir í Villingaholti nokkurar 
nætur, en fóru síðan á Breiðabólstað, en Sturla Sig- 
hvatsson reið i Odda. Gizur og Sturla Þórðarson voru 
þvi saman í flokki næstu daga á eftir þessum atburð- 
um, og hefur þeim eflaust orðið tíðrætt um þá, hvern 
veg Ijúkast mundi. Má beinlínis gera ráð fyrir, að Gizur 
hafi þá sagt þeim bræðrum frá þessu atviki, sem um er 
að ræða. 

Þá er það eitt eftir, að greinin ætti að standa fyr í 
frásögninni. Annað eins hendir Sturlu víðar, bæði i Is- 
lendinga sögu og Hákonar sögu, eins og skiljanlegt er, 
og fyrir þá sök eina er ógerlegt að strika greinina út úr 
Islendinga sögu. Þá má benda á, að í flokki Gizurar 
voru engir Skagfirðingar eða þeir aðrir, sem BMÓ 
telur aðalheimildarmenn Gizurar sögu; hefði þeir þvi 
orðið að fara eftir sögusögn Gizurar sjálfs um þessa at- 
burði. En væri þessi grein hluti úr frásögn, sem væri 
komin frá Gizuri að mestu eða öllu leyti, er það kyn- 
legt, að um þessa einu grein væri tekið fram, að hún 
væri eftir sögn hans sjálfs. 

1 frásögninni um aðdraganda Örlygsstaðafundar 
og um bardagann sjálfan er margt, sem BMÓ telur úr 
Gizurar sögu. 1 ) Fyrsta greinin er síðari hluti 137. kap., 
um för Svarthöfða í Geirshólm. 2 ) Færir hann til þau 
rök, að í 140. kap., er sé allur úr Gizurar sögu, sé vísað 
til niðurlags 137. kap., um upptöku búsins fyrir Dufgusi 3 
föður Svarthöfða: „Sat hann (Gizur) i Hróarsholti um 
sumarit ok hafði látit þangat fara bú þat, er hann hafði 
upp tekit fyrir Dufgusi." 3 ) Þetta bendir ótvírætt á, að 
báðir kapítularnir sé úr sömu heimild. En í upphafi 
138. kap., er BMÓ telur til ísl. s., er vísað í þessa sömu 
frásögn í 137. kap.: „Þá er Sturla hafði senda þá Svart- 
höfða til Geirshólms . . ." og síðar: „þá kómu þeir Svart- 
höfði sunnan," 4 ) og vottar þetta, að Islendinga saga hef- 
úr getið um för þeirra Svarthöfða. Sambandið milli 137. 

1) Safn III, 327—331. — 2) Sturl. 8 I, 511. — 3) Sturl. 3 516. — 
4) Sturl.3 I, 512—513. 



46 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



og 140. kap. er því sönnun þess, að 140. kap. sé úr ís- 
lendinga sögu, eins og fleira bendir ötvirætt til, sem síð- 
ar mun oetið. 

I 138. kap. er sagt frá liðsdrætti Sturlu og vitneskju 
Kolbeins unga um hann, för Kolbeins af héraði og reið 
Sturlu norður i Bólstaðarhlíð, og loks frá því, er Skag- 
firðingar tóku nokkura af mönnum Sturlu í Valadal og 
færðu Kolbeini í Vinverjadal, en hann gaf þeim grið. 
I 139. kap. er sagt frá reið Sturlu i Skagafjörð og komu 
Sighvats þangað og atliöfnum þeirra til föstudagskvölds 
20. ágúst. Þá er og sagt frá draumum tveim, manns í 
Skagafirði og Steinvarar Sighvatsdóttur. „Margir váru 
aðrir draumar sagðir í þenna tíma, þó at hér sé eigi 
ritaðir, þeir er tíðindavænir þóttu vera, svá ok aðrir 
fyrirburðir." Þá er og sagt frá draumi Sturlu Þórðarson- 
ar, er hann sagði nafna sínum. 1 ) 

Þá hefur að segja frá athöfnum Kolbeins í 140 kap., 
liðsafnaði þeirra Gizurar og norðurreið, að Brandur 
Kolbeinsson reið frá þeim í liðsafnað og kom til þeirra 
með hundrað manna. 2 ) Þenna kafla telur BMÓ úr 
Gizurar sööu, eins o<> fvr oetur. Áður en rök hans fvrir 
þvi eru athuguð, skal bent á nokkur atriði, er sýna ljós- 
lega, að þessi kapítuli hlýtur að vera úr sömu heimild 
sem næstu kapítular á undan, eða úr Islendinga sögu. 

Frásögnin byrjar svo: „Kolbeinn ungi reið af her- 
aði, sem fyrr var ritat, ok hafði hálft annat hundrað 
manna. Hann reið suðr af Kili, þá er hann hafði lausa 
látit menn Sturlu, þá er teknir váru í Valadal." Fyrri 
hluti setningarinnar vísar til 138. kap.: „. . . var þat ráð 
tekit, at Kolbeinn valði með sér it röskvasta fólk ok 
lýsti því, at hann mundi ríðá af heraði fyrst at sinni, 
nærr sem honum yrði auðit aptr at koma." 3 ) Þetta er í 
beinu áframhaldi af frásögninni um liðsdrátt Sturlu og 
njósn þá, sem Kolbeini kom um hann, og er allt tvímæla- 
laust úr ísl. s., enda hefur það ekki verið vefengt. Síð- 
ari hluti greinarinnar vísar til niðurlags 138. kap., um 



1) Sturl. 3 I, 513—516. — 2) Sturl. 3 I, 516—517. — 3) Sturl. 3 
I, 512. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



47 



það, er menn Sturlu voru teknir og flettir í Valadal, en 
látnir lausir af Kolbeini. 1 ) Þar sem i 140. kap. er vísað til 
iveggja staða í 138. kap. og enn til niðurlags 1*37. kap., 
en í 138. kap. á 2 stöðum vísað til 137. kap., eins og bent 
var á, er það alveg ljóst, að öll þessi frásögn stendur í 
órjúfandi samhengi og er úr einni og sömu heimild. 

Enn gefur það nokkura vísbending, hvernig sagt er 
frá njósnum hvorratveggju. I 139. kap. segir svo um 
njósnir þcirra Sturlu: „Engar njósnir fengu þeir um 
kveldit af sínum mönnum, en þó fór pati af því, at menn 
hefði grun á, at flokkarnir mundu í nánd vera." 2 ) En i 
140. kap. er sagt frá njósnum þeirra Kolbeins á þessa 
leið: „en Kolbeinn reið f} T rstr ok sætti njósnarmönnum 
sinum. Gengu ok svá njósnirnar, at þá kómu aðrar jafn- 
an til Kolbeins, er aðrir váru hjá Gizuri, þeir er fyrr 
kómu." 3 ) Mun það ekki vera af ráðnum hug, að svo er 
getið um njósnir beggja aðilja? Þetta er einn þáttur- 
inn i tilraun sagnaritarans til þess að sýna, hve mikill 
var fyrirhyggjumunur og viðbúnaðar þeirra Kolbeins 
og Sturlu, og gefur hann með því vísbending um úrslit- 
in. Má víðar finna það í þessari frásögn, sem enn mun 
síðar getið. 

Niðurlag 140. kap. er á þessa leið: „Þeir höfðu níu 
hundruð sunnan, en þá er þeir váru við Reykjalaug, 
váru nær þrettán hundruð. Þeir kúmu þar frjádags- 
kveldit, ok var Brandr þá til kominn laugarmorguninn 
snemma með hundrað manna." Þá er í 141. kap. sagt frá 
allmörgum draumum og fyrirburðum er urðu fyrir or- 
ustuna. 4 ) I upphafi 142. kap. er sagt frá athöfnum Sturlu 
föstudagskvöldið og að þeir gengu til svefns. Þá víkur 
sögunni til Gizurar: „Þessa nótt váru þeir Gizurr við 
Reykjalaug, ok stóðu þeir Kolbeinn snemma upp um 
morguninn ok vökðu lið sitt. Gizurr sagði þeim Kolbeini 
ok Brandi draum sinn, því at Brandr kom, áðr þeir væri 
klæddir" 7) ) Síðan er greint frá draumnum og ræðu 
þeirri, er Gizur hélt fyrir liðinu. Ætlar BMÓ alla 

1) Studl. 3 I, 513. — 2) Sturl. 3 I? 515 . _ 3) sturl. 3 I, 517. — 4) 
Sturl.3 I, 517—521. — 5) Sturl. 3 I 522. 



48 



UM ÍSLEXDINGA SÖGU 



• 



þessa frásögn (140. — 142. kap.) vera úr Gizurar sögu, að 
því frá teknu, er segir um Sturlu í upphafi 142. kap. 

ÁSur hefur verið getið um 140. kap., aS hann verS- 
ur ekki slitinn frá því, sem á undan var komiS. ASal- 
rök BMÓ eru og hyggS á 142. kap. Draumurinn og 
ræSan bendi ótvírætt í þá átt. RæSan sé lík þeirri, sem 
Gizur hélt í brúSkaupinu á Flugumýri, en sú frásögn sé 
úr Gizurar sögu, en Sturla hafi annars aldrei slíkar töl- 
ur i Islendinga sögu, þó aS hann hafi þær stundum í 
Hákonar sögu, er öSru máli gegni um. En ræSan sé hér 
sett Gizuri til hróss. 

RæSu þessa heyrSi fjöldi manns, og gat Sturla þvi 
haft næga heimildarmenn fyrir henni, ef hún er ekki 
komin frá Páli Kolbeinssvni. Gizur var mikill mælsku- 
maSur, svo sem tekiS er fram í 126. kap., og mun ekki 
ástæSa til þess aS rengja, aS hann hafi flutt þessa ræSu. 
En hví skyldi Sturla ekki hafa getaS tekiS ræSur upp í 
sögu sína, þegar svo bar undir? Vér sjáum, að hann tek- 
ur fjöldamargar ræSur upp í Hákonar sögu, ekki stund- 
um, heldur mjög oft. Sama gerir höfundur Sturlu sögu, 
er Sturla hefur þekkt og sennilega ritaS upp, framan 
viS sögu sína. Sjálfur Snorri Sturluson gengur jafnvel 
svo langt, aS hann semur ræSur og leggur i munn löngu 
liðnum mönnum, Ari fróSi gaf fordæmiS og Karl ábóti. 
Þeir sem síSar rituSu, höfSu sama siS, svo sem höfund- 
ar ÞórSar sögu kakala, Þorgils sögu skarSa og Árna 
sögu biskups. AS ekki eru ræSur i þeim hluta Sturlungu, 
sem enginn ber brigSur á, aS sé tekinn úr Islendinga 
sögu, þarf ekki aS sanna neitt í þessu efni. ÞaS er ekki 
víst, aS tækifæri hafi veriS til þess, eSa aS aSrir aSal- 
menn sögunnar hafi veriS mælskumenn, enda gerist sá 
hluti sögunnar aS miklu leyti f} T rir minni Sturlu. Og þar 
sem ræSur eru teknar upp í textann, er þaS taliS sönnun 
þess, aS sú frásögn geti ekki veriS eftir Sturlu. ÞaS er 
því óleyfilegt aS álykta, aS Sturla hafi forSazt aS taka 
ræSur upp i Islendinga sögu, þar sem þaS brýtur alveg 
í bág viS frásagnaraSferS hans sjálfs i Hákonar sögu 
og fordæmi þeirra sagnaritara, sem hann og samtiSar- 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



49 



jnenn hans hafa hlotið að taka sér til fvrirmvndar. Má 
og benda á, að fjarri fer því, að þessi ræða sé hól um 
Skagfirðinga, þar sem þeim er brugðið um, að þeir hafi 
haft Kolbein Tumason á spjótsoddum fyrir sér í Víði- 
nesi, „en runnuð sjálfir þegar í fyrstu svá hræddir, at 
þeir vissu eigi, er þeir runnu yfir Jökulsá, ok þar er 
þeir þóttusk skjöldu bera á baki sér, þar báru þeir 
söðla sína." 

Um drauminn er það að segja, að hann mun, eins 
og margt annað, ritaður eftir sögn Páls Kolbeinssonar, 
eða Brandssona. BMÓ bendir á, að í 139. kap. sé 
sagðir tveir draumar, en margir aðrir hafi dreymdir 
verið, „þó at eigi sé hér ritaðir," og hafi Sturla ekki ætl- 
að að geta um fleiri drauma. En draumur Sturlu Þórð- 
arsonar standi siðar í réttri timaröð, og taki þetta því 
ekki til hans. Sama máli gegnir um draum Gizurar, 
hann stendur í réttri tímaröð og brýtur þvi ekki þá 
reglu, sem BMÓ telur fylgt hér, fremur en draumur 
Sturlu sjálfs. 

Draumurinn á að sýna, hvernig lagðist i Gizur fyrir 
orustuna: „Betra þykkir mér dreymt en ódreymt." Ræð- 
an sýnir undirbúning hans og fyrirhyggju. Draumafar 
Sturlu Sighvatssonar, sem getið er um á eftir, var erfitt; 
hann vaknar kófsveittur, strýkur hendi um kinn og 
segir: „ekki er mark at draumum". I stað þess að búast 
undir bardagann og telja kjark í liðið, leggst hann út 
af aftur, þangað til þeir Gizur ríða að. Sighvatur hafði 
einnig haft erfiða drauma áður og lagzt illa i hann (137. 
kap.) i 1 ) hann kemur og í síðasta lagi til fundarins. 
Allt þetta bendir á hið sama sem frásögnin um njósn- 
irnar, á muninn á viðbúnaði og fyrirhyggju, er hlaut að 
ráða sigri. Einmitt þessi aðdragandi sýnir, að allt er 
eftir einn höfund, og er öll frásögnin ger af mikilli list. 

Þessar röksemdir fyrir því, að hér sé kaflar úr 
sögu Gizurar, eru því ónógar og að sumu leyti beinlínis 
rangar. En þá er ein eftir, sem BMÓ telur sterka 



1) Sturl.a I, 510—511 



4 



50 

4 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



sönnun fyrir sínu máli og felst i orðum þeim í niður- 
lagi 140. kap., sem auðkennd voru hér að framan. í báð- 
um greinunum er getið um komu Brands Kolbeins- 
sonar. I fyrri greininni finnur BMÓ mótsögn „... þeir 
kómu þar frjádagskveldit, ok var Brandr þá til kom- 
inn laugarmorguninn snemma með hundrað manna." 
Ætlar hann, að i Gizurar sögu hafi staðið á þessa leið: 
„En þá er þeir váru við Reykjalaug, var nær þrettán 
hundruð. Þeir kómu þar frjákveldit ok váru þar um 
nóttina, ok stóðu þeir Kolbeinn snemma upp laugar- 
morguninn ok vökðu liðit. Var Brandr þá kominn, áðr 
þeir væri klæddir, með hundrað manna. Gizurr segir 
þeim Kolbeini ok Brandi draum sinn." Nú hafi safn- 
andi viljað geyma drauminn þangað til síðar, svo að 
hann stæði við hliðina á frásögninni um drauinafar 
Sturlu þessa nótt, og hafi því skotið frásögninni um at- 
hafnir Sturlu um kvöldið hér inn. En þó hafi hann 
viljað taka hér fram allt, sem snerti liðsfjöldann, og 
slitið orðin „var Brandr þá kominn" út úr því sambandi, 
sem þau stóðu í, og ritað þau í hugsunarleysi orðrétt á 
eftir orðunum, „þeir kómu þar frjádagskveldit," en hafi 
síðan rankað við sér og séð, að það var ekki rétt, að 
Brandur væri kominn föstudagskvöldið og bætt við 
„laugarmorguninn snemma" til þess að taka af allan 
vafa. 

Þessi skýring er óeðlileg og óþörf. Það er i raun og 
veru engin mótsögn i þeirri setningu, sem tilgreind var. 
Að vísu er orðalagið ekki heppilegt, og má vera, að það 
sé eitthvað brjálað, en má þó til sanns vegar færa. Það 
er í alla staði eðlilegt, að sagt sé i einu frá öllum liðs- 
fjölda þeirra, og varð þá ekki hjá því komizt, að geta um 
komu Brands. Það er og tæplega rétt, að tvisvar sé sagt f rá 
komu Brands. Á síðara staðnum segir, að Gizur hafi sagt 
Kolbeini og Brandi draum sinn „því at Brandr kom áðr 
þeir væri klæddir." Þetta er einungis tekið fram til þess 
að sýna, að Brandur hafi komið nógu snemma til þess 
að heyra draum Gizurar, en ekki í því skyni að endur- 
taka, hvaða jnorgun hann kom. I þessu er ekkert óeðli- 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



51 



legt. Þá er það ófullnægjandi skýring, að safnandi hafi 
geymt sér draum Gizurar, til þess að draumarnir stæði 
saman, Gizurar og Sturlu. Draumarnir standa ekki 
saman, þyí að ræða Gizurar er á milli. Þó standa þeir 
nálægt hvor öðrum, enda mun Sturla hafa raðað efn- 
inu niður af sömu ástæðum sem safnanda voru hér 
gerðar. 

Þá er það ætlun BMÓ, að draumarnir í 141. kap. 
sé úr Gizurar sögu, en sá kapítuli stendur á milli þeirra 
greina, sem hér hafa verið gerðar að umtalsefni. Hafi 
draumakaflinn staðið á þessum sama stað í Gizurar 
sögu, þá hafa þessar tvær greinar verið slitnar i sund- 
ur frá upphafi, og fellur þá þessi röksemdaleiðsla alveg. 
Nú mætti segja, að draumarnir hafi staðið á öðrum 
stað í sögu Gizurar. En hvar þá? Hafi safnandi lagt frá 
sér i bili heimild sína fyrir 140. kap., Gizurar sögu, til 
þess að skjóta inn lítilli grein úr íslendinga sögu, svo að 
draumur Gizurar og Sturlu stæðu nær hvor öðrum, var 
ástæðulaust og óeðlilegt að hlaupa fyrst í annan stað i 
sömu heimild og taka þaðan langan kafla um annað 
ei'ni. En hafi draumakaflinn staðið þar í frásögninni, 
sem lokið var að segja frá þeim Gizuri um kvöldið, get- 
Ur textinn ekki hafa verið sá, sem BMÓ heldur fram: 
»• . . Þeir kómu þar frjádagskveldit ok váru þar um nótt- 
ma, ok stóðu þeir Kolbeinn snemma upp því að 

Þá ætti kaflinn að hafa staðið í miðri þessari málsgrein. 
Það rekst því hvað á annað, að draumarnir sé úr Giz- 
Urar sögu og að textinn hafi annars verið sá, sem BMÓ 
heldur fram. 

fessi frásögn um aðdraganda Örlygsstaðabardaga 
e r vafalaust öll úr Islendinga sögu, nema 141. kap., sem 
fi*umritaðar mun af safnanda Sturlungu. Því verður 
e kki barið við, að frásögnin um undirbúning Kolbeins 
°§ Gizurar hafi í Islendinga sögu verið „mjög stutt, því 
a <5 Sturla hefur varla vitað neitt glöggt um það." Ujn 
fe rðir þeirra og liðsafnað hefur orðið alkunnugt þegar 
e ?tir bardagann. Hefur íSturla auðvitað haldið spurnum 
fyrir um þetta og átt auðvelt með að afla sér glöggrar 



52 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



vitneskju úr flokki andstæðinga sinna; má t. d. benda 
á, að mágar Sturlu, Sigmundur og Bárður, synir Skarðs- 
Snorra, lágu allan veturinn í sárum norður í Skagafirði, 
og margir aðrir lágu þar í sárum eftir fundinn (144. 

kap.). 1 ). ' }M * .--v 

Frásögn Sturlu er á þessa leið: Fyrst segir frá liðs- 
drætti Sturlu og ferð norður í Bólstaðarhlíð og flótta 
Kolbeins suður um Kjöl (138. kap.). Þá er ferð Sturlu í 
Skagafjörð og koma Sighvats til móts við hann, og er 
sagt frá fram á föstudagskvöld (139. kap.). Þá segir frá 
Kolbeini, sem fyr var frá horfið, og fylgir sagan þeim 
Kolbeini og Gizuri til föstudagskvölds, og þó getið um 
komu Brands Kolbeinssonar morguninn eftir (140. 
kap.). Síðan vikur sögunni til Sturlu, og er sagt frá at- 
höfnum hans um föstudagskvöldið og hvernig mönn- 
um var skipað til svefns. Þá er sagt frá því, er þeir 
Gizur vöknuðu og bjuggust til bardaga (142. kap.), og 
loks frá því, er Sturla vaknaði og lið hans (upphaf 143. 
kap.), og er þá komið að orustunni sjálfri. 

Niðurskipun efnisins er mjög skýr og greinileg. 
Lesandinn veit jafnan, hvað báðum flokkum líður. 
Ekki hefur þó verið vandalaust að rekja báða þræðina 
jafnframt, en Sturlu hefur tekizt það ágætlega. Og þó 
að ef til vill megi að þvi finna, hvernig sagt er frá komu 
Brands Kolbeinssonar, verður að gæta þess, að viðfangs- 
efnið var erfitt, en Sturla auðvitað ekki óskeikull. Mætti 
benda á stærri missmíði hjá honum en þetta er. 

Aftur á móti mun 141. kap. vera innskot í söguna. 
BMÓ hefur bent á, að Sturla muni ekki hafa ætlað sér 
að rita fleiri fyrirburði en þá, sem greindir eru í 139. 
kap., er hann getur þess, að fleiri hafi orðið, þó að ekki 
sé ritnir hér. Að vísu segir hann síðar frá draum sinum 
og Gizurar, en um þá gegnir öðru máli; þeir standa i 
réttri tímaröð, eru liðir i samanhangandi frásögn og 
engan veginn marklausir fyrir hana. En 141. kap. slítur 
i sundur frásögnina á mjög óheppilegum stað, auk þess 

1) Sturl. 8 I, 533. Synir Skarðs-Snorra og Helga, kona Sturlu 
Þórðarsonar, voru bræðrabörn. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 53 

sem þar er greint visuupphaf, sem tekið er úr 137. kap., 
en þar stendur vísan öll. Þó gæti það virzt benda á, að 
kapitulinn sé úr íslendinga sögu, að greindir eru fyrir- 
burðir, er bar fyrir Sturlu Sighvatsson og Sturlu Þórð- 
arson. En þó bendir það frekar í hina áttina, hversu 
óákveðið og óljóst orðalagið er: „Þetta var kveðit fyrir 
Sturlu Sighvatssyni heima at Sauðafelli um sumarit, 
áðr hann fór til Örlygsstaðafundar . . . Staka þessi var 
kveðin fyrir StUrlu Þórðarsyni enn fyrir fundinn." 1 ) 

B. M. Ólsen telur þenna kap. til Gizurar sögu og 
færir þau rök til þess, að tveir fyrirburðir gerist í Skaga- 
firði, tveir í Húnaþingi, einn fyrir norðan Skagafjörð 
og einn á Kjalarnesi, er Gizur virðist þá hafa haft um- 
ráð yfir. Um einn fyrirburðinn er sagt: „Þessi vísa var 
kveðin uestr í Svartárdal, og telur BMÓ átt við Svartár- 
dal i Húnaþingi, og sé Ijóst, að þetta sé ritað fyrir ilorð- 
an Húnaflóa. Gegn þessu má taka það fram, að þrír 
fyrirburðir gerast í Dölum, og það bendir ótvírætt á 
Vestanmann, að getið er þeirra Sturlu nafna. Enn er 
getið um fyrirburð á Skógarströnd, er Kálund leiðréttir 
i Skagafjörð, og er þó vafasamt. 2 ) Kjalarnes er nær 
Dölum en Skagafirði, en Húnaþing jafnnáið báðum 
sveitum. Gegn þessu er Iitið á því byggjandi, að sagt er 
5 ,vestr í Svartárdal", því að það þarf ekki að merkja 
annað en að átt sé við vestri dalinn með þvi nafni. Á 
það má og benda, vegna þess að oft er lagt mikið upp 
úr slíkum orðatiltækjum, að Sturla segir sjálfur í 38. 
kap.: „Þessu næst, eða litlu fyrr, váru skærur þeira 
vestr í sveitum, Miðfirðinga og Víðdæla." 3 ) Hefur Sturla 
þó aldrei átt heima fyrir norðan þessar sveitir og senni- 
tega enginn þeirra manna, er um sögu hans fjölluðu 
síðar. 

1 þessum kafla er ekkert, se.m bendir til þess, að 
hann sé úr Gizurar sögu, eða engin sönnun þess, að sú 
saga hafi verið til. Miklu líklegra er, að safnandi hafi 
faert þetta i letur, einkum þar sem flestir fyrirburðirnir 



1) Sturl. 3 I, 520. — 2) Sturl. 3 I, 521, nmgr. 5. — 3) Sturl. 3 I, 319. 



54 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



gerast í grennd við hann, þeir sem staðsettir eru. En 
þó hafa slíkir fyrirburðir flogið víða um land. Sturla 
tilgreinir fjóra fyrir þessum atburðum, einn úr Eyja- 
firði (135. kap.), annan úr Borgarfirði (136. kap.), 
þriðja úr Skagafirði og þann fjórða af Rangárvöllum 
(139. kap.). Að Sturla Þórðarson er sjálfur borinn fyrir 
einum fyrirburðinum, virðist benda ótvírætt til safn- 
anda. Það er athugavert, að i II hefur ekki staðið nema 
upphaf 141. kap., en þó mun kap. allur hafa staðið í 
Sturlungu frá upphafi. 

I 143. kap. er sagt frá orustunni sjálfri. Virðist 
BMÓ telja sumt í þeirri frásögn úr Gizurar sögu, þar 
sem sagan hvarflar til þeirra Gizurar, en ákveður það 
ekki nánar. 1 ) En af því að haldið hefur verið fram um 
aðrar frásagnir, sem líku ,máli gegnir um (Haugsness- 
fundur, Flóabardagi, Flugumýrarbrenna), að tveim 
heimildum sé blandað saman, er hvor segi frá sínu 
sjónarmiði, er rétt að athuga þessa frásögn nánar. I 
þessari frásögn hvarflar sagan einnig úr öðrum flokkn- 
um i hinn, og mætti því með sömu rökum gera ráð fyrir 
tveim heimildum. Einnig væri það sennilegt, að saga 
um Gizur, er rituð væri þar í héraðinu, segði eitthvað 
framar en Islendinga saga um þá Gizur, og mætti þá 
ætla, að safnandi hefði eitthvað úr henni tekið og á 
þann hátt, að hendur .mætti á festa. En þess sjást engin 
merki. Víðast þar sem vikið er í flokk Gizurar, er frá- 
sögnin i órjúfandi samhengi við það, sem stendur í 
kring, og vottar hvergi fyrir annari heimild. Þetta er 
einmitt bezta sönnun þess, að frásögnin um aðdraganda 
bardagans sé einnig tekin eftir einni heimild. I orustu- 
lýsingunni fylgir Sturla alveg sömu reglu sem fyr, að 
segja frá öllum flokkum jafnframt, eftir því sem við 
varð komið. En hann gerir það á þann veg, að sýnilega 
er allt ein heimild. Sýnir það og, að Sturla hefur, eins 
og vænta mátti, fengið siðar nákvæmari fregnir af til- 



1) Safn III, 327. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



55 



högun þeirra Gizurar en hann sjálfur gat séð í bardag- 
anum. Nægir að nefna eitt dæmi um þetta. 

í upphafi 143. kap. segir frá því, er þeir Sturla 
klæddust og gripu til vopna og horfðu á atreið 
Sunnlendinga. Þá víkur sögunni í flokk Gizurar: „Þá 
er Sunnlendingar riðu at Jökulsá, féll maðr þeira af 
baki, er Þorleifr spaði hét, hann bjó suðr á Hrútsstöð- 
um, ok æptu menn at. Gizurr bað þat óp eigi leggja, ok 
varð þat at heróþi. Þeir Sturla þögðu, þar til er Kolbeinn 
kom i mót þeim með sína sveit; þá æptu þeir allir ok 
sneru upp í gerði þat, er heitir á Örlygsstöðum." 1 ) Það 
er greinilegt, að mótsetningunum er af ásettu ráði rað- 
að saman. Sunnlendingar ríða að í vígamóði og góð- 
um hugum, lítilsháttar óhapp í liði þeirra veldur her- 
ópi, Sturlu menn daufir i dálkinn og bíða átekta. Á- 
framhald þessarar geinar er allt um Sturlu, eins og 
það, sem næst var frá sagt á undan, og er því allt vafa- 
laust úr Islendinga sögu. Þetta sýnir, að Sturla hefur 
frétt hið lítilfjörlega atvik, er olli herópinu i liði Sunn- 
lendinga; hann veit jafnvel nafn mannsins, sem af baki 
datt, og bústað hans. Það er því ljóst, að hæpið er að 
fullyrða nokkuð um, hvað Sturla hafi vitað eða getað 
vitað. 

Eftir víg Snorra Sturlusonar riðu þeir Órækja og 
Sturla Þórðarson suður í Reykholt og drápu Klæng 
Bjarnarson, bróðurson Gizurar; héldu síðan áfram suður 
á land og ætluðu að fá færi á Gizuri. Riðu þeir á Þing- 
völl sjöunda dag jóla eða gamlársdag og skipuðu liðinu 
á bæi. „Þeir höfðu engar fréttir sannligar sunnan frá 
Gizuri" (158. kap.). 2 ) I næsta kap. víkur sögunni til 
Gizurar. Hann sat í Tungu um veturinn og hafði vörðu 
mikla. Hann bauð vinum sínum til boðs átta dag jóla, 
en „átta aptan jóla", gamlárskvöld, var alþýðu- 
drykkja. 3 ) Þá um nóttina kom Gizuri njósn um ferðir 

1) Sturl. :: I, 524. — 2) Sturl. 3 I, 557. — 3) „átti aptan" er gaml- 
árskvöld, kvöldið fyrir „átta dag", sbr. Safn III, 332, nmgr. 1., en ekki 
nýársdagskvöld, eins og Jón Þorkelsson hefur skilið þetta (Æfisaga 



56 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



þeirra Órækju. Reið hann þegar um nóttina í Skálholt, 
en um morguninn var safnaÖ liði og njósnarmaður, 
Auðun kollur, sendur vestur til móts við þá Órækju. Þá 
segir frá því, að þeim Órækju barst ófriðarkvittur á 
gamlárskvöld og að menn hans vöktu um nóttina. 1 ) 160. 
kap. hefst á þvi, að Órækja reið nýársmorgun af Þing- 
velli og mætti Auðuni koll. Var Auðun tekinn, og grun- 
uðu þeir hann um að vera njósnarmann, en létu hann 
þó lausan. Sneri hann þá aftur og sagði Gizuri, hvað títt 
var, og er síðan sagt frá viðbúnaði þeirra Gizurar. 2 ) t 
161. kap. er sagt frá sáttaumleitunum, bardaganum i 
Skálholti 2. janúar og loks frá sættinni. 3 ) 

1 þessari frásögn telur BMÓ margt úr Gizurar sögu: 
159. kap., um athafnir Gizurar, þangað til sögunni vík- 
ur til Órækju í niðurlagi kap., siðara hluta 160. kap., frá 
þvi að Auðun kollur var laus látinn og loks i 161. kap. 
viðtal Gizurar og Gísla af Rauðasandi. 4 ) 

Eins og skýrt var frá, greinir sagan frá athöfnum 
beggja flokkanna, þangað til þeir mættust í Skálholti. 
Er það mjög greinilega gert, og verður hveTgi að fundið, 
nema ef vera skyldi, að of snemma er horfið frá þeim 
Órækju í lok 158. kap., þegar þeir voru komnir á Þing- 
völl á gamlárskvöld. En stórvægilegt er þetta ekki, og 
jafnvel eðlilegt, að vikið sé til Gizurar, þegar dagleið 
þeirra Órækju er á enda og þeir komnir í hérað. En frá- 
sögninni um Gizur verður ekki slitið fyr en gert er. 

Rök BMÓ fyrir því, að þessir kaflar sé úr Gizurar 
sögu, eru þau, að frásögnin sé svo greinileg, að tíðinda- 
maður hafi hlotið að vera í flokki Gizurar; sumt sé 
beinlínis komið frá honum sjálfum, og enn sé stutt ræða 
i 160. kap. 

Tvær síðari ástæðurnar hafa verið athugaðar hér að 
framan, og sýnt fram á, að ekki er mark á þeim tak- 
andi i þessu efni; má og benda á, að tæplega er rétt að 
kalla orð Gizurar ræðu, þó að það skipti ekki máli. En 

Gizurar Þorvaldssonar, bls. 46, nmgr.). Hér er því ekki mótsögn í text- 
anum, eins og hann segir. — 1) Sturl. 3 I, 557 — 559. — 2) Sturl. 3 I, 
559—562. — 3) Sturl. 3 I, 562—566. — 4) Safn III, 331—333. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



57 



bitt er mála sannast, að frásögnin virðist rituð eftir 
sögu sjónarvotts. Nú virðast engir Skagfirðingar hafa 
verið þarna staddir, eða þeir menn, sem eru annars 
taldir heimildarmenn Gizurar sögu. Hinsvegar voru 
þeir Guttormur Þórðarson, bróðir Sturlu, og Þorgils 
skarði, bróðursonur þeirra, í flokki Cíizurar. Þeir höfðu 
verið í gísling hjá honum um veturinn, þeir voru í 
Tungu, þegar Gizur fékk njósnina, og þeir riðu með 
honum í Skálholt. Það er því ekki einungis líklegt, að 
þeir hafi verið heimildarmenn Sturlu um það, sem seg- 
ir frá flokki Gizurar, heldur beinlinis ósennilegt, að 
hann hafi ekki haft fregnir af þeim. Smágrein í niður- 
lagi 160. kap., er BMÓ telur vera úr Gizurar sögu, sann- 
ar beinlínis, að frásögnin sé frá þeim komin: „Þeir Gutt- 
ormr ok Þorgils skarði btðja Gizur orlofs at vera eigi i 
bardaga í móti frændum sínum; þat lofaði hann þeim, 
en fekk vápn þeira sínum mönnum, en þeir ganga í 
kirkju." 1 ) Frá þessu hefði vafalaust ekki verið sagt í 
skagfirzkri sögu um Gizur, en eðlilegt í sögu ef tir Sturlu 
Þórðarson. 

Það eru því engin rök eða heimild til þess, að slíta 
þessar frásagnir úr samhengi eða vísa þeim til sætis i 
sérstakri sögu. En auk þess má færa á það sönnur, að 
öll frásögnin er órjúfandi heild. 

Um fyrri greinina (i 159. kap.) er það að segja, að 
hana má ekki með nokkuru móti vanta í Islendinga 
sögu. Væri henni kippt í burtu, yrði ekki skilið, hvers 
vegna Gizur var i Skálholti og Órækja þurfti að sækja 
þar að honum. Sama máli gegnir um síðari greinina, 
njósn Auðunar kolls og viðbúnað þeirra Gizurar. Til 
þess að fallizt verði á skoðun BMÓ, verður að leiða að 
því fullkomin rök, að frásögn Islendinga sögu hafi ver- 
ið önnur en þessi. En það verður ekki gert, heldur má 
sanna, að það er einmitt þessi frásögn, sem hefir staðið 
þar í upphafi. 

1) Sturl. 3 I, 561 — 562. Þorgils saga skarða segir, að hann væri 
i kirkju, því að Gizur vildi ekki, að hann væri í hardaga, Sturl. II, 
138 (221. kap.). 



58 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



í upphafi 159. kap. segir svo: „Honum (Gizuri) 
þótti undarligt, er njósnarmenn hans kómu eigi aptr, 
þeir er hann hafSi sent til Borgarf jarSar." Þetta vísar 
til 158. kap.: „Órækja lét fara um allt herað (þ. e. Borg- 
arfjörS) at samna liSi; þeir fengu ok tekit tvennar 
njósnir Gizurar." 1 ) Þetta tvennt er því bersýnilega úr 
einni heimild. En þar sem BMÓ telur frásögn Gizurar 
sögu enda í 159. kap. segir svo: „. . . sá maSr hafSi vaxit 
upp í Skálaholti, er AuSun kollr hét . . . Þat er nú ráSs 
tekit, at hann er sendr vestr á heiðar á móti Órækju." 
Þá segir frá Órækju, aS þeir mættu AuSuni á Lyngdals- 
heiði. Þeir hyggja hann njósnarmann „ok færa hann 
Órækju; en hann kenndi hann þegar, því at hann hafði 
opt sét hann í Skálaholti.'" 2 ) Hin auSkenndu orS sýna, 
aS samhengiS er óslítandi; þaS verSur ekki skiliS, hvers 
vegna Órækja hafSi oft séS hann í Skálholti, ef þeim 
orSum er kippt í burtu, aS hann hafSi vaxiS upp á 
siaSnum. Enn ljósara verSur þetta af svörum AuSunar: 
hann verst allra frétta, en svarar þó svo, aS þeir verSa 
ánægSir; hann mælir í svo tvíræSum orSum, aS þeir 
hyggja Gizur heima, en lýgur þó engu. Einni spurning- 
unni beindi Sturla ÞórSarson aS honum. En svör hans 
verSa út í hött og óskiljanleg, nema menn hafi lesiS 
þann kafla, er BMÓ kveSur úr Gizurar sögu, og væri of 
langt aS tilgreina þaS allt hér. En engum, sem les, ætti 
aS geta blandazt hugur um, aS hér sé um eina og sömu 
frásögn aS ræSa. 

Þá er síSari greinin, sem talin var úr Gizurar sögu. 
Þar segir svo: „Margir menn þutu upp ok sögSu 
hann njósnarmann ok báSu hann fara meS þeim. Rézk 
þó þat af, at hann var lauss látinn. Ferr hann nú leiS 
sína, þar til er leiti bar á milli þeira. Snýr þá þegar 
aptr leiSinni, þann veg sem heiSrin liggr lægra, ferr 
aldri meira en áSr, þar til er hann kom jafnfram þeim, 
er síSast riSu. Og er þeir kómu gegnt ReySarmúla, tekr 
at rökkva; snúa þeir Órækja leiS sinni til Laugardals. 



1) Sturl.- I, 557 og 556. — 2) Sturl.^ I, 559. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



59 



Auðun tekr nú at auka sína ferð . . .". Einhvers staðar j 
íniðri þessari grein ætlar BMÓ, að vikið sé úr Islend- 
inga sögu ýfir i Gizurar sögu. En þó virðist liggja i aug- 
um uppi, að þetta verður ekki i sundur slitið. Að þeir 
Órækja hitta Auðun verður óskiljanlegt, ef þeim kafla 
er kippt í hurtu, er segir frá sendiför hans, einnig svör 
hans, ef ekkert hefði verið sagt frá Gizuri, og loks verð- 
ur ekki séð, að ástæða hafi verið til þess, að greina frá 
viðræðu Órækju og Auðunar, ef ekki átti að segja frek- 
ar frá ferð Auðunar og árangri hennar. Öll frásögnin 
er svo samtvinnuð, að engu má kippa í burtu, og orða- 
lagið tekur af allan vafa, að allt sé ein frásögn. 

Þá er komið að frásögninni um viðbúnað Gizurar, 
og er hún alveg á sama hátt tengd við það, sem á eftir 
kemur, þar sem sagt er frá atsókn þeirra Órækju. Giz- 
ur skipar svo til varnar í kirkjugarðinum: „Skal Ketill 
Þorvaldsson ok Óláfr tottr ok Skeiðamenn ok Biskups- 
tungnamenn verja fyrir austan kirkjugarðinn ok allt 
til gestahúsa. Óláfr Svartsson ok Grímsnesingar vestr 
þaðan til Líkahliðs; þá Gizurr glaði ok Hreppamenn til 
þess hliðs, er til kirkju er gengit neðan frá húsum. Giz- 
urr Þorvaldsson ok fylgðarmannasveit hans skyldu 
verja forskálann ok húsin, stóð þar fremstr . . . Öh- 
undr bislmpsfrændi . .." 1 ) Þessi frásögn ætti að vera 
úr Gizurar sögu. En í næsta kap. segir svo frá skipun 
Órækju til atsóknar: „Skal hann (Órækja) þar at ganga 
með sína sveit, sem Gizurr Þorvaldsson var fyrir; Sturla 
með sina sveit skyldi þar at ganga, sem þeir Ketill Þor- 
valdsson ok Óláfr tottr váru fyrir; Svarthöfði ok bræðr 
hans gengu at söðlabúri, þar er Grímsnesingar váru fyr- 
ir . . . Órækja gekk sunnan á húsin með meginliðit; sóttu 
svá norðr eptir forskálanum, þeim sem til kirkju er. Þeir 
Gizurr höfðu borit vatn á forskálann . . . Þeir gengu 
vestan eptir forskálanum. Gísli af Sandi gekk austan at 
forskálanum . . . Önundr biskupsfrændi lagði til hans 
með spjóti; varð Gísla hált, ok fell hann á þekjunni." 2 ) 



1) Sturl.3 I, 561. — 2) Sturl. 3 I, 563—564. 



(30 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



Þau orð, sem hér eru auðkennd, sýna, að þar sem segir 
frá skipun Órækju til sóknar og frá atlögunni, er gert 
ráð fyrir, að lesandanum sé kunnugt um skipan þeirra 
Gizurar til varnar, annars er ekki auðið að skilja frá- 
sögnina. 160. kap. og 161. kap. hljóta því að vera úr 
sömu heimild. 

Að öllu þessu athuguðu ætti enginn vafi að geta á 
því leikið, að hér er ein saga en ekki tvær. Eru þá eng- 
in rök til þess, að viðræða Gísla af Sandi og Gizurar sé 
ekki úr Islendinga sögu, 1 ) enda rökstyður BMÓ ekki 
álit sitt um þá grein og heldur því ekki beinlinis fram. 
En einmitt þessi samræða virðist sverja sig mjög í ætt- 
ina til Sturlu. 

Nú er komið að Þórðar sögu kakala, og telur B. M. 
Ólsen íslendinga sögu enda hér, á 163. kap. Þær frá- 
sagnir, sem BMÓ telur skotið inn í texta Islendinga sögu 
úr Gizurar sögu, hafa allar verið athugaðar hér að 
framan, og er niðurstaðan þessi: 

Haukdæla þáttur er saminn við Breiðafjörð, af 
þeim, er setti saman Sturlungu. Hann er þvi ekki inn- 
gangur sérstakrar sögu um Gizur. Miðkafli 55. kap.> 
fyrri hluti 126. kap. og 141. kap. eru einnig frumsamd- 
ir af sama manni. 122., 145. og 146. kap. eru vafasamir. 
Þeir gæti allir verið úr íslendinga sögu. Einnig gæti 
verið vafi á því, hvort 122. og 145. kap. hafi frá upphafi 
staðið í Sturlungu. En af þessum þrem kapitulum, ein- 
um í báðum skinnbókunum og tveim í aðeins annari 
þeirra, verður ekki ráðið, að til hafi verið sérstök Giz- 
urar saga og Skagfirðinga, er safnandi hafi notað. 

Allar aðrar frásagnir, sem hér hefir verið rættt um, 
er óheimilt að taka út úr Islendinga sögu og vísa til 
sætis í annari sögu. Til þess skortir öll rök. Um allflest- 
ar þeirra er það svo, að þær verða ekki slitnar úr því 
samhengi, sem þær standa i, en um suma kaflana er 
Resensbók þvi til sönnunar, að þeir sé upphaflegir í 
Islendinga sögu. 



1) Sturl. 3 I, 566. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



61 



VIII. 

1 163. kap. íslendinga sögu segir frá útkomu Þórð- 
ar Sighvatssonar kakala, ferð hans suður á land og 
vestur i Dali. I 164. kap. hefur að segja aftur frá hinu 
sama, og er það upphaf sérstakrar sögu um Þórð ka- 
kala, sem safnandi fylgir um alllangt skeið, en leggur 
íslendinga sögu alveg frá sér. Hefur B. M. Ólsen sýnt 
fram á, að Sturla Þórðarson hefur ekki samið og ekki 
þekkt Þórðar sögu, og höfundur Þórðar sögu hinsvegar 
ekki haft íslendinga sögu til hliðsjónar. 1 ) 

Til þess að geta gert sér ljóst, íivaða frásagnir í 
Sturlungu beri að telja til íslendinga sögu, þarf að rann- 
saka, hvar Þórðar saga endar. Ennfremur hefur því 
verið haldið fram af B. M. Ólsen, að inn í Þórðar sögu 
hafi verið skotið köflum úr sögu Gizurar og Skagfirð- 
inga. Verður fyrst um það rætt, hvort finna megi i 
Þórðar sögu sannanir fyrir því, að sú saga hafi verið til. 

Fyrsta greinin, sem BMÓ telur úr Gizurar sögu, er í 
171. kap., um norðurreið Hjalta biskupssonar. 2 ) Færir 
hann það til, að ekki sé sagt frá norðurför Hjalta á 
hnífréttum stað í frásögninni, og hefði átt að geta henn- 
ar þar sem sagt er frá því, er Þórður kom fyrst í hér- 
að. Þó virðist hann telja þetta vafasamt. Frásögnin er 
á þessa leið: Þórður kemur suður um heiði og staldrar 
við í Bræðratungu hjá Þóru, móður Gizurar. Fær hann 
þá njósn af því, að Hjalti hafi flokka saman dregið í 
Flóa. Þeir Þórður ríða austur á Rangárvöllu, fyrst til 
Keldna og þá á Breiðabólstað og setjast í bú Orms 
Bjarnarsonar. Þá er þess getið, að sömu nótt sem Þórð- 
ur var kominn í hérað og Hjalti spurði til ferða hans, 
reið hann norður í land til Kolbeins unga, en bað bænd- 
ur að hafa setur í Skálholti, en biskup beiddi hann að 
fara með sáttarboðum á fund Þórðar og tefja fyrir 
honum, svo að Kolbeinn mætti komast norðan, og gerði 
biskup sem hann beiddi. Hér er ekkert óeðlilegt í efn- 



1) Safn III, 437—447. — 2) Sturl. 3 II, 17.; Safn III, 376 



62 



UM ÍSLENDIXGA SÖGU 



isröðinni. Frásögninni um ferðir ÞórSar varS ekki slitiS, 
fyr en Þórður var seztur um kyrrt á BreiSabólstaS. NiS- 
urskipan sú, sem BMÓ telur réttari, er i raun og veru 
flóknari. Þá hefði fyrst átt aS greina frá ferS ÞórSar 
suSur á land, þá frá ferS Hjalta á fund biskups og reiS 
hans norður í land, síðan frá ferð Þórðar á Rangár- 
völlu og loks frá því, er biskup fór til BreiðabólstaSar 
á fund ÞórSar. MeS þessu móti væri frásögnin um 
ferSalag ÞórSar slitin í sundur, og þaS sem sagt er frá 
Hjalta og biskupi einnig í tvennu lagi. Frásögnina um 
norSurreiS Hjalta má ekki vanta í ÞórSar sögu, því aS 
hún gerir annars vegar grein fyrir sáttaumleitun bisk- 
ups og hinfi vegar skýrir hún tilefniS til liSsafnaSar 
Kolbeins og ferSar hans suSur Tvídægru. Upphaf 172. 
kap. vísar og til þessarar frásagnar og sannar, aS hún 
er úr ÞórSar sögu. 

í 185. kap. 1 ) segir frá fundi, sem Kolbeinn hélt með 
bændum i Geldingaholti. Hélt hann þar ræSu um við- 
skipti þeirra ÞórSar; bauSst hann til aS gefa upp allan 
NorSlendingaf jórSung viS ÞórS og fara sjálfur utan, en 
bændur settu þvert nei f^'rir og vildu ekki þjóna ÞórSi. 
Var Þorsteinn Hjálmsson sendur, ásamt Eyvindi bratt, 
meS sættarboð til Þórðar. Kolbeinn reið á leiS með 
þeim, og mælti einslega við Þorstein, að hann skyldi í 
siðustu lög bjóða Þórði þá kosti, sem hann hafði orðað 
á fundinum. Nú er sagt frá ferð Þorsteins; innir hann 
upp boð Kolbeins, og gengur Þórður að þeim kostum. 
En er Þorsteinn kom norður, tók Kolbeinn þvi fjarri, 
að hafa gefið honum nokkuð umboð til þess að bjóða 
slíkt. BMÓ telur meiri líkur til þess, að upphaf kap., um 
mein Kolbeins, fundinn og ræðuna, sé úr Gizurar sögu. 
En frásögnin um sendiferð Þorsteins og viðtal hans við 
Þórð sé úr Þórðar sögu.-) En frásögnin verður ekki 
þannig slitin sundur. Frásögnin um viðtal Kolbeins og 
Þorsteins er alveg vafalaust úr sömu sögu sem upphaf- 
ið, ræða Kolbeins og svör bænda: „Kolbeinn kvað Þor- 



1) Stur]. :i II, 46 — 49. — 2) Safn III, 376. 




I • 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 63 

stein heyrt hafa tala þeira bónda á fundinum ok sitL 
„en hversu sem meS oss fór, þá vil ek á þat hætta, at 
gefa ÞórSi, frænda mínum, upp allan NorSlendinga- 
fjórSung ok ráSask frá meS öllu; vil ek at allir menn 
hafi þá friS, lífs griS ok lima."" Hér er beinlinis visaS 
til þess, sem áSur var sagt, og verður ekki skiliS, án 
þess aS þaS hafi í öndverSu átt saman. Og aS þessi saga 
er ekki sögS frá sjónarmiSi SkagfirSinga, er ljóst af 
því, aS hér er sagt hispurslaust, aS Kolbeinn hafi faliS 
Þorsteini að fara meS þau boS, sem hann synjaSi fyrir 
á eftir, svo sem enginn vafi væri á þvi, aS hann hafi 
gengiS á bak orSa sinna. Sagan er alveg á bandi Þor- 
steins, trúir honum afdráttarlaust, tilfærir jafnvel fyr- 
irslátt Kolbeins, er hann vildi ekki segja þetta undir 
votta, og gefur meS því i skyn, aS Kolbeinn hafi þá þeg- 
ar ætlaS sér aS svíkja þetta. ÞaS er og tekiS fram, að 
Þorsteinn hafi boSiS eiS sinn á. En þó aS höfundurinn 
trúi Þorsteini, má sjá, aS margir hafa rengt hahn: „En 
er þetta fréttisk, mæltu menn allmisjafnt til Þorsteins." 

Þar sem söguhöfundurinn tekur sögu Þorsteins 
fram yfir synjun Kolbeins, er ekkert líklegra en að 
Þorsteinn hafi veriS tíSindamaSur hans um fundinn i 
Geldingaholti. Þorsteinn bjó á BreiSabólstaS í Vestur- 
hópi, á næstu grösum við Dalamenn, en í Dölum er 
ÞórSar saga vafalaust upp runnin. Hann mun liafa 
veriS beggja vinur, er hann var valinn til þessarar ferS- 
ar, þó aS hann væri annars í ferSum meS Kolbeini; 
hann fer og siSar í milli, þegar þeir sættust, Gizur, 
Hrafn og Sturla. 1 ) Vinur Dufgussona, aSalheimildar- 
manna sögunnar, var hann, því aS þess er getiS í 164. 
kap., aS hann reiS meS Birni drumb Dufgussyni norS- 
ur til Kolbeins, til þess aS friSa fyrir bræSrum Bjarnar. 2 ) 

I upphafi 186. kap. er sagt frá liSsafnaSi Kolbeins. 
og för hans vestur aS Tuma Sighvatssyni, og ætlar 
BMÓ þá frásögn úr Gizurar sögu. 3 ) Engin rök greinir 
hann, enda gefur frásögnin enga vísbending í þá átt. Er 

1) Sturl.3 II, 186, (252. kap.) — 2) Sturl. 8 II, 4. — 3) Sturl. 3 II, 
4»— 50; Safn III, 370—377. 



64 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



því alveg óleyfilegt að kippa þessum kafla út úr sam- 
henginu. Við því mátti og búast, að Þórðar saga segði 
eitthvað frá liðsafnaði Kolbeins, áður en hann lagði 
af stað i förina. 

Þegar kemur fram i kapítulann, fer að bera á mis- 
sögnum i handritunum, og má heita, að vér höfum tvær 
hliðstæðar frásagnir um aðfarir Kolbeins og manna 
hans á Reykjanesi og i Dölum, fram i miðjan 188. kap. 
Texti sá, er Kálund prentar ofanmáls, er eftir I. Hinn 
textinn er miklu styttri; sá texti er tekinn eftir Stockh. 
pap. 8, 4to (H), sem er rtmnið frá II. Önnur handrit, 
sem runnin eru frá þeirri skinnbók, hafa blandað text- 
unum saman; þó er Br (Brit. Mus. addit. 11127, foL) 
samhljóða H, nema í upphafi þessarar frásagnar, þar 
sem Br hefur á kafla fylgt texta I, og ennfremur síðar 
í frásögninni, þar sem H hefur stytt sameiginlegan 
texta þeirra. 1 ) I II hefur þessi frásögn staðið á 15. blaði, 
2. og 3. dálki, en þeir dálkar hafa verið rifnir eða skorn- 
ir af blaðinu og hinir auk þess skertir að ofan og neð- 
an. Missagnirnar hafa staðið á þessum dálkum, sem 
skornir eru af, en bæði á undan og eftir eru textarnir 
samhljóða. Það er þvi ekki rétt, sem B. M. Ólsen ætlar, 
að skinnbókin (II) sé hér til samanburðar, svo sem 
ljóslega má sjá af útgáfu Kálunds, en það stafar af því, 
að Guðbrandur Vigfússon segir ekki rétt til um hand- 
ritin í útgáfu sinni, eða svo ónákvæmlega, að það hlaut 
að verða misskilið. 2 ) 

Missagnirnar byrja þar sem sagt er frá ferð Kol- 
beins úr Garpsdal. 1 H segir ekkert af ferð þeirra að 
Tindum, nema að þeir börðu hvern karlmann og særðu, 
en rændu öllu fé. Er allt sagt frá sjónarmiði njósnar- 
manna Tuma: „Þenna dag var þoka svá mikil, at engir 
menn sá flokkinn, fyrr en þeir kómu í tún" (þ. e. á 
Tindum). En frásögnin um vígin er aftur nákvæmari 



1) H styttir oft textann, sbr. formála Kálunds, Sturl. 3 I, bls. lix. 
— 2) Sturl.- II, 45, nmgr. 2 og 47, nmgr. 1. „Tbe vellum leaf, so far as 
it goes" virðist vera bláendarnir af linunum, eftir lýsingu Kálunds, 
S.turl. 3 I, bls. xxxii; hann tilfærir engan orðamun úr þessum 2 dálkum. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



65 



í H og Br; er þar sagt, að Björn kægill dæi hlæjandi. 
Næst kemur frásögn um áverka við þá feðga, Stein og 
Ara, í Bæ i Króksfirði; hér er nákvæmar sagt frá i I; í 
H er dálítill atvikamunur og ekki sagt frá drápi Hall- 
dórs á Gillastöðum. Ætlar BMÓ þenna texta úr Giz- 
urar sögu, en texta I úr Þórðar sögu. 

í 187. kap. er sagt frá vígunum á Reykhólum. I I 
er byrjað á því að rifja upp það, sem áður var sagt. 
Þorgeir (misritað Þorgils) kemur með njósnina, og læt- 
ur Tumi þá flota skijú miklu. Þá segir, að þeir Böðvar 
Oddason og Þórálfur Kolbeinsson voru þangað komnir 
og farnir aftur út á Miðjanes, en Tumi sendi eftir 
þeim. 1 ) Þá segir, að menn Tuma sáu mannaferð og 
deildu um, hverjir þar færu. I stað þessa segir í H og 
Br frá þvi, að þeir Hólamenn sáu för þeirra Kolbeins 
og vissu ekki, hvort vera mundi fénaður eða manna- 
reið. Um vígin eru tvær sjálfstæðar frásagnir; er víðast 
styttra sagt frá i H og Br, en þó er þar grein um Bárð 
Snorrason, sár hans á Örlygsstöðum og spádóm Guð- 
niundar biskups um hann, sem stendur ekki í I. 

1 188. kap. segir frá herferð Brands Kolbeinssonar 
og Brodda Þorleifssonar í Dali; er frásögnin allnákvæm 
i I, en í H,og Br einungis stutt ágrip, og þó enn styttra 
í H. 1 miðjum kapítulanum er II aftur til samanburð- 
ar, og verða handritin þá aftur samhljóða. 

1) Kálund telur i registrinu Böðvar frá Hvoli vera sama mann- 
mn sem Böðvar Oddason, en þá hlýtur textinn að vera eitthvað af- 
lagaður. Áður var sagt, að Böðvar frá Hvoli hafi komið með njósn 
með Þorgeiri stafsendi (186. kap Sturl. 3 II, 50), en hér segir, að 
Böðvar Oddason og Þórálfur hafi verið komnir og farnir aftur, þeg- 
ar Þorgeir kom, og hafi Tumi ])á sent eftir þeim. Orðalagið bendir 
a > að hér sé um tvo menn að ræða: „en Böðvarr frá Hváli ok Þorgeirr 
stafsendir ok Hallr ór Tjaldanesi fóru yfir á Hóla ok sögðu Tuma, 
at ófriðar var ván," sbr. „þá er er þeir Þorgeirr kómu með njósnina . . . 
har var þá kominn Böðvarr Oddason ok Þórúlfr Kolbeinsson með 
honum, ok várn þeir þá farnir út á Miðjanes. Sendi Tumi þá eptir 
peim, ok fóru þeir aptr á Hóla." Hér verður mótsögn, ef þetta er 
sami maðurinn. En ekki er Böðvars Oddasonar siðar getið; aftur er 
sagt frá vigi Böðvars frá Hvoli og Þórálfs. Texti H og Br getur ekki 
h ér um Böðvar Oddason og Þórálf og segir ekki frá vígi Þórálfs; aft- 
m " er þar sagt frá vigi Böðvars frá Hvoli. 

5 



66 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



Hér virSast vera tvær sjálfstæöar sagnir. Ætlar 
BMÓ texta I vera úr ÞórSar sögu, en texta H og Br úr 
Gizurar sögu; þó megi í I finna grein úr Gizurar sögu, 
en aftur grein úr Þórðar sögu i texta H og Br. 1 ) ÞaS 
skal þó strax tekiS fram, aS þar sem BMÓ ætlar, aS 
tvær sögur, ÞórSar saga og Gizurar saga, liggi til grund- 
vallar fyrir frásögn „122 B og Br" um vígin á Hólum, 
stafar þaS af misskilningi. GuSbrandur Vigfússon 
kveSst taka textann, sem hann prentar neSanmáls á 
bls. 45 — 46, úr Br og skinnbókinni, þaS sem hún nái. 
En hér er II ekki til samanburSar og texti Br á allt ann- 
an veg, eins og útgáfa Kálunds sýnir. 2 ) Texti sá, sem 
GV kveSst taka úr Br og H, er í raun og veru texti Valla- 
bókar (V, Advocates Library 21 — 3 — 17), þar sem báS- 
ujn textunum er grautaS saman. 3 ) ÞaS er einungis 
texti V, er segir tvisvar frá griSagjöfum viS Þorkel 
dráttarhamar. I I og H er aSeins einu sinni sagt frá 
þessu atviki, en í Br er snúiS viS um griSagjöfina, sagt, 
að Þorkell væri veginn, en Þorgeir stafsendir fengi 
griS, og stafar þaS sýnilega af mislestri. Þar sem BMÓ 
því ætlar ÞórSar sögu og Gizurar sögu blandaS saman, 
er í raun og veru soSiS upp úr textum skinnbókanna, 
og verSur aS leiSrétta skoSun hans samkvæmt því. 

Þá er næst fyrir aS athuga texta þann, sem BMÓ 
telur úr Gizurar sögu, en þaS er, eins og áSur segir, 
texti H í allri frásögninni, frá því er missagnirnar 
byrja, og texti Br, sem er aS mestu samhljóSa og víSa 
réttari, aS því fráskildu, aS í upphafi hefur veriS skot- 
iS inn grein, sem tekin er úr texta I. 

Þar sem segir frá vígi njósnarmannanna á Tind- 
um, fylgir H ekki Kolbeini, heldur er frásögnin miSuS 
viS þá, sem voru á Tindum. Öll þessi frásögn sver sig 
í ætt viS Vestanmenn, svo sem þegar sagt er frá Kægil- 
Biini, hvernig hann varS viS dauSa sínum. I næstu 
grein, um áverkana í Bæ, gefur hvorugur textinn nokk- 
ura vísbending. 

1) Safn III, 376—380. — 2) Sturl. 3 II, 56 neðanmáls. — 3) Sturl. 3 
II, 54, nmgr. 5. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



67 



í 187. kap, segir I frá viðbúnaði þeirra Tuma, og 
er allt sagt frá sjónarmiði Hólamanna, eins og BMÓ 
tekur fram. En hann telur frásögn Br (og H — ekki 
122 B) vera frá þeirra sjónarmiði, sem að komu. Það 
virðist þó ekki vera rétt á litið: „Ok er þeir riðu innan 
frá Miðhúsum, þá váru menn úti á Hólum ok ræddu 
um ..." Hér er stefnan jniðuð við heimamenn. „Urðu 
þeir Tumi eigi fyrr búnir brott af bænum en hinir 
kómu it neðra gegnt Hólum, en sumir innan at garði, 
en þeir stefndu til skipsins; hljóp þá sér hverr." Einn- 
ig þetta er sagt frá sjónarmiði þeirra Tuma, og skips- 
ins visar til þess, sem áður er sagt. 1 ) Hér er því ekkert, 
sem bendir til sögu Gizurar. 

Sagan um víg Bárðar Snorrasonar, sár hans og 
spásögn Guðmundar biskups, sem er einungis i H og 
Br, er sögð á svipaðan hátt í „Miðsögu" Guðmundar 
biskups, og þar höfð eftir Þorláki Narfasyni. 2 ) Má 
vera, að þessi saga sé ekki úr frumtextanum, heldur 
siðar inn komin, ef til vill ekki fyr en í II, þar sem hana 
vantar i I. 

Frásögnin um víg þeirra Tuma gefur enga visbend- 
ing. Þar sem BMÓ fann endurtekningu í Br, er hann 
ætlaði stafa frá tveim heimildum, byggist þetta á þvi, 
eins og áður var sagt, að ritari V hefur hlaupið úr einu 
handriti í annað. 

I 188. kap. er frásögn H og Br miklu ónákvæmari, 
og segir þó sumt á annan veg og sumt fyllra en I. BMÓ 
telur hana bera vitni um minni kunnugleika í Dölum, 
og sé hún því úr Gizurar sögu. Sé svo fljótt farið yfir 
sögu vegna þess, að ferðin hafi verið Brandi til lítils 
sóma, er þeir „ræntu hvern mann ok börðu" og drápu 
saklausa menn; sé því ekki getið um aðfarir þeirra 
Brands í Tungu og níðvísu kerlingarinnar um þá. Það 



1) BMÓ telur hér vera ágrip af texta I, af þvi að hér standi 
shipsins, en skipið hafi ekki verið áður nefnt í 122 B og Br. En það 
er ekki rétt, þvi að sagt er frá skipinu í 186. kap. (bls. 50), og eru 
háðar skinnbækurnar þar samhljóða; II er þar til samanburðar. — 
2) Bisk I, 596—597. 



68 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



er þó ekki rétt, að fjöður sé dregin yfir athæfi þeirra 
í þessum texta: „Loðinn hét maðr, er bjó at Fjarðar- 
horni; hann ginntu þeir ór bænhúsi ok fóthjoggu", þeg- 
ar þeir Kolbeinn hittust allir aftur, en um þetta er ekki 
getið í I. Miklu fremur mætti segja, að hállað væri á 
Brand í H og Br. : „Nú er þat frá þeim Brandi at segja, 
at þeir riðu ofan Laxárdal ok ræntu hvern mann ok 
börðu." 1 ) Er sagt frá hermdarverkum þeirra i Gröf, 
Hjarðarholti, Leiðólfsstöðum og Hvammi. Aftur segir 
svo í I, að þeir Brandur og Broddi skiptu liði i Laxár- 
dal; reið Brandur fyrir norðan ána, en Broddi og Haf- 
ur að sunnanverðu. Þar sem Brandur fór „váru jrnenn 
hvergi heima, því at njósn hafði komit, sú er Þórðr 
viti hafði gert". Á meðan unnu Hafur og Broddi þau ill- 
virki, sem hinn textinn kennir Brandi með þeim. „Ok 
er þeir kómu i Hjarðarholt, váru þeir Brandr þar fyrir 
ok váru í svefni, ok höfðu þeir á engum mönnum þá 
unnit." Eftir það voru þeir allir samt og fóru í Tungu. 
Frásögn H og Br ber ekki vitni um minni kunnugleika 
í Dölum, heldur um minni kunnugleika á liðsskipun 
Skagfirðinga og athöfnum þeirra. Mætti þá snúa þess- 
ari röksemdafærslu við og segja, að frásögn I hlyti að 
vera úr Gizurar sögu, þar sem nákvæmar er sagt frá 
flokkum þeirra Skagfirðinga og Brandur firrtur ámæli 
af hryðjuverkunum; sést af þessu, hversu hæpin slík 
röksemdaleiðsla er. 

En nú telur BMÓ þessa grein, sem áður var tilfærð, 
að Brandur hafi á enguni mönnum unnið, eftir að hann 
skildi við þá Brodda og þangað til þeir hittust í Hjarð- 
arholti, vera úr Gizurar sögu. 2 ) Þetta verður ekki 
slitið úr frásögninni á undan, þar sem sagt er frá skiln- 
aði þeirra og að engir menn hafi verið heima, þar sem 
þeir Brandur komu. Og þetta er alveg í mótsögn við 
texta H og Br, er BMÓ telur úr sömu sögu, þar sem 
beinlinis er sagt, að þeir Brandur hefðist þetta að, og 



1) Sturl." II, 58 neðanmáls. — 2) Safn III, 380. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



69 



hafa þeir þá allir verið samt og ekki skipt liði. Annað- 
hvort hlýtur að vera rangt. Og þó að mótsögnin tæki 
ekki af allan vafa um þetta, er það þegar af þeirri á- 
stæðu litt liugsandi, að ritari I liefði þá einmitt átt að 
liitta á grein í sögunni, sem ritari II hefði sleppt. 

BMÓ virðist ætla, að texti I, úr Þórðar sögu, sé 
hinn rétti texti Sturlungu, en ritari II hafi haft fyrir sér 
Gizurar sögu og tekið hana fram yfir víðast hvar i 
þessari frásögn. 1 ) En hann gerir enga grein fyrir þvi, 
hvers vegna ritari II víkur frá frumriti sínu og tekur 
upp frásögn, sem er miklu styttri og ónákvæmari. Það 
handrit hefur þó víðast hvar fyllri texta en I. Þetta 
verður ekki skiljanlegra, þó að gert sé ráð fyrir, að 
annar textinn sé úr Gizurar sögu. Ennfremur ætlar 
hann, að frásögnin um Bárð Snorrason í H og Br sé frá 
safnanda Sturlungu. En það mætti þykja undarlegt, að 
ritari II, sem hér hefði átt að fara eftir Gizurar sögu, 
skyldi einmitt hitta á grein, sem ritari I, er annars fylg- 
ir texta Sturlungu, hefði sleppt, í nálega eina skiptið í 
þessari frásögn, sem ritari II hefði átt að taka texta 
Sturlungu fram yfir. 

Um þessa frásögn er annars það að segja, að hún 
sannar ekkert um það, að texti II sé hér hinn rétti 
texti Sturlungu. Ýmsar frásagnir, sem talið hefur ver- 
ið, að safnandi, einhver Narfasona, hafi skotið inn í 
Sturlungu, munu ekki hafa staðið þar frá upphafi, svo 
sem 321. kap., um bréfin 2 ) og 332. kap., um síðustu ár 
Sturlu Þórðarsonar. 3 ) Þær frásagnir hafa aldrei staðið i 
I og munu ekki heldur hafa staðið í frumritinu, Sturl- 
ungu, eins og Kálund hefur bent á, 4 ) og verður síðar 
vikið að þessu. En þetta sýnir, að einhver mjög ná- 
kominn Narfasonum hefur fjallað um II, eða auðvitað 
frumrit þess handrits; hafa menn og áður þótzt geta 

1) Þetta er ekki sagt beinlinis, en má ráða af því, að hann hygg- 
tti' texta II (1). e. H og Br) ágrip af texta I á einum stað; hann 
telur þvi ritara II hafa þekkt textann i I. Safn III, 378. — 2) Sturl. a 
II, 305. — 3) Sturl."' II, 328. — 4) Sturl. 3 I, Ixxi. 



70 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



ráðið af öðrum ástæðum, að það muni ritað af Þor- 
steini ábóta Snorrasyni, systrungi þeirra bræðra. Gæti 
þessari frásögn um Bárð, sem höfð er eftir Þorláki 
Narfasyni i „Miðsögunni", verið skotiðhér inn af honum. 

Það er eftirtektarverð tilviljun, að allur kaflinn, 
þar sem missagnirnar eru, hefur staðið á þeim 2 dálk- 
um, sem skornir eru af 15. blaði í II. Mætti ef til vill 
ætla, að þetta hafi vantað, þegar Björn á Skarðsá rit- 
aði eftir skinnbókinni, og hafi hann þetta eftir annari 
heimild, er vér þekkjum nú ekki. En það getur þó ekki 
verið. Texti H og Br hlýtur að hafa staðið í II. I fyrsta 
lagi er það ekki alveg nákvæmt, að missagnirnar og 
e} r ðan standist á, þó að mjög litlu muni, og í annan 
stað hefur texti I ekki getað komizt fyrir á þessum 2 
dálkum, sem glataðir eru; hann er helmingi lengri en 
svo, tekur yfir 4 dálka í I. 

Það er bersýnilegt, að textarnir eru ekki með öllu 
hvor öðrum óháðir. Víða er orðalagið mjög líkt og sum- 
ar greinar jafnvel orðréttar i báðum textum: „Þá riðu 
þeir til Kambs, ok þá Magnús grið af orðum Halls af 
Möðruvöllum. Ríða þeir þá [fram í Króksfjörð, vantar í 
1] til Bæjar." 1 ) „Þaðan riðu þeir til Reykjaness." 2 ) 
„Grímr, son Guðmundar Solomonssonar, var særðr 
skammt frá biskupsbrunni." „Tumi . . . bað sér griða 
. . . en Kolbeinn þagði . . . Kolbeinn . . . kvaddi til Þór- 
arin grautnef at vega at honum." 3 ) 

Ekki væri óhugsandi, að annarhvor textinn væri 
tekinn úr Islendinga sögu. Mætti þá ætla, að styttri text- 
inn væri texti Sturlungu, en ritari I hefði tekið hina ná- 
kvæmari frásögn fram yfir. Texti Sturlungu væri þá úr 
Þórðar sögu, eins og öll frásögnin um þessi ár, sbr. 
hvernig sagt er frá vígi Kægil-Bjarnar, er virðist sverja 
sig i ætt við bræður hans, aðalheimildarmenn Þórðar 
sögu. En í texta I er sagt nákvæmlega frá öllum aðför- 
um i Laxárdal, einkum heima hjá Sturlu, i Tungu, og 
greind niðvísa kerlingarinnar í Tungu; minnir hún á 

1) Sturl. 3 II, 52—53. — 2) Sturl. 3 II, 53. — 3) Sturl. 3 II, 55, sbr. 
56, nm. Hér er dálítill orðamunur. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



71 



vísur þær, sem kveðnar voru eftir Sauðafellsreið, bar- 
dagann á Breiðabólstað og oftar, er Sturla virðist hafa 
haft sérstakt gaman af að segja frá, og bendir þetta þvi 
t:«l hans. Að vísu er þessi frásögn í allgóðu samhengi við 
það, sem á undan er komið, og virðist beint áframhald 
af því, en sama máli gegnir um hinn textann; ef annar- 
hvor textanna væri einn til frásagnar, mundi enginn 
sjá veruleg missmíði á. Á þetta gæti bent „njósn . . . sú 
er Þórðr viti hafði gert", 1 ) sem ekki hefur verið getið 
um áður, en þó má vera, að textinn hafi verið styttur. 
Hér að framan var gizkað á, að Böðvar frá Hvoli og 
Böðvar Oddason væri ekki sami maðurinn, til þess að 
forðast missagnir i textanum. En sé hér um sama mann- 
inn að ræða, er sennilegt, að tvær heimildir sé fyrir 
texta I, önnur í 186. kap., en hin í 187. kap., enda er hér 
endurtekning. Á móti þessu mælir, eins og tekið var 
fram, að samhengið virðist að öðru leyti órjúfandi í I 
og enn, að ekki munu sjást þess merki annars staðar, 
að ritari I .hafi notað Islendinga sögu sérstaklega. Þá 
mætti geta þess til, að texti I væri úr Þórðar sögu, en 
hinn úr Islendinga sögu. En þar má berja hinu sama 
við, að hvergi mun verða sýnt fram á, að önnur hvor 
sagan hafi legið sérstök fyrir þeim, er rituðu skinnbæk- 
urnar. 2 ) Eðlilegast er og að gera ráð fyrir, að safnandi 
Sturlungu befði fylgt nákvæmari textanum, þar sem 
hann hafði báðar sögurnar, en þá verður ekki séð, hvað 
ritara II hafi gengið til að víkja frá frumritinu, til þess 
að taka upp styttri texta. 

Mönnum flýgur ósjálfrátt í hug, að ritari II hafi 
verið neyddur til þess, að víkja frá frumtextanum. Nú er 
það eftirtektarvert, að öll frásögnin, þar sem handritun- 
um ber ekki saman, stendur á 86. blaði í I og nær yfir 
allt það blað, munar um 3 prentuðum línum í útgáfu 

1) SturJ.^ II, 56. — 2) Þar sem sagt er frá herferðinni norður í 
Hrútafjörð (184. kap.) virðist tvöfaldur texti. En þó má telja vist, að 
frunitexti beggja handritaflokkanna hafi verið hinn sami (sbr. aths. 
Kálunds, II. 42, nmgr. 3). Hér er hvorug skinnbókin til samanburð- 
ai \ og má ætla, að skrifurum pappírshandritanna sé mest að kenna 
rugiinginn. Sturi. 3 II, 42—46. 



72 



UM ÍSLEXDINGA SÖGU 



Kálunds, sejn þessi kafli nær yfir á 87. blað, þangað til 
handritin verða aftur samferða. Er ekki fjarri lagi að 
gizka á, að handrit það, sem II er ritað eftir, hafi verið 
í svipuðu broti sem I og álíka mikið á hverju blaði. 
Mætti þá ætla, að blað hafi vantað í frumrit II, þegar það 
handrit var skrifað. 1 ) Hafi sá, er ritaði handritið, því 
orðið að fara eftir sögusögnum og minni sínu, því að 
það er ljóst, eins og áður segir, að eitthvað samband er 
milli textanna. Verður þá að gera ráð fyrir, að hann hafi 
lesið það, sem á blaðinu stóð, áður en það glataðist, eða 
liaft sagnir af einhverjum, sem frásögnina hafði lesið. 
Um 1400 hafa munnmælin verið orðin fáskrúðug, og hef- 
ur hann því haft litið sjálfstætt til brunns að bera, en þó 
ef til vill nokkuð. En vegna þess, að hér varð hann að 
fara eftir minni sínu (eða annars manns), komst það 
fyrir á 2 dálkum, sem staðið hafði á 4 dálkum í frum- 

íitinu. ii ^'-''Kfi '* • ' \:; r v . •-; 

Á móti þessari skýringu mætti hafa það, að ekki sé 
sennilegt, að týnzt hafi blað úr handritinu miðju, um 
hálfrar aldar gömlu, en skrifari II hefði þó lesið blaðið 
áður, eða náð til manns, er hafði lesið það. En þessi 
skýringartilraun gerir grein fyrir því, hvers vegna ritari 
II, sem annars styttir lítið textann, hefur tekið styttri 
frásögn fram yfir lengri og hvers vegna orðalagið er 
svipað sumstaðar, á stöku stað eins orði til orðs, en þó 
ekki meir en svo, að vel gæti verið ritað eftir minni, í 
þriðja lagi hvers vegna sumt er sagt fyllra, í fjórða lagi 
skýrist það, hvers vegna upphaf og niðurlag þessarar 
frásagnar er i Br og enn meir í H eins og ágrip af lengri 
frásögn og loks verður það ljóst, hvers vegna þessi stytti 
texti svarar til eins blaðs í I, sem ekki er fjarri að ætla, 
að sé i svipuðu broti sem frumrit II var. Þessi skýringar- 

1) Svo er talið, að Þorsteinn ábóti Snorrason muni hafa skrifað 
handrit það, sem II er ritað eftir. Hann dó 1353. Nú ætlar Kálund, 
að I sé ritað um miðja 14. öld, og er það handrit þá skrifað um likt 
leyti sem handrit Þorsteins. I>að er þvi ósennilegt, að blað hafi vant- 
að i frumritið, J)egar Þorsteinn reit, en ekki þegar I var ritað. Ef þessi 
tilgáta er rétt, hlýtur það að hafa verið handrit Þorsteins, sem vant- 
aði í, þegar II var ritað. 



STURLU ÞÓRÐARSOXAR 



73 



tiiraun gerir, þótt kalla megi hana lítt sennilega að sumu 
leyti, grein fyrir fleiri spurningum, sem menn hljóta að 
setja fram í þessu sambandi, en aðrar skýringar, sem 
fram hafa komið. En afareinkennileg er sú tilviljun, að 
þessir 2 dálkar, sem ritari II hafði skráð á frásögn, er 
tekur vfir 4 dálka í I, skvldi vera skornar af blaðinu á 
17. öld, eftir að Björn á Skarðsá liafði ritað upp söguna 
eftir skinnbókinni. 

Hin skýringin, sem minnzt var á hér að framan, að 
ritari I hafi hér gripið til íslendinga sögu, gerir ekki 
grein fyrir þeirri tilviljun, að sú frásögn nær yfir eití 
blað í handriti hans, og ekki heldur fyrir því, hve víða 
orðalagið er líkt. Til þess að skýra það, þyrfti að gera 
ráð fyrir, að Björn á Skarðsá hefði á stöku stað gripið 
til I, sem hann hefur með vissu haft undir höndum. En 
það verður ósennilegt af þeirri ástæðu, að þessar orða- 
líkingar eru víða um ómerkilega hluti, og mætti vænta, 
að auðið væri að sjá gleggri merki þess, að hann hefði 
haft báða textana fyrir framan sig í þessari frásögn. 
Hins vegar er, eins og áður er sagt, ýmislegt í textanum, 
sem bent gæti til þess, að Sturla sé höfundur frásagn- 
arinnar. 

Næstu frásagnir úr Gizurar sögu eru að ætlun BMÓ 
í 191. kap., þar sem sagt er frá liðsdrætti Kolbeins 
unga og búningi í sjóferðina vestur, um ferð Brands 
Kolbcinssonar vestur í Miðfjörð og síðasta málsgreinin 
ujn för Brands norður aftur. 1 ) Þetta er alveg ástæðu- 
laust. Að sjálfsögðu hefur höfundur Þórðar sögu sagt 
frá liðsdrætti Kolbeins, áður en hann sigldi út á Húna- 
flóa; hjá því varð ekki komizt. Einnig hlaut hann að 
segja frá ferð Brands vestur í Miðfjörð, til þess að gera 
grein fyrir liðsafnaði Sturlu, er annars væri óskiljan- 
legur. Frásögnin um Brand er ekki heldur svo nákvæm, 
að þess vegna sé líkur til þess, að hún sé eftir skag- 
firzkan höfund. Eina smáatvikið, sem greint er, gerðist 
1 Hrísey, þegar Eyfirðingar bjuggu skip sín, en í Eyja- 



1) SturL ;! II, 63—64; Safn III, 380—381. 



74 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



firði voru menn Þórðar langvistum skömmu eftir þetta, 
bæði Dufgussynir og aðrir, og gátu þar auðveldlega 
fengið allar fregnir, er þeir óskuðu. Einnig voru margir 
í liði Kolbeins, er síðar urðu fylgismenn Þórðar, svo 
sem Hrani Koðránsson. 

í upphafi 192. kap. segir frá sigling Kolbeins vest- 
ur á Húnaflóa, allmargir skipstjórnarmenn taldir upp 
og búnaði skipanna lýst. Þetta telur BMÓ úr Gizurar 
sögu, og ennfremur það, sem síðar segir um viðbúnað 
Kolbeins, áður en fundum bar saman. 1 ) Sé frásögnin 
allnákvæm, og auk þess getið um Hrana Koðránsson, en 
hans sé getið í 213. kap. á þann hátt, að ljóst sé, að sag- 
an hafi ekki nefnt hann áður, en sá kapítuli sé úr Þórð- 
ar sögu. Um það atriði verður síðar rætt og reynt að 
sýna fram á, að 213. kap. er ekki úr þeirri sögu, og fell- 
ur þessi ástæða þá niður. 

Upptalning skipanna virðist og vera úr Þórðar sögu. 
I 190. kap. eru nefndir allir skipstjórnarmenn Þórðar 
og greint nákvæmlega frá öllum skipunum, nöfn þeirra, 
lwaðan hvert skip var og svo skipshafnirnar. 2 ) Hér er 
samskonar skrá yfir skipstjórnarmenn og skip: „Kol- 
beinn sjálfr stýrði því skipi, er nær var haffæranda ok 
var þrennum bitum útbitat. Þar var ok kastali á við 
siglu. Öðra skipi stýrði Ásbjörn Illugason. Sökku-Guð- 
mundr stýrði mikilli ferju. Ketill Gnúpsson ok þeir 
Grímseyingar höfðu enn mikit skip. Hjalti Helgason ór 
Leirhöfn stýrði mikilli ferju. Hrani Koðránsson var enn 
skipstjórnarmaðr. Einar dragi stýrði enn einu skipi. Ótt- 
arr biskupsfrændi hafði ferju. Víga-Bútr stýrði mikilli 
ferju. En þótt vér telim eigi alla skipstjórnarmenn norð- 
an, þá hafði Kolbeinn marga ina röskustu menn setta á 
hvert skip." 3 ) Þessar tvær upptalningar eru alveg hlið- 
stæðar. En þar sem allt er sagt mjög nákvæmlega um 



1) Sturl. 8 II, 65—66, sbr. Safn III, 381. — 2) Sturl. 3 II, 61—62. 
Tólf skip eru talin upp, og segir síðan í I: „en er þessi xii skip váru 
búin", en Kálund tekur leshátt Br fram yfir: „xv skip". Líklega er 
þó 12 rétta talan, og er þá greint nákvæmlega frá öllum skipunum. 
.— 3) Sturl. 3 II, 65. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



75 



Vestfirðinga og skip þeirra, sýna orð þau, sem auðkennd 
voru, hve þessi skrá er miklu ónákvæmari, ekki getið 
um nærri því alla skipstjórnarmenn, ekki sagt frá nafni 
neins skips, né hvaðan þau voru. Mismunurinn á kunn- 
ugleika á skipakosti beggja flokka bendir alveg ótvírætt 
til Vestanmanna. Til þeirra vísar og: „skipstjórnarmenn 
norðan". Mjög mikiS er gert úr viSbúnaSi þeirra Kol- 
beins og fjölmenni. SögumaSur vill leggja áherzlu á, aS 
Kolbeinn hafi haft óflýjanda her, til þess aS fræknleik- 
ur Vestanmanna komi enn betur í ljós: „Mátti svá at 
kveSa, at öll skip Kolbeins væri alskjölduS framan til 
siglu. Höfðu engir menn sét á váru landi þvílíkan her- 
búnað á skipum." En þó aS höfundurinn kveSi svo ríkt 
aS orSi, þá er lýsingin í svo almennum orSum, aS þaS 
er ljóst, aS hann brestur kunnugleika til aS lýsa þessu 
eins nákvæmlega og viSbúnaSi Vestanmanna. Þetta er 
því alveg ótvirætt úr ÞórSar sögu. 

SíSari greinin, um tilhögun Kolbeins fyrir orust- 
una, er svo nátengd efninu í kring, aS hún verSur ekki 
frá þvi slitin: „Kolbeinn lagSi skip sitt mjök í miSjan 
flotann. Skip Sökku-Guðmundar lá næst Skaga, en skip 
Ásbjarnar Illugasonar lá í annan arminn næst Horni. 
Sneru þeir Kolbeinn framstöfnum á land inn. En er 
Þórðr kom í skotmál við skip Kolbeins, baS hann þá 
leggja skip sín í tengsl ok greiða atróðr. Var svá skipat, 
at Ognarbrandrinn, er Nikulás Oddsson stýrði, var næstr 
Horni í móti skipi Ásbjarnar Illugasonar, en þar næst 
lagði Þórðr sínu skipi; en þá var skip Helga Halldórs- 
sonar, þá var skip Teits Styrmissonar. En í annan arm- 
inn móts við skip Sökku-Guðmundar var skip Sanda- 
Bárðar. En þar í milli lögðu menn fram skipum sínum 
sem drengskap höfðu til." 1 ) Það er ljóst, að þessi frá- 
sögn verður ekki slitin i sundur og talin úr tveim heim- 
Udurn, eins og BMÓ vill. Seinni upptalningin gerir 
rað fyrir hinni fyrri, eins og hin auðkenndu orð sýna, en 
eins og f} T r er frásögnin um Vestanmenn nákvæmari, 



1) Sturl.3 II, 66. 



76 



UM ÍSLEXDIXGA SÖGU 



því að höfundurinn var kunnugri þeirra skipan. Enn 
vísar smágrein hér til frásagnarinnar á eftir: „En þat 
var í þann tíma dægra, er sól var skammt farin um 
morguninn," sbr. „Kom þat ásamt með þeim, at þá 
mundi sól vera nær miðju landsuðri, en þá var lágr 
veggr undir sólinni, er þeir fundusk." 1 ) 

Þá telur BMÓ sennilegt, að fyrirsögn Kolbeins um 
orustuna og eggjunarræða hans sé úr Gizurar sögu. 2 ) 
Þetta bendir til Vestanmanna: „. . . ok hallaðisk í þess- 
ari svipan bardaginn i lið Kolbeins . . . „er þat ok eigi 
meðalskömm", segir hann, „ef þeir skulu vinna yðr 
með þeim inum smám ok inum fám skipum, er þeir 
hafa, við þann mikla skipa-afla, er vér höfum at dreg- 
it"." Rétt á eftir segir svo: „... áðr en it snarpasta 
jnannvalit Kolbeins kom þeim Þórði i opna skjöldu, en 
þeir Þórðr höfðu eydd aptan skip sín mjök, ok var allr 
þorri mannanna kominn fram um siglu. Ok þá er kall 
kom á skip Þórðar, at tveggja vegna væri at þeim sótt, 
urðu þeir þá við hvárutveggja at sjá. Gekk þá Þórðr aptr 
á skip.sitt. . . . Bað Þórðr þá þegar, at þeir gengi upp á 
skip Hjalta." Þessi frásögn er vafalaust frá sjónarmiði 
Þórðar, og telur BMÓ hana vera úr sögu hans. En ef 
kafli sá, sem BMÓ telur vera úr Gizurar sögu, er 
felldur burtu, verður þessi frásögn óskiljanleg. Áður 
var sagt, að þeir hafi barizt ujii stafna. 3 ) En hér er 
Hjalti og fjöldi liðs kominn á bak Þórði. í greininni, 
sem talin var til Gizurar sögu, kemur skýringin, sem er 
alveg nauðsynleg og ómissandi: „... en Hjalta Helga- 
son ór Leirhöfn bað hann leggja sitt skip á skut skipi 
Þórðar; ok enn hét hann á fleiri skipstjórnarmenn, at 
leggja skyldi á skut Vestanmönnum ok gera hring at 
þeim." Benda má á, að Hjalti er einn nafngreindur á 
báðum stöðum. 

195. kap., um athafnir þeirra Kolbeins strax eftir 
Flóabardaga, telur BMÓ að mestu eftir Gizurar sögu. 4 ) 



1) Sturl.' 5 II, 74. — 2) Sturl. 8 II, 68—69. — 3) Sturl 8 II, 67. 
4) Sturl. 3 II, 77—78; Safn III, 381. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



77 



Þessi frásögn er þó sýnilega komin frá Snorra 
Loptssyni, sem lá eftir særður á skipi Þórðar og fékk 
grið. Að Vestanmaður hefur um þetta fjallað, er þegar 
ljóst af því, hve nákvæmlega er sagt frá afdrifum þeirra 
fjögurra, sem lágu eftir á skipi Þórðar kakala, en Snorri 
lifði einn þeirra að geta sagt þá sögu. Til hans vísar 
beinlínis: „Ok er Snorri kemr upp á skip Einars, þá tekr 
hann til orða, er hann kennir Án Áskelsson, ok mælti: 
„Guð sé lofaðr, Án félagi, er ek sé þik heilan." En er 
Einarr Jónsson heyrði þetta, „er svá", sagði hann, „at Án 
fjandinn er hér, er flest illt hefir oss gert?" Lét hann 
þegar taka Án ok höggva fyrir borð. Snorra þótti þetta 
verk svá illt, at hann vildi nú gjarna heldr þagat hafa, 
ok heldr hafa látit allt þat, er hann átti, ok þótti of mjök 
af sér hlotizk hafa, en þó fekk hann nú ekki at gert." 
Þetta verður ekki slitið frá því, er fyr var sagt i kap., að 
þeir gáfu Áni grið, af því að hann nefndist nafni Þórð- 
ar, bróður sins. 

Ræða Kolbeins sannar ekkert i þessu efni. Höf- 
undur Þórðar sögu greinir oft ræður, til dæmis tvær 
ræður í 194. kap.; er því að leita langt yfir skammt að 
benda á ræðu Gizurar fyrir Örlygsstaðafund. Snorri 
Loptsson heyrði ræðuna og fjöldi Eyfirðinga, er síðan 
gengu á hönd Þórði og voru i flokki með Vestanmönn- 
um, svo að nógir voru sögumenn. Orðalagið bendir 
og til Þórðar sögu — sagnaritarar hafa auðvitað ekki 
fengið ræður orðréttar, heldur endursagt þær að meira 
eða minna leyti. Ummæli Kolbeins um hamingjuskipti 
með þeim Þórði benda ekki til skagfirzks höfundar, og 
hótanir hans um að „herja, brenna bæi, en drepa menn 
ok eyða svá byggðina" eru honum til lítils sóma og illa 
fallin til þess, að vera haldið á lofti af frændum hans. 
En auðvitað hefur þetta verið fengur fyrir Vestanmenn, 
cg ekki ósennilegt, að dýpra sé tekið í árinni en orðin 
féllu. 

Það má samkvæmt framansögðu telja fullvíst, að 
frásögnin um Flóabardaga og aðdraganda hans sé öll 
úr Þórðar sögu og algerlega óheimilt að telja, að tvær 



78 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



heimildir sé fyrir henni eða hér sé nokkurt vitni um 
Gizurar sögu. 

Skömmu eftir þessa atburði tók mein Kolbeins 
unga að vaxa og gerðist banvænt. Er í 199. kap. sagt frá 
síðustu skipan hans um ríki sitt, andláti og greftrun. 
Telur BMÓ þessa frásögn vera úr Gizurar sögu. 1 ) 

ÞaS er ljóst, aS þessi atburSur, andlát Kolbeins 
og skipan hans um riki sitt, er mjög mikilsvert atriSi i 
sögu Þórðar kakala. RáSstafanir Kolbeins binda enda 
á þriggja ára þrotlausa baráttu ÞórSar viS SkagfirS- 
inga. Nú nær hann því takmarki, er hann hafSi sett 
sér, aS komast aS EyjafirSi og ná föSurleifS sinni. ÞaS 
er sennilegt, aS heimildarmenn ÞórSar sögu hafi haft 
spurnir af því, er gerSist viS banabeS Kolbeins; hefur 
um þaS veriS fullkunnugt ýmsum Eyfirðingum, er þá 
voru menn Kolbeins, en siðar gengu á hönd ÞórSi. ÞaS 
er eftirtektarvert, aS hér segir, aS ÞórSi hafi veriS gefin 
upp „öll hans föðurleifð". AuSvitaS töldu menn ÞórSar 
EyjafjörS föSurleifS hans. En þaS viðurkenndu þeir 
Kolbeinn ekki, aS vitni íslendinga sögu: „Var þat þá 
kallat ójafnaSr ok rangendi, er Sighvatr hafSi haft 
ríki ok goSorS af jnönnum norðr þar" (145. kap.). 2 ) 
201. kap. sýnir og, aS um þessa skipun Kolbeins hefur 
áður veriS getiS i Þórðar sögu. 1 niðurlagi 199. kap. 
segir, að allir þeir frændur, Kolbeinn og Arnór Tu.ma- 
synir og Kolbeinn ungi hafi orðið hálffertugir, og virð- 
ist þetta styðja mál BMÓ. En svo er þó ekki, bendir 
miklu fremur til ókunnugleika höfundarins, því að 
þetta er ekki rétt. Kolbeinn ungi dó á 37. ári, Arnór 
faðir hans varð 39 ára, en um aldur Kolbeins Tuma- 
sonar eru ekki aðrar heimildir. 3 ) Brandur Kolbeins- 
son varð hálffertugur. Þeir frændur f jórir náðu því allir 
líkum aldri, og er sennilegt, að ekki hafi þótt einleik- 
ið og valdið umræðu, og því er þessa getið hér. 

í 200. kap. er ekkert, sem bendir á, að hann sé úr 

1) Sturl. 8 II, 83—85; Safn III, 361. — 2) Sturl. 3 I, 535. — 3) Sbr. 
Eggert Ó. Brím í Arkiv för nord. fil. VIII, 358. 



STURLU ÞÓRÐARSOXAR 



79 



annari sögu. 1 ) Hér segir frá fylgdarmönnum þeim, er 
komu til Brands um haustið, og er eðlilegt, að greint 
sé frá því í sambandi viS frásögnina um, aS Brandur 
hafi veriS kosinn yfir allar sveitir. Er því ekki hneyxl- 
anlegt og bendir ekki á tvær heimildir, þó aS sagt sé 
frá því í næsta kapítula, aS þeir hafi veriS á Flugu- 
mýri um sumariS, og kemur þaS heim viS þaS, sem hér 
segir, aS þeir hafi ekki komiS aS StaS fyr en um 
haustiS. 

202. kap. hefst svo: „Brandr hafði bú á Stað í 
SkagafirSi. Hann var vinsæll maSr; hann hafSi mann- 
margt meS sér ok helt sér vel upp ok hafSi risnu mikla 
í búi." BMÓ telur fyrri málsgreinina úr ÞórSar sögu, 
en hina næstu úr Gizurar sögu. Telur hann benda á 
tvær heimildir, aS hér er í annaS skipti getiS um bú- 
siaS Brands og aS siSar í kap. er getiS ráSunauta 
Brands, þar á meSal tveggja, sem nefndir eru i 200. 
kap. 2 ) ViS þetta er þaS aS athuga, aS smáendurtekn- 
ingar, eins og í upphafi kapítulans, eru enganveginn 
óeSlilegar eSa ótíSar, og oft settar til þess aS glöggva 
lesandann. Kemur þetta víSa fyrir í Islendinga sögu, 
og benda má á, aS strax hér á eftir, i 204. og 205. kap., 
er tvisvar sagt frá liSsfjölda á Haugsnessfundi, og telur 
BMÓ þó allt úr ÞórSar sögu. 3 ) En þaS mun rétt, aS 
»StaS í SkagafirSi" bendir á, aS SkagfirSingur hafi 
ekki ritaS þetta. Og endurtekningin bendir fram fyrir 
sig til 200. kap.: „sem fyrr var ritat". 

Það sem segir um þá Brodda síSar í 202. kap. er í 
raun og veru engin endurtekning. I 200. kap. voru 
taldir fylgdarmenn Brands, en sagt jafnframt, að 
Broddi og Ásbjörn Illugason hafi veriS hjá honum 
löngum um veturinn, en ekki heimamenn hans. En hér 
eru taldir þeir bændur í héraðinu, er mest voru til um- 
ráSa meS Brandi, og Broddi og Ásbjörn nefndir fyrstir. 
Hér eru þeir nefndir í nokkuS öSru sambandi, og er 

1) Sturl.s II, 85, sbr. Safn III, 361. — 2) Sturl. 3 II, 86—88; Safn 
III, 362. — 3) Sturl. 3 II, 92, sbr. 90. og 91. 



80 



UM fSLEXDINGA SÖGU 



fremur aS ræSa um nánari skýring á orðunum i 200. 
kap. heldur en um endurtekning. Þetta er því engin 
sönnun fyrir tveim heimildum. En orSin „FylgSar- 
menn þeir, er verit höfSu meS Kolbeini unga, en þá 
váru meS Brandi" vísa til 200. kap., og sýnir þetta, að 
þessir kaflar eru úr sömu heimild, en BMÓ telur þessa 
síSari grein úr ÞórSar sögu. En aS BMÓ telur þaS vera 
úr ÞórSar sögu, sem hér segir um ráSunauta Brands, 
sýnir, aS höfundur hennar hefur, aS hans ætlun, veriS 
allkunnugur högum Brands, eins og vafalaust hefúr 
veriS. En annarstaSar vill BMÓ ekki viSurkenna kunn- 
ugleik hans. 

Þá er aS geta þess, sem BMÓ telur hér vera úr 
Gizurar sögu. ÞaS er alveg ljóst, aS engin rök eru til 
þess, aS slíta fyrstu málsgrein 202. kap. frá þeirri næstu. 
Þá koma vísur Ingjalds Geirmundarsonar. Ingjaldur 
var jafnan i flokki Sturlunga, og er hans viSa getiS; 
hann var í liSi ÞórSar í Flóabardaga og orkti „Atlögu- 
flokk" um þá orustu; hefur höfundur ÞórSar sögu tek- 
iS 6 vísur úr flokknum upp i söguna. En í 204. kap. er 
lausavísa eftir hann, og telur BMÓ hana úr ÞórSar 
sögu; var Ingjaldur þá enn i flokki ÞórSar. ÞaS er 
langsennilegast, aS allar vísur Ingjalds sé úr sömu 
heimildinni. Lýsingin á rausn Brands er ef til vill aS 
nokkuru leyti eftir vísunni. En aS Ingjaldur gerSist til 
aS yrkja flokk um Brand látinn, staSfestir þaS, sem 
ÞórSar saga sýnir viSa, aS Vestanmönnum hefur fund- 
izt til um Brand. 

Bréf Brands til Gizurar í 203. kap. telur BMÓ úr 
Gizurar sögu. 1 ) Væri þaS sennilegt, ef sýnt yrSi á ann- 
an hátt, aS saga um Gizur sé notuS. Erfitt er aS sýna 
fram á, hvernig sagnaritarar hafa komizt yfir sum 
bréf, eins og t. d. bréfin i Prestssögunni, einkum bréf 
þeirra bræSra, Sæmundar í Odda og Páls biskups. Mætti 
geta þess til, aS safnandi, sem var nákominn Gizuri, 
hafi náS i bréfiS og skotiS þvi inn i textann. Fyrir þaS 



1) Sturl. 3 II, 88—89, Safn III, 334, 362—363. 



I 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



81 



verður ekki heldur synjað, að bréfið geti verið úr Þórð- 
ar sögu; það er allmerkilegt og kemur mjög við efni 
hennar. BMÓ hefur sýnt fram á, að allmikið í Þórðar 
sögu megi rekja til Dufgussona, einkum Svarthöfða, og 
muni hann aðalheimildarmaður og jafnvel höfundur 
sögunnar. Þó að þeir Gizur væri fjandmenn um þetta 
leyti og lengi siðan, virðist svo sem Björn Svarthöfða- 
son hafi á einhvern hátt verið í tengdum við Gizur, því 
að hann lætur son sinn heita eftir honum. I Flateyjar- 
annál segir svo við árið 1269: „Fæddr Gizurr galli ok 
hafði nafn Gizurar jarls Þorvaldssonar." Ekki mun 
kunnugt um móður Gizurar galla, en þetta bendir á 
einhverjar nátengdir, að öðrum kosti hefði sonur Svart- 
höfða tæplega látið son sinn heita eftir jarli. Þetta 
getur ef til vill gefið bendingu um það, hvernig höf- 
undur Þórðar sögu hefur komizt yfir bréfið. 

I 204. kap. segir frá liðsafnaði Þórðar fyrir Haugs- 
nessfund og reið hans vestur i Skagafjörð. Þá er sagt 
frá liðsdrætti Brands og tilfærð vísa úr Brandsdrápu 
Skáld-Halls. Þetta eru hliðstæðar frásagnir og ljóslega 
úr einni sögu báðar; frá liðsdrætti Brands var jafnsjálf- 
sagt að segja sem um Þórð. En frá Brandi er ekki sagt 
jafnnákvæmlega sem Þórði, sem ekki er að vænta, og 
virðist frásögnin beinlínis gerð eftir vísunni, í báðum 
er sagt hið sama með líkum orðum: „dró hann þá lið 
saman um allt herað ok svá vestan um heiði ok ór 
Fljótum" sbr.: heraðsdrótt f Vatnsskarð vestan og lið 
Fljóta. Um fyrirburðinn og sóttina i liði Brands er það 
að segja, að engin rök eru til þess, að vísa þeirri frá- 
sögn úr Þórðar sögu; hún er hliðstæð því, sem áð- 
ur segir frá þeim Þórði, að þaut í spjótum þeirra og 
nienn vöknuðu með andfælum og börðust hverir við 
aðra. 1 ) 

í frásögninni um Haugsnessfund (205. kap.) telur 
BMÓ allmikið úr Gizurar sögu, miðkaflann, frá fyrstu 
y ísu Skáld-Halls aftur að frásögninni um víg Brands, 



1) Sturl.3 II, 89—92; sbr. Safn III, 363. 

6 



82 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



cn þó sé þar innskot úr Þórðar sögu. 1 ) En hér er ekk- 
ert, sem bendir á, að tvær heimildir sé samtvinnaðar, 
heldur er öll frásögnin órjúfandi heild. En sýnilega 
hefur höfundurinn, eða heimildarmenn hans, haft sagn- 
ir af Skagfirðingum. 

Höfundur Þórðar sögu notar mjög vísur til þess 
að styðja mál sitt, og með nokkuð öðru móti en Sturla 
gerir i Islendinga sögu. í þessari frásögn fer hann eftir 
vitnisburði sjónarvotta. Þó vísar hann í kvæði til stuðn- 
ings jnáli sínu. „Þess getr Hallr ok, at Brandr var fram- 
arliga í fylkingu" og „Svá segir Ingjaldr í flokki þeim, 
er hann orti um Brand, ok kvað á, hversu margt látizk 
hefir." Á sama hátt eru áður notaðar vísur úr Atlögu- 
flokki Ingjalds: „ok gekk engi jafndjarfliga fram af 
Þórðar mönnum sem hann sjálfr, svá sem segir 
Ingjaldr," „hér segir Ingjaldr ok þat, hversu mörg skip 
hruðusk," „ok enn segir Ingjaldr frá liðsmun." 2 ) Bend- 
ir þetta á sömu frásagnaraðferð, og er eftirtektarvert, 
að á báðum stöðum ræðir um framgöngu foringjans og 
mann- (eða skipa-) tjón í orustunni. Það verður og að 
öðru leyti að telja sennilegt, að allar visur Ingjalds 
sé úr sömu sögunni. 

1 frásögn Þórðar sögu um víg Brands kveður BMÓ 
smágrein úr Gizurar sögu: „Þar sem nú stendr kross- 
inn." Þennan kross hafa ættmenn Brands vafalaust látið 
reisa, þar sem hann féll, 3 ) og hefur það auðvitað orðið 
víða kunnugt. 

206. kap. er vafalaust úr Þórðar sögu, og styður 
vísa Ingjalds það mjög. 4 ) BMÓ telur þenna kap. og 
upphaf þess næsta úr Gizurar sögu, nejna næstu máls- 
grein á eftir vísunni: „tíðendi þessi flugu skjótt um 
land allt ok þóttu mikil, sem var." 5 ) Þessi setning ber 
á sér einkenni stílsins í Þórðar sögu, eins og BMÓ tekur 



1) Sturl. 3 II, 92—98; Safn III, 363—364. — 2) Sturl. 3 II, 67 og 73. 
— 3) Þetta er sagt berum orðum i Br og V, og hefur Björn á Skarðsá 
það eftir „annari íslendinga sögu", hver sem sú saga hefur verið sbr. 
Kálund, Aarböger 1901, 273. — 4) Sturl 3 II, 98—99. — 5) Safn III, 
364—365, 468. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



83 



fram. En upphaf 207. kap. er beint áframhald af henni: 
„En þegar Gizurr spurði þessi tiðendi." Ekki er heldur 
auðið að slíta frásögnina um norðurferð Gizurar frá 
því, sem á eftir kemur. Liðsafnaður Þórðar og sáttaum- 
leitanir verður hvorttveggja óskiljanlegt, ef frásögnin 
um ferðir Gizurar fellur burt. „Njósnir gengu þá til 
Þórðar" bendir til frásagnarinnar á undan. 1 208. kap. 
er upptalningin á förunautum þeirra beggja, Gizurar 
og Þórðar, sýnilega úr sömu sögunni. 1 ) En síðari hluti 
þessa kap., um málaflutning þeirra fyrir konungi, sýnir 
ljóslega, að vel er höfundi Þórðar sögu trúandi til að 
segja hlutdrægnislaust frá andstæðingum Þórðar. 

1 allri þessari frásögn, frá andláti Kolbeins unga 
til utanfarar Þórðar, virðist hvergi verða með rökum 
bent á innskotsgrein úr annari heimild. Helzt kynni þó 
að þykja vafasamt um bréfið í 203. kap. 

I 209. kap. er sagt frá andláti Staðar-Kolbeins, og 
telur BMÓ þá frásögn til Gizurar sögu, en Finnur Jóns- 
son úr Islendinga sögu. 2 ) Um þessa frásögn gæti verið 
vafasamt, hvort hún sé úr Þórðar sögu eða íslendinga 
sögu. Hér er sagt, að Kolbeinn ungi hafi andazt 36 ára, 
en í 199. kap. að hann dæi hálffertugur, og gæti þetta 
bent á 2 heimildir, en BMÓ telur hvorttveggja til Giz- 
urar sögu. Vera má, að í 199. kap. sé einungis um óná- 
kvæmt orðalag að ræða. Niðurlag kap. er mjög ólíkt 
frásagnaraðferð Þórðar sögu og Islendinga sögu, og er 
víst lítill vafi á því, að hér hefur safnandi Sturlungu 
aukið við frá sjálfum sér. Hann staldrar hér við, líkt 
Gg í 126. kap., eftir lát biskupanna. Nú var Haugsness- 
fundur nýliðinn og friður á Islandi um nokkurra ára 
bil. Hann setur þvi til glöggvunar skrá um ríkjandi 
þjóðhöfðingja og greinir frá því, hve langt var frá falli 
Ólafs konungs Haraldssonar og brennunni í Hítardal, 
, 5 er mest tiðendi höfðu þá önnur orðit hér á landi." Var 
Haugsnessfundur mannskæðastur; þar féllu um 100 



1) Sturl.3 II, 99—100; Safn III, 365. — 2) Sturl. 3 II, 101—102; 
Safn III, 365; FJ: Litt. hist., 2. útg. II, 730—732. 



84 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



manns, en í brennunni fórust 72. Þetta innskot safnanda 
gæti hafa byrjað á orðunum: „Kolbeinn var þá nær sjö- 
tugum manni . . .," og verður þá skiljanlegt ósamræmið 
við 199. kap., sem getið var um, en þó virðist eðlilegra að 
ætla, að það hefjist á orðunum: „Jafnlengð Brands . . .". 
Fráleitt virðist, að niðurlag kap. sé eftir Sturlu Þórðar- 
son og að það beri á sér einkenni sagnaritunar hans, 
eins og FJ heldur fram. Þetta er einmitt f jarri frásagnar- 
aðferð hans i íslendinga sögu, og við hana verður að 
miða hér, en ekki við Hákonar sögu. 

Þeir feðgar, Kolbeinn og Brandur, hafa verið mjög 
vinsælir menn. Ingjaldur Geirmundarson, er jafnan 
fyllti flokk Sturlunga og var i förum með Þórði kakala 
á þessum árum, orti flokk um Brand, þar sem hann 
rómar örlæti hans og karlmennsku, minnist hans hlý- 
lega og lýsir harmi sona hans með innilegri samúð. 
I þessari frásögn er alveg samskonar lýsing á harmi 
föður hans og í líkum anda gerð; gæti hún þvi jafnt 
sem flokkur Ingjalds verið eftir fylgismann Sturlunga. 
Sturlu Þórðarsyni væri vel trúandi til að hafa ritað 
þetta, því að mægðir urðu síðar með honum og Stað- 
armönnum. 

í 210. og 211. kap. er skýrt frá þvi, er Þórður kakali 
var sendur út til Islands árið 1247, að ráði Vilhjálms 
kardinála, og fengið allt land til forráða. Segir siðan 
frá athöfnum hans fram á sumar 1249, sundurþykki 
hans við Heinrek biskup, og utanför biskups þetta sama 
sumar og dvöl hans i Noregi veturinn eftir. 1 ) Báða 
þessa kap. telur BMÓ til Þórðar sögu, 2 ) en FJ ætlar þá 
vera úr Islendinga sögu. 3 ) Færir hann þau rök til þess, 
að í 213. kap., sem sé úr Þórðar sögu, sé mótsögn við 
210. kap., og að i 210. og 211. kap. sé likt orðalag og i 
Hákonar sögu („verbale overeensstemmelser"). 

Fyrri ástæða FJ er röng. 213. kap. er ekki úr 
Þórðar sögu, eins og siðar mun sýnt, og auk þess er 



1) Sturl. 3 II, 102—106. — 2) Safn III, 334, 365. — 3) Litt 
hist., 2. útg. II, 730—732. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



85 



ekkert ósamræmi jmilli 210. og 213. kap. Hinsvegar er 
þvi ekki að neita, að sumstaðar er líkt að orði kveSið 
i Hákonar sögu. I 210. kap.: „Hann vigði ok Postula- 
kirkju i konungsgarði á Sviþunsmessudag um sumar- 
it," sbr. „Hann vígði Postulakirkju í konungsgarði", 1 ) 
„þá var ok vígðr Heinrekr biskup til Islands til Hólastað- 
ar," sbr. „ . . . var vígðr Heinrekr Kársson til biskups til 
Hólastaðar á íslandi." 2 ) 1 211. kap.: „Ok er hann kom i 
Borgarfjörð, tók hann undir sik sveitir allar ok allt fé 
Snorra Sturlusonar ok svá heraðit í Borgarfirði," sbr. 
„fór Þórðr til Borgarf jarðar. Tók Þórðr undir sik riki 
þat, er átt hafði Sturla Sighvatsson ok Snorri Sturluson, 
föðurbróðir hans ok it sama féit; 3 ) „svá at nálægt engi 
hlutr bar þeim saman," sbr. „þar til er þeir urðu á engan 
hlut sáttir." 4 ) 

Aftur á móti ber hér nokkuð á milli 210. — 211. 
kap. og Hákonar sögu. Hákonar saga segir, að Þórður 
og biskup skyldu „flytja þat örendi við landsfólkit, at 
allir játtaðisk undir ríki Hákonar konungs ok slíkar 
skattgjafir sem þeim semðisk", þótti kardínála „ósann- 
ligt, at land þat þjónaði eigi undir einhvern konung, sem 
öll önnur í veröldinni". 5 ) En í 210. kap. er ástæðan sú, að 
kardínáli „kvað þat ok ráð, at einn maðr væri skipaðr 
yfir landit, ef friðr skyldi vera"; þó sést af niðurlagi 
211. kap., að þau voru undirmál, sem Hákonar saga 
greinir. Enn segir í Hákonar sögu: „Hann tók undir 
sik af konungsvaldi ríki Þorleifs í Görðum, fyrir þat 
hann hafði farit út i banni konungs." 6 ) En í 211. kap.: 
„Hann fór í Garða til Þorleifs ok tók af honum trúnað- 
areiða ok skipaði hann mest yfir heraðit." Þetta hvort- 
t ve ggja niá þó til sanns vegar færa, þegar þess er gætt, 
að Hákonar saga og íslendinga saga eru samdar hvor 
frá sínu sjónarmiði, og gæti þessi frásögn því verið 
úr Islendinga sögu. En þá er að geta þess, að á sama 
stað segir í Hákonar sögu, að veturinn 1247 — 1248, þeg- 

1) Icel. Sagas II, 244; Flat. III, 168. — 2) Icel. Sagas íl, 252; 
Flat. III, 172. — 3) S. st. — 4) Icel. Sagas II, 252; Flat. III, 173. — 5) 
Icel. Sagas II, 252; Flat. III, 172. — 6) S. st. 



86 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



ar Þórður kom norður, hafi óvinir hans spillt fyrir hon- 
um við Heinrek hiskup, og hafi þá orðið fullur fjand- 
skapur með þeim Þórði. Sumarið 1249 hafi biskup far- 
ið utan og vingazt við Gizur, og hafi þeir báðir afflutt 
Þórð við konung. Síðar er aftur sagt frá komu biskups 
til Noregs og rógi hans um Þórð; segir sagan, að þá hafi 
konungur stefnt Þórði utan, eftir að biskup kom til 
Noregs. 1 ) í 211. kap. er ekki getið um missætti Þórðar 
og biskups árið 1248. En 1249 kom út bréf konungs, 
áður en biskup fór utan, og var á utanstefna og sakar- 
giftir um það, að Þórður legði meiri stund á að koma 
landinu undir sig en konung, svo sem einkamál þeirra 
stóðu til. Biskup fylgdi þessu máli, að Þórður héldi ekki 
loforð sin. Varð þá svo mikili fjandskapur þeirra, að 
biskup fór utan og afflutti Þórð mjög, en enginn dró 
taum hans, nema nokkurir lögunautar hans. 

Hér ber sögunum illa saman um sundurþykki 
biskups og Þórðar, utanför biskups og utanstefnu Þórð- 
ar. Virðist þetta frekar benda til þess, að 210. og 211. 
kap. sé ekki úr íslendinga sögu, þó að vera megi, að 
þetta hafi ruglazt i minni Sturlu, frá þvi að hann setti 
saman Hákonar sögu. í þessari frásögn er hans getið 
tvívegis. Fyrst að Þórður kom til hans um jólin 1247; 
hafi þeir þá farið suður í Reykholt og setið þar fram til 
föstu, en á þeim tíma hafi Hrafn og Einar Þorvalds- 
son komið vestan. Seinna segir, að Þórður hafi vet- 
urinn 1248 — 49 farið vestur í Dali og skipt ríkjum með 
Sturlu og Jóni Sturlusyni. „Þat gerði hann á Þorbergs- 
stöðum." Ekki er sagt nánar frá þessari skiptingu, og 
bendir það ekki til Sturlu. Og loks má visa til frásagn- 
arinnar um athafnir Þórðar á Rangárvöllum árið 1249, 2 ) 
sem er úr Islendinga sögu, eins og síðar verður sýnt. 
Væri 211. kap. úr þeirri sögu, ætti sú frásögn að standa 
aftarlega í honum. En að viða er líkt orðalag i þessari 
frásögn og i Hákonar sögu, mætti skýra á þann veg, að 

1) Flat. III, 180. Eftir textanum í Icel. Sagas II, 264, hafði kon- 
ungur stefnt Þórði utan, áður en biskup kom til Noregs. — 2) Sturl. 3 
II, 117 (212. kap.). 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



87 



höfundur Þórðar sögu eða safnandi hafi haft hliðsjón 
af Hákonar sögu. 

Aftur á móti bendir upphaf 211. kap. ótvírætt tii 
þess, að kap. sé úr Þórðar sögu. Þar segir frá því, að 
Svarthöfði Dufgusson færi utan með vöru þá, er Kol- 
beinn ungi lagði til utanfarar Þórði, sama sumarið sem 
Kolbeinn andaðist (1245). Var Svarthöfði i Noregi sama 
veturinn sem Þórður var á Grund (1245 — 46), en sum- 
arið eftir fór Þórður utan, en Svarthöfði kom út i Vest- 
mannaeyjum (1246). En sumarið sem Hákon konungur 
var vígður, kom Þórður út og tók i Vestmannaeyjum 
vín það, er Svarthöfði hafði skilið þar eftir sumarið áð- 
ur (1247) . Hér eru endurtekningar á því, sem áður haf ði 
verið sagt frá, til þess að greina ljóslegar frá ferðum 
Svarthöfða. Þessi frásögn vísar fram fyrir sig, því að i 
201. kap. er sagt frá utanför Svarthöfða ;með vöruna, 
en í niðurlagi 198. kap. var gerð grein fyrir því, hvers 
vegna Kolbeinn ungi lagði þessa vöru fram. 1 ) Rétt á 
ef tir er i 211. kap. sagt frá því, að Þórður reið til Keldna 
og fann þar Hálfdan, niág sinn. Voru þau hjón þá kom- 
in norðan úr Eyjafirði, og hafði þeim likað lítt til fylgd- 
armanna Þórðar. Þessi frásögn gerir ráð fyrir, að les- 
andanum sé kunnugt, að þau Hálfdan skyldu vera á 
Grund og gæta bús Þórðar, meðan hann væri utan, en 
frá því var sagt í 208. kap. 2 ) Hér er því beinlínis gert 
ráð fyrir, að menn þekki frásögn 198., 201. og 208. kap. 
um þetta efni, og virðist af því mega ráða fyrir víst, að 
upphaf 211. kap. sé úr Þórðar sögu. En því hefir ekki 
verið haldið fram, að framhald frásagnarinnar væri úr 
annari heimild en upphaf kap., og mun ástæðulaust að 
gera ráð fyrir því. En þetta bendir til þess, að 210. og 
209. kap. sé einnig úr Þórðar sögu, og hefir þá safn- 
andi Sturlungu hvergi gripið til Islendinga sögu i frá- 
sögninni frá fyrstu útkomu Þórðar til síðustu brottfarar 
hans af Islandi. 

Þess má geta, að eitt orðatiltæki í 211. kap. virðist 
henda til Þórðar sögu: „Því at þeir váru einfaldir í 

1) Sturl.3 II, 83 og 85.-2) Sturl.s II, 99. 



88 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



sinni þjónustu við Gizur," sbr. í 166. kap. „hafði ok 
engi maðr verit einfaldari i öllum málaferlum við 
Sturlunga en hann." 1 ) 

í lok 211. kap. er sagt frá dvöl Heinreks biskups í 
Noregi veturinn 1249 — 50. Þá tekur við Svinfellinga 
saga, er segir frá deilum Sæmundar Ormssonar við Ög- 
mund Helgason, en inn í þá sögu miðja er skotið 5 
köflum úr öðrum heimildum, en þó aðeins i öðrum 
handritaflokknum (IIp). Þegar Svínfellinga sögu lýkur, 
tekur við frásögn um Gizur, Þorgils skarða og þá menn, 
sem Þórður kakali setti til þess að gæta ríkis síns. B. M. 
Ólsen heldur því fram, að sú frásögn sé samtvinnuð úr 
Þórðar sögu kakala og Gizurar sögu, en Finnur Jónsson 
ætlar, að íslendinga saga sé hér heimild Sturlungu, en 
Þórðar sögu sé lokið, þegar sagt hefir verið frá síðustu 
utanför hans. 2 ) 

Þessi skoðun, að Þórðar saga nái ekki fram yfir 
1250, virðist mjög sennileg. í fyrsta lagi af því, áð til 
þess má leiða sterkar líkur, að sumt í frásögn þeirri, 
sem hér fer á eftir, sé úr Islendinga sögu, og i annan 
stað virðist það ljóst, þegar sagan sjálf er íhuguð og af 
henni ráðið, hvernig höfundur hennar hefur hagað 
starfi sínu og hvaða takmark hann hefur sett sér. 

Sagan hefst á útkomu Þórðar árið 1242 og stuttu 
yfirliti um, hvernig hér var ástatt um þessar mundir. 
Er miðað við vig Snorra Sturlusonar haustið áður, rifj- 
að upp um utanferðir Gizurar og Órækju, veldi Kol- 
beins og bandalag við Sunnlendinga, yfirgang hans við 
Vestfirðinga og Dalamenn og trúnaðareiða þá, er hann 
lét taka af þeim, flestum nauðugum. Þá er greint frá 
því, hvernig Kolbeinn braut undir sig Eyfirðinga og 
tryggði sig gegn frændum Þórðar og venzlamönnujn. 
Aftur á móti greinir sagan ekkert frá uppvexti Þórðar 
og fyrstu utanför hans, nefnir ekki foreldra hans né 
bræður, og engan atburð, er þeir feðgar væri við riðnir. 
Höfundur sögunnar lætur sig engu skipta, hvað drifið 
hefir á daga söguhetjunnar áður. Hann tekur á móti 

1) Sturl. 3 II, 11. — 2) Litt. hist., 2. útg. II, 730—733. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



89 



Þórði, þegar hann stigur af ekipsfjöl, og getur um þá 
eina atburði, seni óhjákvæmilegt var að minnast á, svo 
að frásögnin yrði skilin. 

Þetta upphaf er alleinkennilegt og ólíkt því, sem 
sögur byrja annars, er gera venjulega glögga grein fyrir 
aðalmönnum sögunnar. Menn hafa því leitazt við að 
gera sér ljóst, hvað þessu valdi. Kálund 1 ) og FJ 2 ) hall- 
ast að því, að safnandi hafi sleppt upphafinu, og muni 
sagan hafa byrjað á svipaðan hátt sem aðrar sögur og 
gert grein fyrir Þórði og ætt hans. En BMÓ hefur leitt 
að þvi rök, að svo muni ekki vera, 3 ) og verða þau að 
nokkuru leyti endurtekin hér. 

Hafi safnandi Sturlungu sleppt upphafi sögunnar, 
til þess að skeyta betur saman við frásögn Islendinga 
sögu, hefði hann átt að fella niður 163. kap., sem segir 
frá hinu sama í miklu styttra jnáli. Þó mætti segja, að 
þetta væri í samræmi við venjuleg vinnubrögð safn- 
anda, sem virðist lítið hirða um að skeyta saman heim- 
ildirnar, svo að vel fari á. En búast hefði mátt við því, 
að hann hefði ekki gengið algerlega fram hjá frásögn 
sögunnar um uppvöxt Þórðar, þvi að hans er nálega 
ekki getið í íslendinga sögu fyrir þenna tíma. En ekki 
verða fundin nein slík innskot í Islendinga sögu, hversu 
vandlega sem leitað er. Þá yrði og að gera ráð fyrir því, 
að sagnaritarinn hefði sagt i réttri tímaröð frá því, sem 
hér er greint um yfirgang Kolbeins og ofríki við Eyfirð- 
inga og Vestanmenn. En hér er geymt að geta um þetta, 
þangað til sagt hefur verið frá utanför Gizurar og 
Orækju og útkomu Þórðar 1242, þegar sumir þessir við- 
burðir voru orðnir nokkurra ára gamlir. Það er og al- 
gerlega gagnstætt reglu safnanda, að fella nokkuð fram- 
an af sögum sínum. Hann tekur þær allar frá upphafi, 
nema Hrafns sögu" eina, en þar er ekki einungis sleppt 
upphafinu, heldur einnig öllum fyrra helmingi sögunn- 
ar, er stafar af því, að safnandi hefur ritað siðara helm- 



1) Aarb0ger 1901, 296—297. — 2) Litt. hist., 2. útg. II, 730. — 
3) Safn III, 467. 



90 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



ing sögunnar sem framhald Prestssögu Guðmundar 
góða. 1 ) Alveg á sama hátt er Þorgils saga skarða tekin 
frá upphafi inn í II. 

Tilgáta BMÓ er á annan veg. Hann heldur því fram, 
að Sturla Þórðarson hafi andazt frá Islendinga sögu ó- 
lokinni, þegar hann var byrjaður að segja frá útkomu 
Þórðar og ferðum hans (163. kap.). Hafi höfundur Þórð- 
ar sögu haft fregnir af sögu Sturlu og vitað, hve langt 
hún náði, og tekið sér það hlutverk, að halda henni 
áfram. En hann hafi ekki haft íslendinga sögu við hönd- 
ina, þegar hann hóf frásögn sína, og verði þá skiljan- 
legt, að sagan komi ekki að öllu leyti heim við íslendinga 
sögu. 

Þessi röksemdaleiðsla hvílir öll á einni staðhæfingu, 
að Sturlu hafi ekki enzt aldur til þess, að ljúka við sögu 
sína, og að hann hafi einmitt verið kominn hingað í 
sögunni, þegar hann lézt. Verði sýnt fram á það, að 
Slurla hafi ritað um atburði milli 1250 og 1260, er þessi 
skýring um leið fallin um koll. 

Þegar frásögn Þórðar sögu er borin saman við 
frásögn Islendinga sögu, taka menn strax eftir því, að 
höfundurinn hefur sett sér annað markmið en Sturla. 
Þórðar saga er ekki framhald Islendinga sögu, þvi að 
hún er saga Þórðar eins, en ekki saga Islendinga. Öll 
sagan snýst um Þórð. Hún segir frá athöfnum hans og 
manna hans, en bregður sér auðvitað öðru hvoru norður 
í Skagafjörð, til þess að greina frá andstæðingum Þórð- 
ar, Kolbeini unga og síðar Brandi Kolbeinssyni, en getur 
þó um þær einar athafnir þeirra, er skipta Þórð eða 
sögu hans. Allt annað telur höfundurinn sér óviðkom- 
andi. Hann minnist ekki á Bótólf biskup og andlát hans, 
getur ekki um merka atburði, er annálar greina, svo 
sem farbann úr Noregi 1243 eða stórmæli erkibiskups 
við Norðlendinga 1245, sem vitanlega hefur þótt tiðind- 
um sæta. Að vísu munu ekki hafa orðið mörg stórtiðindi 
hér á landi á þessum árum, önnur en viðureign Þórðar 

1) Safn III, 252. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



91 



og Kolbeins, en þó má telja undarlegt, að engra viðburða 
annara skuli getið. 

Sagan virðist bera það jneð sér, að hún sé yngri en 
íslendinga saga og rituð sem nokkurs konar viðbót við 
hana, af þvi að höfundinum hefur ekki þótt Sturla 
segja nógu nákvæmlega frá Þórði og athöfnum hans. 
Hann hefur því þekkt íslendinga sögu, en ekki haft 
hana fyrir sér, þegar hann reit söguna. Höfundurinn 
hefur sett sér það viðfangsefni, að rita söga ríkis Þórð- 
ar kakala á Islandi og ekki annað. Með þvi að líta á 
söguna frá þessu sjónarmiði, verður mönnum fullskilj- 
anlegt upphaf sögunnar. Æfi Þórðar kemur ekki við 
verkefninu, fyr en hann stígur á land. Það sem áður gerð- 
ist, var þegar skráð af Sturlu. Þeir einir atburðir eru 
greindir, sem óhjákvæmilegt var að geta um, til þess að 
öll aðstaða Þórðar yrði ljós og frásögnin, sem á eftir 
kemur, ekki misskilin. Nú verður það ljóst, hvers vegna 
sagt er frá þeim atburðum, er fyr gerðust, eftir að greint 
hefur verið frá útkomu Þórðar. Ástandinu er lýst, eins 
og það blasti við honum, þegar hann kom heim úr f jar- 
lægu landi eftir margra ára útivist. Höfundurinn setur 
sig i hans stað, þegar hann stígur á land og fréttir at- 
burði þá, er gerzt höfðu síðastliðið ár, ef tir að skip gengu 
af Islandi. Þá verður og skiljanlegt, hvers vegna sagan 
eltir Þórð á röndum, en segir það eitt af Skagfirðing- 
um, er varðar beinlínis skipti þeirra. Loks leiðir af 
þessu, að sagan endar á því, að segja frá síðustu utanför 
Þórðar árið 1250. Þá er ríki hans á enda og verkefni 
höfundarins lokið. Síðustu æfiár Þórðar liggja fyrir ut- 
an viðfangsefnið, eins og æskuár hans og fyrstu fullorð- 
insár. Þó er sennilegt, að frásögnin um andlát Þórðar 
sé niðurlag sögunnar; fór vel á því, að ljúka henni á 
þann hátt, og raskar það ekki því, sem hér hefir verið 
sagt um aðalefni hennar. 

Eftir þessu hefði átt að segja frá utanför Þórðar í 
211. kap., en það er ekki gert. Aftur á móti er um hana 
getið í 212. og 213. kap. Þar sem BMÓ og FJ telja 213. 



92 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



kap. til Þórðar sögu, 1 ) skal farið um hann nokkurum 
orðum. Kapítulann vantar í I. 2 ) 

„Maðr hét Hrani ok var Koðránsson; hann var mik- 
ill ok skrámleitr, langnefjaðr og hafit framanvert nef- 
it." Hrana er áður getið í frásögninni um Flóabardaga, 
og hafa rök verið leidd að því hér að framan, að sá kafli 
hljóti að vera úr Þórðar sögu. Þetta upphaf bendir til 
þess, að kap. sé úr annari heimild. Á hið sama bendir, 
að nefnd er kona Nikuláss Oddssonar, en i 211. kap. var 
sagt frá kvonfangi hans, en kona hans ekki nafngreind, 
og virðist höfundurinn því ekki hafa ætlað að geta henn- 
ar. Að vísu má gera ráð fyrir, að sagnariturum verði á 
að endurtaka ýmsa hluti, eins og dæmin sanna, og er 
þetta því ekki alveg óyggjandi. En sterkar líkur má það 
kalla, þegar sýna má fram á annað, er bendir i sömu átt. 

Það virðist vafalitið, að þessi kapítuli sé frumsam- 
inn af þeim, sem ritaði frumrit II, og er margt sem á 
það bendir. Hér er rakin ætt frá Nikulási Oddssyni til 
herra Ketils Þorlákssonar. Orðalagið bendir frekar til 
þess, að þetta sé ritað eftir dauða hans („þeira son var 
Ketill"), en hann lézt 1342. Að piinnsta kosti er engin 
von til þess, að þetta sé úr Þórðar sögu, sem er ef til 
vill rituð áður en Ketill fæddist, en að visu ekki ef tir að 
hann varð fullorðinn og alkunnur maður. Það er og ætl- 
un BMÓ, að þessi orð hafi ekki staðið upphaflega i 
Sturlungu. 3 ) Ennfremur hefur BMÓ bent á grein í þess- 
um kap., sem skotið er inn í hann úr Svinfellinga sögu: 
„ok þótti mönnum hann hafa lítt skilizk við málin þeira 
Ormssona ok Ögmundar," en í Svínfellinga sögu stend- 
ur síðar: „ok er þat jnál manna, at hann skilði harðliga 
við þetta mál." 4 ) Nú stendur þessi grein í Svínfellinga 
sögu einungis í I, en ekki i IIp, og er það Ijóst, að sá, er 
ritaði frumrit II, hefir flutt greinina hingað. Bendir það 
til þess, að hann hafi frumsamið kap. og viða dregið 
efni til hans úr öðrum sögum, en aukið sumu frá eigin 



1) Safn III, 366—367; Litt. hist., 2. útg., II, 730. — 2) Sturl. 3 II, 
117—118. — 3) Safn III, 502. — 4) Sturl. 3 II, 120. 



■ 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



93 



brjósti. Eftir munnlegum heimildum segir hann frá 
vinaboði Þórðar, en ríkisskipanin er tekin úr Þorgils 
sögu: „Þar kom Hrani, Eyjólfr Þorsteinsson, Hrafn 
Oddsson, Sæmundr Ormsson, Sturla af Staðarhóli, 
Þorleifr ór Görðum. Á þeim fundi skipti Þórðr ríki 
með þeim. Skyldi Eyjólfr hafa ríki i Skagafirði ok búa 
í Geldingaholti, Hrani skyldi taka við búi á Grund ok 
vera fyrir heraði í Eyjafirði, Þorleifr skyldi vera fyrir 
Borgarfirði, en Sæmundr fara austr til ríkja sinna. 
Hverr þeira skyldi veita öðrum, ef nökkurs þyrfti við. 
Þeir sk} r ldi fyrir engum laus láta riki þessi, nema bréf 
Þórðar kæmi til eða hann sjálfr." En i Þorgils sögu segir 
svo (230. kap.) : „Þórðr . . . hafði áðr skipat eignir Snorra 
Sturlusonar vinum sínum, Eyjólfi Þorsteinssyni Skaga- 
fjörð ok búnað í Geldingaholti, Hrana Koðránssyni 
Eyjafjörð ok búnað á Grund, Þorleifi Þórðarsyni Borg- 
arfjörð. Hrafn Oddsson, Sæmundr Ormsson, Sturla 
Þórðarson ok Nikulás Oddsson váru bundnir í trúnaði 
ok tengðum við Þórð ok í vináttu." 1 ) Hér er augljóst 
samband milli textanna. En síðari hluti þess, er tilfært 
var úr 213. kap., er tekinn úr 217. Jkap., en hann er úr 
Þorgils sögu, eins og síðar mun sýnt: „Gerðu þeir þat 
ráð, at þeir mundu bíða þess, er skip gengi af Nóregi 
ok Þórðr kæmi út, eða hins ella, at hans væri eigi vánir. 
Þar var þat talat, ef Gizurr kæmi til, at þeir skyldi halda 
nkjum fyrir honum ok hverjum manni öðrum, þeim er 
til kallaði." 2 ) 

Þegar þetta kemur allt saman, endurtekningar á . 
því, sem áður var sagt, grein flutt til úr Svínfellinga 
sögu, efni dregið úr tveim kap. í Þorgils sögu og ættar- 
talan, sem virðist rituð um miðja 14. öld, má telja það 
fullvíst, að þessi kap. geti ekki verið úr Þórðar sögu, 
heldur sé hann frumsaminn af þeim, er ritaði upp 
Sturlungu um þetta leyti (um 1340—1350). Ástæðan er 
auðsæ. Safnandi hefur vikið of snemma frá Þórðar 
s ögu, þegar hann greip til Svínfellinga sögu; hefur 



1) Sturl .3 II, 149. — 2) Sturl. 3 II, 131—132. 



94 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



honum þótt nægja, sem þar er sagt um utanför Þórðar, 
er Þórðar saga mun hafa greint nokkuð nánar frá. En 
sá, er nú ritaði upp söguna, hefur saknað hér yfirlits 
um ríkisskipan Þórðar og hefur bætt úr því, með því að 
draga saman, það sem um þetta var sagt í Þorgils sögu, 
tekið eina grein úr Svinfellinga sögu, en ritað sumt eftir 
því, sem hann vissi um þessa atburði. 

Eins og textinn er nú í I, er Svínfellinga saga ein 
til frásagnar um atburði hér á landi frá því um haust- 
ið 1249 fram á sumar 1252. En i IIp er 5 köflum skotið 
inn i texta Svínfellinga sögu; er þar sagt frá atburðum, 
er gerðust 1249—1251. Miðkaflinn af þessujn 5 er 213. 
kap., sem nú var sýnt, að er frumritaður af þeim, sem 
ritað hefur handrit það, sem Reykjarfjarðarbók (II) er 
skrifuð eftir. Hinir 4 kaflarnir eru og vafalaust ekki úr 
Svínfellinga sögu, og hefur BMÓ greint rök fyrir því. 1 ) 

Fyrsti kaflinn (merktur a í útg. Kálunds) greinir 
frá deilum þeirra frænda, Ormssona og Þórarinssona, 
gerð Þórðar kakala á alþingi 1250 og atför Odds að Sæ- 
mundi síðar sama sujnar. Næsti kafli (b) segir frá því, 
er Þórður fór að Sæmundarsonum og rak þá utan. Þá 
kejnur 213. kap. (c). Á eftir honum er framhald af &, 
um Sæmundarsonu, útferð þeirra og drukknun 1251 (d). 
Loks er síðasti kaflinn (e) um sættir Þórarinssona og 
Ormssona 1251, og er hann beint áframhald af <i. 

Þar sem öoge greina frá Ormssonum, mætti ætla, 
að þessir kaflar ætti heima i Svínfellinga sögu, og er 
það ætlun Guðbrands Vigfússonar. En röðin í handrit- 
unum mælir á móti því. Efnið í köflunum bendir og til 
þess, því að Svínfellinga saga greinir annars einungis 
frá viðskiptum Ogmundar Helgasonar og Ormssona, 
þangað til yfir lauk með þeim, og er sýnilegt, að þessar 
deilur eru efni sögunnar og annað ekki. Annars taka 
rök BMÓ af skarið í þessu. 

Úr Þórðar sögu virðast þessir kaflar ekki geta verið, 
þar sem d og e koma ekki við efni hennar og gerast auk 



1) Safn III, 365—369. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



95 



þess eftir þann tíma, er sagan segir frá. En b hefði átt 
að standa í miðjum 211. kap., ef hann væri úr sömu sög- 
unni. BMÓ telur þessa 4 kafla (a, b, d, e) til Gizurar 
sögu. 1 ) Færir hann þó engin rök til þess, nema skyld- 
leika og tengdir Páls Kolbeinssonar við Ormssonu og 
Þórarinssonu, að orðatiltæki bendi til þess, að þessi 
frásögn sé ekki rituð á Austurlandi, og loks að ekki sé 
annari sögu til að dreifa, úr þvi Svínfellinga saga og 
Þórðar saga gangi frá. 

Síðasta ástæðan er alröng, því að sýna má fram á, 
að íslendinga saga nær fram yfir þenna tíma. Ókunnug- 
leiki á skaftfellskri málvenju sannar ekki, að þetta sé 
fremur ritað í Skagafirði en við Breiðafjörð. Og loks 
er þetta algerlega óskylt því, sem BMÓ telur annars efni 
Gizurar sögu, og skyldleiki þessara manna og tengdir við 
mann, sem talinn er heimildarmaður sögunnar, hefur 
ekkert sönnunargildi. Enda er sumt í þessari frásögn 
litt til þess fallið, að vera haldið á lofti af þeim, sem var 
annt uiji minning Odds Þórarinssonar, svo sem för hans 
að Sæmundi, frænda sínum, er varð honum til hinnar 
mestu háðungar (a), og dráp Þorsteins Tjörfasonar, 
mágs hans, „ok var illa látit yfir þvi verki". 

Vilji menn ekki telja þessar frásagnir til heimildar, 
sem er annars óþekkt, verður að heimfæra þær til ís- 
lendinga sögto, 2 ) og má finna ýmislegt til stuðnings 
því. Svo segir í b: „Ok er Árón (Hjörleifsson) finnr 
Harald (Sæmundarson), segir hann, at þeir skuli flytja 
lians mál . . . Nú með því at Haraldi þótti eigi örvænt, 
at Árón fengi þat flutt, at hann færi eigi útan, en trúði 
honum vel, þá fór hann til móts við Þórð. Var þá engi 
annarr kostr af Þórði en Haraldr festi útanferð sína, 
ok þat fór fram, ok varð Árón honum at engu liði. Var 
þat mál manna, at hann gerði þat eigi at makligleik- 
um."3) jjér virðist gert ráð fyrir, að lesandanum sé 
kunnugt um ástæðuna til þess, að Áróni var skylt að 
veita Haraldi það fulltingi, er hann mátti; á það benda 

1) Safn III, 370—371. — 2) Sbr. FJ. Litt. hist. 2. útg., II, 731. — 
3) Sturl.3 II, 117. 



96 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



hin auðkenndu orð. En það var einmitt Haraldur, sem 
bjargaði Áróni og kom honum utan, þegar hann var sek- 
ur skógarmaður Sturlu Sighvatssonar og átti hvergi f rið- 
land. Frá þessu er sagt í 60. kap. ísl.s. 1 ) og mæla allar 
líkur með því, að hér sé beinlinis vísað til þeirrar frá- 
sagnar. Og enn er þess getið í 134. kap., að Haraldur varð 
að gjalda Sturlu fyrir bjargir við Árón. 2 ) En engar líkur 
eru til þess, að getið hefði verið um hrakninga Áróns og 
undankomu í sögu um Gizur og Skagfirðinga. 

Um d er það að segja, að Sturla skýrir frá hinu 
sama i Hákonar sögu, að vísu ónákvæmar en þó ber 
ekkert á milli. 3 ) Hér er eitt orðatiltæki, sem Sturlu 
er mjög tamt að nota: „... ok váru þeir mjök þrek- 
aðir, sem uán var." 

Efni þessara 4 greina bendir ótvírætt til þess, að 
þær sé úr íslendinga sögu, en ekkert mælir i móti því, 
enda öðrum sögum tæplega til að dreifa. Eg tel full- 
vist, að þær sé úr henni teknar. 

Þá kemur til álita, hvort þessir 4 kaflar hafi frá 
upphafi staðið í Sturlungu og ritari I hlaupið yfir þá, 
eða hvort þeir sé fyrst komnir inn í II eða frumrit 
þess. 1 sambandi við þetta er sú spurning, hvernig 
standi á röðinni í handritinu. 

Eg tel vafalitið, að þessir 4 kaflar hafi staðið i 
Sturlungu frá upphafi, enda er ósennilegt, að ritari II 
hafi notað íslendinga sögu eða aðrar sögur sjálfstætt, 
auðvitað að Þorgils sögu skarða undanskilinni. 216. 
kap. ber þvi ljóslega vitni, að bæði safnandi og ritari 
I hafa þekkt að minnsta kosti b og d. Þar segir frá því, 
að Oddur Þórarinssson gerði Hrana Konráðsson sekan 
á þingi 1252, fyrir það er hann laust Filippus Sæmund- 
arson, þegar Þórður kakali sótti hann heim til Hvols. 
Hér er engin skýring á því, að Oddur gat verið aðili 
þessa máls, en hana má finna i b, þar sem sagt er, að 
hann hafi fengið Randalínar Filippusdóttur. Þgssa skýr- 
ingu hefur ritari I gleymt að gefa. Annað þarf og skýr- 

1) Sturl. 3 I, 379. — 2) Sturl. 3 I, 506. — 3) Icel. Sagas II, 267; 
Flat. III, 182. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 97 

ingar við: hvers vegna Filippus sótti ekki jnálið sjálf- 
ur. I II verður það ljóst af frásögninni í d um drukkn- 
un þeirra Sæmundarsona. En í I er gerð grein fyrir því 
á þenna veg: „En þá höfðu þeir bræðr Filippus ok Har- 
aldr Sæmundarsynir drukknat annat sumarit áðr suðr 
fyrir Minþakseyri. Var þá eigi við Filippus at meta mála- 
ferlin við Hrana." 1 ) Þessi grein stendur ekki i IIp, 
heldur einungis í L Þar er hún nauðsynleg, til þess að 
frásögnin verði skiljanleg, þar sem d er sleppt. Það er 
og ljóst, að greinin er tekin upp úr d, og er þetta full 
sönnun þess, að sá er ritaði I hefur haft hana fyrir sér: 
hún hefur staðið i frumriti hans. En engin ástæða er til 
að efast um, að sama máli gegni um hinar greinarnar. 
II hefur á báðum stöðunum varðveitt hinn upphaflega 
texta Sturlungu, sem hefur haft þessar 4 greinar, en að 
sjálfsögðu ekki getið um drukknun Sæmundarsona í 
216. kap. 

Þessir kaflar standa allir í miðri Svínfellinga sögu. 
A undan þeim er sagt frá f erðum Ogmundar Helgason- 
ar 1250. Þá kemur a, er segir frá alþingi sama ár og 
nær fram á sumar. Á eftir þeirri frásögn er í IIp grein 
ur Svínfellinga sögu um þetta sama alþingi og sekt Og- 
mundar. 2 ) Næsti kafli b segir frá haustinu áður, 1249; 
c gerist 1250, en d og e 1251, og byrjar þá Svínfellinga 
saga aftur á frásögn um atburði eftir þing 1250. Hér er 
þvi allt á ruglingi. Er skiljanlegt, að ritara I hafi þótt 
þetta slíta söguþráðinn og þvi fellt þessa kafla niður, en 
einungis tekið úr d upp i 216. kap., það sem nauðsynlegt 
var til þess, að sú frásögn yrði skilin. Ef til vill hefur 
hann haft Svinfellinga sögu sérstaka til hliðsjónar, 3 ) 
en ekki virðist nauðsynlegt að gera ráð fyrir því. 

En hvernig stendur þá á efnisskipaninni í IIp? 
Vafalaust er hún tekin upp úr frumritinu, frumgerð 
Sturlungu. Ef gera ætti tilraun til þess að skýra hana, 
yrði það helzt á þessa leið: Safnandi fylgir Þórðar sögu 
þvi nær til enda, en hverfur frá henni, áður en sagt er 

1) Sturl.s II, 131. — 2) Sturl. 3 II, 120, sbr. 117, nmgr. 1. — 
3) Sbr. Safn III, 501—502. 

7 



98 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



frá utanför Þórðar; hefur ætlað að geta um hana síðar 
í Svinfellinga sögu. 1 stað þess að taka aftur til við ts- 
lendinga sögu, grípur hann fyrst til Svínfellinga sögu 
og fylgir henni fram að þingi 1250. Þá minnist hann 
þess, að Islendinga saga segir frá deilum milli Orms- 
sona og Þórarinssona, er hófust sama vor, og vill skýra 
frá þeim jafnframt; ritar því þessa frásögn (a) eftir 
Isl.s. og víkur orðalaginu lítið eitt við í upphafi kaflans, 
til þess að tengja við það, sem áður var ritað. Að þessu 
loknu segir hann frá^sekt Ögmundar á þinginu eftir 
Svínfellinga sögu. En nú tekur hann eftir því, að enn 
er ósagt frá för Þórðar að Hvoli sumarið áður, er ann- 
ars vegar leiddi til sektar Hrana og vígs hans síðar, en 
hins vegar til utanferðar Sæmundarsona og drukknun- 
ar þeirra. Hann tekur því b og d upp úr ísl.s. og loks 
e, sem greinir frá lyktum mála þeirra, er hófust í a. Að 
því loknu hverfur hann aftur að Svínfellinga sögu og 
ritar hana til enda. En ritari II saknaði gleggri frásagn- 
ar um utanför Þórðar og skipan hans um ríki sitt og 
sauð því saman 213. kap. (c) eftir því sem hann vissi, 
tók grein úr Svínfellinga sögu upp í hann og frásögn 
Þorgils sögu skarða um umboðsmenn Þórðar. Að Þor- 
gils saga er notuð, sýnir ljóslega, að kapítulinn hefur 
ekki staðið í Sturlungu frá upphafi — og með engu 
móti i Þórðar sögu kakala. — Þessum kafla er skotið 
inn í réttri tímaröð jnilli b og d, sem annars eiga saman. 

Þetta er einungis tilraun til skýringar, og má vera, 
að hún sé ekki rétt. En víst er um það, að skoðun BMÓ, 
er telur 4 kaflana til Gizurar sögu, en miðkaflann úr 
Þórðar sögu, gerir ekki á^ neinn hátt grein fyrir þessari 
undarlegu röð. 

En hvernig sem á röðinni stendur, gefur hún dá- 
góða hugmynd um, hve heppilega safnandanum hefur 
tekizt, þegar hann ætlaði að hlaupa á víxl í 2 sögur, er 
sögðu frá samtímaatburðum og að nokkuru leyti frá 
sömu mönnum. Eru vinnubrögð hans hér í fullu sam- 
ræmi við það, sem áður var um þau sagt, eftir því sem 
honum hefur tekizt við aðrar sögur í Sturlungu. Þetta 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



99 



er því sterk sönnun þess, að engri sérstakri sögu um 
Gizur og Skagfirðinga sé skotið inn í texta Islendinga 
sögu og Þórðar sögu kakala, þar sem hvergi sjást þau 
missmíði, er sýni það og sanni. En undarlegt mætti 
virðast, ef safnanda hefði tekizt að skjóta frásögn 
þeirrar sögu einnar svo ágætlega inn i aðrar sögur, en 
verið mjög mislagðar hendur alls staðar ella. 

1 öllum þessum kafla, frá upphafi Þórðar sögu 
kakala til loka Svinfellinga sögu, get eg ekki fundið 
neina frásögn, er sannanlega sé tekin úr sögu um Giz- 
ur og Skagfirðinga eða neyði menn til þess að gera 
ráð fyrir, að slík saga hafi verið til. En hafi sagan verið 
til og legið fyrir safnanda Sturlungu, gæti sumar frá- 
sagnir verið úr henni, bæði 203. og 209 kap. Frásögn II 
um Reykhólaför er ekki á neinn hátt sögð frá sjónar- 
miði Skagfirðinga; hún sannar því ekkert i þessu efni, 
hvernig sem á henni stendur. 

Safnandi jnun hafa fylgt Þórðar sögu einni í allri 
þessari frásögn; að minnsta kosti verður ekki sýnt fram 
á neinar greinir úr íslendinga sögu. Þó má vera, að 209. 
kap. sé úr þeirri sögu og að hún hafi verið höfð til hlið- 
sjónar, þegar 210. og 211. kap. voru ritaðir. Þórðar sögu 
er fylgt því nær til enda; niðurlaginu einu er sleppt. 
En í miðri Svínfellinga sögu víkur safnandi aftur til 
Islendinga sögu og ritar upp úr henni 4 kafla. Eru þetta 
einu frásagnirnar, sem fullyrt verður um, að sé úr Is- 
lendinga sögu, frá því er safnandi lagði hana frá sér og 
tók að rita eftir Þórðar sögu. 

Á þessu 10 ára bili, 1242—1252, hefur frásögn Is- 
lendinga sögu vafalaust verið styttri en Þórðar saga og 
Svínfellinga saga, og hafa þær sögur því verið teknar 
fram yfir. Þó virðist sennilegt, að Sturla hafi sagt ná- 
kvæmar frá utanför Þórðar kakala og viðskilnaði hans 
en gert er í 212. kap. (b), en safnandi mun þar hafa 
stytt textann. 



100 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



IX. 

Með 216. kap. hefst sá þáttur, er safnandi tekur að 
fylgja íslendinga sögu aftur óslitið, samkvæmt skoðun 
minni á sögunni. En þar sem BMÓ telur alla frásögn- 
ina i I hér á eftir vera samsuðu af Þórðar sögu kakala 
og Gizurar sögu, verður að íhuga, hvort til þess liggi 
óyggjandi rök eða meiri líkur en að flest allt sé úr Isl.s. 
Verður þá einkum að hafa auga á þeim frásögnum, 
sem BMÓ telur til Gizurar sögu, því að hitt, sem hann 
kveður tekið úr Þórðar sögu, getur eins verið úr Isl.s.; 
verður þar ekki í milli greint, þar sejn þær tvær sögur 
segja frá atburðunum frá sama sjónarmiði. í því efni 
verður að skera úr sá skilningur, sem menn hafa á 
þeim sögum og þessum hluta Sturlungu, og hefur hér 
að framan verið leitazt við að sýna fram á, að frásögn 
Þórðar sögu sé lokið, þegar hér er komið. 

216. kap. 1 ) telur BMÓ allan úr Gizurar sögu, nema 
upphafið. 2 ) Ekki verða það rök kölluð í þessu efni, að 
sagan getur um milligöngu Brodda Þorleifssonar og 
Páls Kolbeinssonar. Sennilega hefur Sturla sjálfur ver- 
ið á þessu þingi, sem hér er sagt frá, og vitað gerla, 
hverjir stilltu til friðar; hann var um þessar mundir í 
sambandi við Eyjólf Þorsteinsson. Ekki verður upp- 
hafið, um þingreið Eyjólfs, slitið frá því, er síðar segir 
frá þinginu, og virðist það liggja i augum uppi. En frá- 
sögnin um sekt Hrana Koðránssonar er sýnilega úr 
sömu heimild sem 212. og 214. kap. (b og d)> eins og 
rökstutt var hér að framan. 3 ) Ber þvi að telja allan 
þenna kap. til ísl.s. 

Næsti Jtap. (217. kap.) segir frá þeim mönnum, 
sem Þórður hafði skipað riki sitt, 4 ) og telur BMÓ hann 
til Þórðar sögu. Svo mun þó ekki vera, og er þetta ljós- 
lega úr Þorgils sögu skarða. Þessi kap. stendur ekki í 
I, og er það eitt mikil sönnun. En önnur rök liggja og 
til þess. I 230. kap. segir Þorgils saga frá þvi, hvernig 

1) Sturl. 3 II, 131. — 2) Safn III, 371—372. — 3) Bls. 94—97. — 
4) Sturl. 3 II, 131—132. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



101 



Þórður skipaði ríki sitt og hverjum hann fól héraðs- 
stjórn: Eyjólfi, Hrana, Þorleifi í Görðum. Hrafn Odds- 
son, Sæmundur Ormsson, Sturla og Nikulás Oddsson 
voru bundnir í trúnaði og tengdum við Þórð og í vin- 
áttu. Þá er getið um víg Ormssona um vorið; „þótti 
þeim Eyjólfi ok Hrafni þat skaði mikill." Næsti kap. 
■ — 231. — hefst svo: „Um sumarit at Laurentius messu 
var veizla mikil í Geldingaholti ; kom þar til Hrafn 
Oddsson, Sturla Þórðarson, Þórðr Hítnesingr, Nikulás 
Oddsson. Þorleifr í Görðum hafði sent Eyjólfi bréf; var 
þat lesit at veizlunni; segir hann svá, at Ögmundr 
Helgason bjó svá nær kirkju, at eigi mundi svá at hon- 
um komit, þótt hann vildi á hefnileið róa, at eigi mundi 
hann skjótt ná kirkju. Þorleifr segir sik traustan ok 
öruggan til slíks, sem þeir vildu upp taka." 1 ) Á milli 
• þessara kafla, 230. og 231. kap., mun 217. kap. hafa 
staðið í upphafi. Hann segir frá fundi Eyjólfs, Hrafns, 
Sturlu og Þorleifs í Vatnsdal þá um sumarið, „ok angr- 
aði þá mjök dráp Sæmundar fyrir sakir mægða ok 
sambands þess, er Þórðr hafði þá saman bundit, áðr 
hann fór frá." Þessi orð munu upphafleg í Þorgils sögu, 
en niðurlagsorð 230. kap. „þótti þeim Eyjólfi ok Hrafni 
þat skaði mikilT, eru frá ritara II, er hafði flutt 217. 
kap. fram fyrir. En allt upphaf 217. kap. bendir til þess, 
að hann sé beint áframhald af 230. kap. — Þá er getið 
um ráðagerðir þeirra, ef Gizur komi til — í Þorgils sögu 
er ekki sagt frá heimkomu hans fyrr en siðar, í 232. 
kap. „Þorleifr fór í því öllu seigligar; þótti þeim 
hann vera í öllu slær, ok skilðusk at því." Þessi orð 
standa beinlínis í sambandi við upphaf 231. kap., er 
áður var tekið upp: Þorleifur kemur ekki til veizlunn- 
ar, en ritar bréf og telur úr þeim að leita á Ögmund; 
segir sig þó traustan til hvers sem þeir vildu. Þessi frá- 
sögn sannar það, sem um getur í 217. kap., að Þorleifur 
var deigur í þessum málum. — Loks er niðurlag 217. 
kap.: „En Eyjólfr bauð þeim heim öllum í Geldinga- 



1) Sturl.3 II, 149—150. 



102 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



holt at Laurentiusmessu," og vísa þau beint til upp- 
hafsorða 231. kap., þó að þeim hafi að vísu verið vikið 
við, þegar kaflarnir voru slitnir i sundur. 

Þegar frásögnin um trúnaðarmenn Þórðar er les- 
in í þessari röð: 230., 217., 231. kap., liggur sambandið 
milli þeirra og samhengið í frásögninni í augum uppi. 
Þetta hafa menn og séð áður. Þegar sá, sem skrifaði 
handritið Br, kom að 217. kap., sá hann sambandið við 
231. kap., að hann er áframhald af 217. kap., og ritaði 
hann þvi upp strax á eftir (sama röð er í Vallabók). 1 ) 
En í skinnbókinni (II) er röðin eins og í útgáfunni; vér 
höfum einmitt 230. og 231. kap. á 16. blaði handritsins. 
Það mun hafa vakað fyrir ritara II, að taka upp frá- 
sögn Þorgils sögu i réttri timaröð, þar sem við átti. En 
hann hefur þegar hætt við það og tekið þann kost að rita 
söguna upp í heilu lagi frá byrjun, á svipaðan hátt sem 
farið var með sögurnar i frumriti hans, Sturlungu. 
Hann tók þvi aðeins stutta frásögn um dvöl Gizurar í 
Noregi og suðurgöngu þeirra eftir Sturlungu, en veik 
síðan strax aftur að Þorgils sögu og byrjaði þá á upp- 
hafi hennar. Frásögn Sturlungu um útkomu þeirra 
Þorgils, Stafholtsreið og þingið 1253 sleppti hann aft- 
ur (mestur hluti 218. kap., 219. og 220. kap.) ; þeir kap. 
eru aðeins varðveittir i I. 

í 218. kap. vikur sögunni til Gizurar, veru hans í 
Noregi, suðurgöngu og útkomu hans 1252, með þeim 
Þorgilsi skarða og Finnbirni Helgasyni. 2 ) Þessa frá- 
sögn telur BMÓ úr Gizurar sögu. 3 ) — Það virðist ljóst, 
að Sturla gat ekki hjá því komizt, að segja eitthvað 
frá Gizuri, og er ekki sagt nákvæmar frá suðurgöngu 
hans og dvöl í Noregi en við mátti búast. Þorgils skarði 
var í Noregi allan þenna tíma, en samskipa Gizuri 
heim; hefur honum því verið fullkunnugt um þetta 
ferðalag, en Sturla átti síðar auðvelt að hafa sagnir 
af honum. Benda má á, að frásögnin um suðurgöngu 



1) Sbr. og Benedikt Sveinsson, Sturl.4 III, 175. — 2) Sturl. 3 
II, 132—134. — 3) Safn III, 334—336. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 103 

Sturlu Sighvatssonar í 97. kap., er mjög áþekk þessari, 
sagt álíka nákvæmlega frá, báðir fengu lausn allra 
mála sinna, og Danakonungs getið i háðum frásögnun- 
um. 1 ) En væri þessi frásögn úr sögu um Gizur, hefði 
mátt búast við, að nákvæmar væri greint frá utanför 
hans, sbr. hvernig sagt er frá Þorgilsi skarða i hans 
sögu. Aftur er nákvæmnin álíka og í öðrum frásögnum 
Sturlu um utanfarir höfðingja, Snorra, Þorleifs og fleiri. 

Hið eina, sem kynni að benda á aðra heimild, er 
frásögnin um brúðkaup Gró og Gizurar: „þat var þá 
samþykki kennimanna." Þó er ekki nauðsynlegt að 
gera ráð fyrir því. Oft gleymir Sturla t. d. að geta um 
kvonföng manna, en segir síðar frá konum þeirra, 
mágum o. s. frv., eins og áður hefði verið gerð full 
grein fyrir. „Allir voru þeir sköruligir menn at sjá," 
er sagt um sonu Gizurar. Líkt kemst Sturla að orði 
um Ingibjörgu, dóttur sína, í 258. kap.: „bæði mikil 
vexti ok skörulig at sjá," 2 ) og bendir þetta til þess, að 
hann sé höfundur frásagnarinnar. 

I Hákonar sögu er einnig sagt frá útkomu þeirra 
Gizurar. Segir þar, að þeir hafi lagt af stað út til Islands 
1251, um leið og Sæmundarsynir, en orðið afturreka 
og brotið skip sitt það sumar. 3 ) Hér er þessa ekki getið, 
og er vel skiljanlegt, að Sturla sleppi að geta um jafn 
smávægilegt atriði. Þorgils saga, er tinir til smátt og 
stórt um söghetju sína, getur ekki heldur um þetta 
skipbrot þeirra Gizurar, en Þorgils var þá einnig sam- 
skipa Gizuri. 

í niðurlagi 218. kap. er þess getið, að Þorgils hafi 
setið í Stafholti um veturinn (1252—1253). 1 219. kap. 
er skýrt frá atför Hrafns Oddssonar og Sturlu að hon- 
um: „þeir kómu á óvart í Stafaholt til Þorgils." Enn 
segir í 220. kap., að Þorgils hafi farið norðan úr Skaga- 
firði fyrir föstu „ok sat í Stafaholti ok hafði vörðu 
sterka." 4 ) Það er sýnilegt, að söguritarinn ætlar, 



1) Sturl.s I, 450—451. — 2) Sturl .* II, 200. — 3) Icel. Sagas II, 
267; Flat. III, 182. — 4) Sturl.s II, 134—135. 



104 UM ÍSLENDINGA SÖGU 

að Þorgils hafi setið í Stafholti þenna vetur (1252—53). 
En það er ekki rétt. 1 Þorgils sögu segir, að Þorgils sæti 
í Re^'kholti framan af vetri, en Ólafur hvítaskáld bjó 
þá í Stafholti. En Þorgils var í kynnisför í Stafholti, 
þegar þeir Hrafn tóku þar hús á honum. Þorgils saga 
segir ennfremur, að hann hafi farið úr Skagafirði suð- 
ur til Skálholts með Brandi ábóta síðar um veturinn, 
en ábóti hafði þá staðarforráð í fjarveru Sigvarðar 
biskups. í Þorgils sögu er sagt frá þessu öllu svo ná- 
kvæmlega, að óhikað verður að taka hana fram yfir. 

Þessa villu skýrir BMÓ á þann veg, að höfundur 
hafi verið ókunnugur högum Þorgils, og muni hann 
hafa verið Skagfirðingur. En i einu atriði sé þó hér ná- 
kvæmari frásögn um vist Þorgils i Skagafirði heldur 
en í Þorgils sögu, og bendi sú grein beinlínis til Páls 
Kolbeinssonar. 1 ) 

Eg hygg, að hin ranga frásögn verði ekki skýrð til 
fullnustu á þenna hátt. Páll Kolbeinsson hefur auðvit- 
að haft glöggar sagnir af þessum atburðum, þar sem 2 
af mönnum Þorgils voru hjá honum um veturinn eftir 
Stafholtsreið. Ennfremur hefði Páli átt að vera full- 
kunnugt um, að Þorgils var í Skálholti með Brandi 
ábóta, frænda þeirra, um vorið. Eg hygg, að þessi ranga 
frásögn verði með engu móti rakin til manns, sem 
mundi þessa atburði glögglega og tók að nokkuru leyti 
þátt í þeim, eins og Páll, er hann hýsti menn Þorgils um 
veturinn. Aftur á móti minnir þetta mjög á aðra villu 
í 162. kap., þar sem sagt er frá sættarfundinujn við Hvít- 
árbrú. Þar gengu á milli og leituðu um sættir Sigvarð- • 
ur biskup og Brandur Jónsson, en Bótólfur Hólabiskup 
var þar hvergi nærstaddur. í þessari frásögn (1242) er 
Brandur oftlega nefndur ábóti, en það varð hann ekki 
fyr en 1247. Þá er tvívegis tekið svo til orða: Biskup- 
ar (biskupar báðir, biskuparnir) og Brandur ábóti, og 
enn oftar talað um biskupana i fleirtölu. Kálund skýrir 
þetta svo, að með „biskuparnir" og „biskupar báðir" sé 



1) Safn III, 336—338. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



105 



átt við Sigvarð biskup og Brand, en orðunum „ok 
Brandr ábóti" sé bætt við síðar til skýringar. 1 ) Nú efast 
víst enginn um, að Sturlu hefði aldrei komið til hugar 
að kalla Brand biskup í sambandi við atburði á árinu 
1242, og að líkindum ekki heldur ábóta. Honum verð- 
ur því ekki um kennt. Þvi hefur ekki heldur verið hald- 
ið fram, að frásögnin um fundinn við Hvítárbrú sé eftir 
annan mann en Sturlu. Menn hafa orðið ásáttir að telja 
textann afbakaðan á þessum stað, kenna safnandanum 
um þessa villu. En að þetta er ekki gert af vangá, held- 
ur af ráðnum hug, er bert af því, hve oft þetta er endur- 
tekið. Safnandi hefur „leiðrétt" textann. Hér virðist 
standa líkt á. Safnandi (eða ritari I) hefur ekki skilið, 
hvers vegna Þorgils var tekinn í Stafholti, hafi hann 
setið um þær mundir í Reykholti. Hann þekkti ekki 
Þorgils sögu og vissi þvi ekki, hvaða orsakir lágu 
til þess. Hann ályktar því, að Þorgils hafi setið í Staf- 
holti og „leiðréttir" samkvæmt því. Og að þetta er 
„leiðrétting" er ljósast af þvi, að hann hleypur til að 
„leiðrétta" Skálholt í Stafholt síðar í þessum kap. 

Rökin fyrir því, að Sturla hafi ekki getað samið 
þessa frásögn, heldur sé höfundarins að leita í Skaga- 
firði og í námunda við Pál Kolbeinsson, standast því 
ekki, þegar betur er að gætt. Hins vegar er margt í frá- 
sögninni, sem virðist beinlínis benda á það, að Sturla 
sé höfundurinn. Vér getum verið þess fullvísir, að Sturla 
hefur fyrirorðið sig fyrir Stafholtsreið og iðrazt hennar 
jafnan síðan. Höfundur þessarar frásagnar vill sýni- 
lega gera lítið úr henni og sem allra minnst um hana 
tala, og þó er ljóst, að hann hefur verið málinu kunn- 
ugur. Og einkum vill hann gera sejn minnst úr hlut- 
deild Sturlu sjálfs. Hér segir, að Kolbeinn grön og Ari 
Ingimundarson hafi verið sendir af Þórði út til Islands 
til vina hans. Þegar er þeir komu vestur var ráðin at- 
för að Gizuri; voru þeir fyrir ferðinni „með áeggjan Kol- 
beins Hrafn ok Sturla." Nú segir Þorgils saga að vísu, 



1) Sturl.s I, 568—570 og neðanmálsgr. 



106 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



aö Kolbeinn og Ari hafi borið það, að Þorgils hafi lofað 
konungi að drepa Sturlu, 1 ) en þess er ekki getið þar, að 
hann hafi verið hvatamaður þessarar f erðar, þó að svo 
muni að vísu hafa verið. Sagan tekur það meira að 
segja fram, að Kolbeinn hafi beitt sér fyrir því, að 
draga saman sætt með þeim frændum: „Þess vil ek 
beiða, at þeir menn allir, er hér vilja illt til leggja, at 
geri annathvárt, at gangi á brott eða þegi, því at ek 
ætla, at hér þurfi öll in góðu tillögin, ef vel skal 
verða." 2 ) Aftur segir svo í Hákonar sögu: „Þórðr kakali 
sendi til íslands Kolbein grön, frænda sinn, ok þótti 
hann ekki mikill manna sættir, er hann kom til ís- 
lands." 3 ) Þessari frásögn Sturlungu ber þvi saman við 
Hák. s. að því leyti, að skuldinni er að miklu leyti skellt 
á Kolbein, í samanburði við frásögn Þorgils sögu. Er og 
ekki ósennilegt, að hér sé rétt frá sagt, en það sýnir, að 
höfundurinn hefur verið kunnugri upptökum þessarar 
ferðar en höfundur Þorgils sögu. Þá er þess getið, að 
„Hrafn vildi láta drepa Þorgils, en Sturla vildi þat 
cigi." Þetta kemur ekki alveg heim við Þorgils sögu: 
„Hrafn segir: „Sturla bóndi, þetta mun eigi svá f.ara 
sem i nótt hefir farit, at ek muna hér vera bæði fyrir 
svörum ok atgerðum; skaltu nú ganga jafnframt mér 
at hvárutveggju, ok kalla þá ekki útan þitt samþykki 
sé gert, hvárt sem gert er vel eða illa." Sturla mælti: 
„Óláfr hefir sagt hvárstveggja samþykki"." En það var, 
að Þorgils skyldi vinna sér það til lífs, að fara að Giz- 
uri. Litlu síðar segir Sturla: „nú er þannig, Þorgils 
frændi, at nú er sætt ráðin af várri hendi, sú er vér 
munum framast at ganga." 4 ) Hér gengur Sturla jafn- 
framt Hrafni, en þó sést, að hann dansar nauðugur, 
samanber ummæli þeirra Hrafns, þegar þeir frétta, að 
Þorgils hefur brugðizt þeim. 5 ) En höfundur 219. kap. 
gerir sem minnst úr öllu, kveður Sturlu hafa komið i 
veg fyrir, að Þorgils væri veginn, segir, að Þorgils hafi 

1) Sturl.s II, 161, k. 236. — 2) Sturl.s II, 163, k. 237. — 3) 
Icel. Sagas II, 272; Flat. III, 185. — 4) Sturl. 3 II, 163—164; k. 237. — 
5) Sturl. 3 II, 168; k. 239. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



107 



einungis verið látinn sverja, aö hann skyldi ekki vera 
á móti þeim og ekki veita Gizuri, og verður Þorgils því 
ekki eiðrofi við þá. Það liggur í augum uppi, að Sturlu 
hefur verið um það hugað, að halda þessari för sem 
minnst á lofti, en engin leið var til þess að ganga alveg 
fram hjá henni. Loks má benda á það, að samkvæmt 
skoðunum BMÓ hefur Þórðar saga kakala hlotið að 
segja frá þessari för, og hér voru viðstaddir Dufgus- 
synir, sem annars eru taldir aðalheimildarmenn þeirr- 
ar sögu, einkum Svarthöfði. En þá hlýtur sú spurning 
að vakna, hvað safnanda hafi gengið til að taka skag- 
firzka frásögn um StafhoHsreið fram yfir Þórðar sögu, 
sem væntanlega hefði verið sannfróðari um þetta, þar 
sem frásögn hennar hefði verið byggð á sögn sjónar- 
votta. 

Þó að frásögn Þorgils sögu sé hér öll miklu ná- 
kvæmari, er þó eitt atriði, sem hér er framar sagt frá 
um ferð þeirra Sturlu: „Þeir riðu þar til, er þeir kómu 
at Ölfusá, ok var þat um nótt", og bendir þetta til sögu- 
manns úr flokki þeirra Sturlu. Aftur á móti segir hér 
ekkert frá Gizuri og viðbúnaði hans, sem menn hljóta 
að gera ráð fyrir, að saga um hann hefði ekki með öllu 
gengið fram hjá. En Þorgils saga segir, að Gizur hafi 
sent þau orð til Skagafjarðar, að honum hafi verið 
komin njósn um atförina, „svá at þeir mundu eigi þá ná 
honum, þótt áin hefði eigi ofan hlaupit." 1 ) 

í lok 219. kap. er sagt, að þeir Hrafn og Sturla 
höfðu setu á Staðarhóli: „var þá víða föngum til sópat, 
váriL þat eigi berliga rán kölluð." Benda má á, að sagt 
er með svipuðum orðum frá aðförum Órækju í Vest- 
fjörðum fyr í sögunni: „ok engi váru þá rán berlig, 
en þó var kveðit á fé bónda um alla fjörðu." 2 ) En að 
Sturla hefur getað nefnt aðdrættina til búsins réttu 
nafni, sýnir orðalagið i 107. kap., þar sem sagt er frá 
ránsferð þeirra Ólafs hvítaskálds: „Fór Óláfr út til 
Bjarnarhafnar með allt ránféit."*) 

1) Sturl.s II, 169, k. 240. — 2) Sturl. 3 I, 479. — 3) Sturl. 
I, 464. 



108 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



í niðurlagi 220. kap. er þess getið, að Sturla hafi 
haft lögsögu 1253, en eigi riðið til þings fyrir ófriði og 
hvorugur þeirra Hrafns, en Teitur Einarsson hafi tekið 
lögsögu að ráði Gizurar. Hafi Gizur látið lýsa fjörráða- 
sökum á hendur þeim Hrafni að lögbergi. Eftir annál- 
um og Þorgils sögu 1 ) var Ólafur hvítaskáld þá lög- 
sögumaður, en lét af lögsögu vegna vanheilsu, en við tók 
Teitur Einarsson. Þorgils saga segir og, að Sturla hafi 
verið á þingi um sumarið og sætzt þá við Gizur, og þá 
hafi verið ráðið gjaforð Ingibjargar, dóttur hans. En 
í 252. kap., sem kemur næst á eftir 220. kap. í I, segir, 
að sættir hafi ekki orðið fyr en um haustið. Frásögn 
Þorgils sögu er vafalaust röng, enda segir miklu ná- 
kvæmar frá öllu í 252. kap., og lýsir sú frásögn kunnug- 
leik höfundarins á öllum málavöxtum. En hitt er vafa- 
laust ritvilla, að Sturla hafi haft lögsögu þetta ár, eða 
þá „leiðrétting" safnanda. 

Frásögninni í 220. kap. er haldið áfram í 252. 
kap. 2 ); það sem er hér á milli í útgáfunum er allt úr 
Þorgils sögu skarða. Upphaf kap., um flutning Eyjólfs 
Þorsteinssonar á Möðruvöllu í Hörgárdal, telur BMÓ úr 
Þórðar sögu. 3 ) En þessi frásögn er beinlínis áfram- 
hald af 220. kap., er BMÓ heimfærði til Gizurar sogu, 
og er þar greind ástæðan til flutnings Eyjólfs: „Þat 
segir hann (þ. e. Gizur) ok Eyjólfi, at hann vildi hann 
eigi í Skagafirði." Þetta var jmlli jóla og föstu, en Eyj- 
ólfur flutti um vorið. Þessir tveir kaflar geta bersýni- 
lega ekki verið teknir úr tveim ólíkum sögum. Það 
styður og þetta, að í 252. kap. er sagt á sama hátt um 
Ófeig Eiriksson og Vigdísi Gilsdóttur, tengdamóður 
Eyjólfs, að „Gizurr vildi eigi byggð þeira í Skagafirði." 

BMÓ telur frásögnina um sættir þeirra Gizurar, 
Hrafns og Sturlu til Gizurar sögu. 4 ) Ekkert bendir þó 
á, að kapítulinn sé settur saman úr tveim sögum. Eftir 
sáttafundinn reið Hallur Gizurarson vestur með þeim 
Hrafni og Sturlu. Komu þeir í Sælingsdalstungu, og 

1) Sturl. 3 II, 176, k. 244. — 2) Sturl .* II, 185—187. — 3) Safn. 
III, 457. — 4) Safn III, 338. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 109 

var þar Ingibjörg Sturludóttur með Jóreiði Hallsdóttur, 
móðurmóður sinni; er getið heimanfylgju þeirrar, sem 
hún fékk af ömmu sinni og föður sínum. Þá er þess 
getið, að þau Hallur riðu vestur á Staðarhól og að Hall- 
ur hafi verið þar nær viku. Þessi nákvæma frásögn 
bendir ótvírætt til Sturlu, einkum hversu nákvæmlega 
er sagt frá heimanmundi Ingibjargar. 

1 253. kap. 1 ) er fyrst sagt frá veizlu þeirri, er Eyj- 
ólfur gerði á móti Heinreki biskupi, „ok var með þeim 
allkært, ok skilðu með blíðu. Með biskupi ok Gizuri var 
þá eigi jafnblítt sem verit hafði." í Hákonar sögu segir 
svo: „Höfðu þeir ok eigi lengi verit á Islandi, Heinrekr 
biskup ok Gizurr, áðr biskupi þótti hann eigi enda þat, 
sem hann hafði konungi heitit. Kom þá svá brátt, at 
biskup vendi sinni vináttu til þeira jnanna, er mestir 
váru óvinir Gizurar." 2 ) Hér er sýnilega átt við hið sama 
sem 253. kap. segir frá, og styrkir það, að upphaf 253. 
kap. sé eftir Sturlu, en ekki úr Þórðar sögu. 3 ) Á hið 
sama bendir, að sagt er frá kvonfangi Eyjólfs ofsa, sem 
áður hefur verið greint frá í Þórðar sögu, 208. kap. 4 ) 

Þá eru greind eggjunarorð Þuríðar Sturludóttur við 
Eyjólf, bónda sinn, og þess getið, að Kolbeinn grön og 
Ari Ingimundarson hafi verið þar viðstaddir. Telur BMÓ 
líkindi til, að Kolbeinn sé sögumaður, og bendi það til 
Þórðar sögu. Þetta er þó ósennilegt, því að Kolbeinn var 
veginn nokkurum mánuðum eftir þetta og kom aldrei 
aftur vestur til frænda sinna, er standa að Þórðar sögu. 
Sennilegra er, að Ari hafi frá þessu sagt, sbr. hve ná- 
kvæmlega er sagt strax á eftir frá skipbroti hans. En 
mjög vel er skiljanlegt, að frýjuorð Þuríðar húsfreyju 
hafi flogið víða eftir Flugumýrarbrennu. 

Brúðkaupinu á Flugumýri er lýst í 255. kap. 5 ) Frá- 
sögnin ber það með sér, að hún er rituð af sjónarvotti 
eða eftir fyrirsögn sjónarvottar. Hrafn Oddsson mun 
tíðindamaður að ýmsu, svo sem um samtal þeirra Ás- 
gríms Þorsteinssonar á Víðimýri, viðræðu þeirra Ara 

1) Sturl. 3 II, 187—188. — 2) Icel. Sag. II, 272; Flat. III, 185. — 
-3) Safn III, 457. — 4) Sturl. II, 100. — 5) Sturl. 3 II, 188—192. 



110 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



Ingimundarsonar á Flugumýri, aðvörun hans við Gizur 
og ummæli hans á Hólum við Sám. Frá viðtali Ara og 
Gizurar hefur hann einnig getað sagt, en þó má og vera, 
að Ari sé hér tíðindamaður. Ekkert bendir á, að frá- 
sögnin sé skráð af öðrum en Sturlu, ræða Gizurar og 
og ummælin um veizluna hafa ekkert sönnunargildi í 
því efni. 1 ) Aftur bendir það til Sturlu, að getið er þeirra 
manna, sem hann skildi eftir hjá Ingibjörgu; mun og 
frásögnin ;um Flugumýrarbrennu að nokkuru leyti eftir 
sögn annars þeirra, Þorbjarnar nefs Þórðarsonar, mágs 
Sturlu. 

í 256. kap. segir frá ferð þeirra Eyjólfs Þorsteins- 
sonar að Gizuri og sókn þeirra að húsunum. 2 ) í upphafi 
kap. eru flestir brennumenn taldir með nöfnum. Ætlar 
BMÓ þá upptalning úr Gizurar sögu, en næstu grein úr 
Þórðar sögu, þar sem sagt er, að flokkurinn mætti Þor- 
varði úr Saurbæ, Drumb-Birni, Þorleifi fagurdæl og 
fleirum. Rökstyður hann þetta með því, að Þorleifur er 
áfiur talinn með brennumönnum, en hér segir, að hann 
mætti þeim Eyjólfi á leiðinni og sneri við með þeim, og 
sé hér mótsögn, er sýni, að tvær heimildir hafi verið not- 
aðar. 3 ) Þetta mun þó ekki rétt á litið. Brennumannatalið 
er auðvitað miðað við þá, sem voru að brennunni, því 
að það er aðalatriðið, en er ekki til þess að sýna, hverjir 
hafi lagt af stað í förina, þó að það standi að sjálfsögðu 
í upphafi frásagnarinnar. Þetta er ljóst af því, að síðar 
segir, að þeir settu Þorbjörn arnarunga eftir á Hauks- 
stöðum, og hefur hann því verið í flokknum frá upphafi, 
en ekki er hann nefndur í brennumannatalinu. 4 ) En sé 
því haldið fram, að upptalningin eigi við þá menn eina, 
er tóku sig upp i Eyjafirði, verður mótsögn í 2 köflum, 
sem BMÓ telur báða til Gizurar sögu: I 255. kap. segir, 
að Þorleifur fagurdæll var í brúðkaupinu, og gat hann 
því tæplega verið kominn norður að Möðruvöllum, áður 
en Eyjólfur lagði af stað, enda er frásögnin á eftir á 
móti því. 

1) Safn III, 318. — 2) Sturl. 3 II, 192—195. — 3) Safn III, 457—458. 
— 4) Sbr. og E. Ó. Brim í Arkiv VIII, 363 og Safn III, 522. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



111 



Alla frásögnina um ferðir þeirra Eyjólfs Þorsteins- 
sonar og brennuna sjálfa (256. — 259. kap.) 1 ) heimfærir 
BMÓ til Gizurar sögu, þó með fáum innskotum úr Þórð- 
ar sögu. Áður en vikið er að röksemdum hans, skal 
bent á nokkura staði í frásögninni, sem vísa ótvírætt til 
Sturlu. 

Um Gró, konu Gizurar, og Ingibjörgu Sturludóttur 
segir svo: „Þá kom þar til Gró í anddyrit Ingibjörg 
Sturludóttir, ok var í náttserk einum ok berfætt; hon 
var þá þrettán vetra gömul ok var bæði mikil vexti ok 
skörulig at sjá. Silfrbelti hafði vafizk um fætr henni, er 
hon komsk ór hvílunni fram; var þar á pungr ok þar i 
gull hennar mörg; hafði hon þat þar með sér. Gró varð 
henni fegin mjök ok segir, at eitt skyldi yfir þær ganga 
báðar." Og enn síðar: „Þar brunnu jnargir gripir, er átti 
Ingibjörg Sturludóttir. Ingibjörgu bauð til sín eftir brenn- 
una Halldóra dóttir Snorra Bárðarsonar, frændkona 
hennar, er þá bjó í Odda. Fór hon þangat, ok förunaut- 
ar hennar með henni; var hon mjök þrekuð, barn at 
aldri." 2 ) Er það ekki hverjum manni ljóst, að það er 
föðurástin, sem stjórnar pennanum? Á fyrra staðnum er 
hún „mikil vexti ok skörulig at sjá." Þrátt fyrir æsku 
hennar er hún hin glæsilega brúður, sem faðir hennar 
þykist af sökum vænleiks og þroska. En þegar að þvi 
kemur, að segja frá hrakningum hennar, viknar föður- 
hjartað. Nú er það ekki brúðurin á Flugumýri, heldur 
barnið hans, sem hann er að lýsa. 3 ) 

Það er og ljóst, að Ingibjörg hefur sjálf sagt frá við- 
tali þeirra Gró. Og hverjum öðrum en föður hennar gat 
komið til hugar að minnast á punginn með gullum henn- 
ar, silfurbeltið og hvar það vafðist um fætur henni? 

Viðtal Kolbeins granar og Ingibjargar og frásögn- 
in um það, er hann sótti hana inn í eldinn, mun og ritað 
eftir hennar sögusögn. Kolbeinn getur tæplega hafa 
sagt tíðindamönnum Þórðar sögu frá þessu. 4 ) Hann 
var veginn 3 mánuðum eftir brennuna og dvaldist 

1) Sturl. 3 II. 192—205. — 2) Sturl. 3 II, 200. 205. — 3) Sbr. FJ, 
Litt. hist. II, 2. útg., 732. — 4) Safn III, 458—459. 



112 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



þann tíma í Eyjafirði og Austfjörðum. Ekki er þess get- 
ið, að þeir Björn bræður hittist eftir þetta, þó að svo 
kunni að hafa verið. En að telja þetta til Þórðar sögu 
og byggja á því einu, að Björn var staddur norðanlands, 
þegar brennan varð, er meira en hæpið, þegar allar lík- 
ur benda í aðra átt. „En er Kolbeinn grön heyrði þetta" 
er ekki næg sönnun þess, að Kolbeinn hafi frá þessu 
sagt. Svo kveður Sturla oftar að orði, t. d. í frásögninni 
um Örlygsstaðafund: „Þá hljóp at Einarr dragi ok hjó i 
höfuð Sighvati, ok var þat ærit banasár, en þó unnu 
þá fleiri menn á honum. En er Sighvatr djákni sá þetta, 
þá lagðisk hann ofan á nafna sinn ok uar þar ueginn." 1 ) 
Ekki hefur Sighvatur djákni verið til frásagnar um 
þetta. Úr Hákonar sögu má benda á: „Þóri þótt þat líkt, 
at ekki myndi þurfa griða at biðja." 2 ) Þórir var drep- 
inn þarna. „Sigurðr erkibiskup . . . spurði engi tíð- 
endi af þinginu fyrr en hann kom í Leirangra, ok þótti 
hoiuim í verra efni komit en hann hugðL" 3 ) Sigurður 
erkibiskup dó 1250 og gat þvi ekki sagt Sturlu frá hugs- 
unum sínum. Sturla setur sig oft í spor þeirra, sem hann 
er að segja frá. 

Annar maður mjög nákominn Sturlu hefur verið 
tiðindamaður hans um þessa aturði; það er Þorbjörn 
nef, mágur hans og móðurbróðir Ingibjargar, sem Sturla 
skildi eftir hjá henni: „Þorbjörn nef lá þar hjá þeim, 
ok horfðusk þeir Gizur at höfðunum. Þorbjörn heyrði, 
at Gizurr bað fyrir sér á marga vegu háleitliga til guðs, 
svá at eigi kuazk hann slíkan formála heyrt hafa, en 
hann þóttisk eigi sinn munn mega í sundr hefja fyrir 
reyk."±) 

Þá má benda á þessa málsgrein: „gengu þá í einum 
duni heldr hljóðliga heim at húsunum", en mjög líkt er 
að orði kveðið áður, í 161. kap.: „ganga nú heim með 
garðinum allir í einum dun snúðigt ok þó hljóðliga." 5 ) 

Það má því telja öldungis vafalaust, að nokkur 
hluti þessarar frásagnar sé úr íslendinga sögu. En ber 

1) Sturl. 3 I, 527. — 2) Icel. Sag. III, 183; Flat. III, 127. — 3) S.st. 
— 4) Sturl.s II, 199. — 5) Sturl. II, 194; I, 562. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



113 



þá nokkur nauðsyn til þess að ætla, að hér sé fleiri sjálf- 
stæðum sögum skeytt saman? Er hægt að finna nokkuð 
vitni um sögu af Gizuri? 

Margt er hér sagt frá sjónarmiði brennumanna, og 
hefur höfundurinn haft sagnir af jnönnum úr þeim 
flokki, enda var Sturlu það auðvelt. Aftur er sumu lýst 
frá sjónarmiði þeirra, sem sóttir voru. Helztu tíðinda- 
menn úr þeim flokki virðast vera: Ingibjörg, Þorbjörn 
nef, Gizur Þorvaldsson, Gizur glaði, Páll Kolbeinsson. 

* 

Ef hér væri um tvær sögur að ræða, aðra eftir vestan- 
mann, en hina ef tir Skagfirðing, mætti þá ekki búast 
við, að einhvers staðar sæist móta fyrir, þar sem sög- 
urnar koma saman? En þvi fer fjarri, að nokkur sam- 
skeyii sjáist. Frásögnin erljós og greinileg, og hvergi mót- 
sagnir né endurtekningar. BMÓ segir, að tvær sagnir sé 
um dauða Gró. 1 ) En svo er þó ekki. Gró vildi ekki 
ganga út með Ingibjörgu, af þvi að hún vildi leita syst- 
ursonar síns. En hvergi er sagt, að hún hafi farið að 
leita hans, og því síður, að hún hafi misst lífið í þeirri 
leit. Eina sögnin um dauða hennar er þessi: „Þat er 
sumra manna sögn, at Þorsteinn genja hryndi Gró inn 
í eldinn, ok þar fannsk hon i anddyrinu." 2 ) En auð- 
vitað hefur Þorsteinn dulið þess. 

Aftur á móti vikur frásögnin úr öðrum flokkum í 
hinn á þann hátt, að ljóslega er allt sama sagan: „... 
ok var Eyjólfr framarlega. Þat sá Gizurr . . . ok ætlaði 
at höggva tveim höndum á handlegg Eyjólfi. . . . Aldrei 
sá þeir Eyjólfr Gizur um nóttina, ok eggjuðu, að hann 
skyldi láta sjá sik." 3 ) Ennfremur um það, er Eyjólfi 
þótti húsin sækjast seint, en óttaðist héraðsmenn og 
lét því eld að bera, um það, er reykur kom í húsin og 
Gizur lagðist á gólfið og tók að biðjast fyrir, svo Þor- 
björn nef heyrði, stóð upp og gekk út í anddyrið jneð 
Gró og stóð að baki Gizuri glaða, er þeir Kolbeinn grön 
töluðust við. Eða þegar brennumenn riðu úr garði og 
Fótar-Örn þóttist kenna Gizur, en þeir Eyjólfur vildu 



1) Safn III, 458. — 2) Sturl. 3 II, 20t. — 3) Sturl. 3 II, 198. 

8 



114 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



ekki snúa við. „Gizurr hafði þá gengit til kirkju, sem 
Örn ætlaði." 1 ) I allri þessari frásögn er greint á víxl frá 
sjónarmiði beggja, og samhengið þó ljóst og óslítandi. 
En þar sem margir atburðir urðu samtimis, en ekki 
mátti frá öllu senn segja, hefur sögumaðurinn skipt frá- 
sögninni í kafla: „Nú urðu margir atburðir í senn, ok 
má þó frá einum senn segja." „Nú verðr þar frá at 
hverfa." „Nú er at segja frá Gizuri." 2 ) 

Það er um þenna atburð að segja, sem marga fleiri, 
að Sturla hefur haft tíðindi frá báðum hliðum. Hér stóð 
hann óvenjulega vel að vígi, þar sem í báðum flokkum 
voru vinir hans, frændur og vandamenn, og það mjög 
nákomnir honum. En um svo merkan atburð og minnis- 
stæðan er hér að ræða, að full ástæða var fyrir Sturlu 
að spyrjast nákvæmlega fyrir um hann, enda auðvelt 
að afla sér vitneskju. Frásögnin ber það víða beinlínis 
með sér, að hún er eftir Sturlu. En öll rök skortir til 
þess að ætla, að hér sé farið eftir Þórðar sögu kakala. 
Aðalrök BMÓ fyrir þvi, að mikill hluti frásagnarinnar 
sé úr Gizurar sögu, eru þau, að hér sé svo hlýlega ritað 
í garð Gizurar og að Gizur og Páll Kolbeinsson koma 
fram sem heimildarmenn. Eg hef hér að framan sýnt 
fram á, að vel er skiljanlegt, að Sturla hafi samúð með 
Gizuri í þessum raunum hans, er um leið voru svipleg- 
ur missir og harmur kveðinn að dóttur hans. Enn- 
fremur hef eg sýnt fram á, að vel gat Gizur verið tíð- 
indamaður Sturlu, en Páll öllum öðrum Skagfirðingum 
fremur, þegar bróðurs} 7 nir hans ganga frá. Þegar nú 
sýna má fram á, að sumt í frásögninni sé eftir Sturlu, 
en hún aftur er órjúfandi heild, þá virðist leyfilegt að 
fullyrða, að öll frásögnin um Flugumýrarbrennu og að- 
draganda hennar sé úr Islendinga sögu. 

í þessari frásögn (259. kap.) er smágrein, sem ljós- 
lega er skotið inn af safnanda: „Þá er brenna var á 
Flugumýri, var liðit frá Önundarbrennu fjórum vetr- 
um fátt í sex tigi vetra. En frá Þorvaldsbrennu halfr 



1) Sturl.3 II, 204. — 2) Sturl* II, 195, 200, 202. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



115 



þriði tögr vetra. Þessi tíðendi spurðusk brátt, ok þótti 
öllum vitrum mönnum þessi tiðendi einhver mest hafa 
orðit hér á Islandi, sem guð fyrirgefi þeim, er gerðu, 
með sinni mikilli miskunn ok mildi." 1 ) 

Næstu kapítula, 260. og 262., telur BMÓ úr Gizurar 
sögu, — 261. kap. er úr Þorgils sögu. 2 ) í upphafi 260. 
kap. virðist frásögnin vera frá sjónarmiði brennu- 
manna. Ekkert bendir hér á 2 heimildir. Visur Gizurar 
gat Sturla vel hafa tekið upp í Islendinga sögu, eins og 
hann vitnar til kvæðis hans um Hákon konung i Há- 
konar sögu, sbr. bls. 23 hér að framan. Frásögnin um 
liflát Kolbeins granar, er BMÓ telur úr Þórðar sögu, 3 ) 
ber á sér sama blæ sem frásögnin um víg annara 
brennumanna. Af því að Sturla sat heima um þessar 
mundir, er þess engin von, að frásögnin bendi sérstak- 
lega til hans. En þó koma hér fyrir nokkur orðatiltæki, 
sem Sturla notar alloft: „ætlaði, sem hann gerði", „sem 
ván var at", 4 ) og er þetta viða að finna í Islendinga 
sögu. Eða þetta: „Ljótr fannsk eigi, son hans. Gaf hon- 
um þat líf", 5 ) sbr. „gengu ekki spjótalög á hana; þat 
gaf honum líf, en Kolbeinn, þá er hann kom til" G ) „ok 
gaf honum þat líf, er hann fór í kirkjuna", 7 ) „gaf þeim 
þat lif, at þeir höfðu farit út i Skrofar þann dag." 8 ) 
— Hákonar saga getur þess, að Gizur hafi drepið þá 
Kolbein sjö og verið í stórmælum af Heinreki biskupi. 9 ) 

263. kap. segir frá dvöl Hrafns í Skarði, ránsferð 
brennumanna í Skagafjörð og fund Hrafns og Gizurar 
i Laugardal. 10 ) Ætlar BMÓ þenna kap. vera úr Gizur- 
ar sögu, eða að minnsta kosti seinna hlutann. 11 ) Hrafn 
mun vera hér tíðindamaður, t. d. um eintal þeirra Teits 
Alasonar. Hér segir berum orðum, að Gizur kom með 
fleiri menn til fundarins en til var skilið og að hann 
hafi ætlað að svíkja Hrafn í griðum, og er hann borinn 

1) Sturl.3 II, 204; sbr. að miðað er við fall Ólafs helga og 
Hitardalsbrennu i 209. kap. — 2) Safn III, 340. — 3) Safn III, 459. 
-7 4) Sturl.3 n, 209, 212. — 5) Sturl. 3 II, 210. — 6) Sturl. 3 I, 528. — 
') Icel. Sagas II, 151; Flat. III, 105. — 8) Icel. Sagas II, 184; Flat. 
III, 128. — 9) Icel. Sagas II, 278; Flat. III, 189. — 10) Sturl. 3 II, 
215^217. — 11) Safn III, 340. 



116 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



fyrir því sjálfur. Heldur mun þetta benda í þá átt, að 
hér hafi vestanmaður haldið á pennanum. 

265. — 267. kap. greina frá athöfnum Odds Þórarins- 
sonar i Skagafirði, og telur BMÓ það allt til Gizurar 
sögu. 1 ) Frásögnin gefur enga vísbendingu i þá átt. Aft- 
ur á móti bendir það til íslendinga sögu, að getið er 
um lát Jóns Sturlusonar og Sólveigar, móður hans, i 
miðri frásögn um atburði norðanlands, og er tilgreind- 
ur dánardagur þeirra beggja. Aftur á móti kynni ann- 
að að mæla i gegn þvi. 1 266. kap segir frá atför að 
Hrana i Grímsey; er þar getið vígs þriggja manna — 
auk Hrana — „ok enn inn fjórði maðr lézk þar." En i 
annálum og Hákonar sögu segir, að Hrani hafi fallið 
við fjórða mann. 2 ) Textinn getur verið afbakaður, sbr. 
að nafns fjórða mannsins er ekki getið. 

1 Hákonar sögu segir svo, að þá er Sigvarður biskup 
kom út 1254, hafi hann fundið Gizur fyrir sunnan land; 
hafi Gizur þá verið í stórmælum af Heinreki biskupi, 
og hafi Heinrekur riðið suður og báðir biskuparnir hert 
svo að Gizuri, að hann réð þegar til utanferðar, skipaði 
Oddi Þórarinssyni Skagafjörð, en Þóri tott föðurleifð 
sína. 3 ) En þó.er frá þvi sagt rétt á undan i Hákonar 
sögu, að Oddur drap þá Hrana um vorið; er Sturlu þvi 
kunnugt um, að Oddur hafði þá þegar mannaforráð i 
Skagafirði, áður en Sigvarður biskup kom út. í 265. 
kap. segir, að Gizur hafi ráðið utanferð sina um vorið 
og skipað Oddi Skagafjörð, „kvazk illt þykkja at hafa 
forboð biskupa á sér." I upphafi 268. kap. er þess enn 
getið, að Gizur ætlaði utan, en síðan er sagt frá útkomu 
Sigvarðar biskups „ok þeir Gizurr váru sáttir ok Gizurr 
ætlaði útan", en Heinreks biskups er ekki við getið. 
Hér virðist sögunum bera illa saman, en þegar að er 
gætt, þá má telja, að einungis sé að ræða um óná- 
kvæmni á báðum stöðum. Það er ónákvæmt í Hákonar 
sögu, að Gizur hafi ekki skipað riki sitt né ráðið utan- 
för sína fyr en biskup kom út, þar sem sagan segir þó 



1) Sturl. 3 II, 217—222; sbr. Safn III, 340. — 2) Icel. Sagas II, 
278; Flat. III, 189. — 3) S. st. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



117 



áður frá athöfnum Odds Þórarinssonar í Skagafirði; 
hefur Gizur ekki fengið honum i hendur héraðið fyr 
en hann hafði ráðið utanför sína. Hér er texti Sturl- 
ungu nákvæmari, sem vonlegt er, því að þetta er auka- 
atriði í Hákonar sögu. Það má og sjá, að Þórir tottur 
hefur verið orðinn húsbóndi í Haukadal, áður en bisk- 
up kom út, þar sem hann hélt þar brúðkaup sitt á Jóns- 
messu, en Gizur var þar ekki staddur. En það kemur 
undarlega fyrir í Sturlungu, að svo er kveðið að orði, 
að þeir Gizur og Sigvarður biskup voru sáttir, þ. e. 
höfðu þá sæzt, því að biskup stígur þá á land eftir 4 
ára útivist. Bendir þetta til þess, sem Hákonar saga 
getur ujn, að Sigvarður hafi gengið í málið með Hein- 
reki biskupi. Hér er ónákvæmni i Sturlungu, en gefið 
i skyn hið sama sem i Hákonar sögu. Mótsagnir geta 
þetta tæplega kallazt, en óljóst og óheppilegt orðalag í 
báðum sögunum. Hákonar saga getur þess ennfremur, 
að konungur hafi stefnt Gizuri utan, en þess er ekki 
getið hér, enda sýnilegt, eins og tekið var fram, að 
Gizur hefur ráðið utanför sína um vorið, áður en skip 
gengu af Noregi. Hér virðist þvi ekki bera það á milli, 
að sennilegt sé, að Sturla hafi ekkí ritað báðar frásagn- 
irnar. 1 ) i[<y 

268. kap. telur BMÓ úr Þórðar sögu, en smágrein, 
um dvöl Gizurar i Langholti, úr Gizurar sögu. 2 ) Ástæðu- 
laust og enda óleyfilegt er að gera ráð fyrir tveim sög- 
um. Draumur Svarthöfða sannar ekki, að Þórðar saga 
nái fram yfir 1250. Sturla getur um fjölmarga drauma 
alveg óskyldra manna og oft ónafngreindra víðs veg- 
ar um landið. Er þvi ekki furða, þó að hann geti hér 
um draum Svarthöfða, og það því fremur sem Svart- 
höfði kemur greinilega fram sem tiðindamaður áður 
en Þórðar saga hefst. 

270. — 271. kap. greina frá Oddi Þórarinssyni og 
Fagranessför, og telur BMÓ þá til Gizurar sögu. 3 ) Þar 

1) „Biskupa" i I í upphafi 265. kap. hlýtur að vera ritvilla, fcví 
að siðar segir frá útkomu Sigvarðar biskups. — 2) Safn III, 341, 459. 
— 3) Safn III, 341—342, 356. 



118 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



sem sagt er, að Páll Kolbeinsson hafi riðið suður á land 
og verið um veturinn á Velli á Rangárvöllum, dregur 
BMÓ þá ályktun, að hann muni haf a verið í Fagraness- 
för. En þar sem hann sé ekki talinn með öðrum mönn- 
um Odds, stafi það af hlifð við hann; höfundur Gizurar 
sögu muni hafa viljað draga fjöður yfir þátttöku hans. 
En varla hafi hann flúið hérað af öðrum ástæðum. Þessi 
ályktun, að Páll hafi verið í atför við Heinrek biskup, 
er að minni hyggju alveg óleyfileg. Frásögnin gefur enga 
átyllu til að ætla það, og auk þess virðist það ólíkt Páli, 
eftir því sem vér þekkjum hann af sögunni, að taka 
þátt i slíkri fólskuferð og ódæði, sem handtaka biskups 
hefur þá verið í augum allra trúaðra manna. Það má 
telja eðlilega orsök til suðurreiðar Páls, að hann hefur 
ekki talið sig óhultan í Skagafirði fyrir þeim Eyjólfi. 
Lítið mark virðist á því takandi, þó að nákvæmlega sé 
sagt frá athöfnum.Odds í Skagafirði, en einungis drepið 
á dvöl hans á Valþjófsstað. Athafnir hans í Skagafirði 
sættu stórum tíðindum og drógu á ef tir sér þungan slóða, 
en fyrir austan mun lítið haf a gerzt sögulegt. Liðstaln- 
ingin er ekkert sönnunargagn, sbr. bls. 36 — 37 hér að 
framan. 

í 272. kap. er sagt frá því, er þeir Hrafn, Eyjólfur, 
Sturla og Þorgils skarði komu vestan til þess að liðsinna 
Heinreki biskupi. 1 ) I II er Þorgils sögu blandað við 
textann. BMÓ kveður það benda til Gizurar sögu, að 
ekki segir frá f erðum flokkanna, fyr en þeir koma norð- 
ur, 2 ) en þá verði sagan strax f jölorðari. En þess ber að 
gæta, að ferðinni var heitið til Skagafjarðar, þangað 
áttu þeir erindi, og þar var flokkunum slitið; sögu- 
efnið gerðist þar, en ekki á leiðinni. Sagan fylgir og 
þeim Stuiiu: „Þá er þeir spurðu vestr í sveitir ... Ok 
þá er þessir flokkar kómu allir saman i Bólstaðarhlið, 
þá fréttu þeir . . . Gekk svá sögn . . 

273. og 274. kap. 3 ) gefa enga vísbending, en víst er 
um það, að ástæðulaust er að telja 273. kap. blending úr 



1) Sturl. 3 II, 226—230. — 2) Safn III, 342. — 3) Sturl. 3 230—231. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



119 



2 sögum.i) 275. kap. 2 ) telur BMÓ úr Þórðar sögu. 3 ) Er 
þar sagt frá ferð Eyjólfs og Hrafns að Oddi Þórarins- 
syni. Frásögnin ber þvi vitni, að höfundurinn hefur haft 
tíðindi af einhverjum i ferðinni. Einu má gilda, hvor 
þeirra Hrafns eða Guttorms hefur sagt frá draumi 
Hrafns og ráðningu Guttorms. Sturla hefur getað haft 
sagnir af þeim báðum, og því ástæðulaust að eigna frá- 
sögnina Svarthöfða, þó að vel megi vera, að Sturla hafi 
haft þessi tíðindi af honum. 4 ) Enn er það ljóst, að þessi 
kap. er úr sömu heimild sem 270. og 271. kap., því að 
hér er vísað til þeirrar frásagnar, þar sem getið er um 
rán Odds í Hvammi, er Fagranessför og mál þessi spruttu 
af. En BMÓ telur þessa 3 kap. úr tveim sögum. 

Næsti kafli, um bardagann í Geldingaholti, virðist 
beint áframhald af þessari frásögn og úr sömu sög- 
unni. 5 ) En BMÓ ætlar hann vera úr Gizurar sögu, að 
undanteknum 2 smágreinum, þar sem Svarthöfði hafi 
sagt frá tíðindum. 6 ) Fleira virðist þó sagt frá sjónar- 
miði komumanna, t. d. um víg þess manns, er fyrstur 
varð fyrir flokknum, hvernig skipað var til aðsóknar, 
frá því er þeir Hrafn gengu i eldhúsið og Þorbjörn af 
Ríp varð fyrir þeim og var veginn, sbr. og ummælin 
um það, hvernig Þórir tottur komst undan: „Eigi þykkj- 
ask menn þat sét hafa, hverju faraldi hann komsk í 
kirkju." 

Að Sturla hefur haft sögur af Svarthöfða, frænda 
sínum, er víðar ljóst. Ekki er það þó vist, að Sturla 
þurfi að hafa haft það eftir honum sjálfum, að hann 
heyrði Odd beiðast prestsfundar. I Árna sögu biskups er 
skýrt frá þeirri rekistefnu, er síðar varð, þá er ættmenn 



1) Safn III, 342—343. — 2) Sturl. 3 II, 232—234. — 3) Safn III, 
459. — 4) BMÓ segir hér, að „Guthormr körtr, bróðir Sturlu Þórð- 
arsonar" hafi ekki getað sagt frá þessu, þvi að hann hafi dáið sama 
ár. Þetta er ekki rétt. Guttormur Þórðarson dó 17. okt. 1255, en Gutt- 

■ 

ormur körtur er annar maður, sonur Helga Sveinssonar, en mágur 
Arna hiskups Þorlákssonar, eins og ljóslega sést af ættartölunum aft- 
an við Hrafns sögu og upphafi Árna sögu biskups; Bisk. I, 676, 680. 
Þetta er og rétt greint í registrum Kálunds og Benedikts Sveinssonar. 
— 5) Sturl.s II, 234—240. — 6) Safn III, 343, 459—460. 



120 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



Odds reyndu að fá hann leystan úr banni. Byggðu þeir 
kröfu sina á þvi meðal annars, sem hér er sagt, að 
Oddur hafi beiðzt prestsfundar við dauða sinn. „Þat 
hafði ok Óláfr Oddsson svarit ok Svarthöfði Dufgus- 
son fyrir biskupi, at Oddr beiddisk prestsfundar við 
dauða sinn ok náði eigi." 1 ) Þessi framburður Svart- 
höfða hefur verið alkunnur, og hefur hann auðvitað 
sagt biskupi nákvæmlega frá atburðum og hvernig á 
því stóð, að hann gat orðið þessa áheyrsla; hefur þá 
fylgt sögunni, hvar hann var staddur, er þetta gerðist. 
— Ummæli Þorbjarnar Sælendings geta verið frá hon- 
um komin, en þau voru einnig til þess fallin, að spyrj- 
ast viða. Hér er getið um, að Þorbjörn hafi vegið Þór- 
arin Seldæl á Haugsnessfundi, á þann hátt, að þess virð- 
ist ekki hafa verið getið í sögunni, og gæti það komið 
heim, ef þetta er úr Islendinga sögu. 2 ) Til Þorvarðs 
Þórarinssonar er visað hér sem heimildarmanns, og 
Kálfur Brandsson getur hafa sagt frá nautinu, sem 
Oddi var sent; af báðum gat Sturla haft fréttir. Að Oddi 
er lýst svo glæsilega og vottað, að hann beiddist prests- 
fundar, gæti staðið i sambandi við það, að Sturla gerð- 
ist síðar til þess að hefna hans. 

I lok þessarar frásagnar er eyða i I — vantar 2 
ytri dálkana af 108. blaði skinnbókarinnar. Hér, og raun- 
ar í öllum síðasta hluta Sturlungu, fylgja pappírshand- 
ritin öll texta Reykjarf jarðarbókar (II), svo að ekki er 
hægt að fylla þessa eyðu eftir Ip. Efst á 4. dálki 108. 
blaðs er frásögnin komin aftur i Þverárfund, sem varð 
síðar sama sumarið sem víg Odds Þórarinssonar. Þar 
börðust þeir Þorgils skarði og Sturla við hlið Þorvarðs 
Þórarinssonar gegn Hrafni og Eyjólfi ofsa og felldu 
Eyjólf. í pappirshandritunum er frásögnin, sem sajn- 
svarar þeim 2 dálkum, sem rifnir eru af skinnbókinni 
(I) — frásögnin um aðdraganda Þverárfundar — miklu 
lengri; hefur ekki komizt fyrir á færri en 7 blöðum í 



1) Bisk. I, 708. — 2) Þorbjörn sælendingur var i tengdum við 
Þórð, son Lauga-Snorra (k. 188, Sturl. 3 II, 57), annars er hann 
ókunnur. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 121 

skinnbókinni (II). Þetta kemur til af því, að hér hefur 
II fylgt Þorgils sögu í jnestum hlut þessarar frásagnar, 
en þegar kemur að Þverárfundi, er texti II sambland af 
texta I, þ. e. upphaflega Sturlungutextanum, og Þorgils 
sögu. Þessi texti II er 277.-289. kap. eftir kapítulatali 
Guðbrands Vigfússonar. 1 ) 

Allur aðdragandi Þverárfundar í IIp er úr Þor- 
gils sögu, allt fram í 290. kap. í upphafi 289. kap. greinir 
frá fylkingu þeirra Þorgils og viðbúnaði. Þá hefst 290. 
kap. á því, að þeir Hrafn ríða að og fylkingar síga sam- 
an. Upphaf kap. er sýnilega úr sömu heimild sem 289. 
kap. „Hljópu þeir Hrafn þar at ofan, er þeir Einarr ok 
Þórðr stóðu fyrir með sveit Þorgils" vísar til 289. kap.: 
„Váru menn Þorgils í enn vestra fylkingararm; skipaði 
hann þar fyrir Einari Halldórssyni ok Þórði, mági sín- 
um." En litlu síðar segir: „En Þorgils var fyrir miðri 
fylkingu hjá Sturlu, því at þar var mest þörf." Þetta 
bendir til þessara orða í 289. kap.: „Þorgils kaus af lið- 
inu níu menn, en hann var inn tíundi; ætlaði hann, at 
þeir skyldi þar fram koma, sem mest þótti manna við 
þurfa. Sturla var fyrir miðri fylkingu, ok með honum 
Ogmundr Helgason." Þá segir svo í IIp: „Þorgils hafði 
mikit lið haft af Snæfellsnesi vestan með sér, sem fyrr 
segir, ok veitti hann Þorvarði mikit lið með sjálfs síns 
framkvæmð ok röskligri framgöngu. Þess getr Sturla í 
drápu þeiri, er hann orti um Þorgils." Síðan er vísan 
skrifuð, og á eftir henni: „Sturla gekk i fyrstunni [fram 
frá öðrum mönnum ..." En við [hefst frásögnin í I á 
þessum sömu orðum, og getur þetta þvi ekki verið úr 
Þorgils sögu. Þegar farið er að svipast eftir því, hvar 
ritari II hafi lagt frá sér Þorgils sögu og tekið aftur að 
r ita upp úr Sturlungu, virðist ljóst, að samskeytin eru 
Þar sem segir frá því, að „Þorgils hafði mikit lið haft" 
°- s. frv. Frá liðssafnaði hans hefur áður verið sagt i 
Þorgils sögu, 279. kap., 2 ) en hér er þetta endurtekið á 
óheppilegum stað, þegar byrjað er að segja frá bardag- 



1) Sturl.3 II, 245—267. — 2) Sturl. 3 II, 247. 



122 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



anuiri. 1 ) Hér er og sagt lauslega frá framgöngu Þorgils, 
er áður var nánar greint frá. Á þessum orðum hefst þvi 
frásögn Sturlungutextans. 2 ) 

Eftir þetta er I til samanburðar, en dálkurinn er þó 
mjög skaddaöur og litt læsilegur. Frá orðunum: „Þor- 
gils hafði" o. s. frv. fylgir IIp Sturlungutextanum, eins 
og áður segir, en sleppir þó málsgrein, sem ekki verður 
nú lesin i I nema að litlu leyti og er þvi óskiljanleg. Á 
eftir seinni vísunni úr Þorgilsdrápu er í IIp aftur vikið 
að Þorgils sögu, um það er þeim Hrafni sveif frá Ein- 
ari og Þórði, en þeir sóttu eftir, svo að Hrafn hrökk 
þangað sem Þorvarður var fyrir og Austfirðingar. Þessi 
grein er beint áframhald af þvi, er siðast var tekið úr 
Þorgils sögu. Þá segir frá framgöngu Eyjólfs Eyjólfs- 
sonar og Auðunar Seldæls jneð Hrafni og að þeir Hrafn 
og Þorvarður mættust; lagði hvor í munn öðrum og 
særðust báðir, en Þorvarður þó meir. Frá þessu atviki 
greinir einnig í I, en þó verður það ekki allt lesið nú; 
er sagt, að tvær tennur hafi gengið úr öðrum, og hefur 
þar líklega staðið nafn Þorvarðs. Af því að frá þessu er 
sagt i IIp inni i miðri frásögn úr Þorgils sögu, má ætla, 
að textarnir sé hér óháðir hvor öðrum og að báðar sög- 
urnar hafi sagt frá þessu einkennilega atviki, þegar 
fyrirmennirnir mættust. Orðalagið er og ekki hið sama. 
Þá greinir í IIp nánar frá framgöngu Þorvarðs, Þorgils 
og Hraf ns, og er það úr Þorgils sögu. En þá kemur grein 
um fall Ögmundar prjóns, er'var í liði Þorvarðs, og er 
hún tekin upp úr texta Sturlungu; í I er frá þessu sagt 
fyr, á undan viðureign Þorvarðs og Hrafns, og virðist 
sú röð eðlilegri. Aftur er í IIp vikið í Þorgils sögu, þar 
sem segir frá falli Ólafs frá Bustarfelli, en siðan tekið 
upp úr Sturlungutextanum, hvernig Þorvarði varð við, 
þegar hann fékk áverkann af Hrafni. Þetta er slitið úr 
réttu samhengi, því að i IIp hefur áður verið sagt frá 
framgöngu Þorvarðs eftir áverkann, og kemur þessi 



1) Safn III, 344. — 2) Þ. e. texti sá, sem staðið hefur í I og í 
frumriti beggja skinnbókanna — texti Islendinga sögu. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



123 



grein því of seint, en stendur á eðlilegum stað í I. Enn 
tekur IIp úr Sturlungutextanum grein um flótta Hrafns 
cg Ásgríms Þorsteinssonar, en úr Þorgils sögu er það, 
að Hrafn hafi ekki komizt á bak hjálparlaust. En í allri 
þessari frásögn eru nokkrar greinar i I, sem ekki hafa 
verið teknar upp í texta IIp. 

Eftir þetta tekur II ekkert upp úr texta Sturlungu, 
nema ef vera skyldi grein í lok 292. kap. um sár Finn- 
bjarnar Helgasonar og andlát, en um það er aftur get- 
ið í Þorgils sögu í 296. kap. í réttri tímaröð. Þó er senni- 
legt, að ritari II hafi haft texta Sturlungu til hliðsjón- 
ar, þar sem hann lýsir áverkum við Eyjólf Þorsteins- 
son og lifláti hans, en áverkarnir eru taldir i öf ugri röð 
i II og tekið fram, að menn greini á, hvor fyrri varð. En 
nokkurar missagnir eru á jnilli I og II í lok frásagnar- 
innar. 

BMÓ telur frásögn I úr Þórðar sögu, en greinina um 
Ogmund prjón úr Gizurar sögu. 1 ) Eg tel vafalaust, að 
öll frásögnin sé úr Islendinga sögu. Um það ber viðræða 
Þorgils og Sturlu í 290. kap. ljósast vitni, enda virðist 
frásögnin um framgöngu Sturlu, Þorgils og Þorvarðs 
vera sögð frá sjónarmiði þess flokksins, en ekki úr liði 
þeirra Hrafns. 

Af því, sem hér hefur sagt verið, er það ljóst, að 
ritari II hefur sameinað tvær frásagnir um Þverárfund. 
Honum hefur furðuvel tekizt að gera eina frásögn úr 
tveim sögum. Þó sjást greinilega samskeytin, þar sem 
hann hverfur fyrst frá Þorgils sögu, og ennfremur þar 
sem sagt er á röngum stað og of seint frá þvi, hvernig 
Þorvarði varð við áverkann. Af þessu verður ekki álykt- 
a ð, að safnanda hafi getað tekizt vel að skeyta Gizur- 
ar sögu inn í aðrar frásagnir. í fyrsta lagi sér hvergi jafn- 
greinilega fyrir sögumótum í þeim frásögnum, sem BMÓ 
telur safnanda hafa tvinnað saman úr tveim sögum, 
°g mætti það furðulegt heita, þar sem hann gerir alloft 
ráð fyrir slíku, í síðasta hluta sögunnar því nær í hverj- 



1) Safn III, 344—346. 



124 UM ÍSLENDINGA SÖGU 

um kapítula. Þess ber og að gæta, að frásagnir þær, sem 
sameinaðar eru í II, eru báðar eftir sjónarvott úr sama 
liði — höfundur Þorgils sögu hefur að minnsta kostí 
ritað eftir sögn sjónarvottar — og segja því söguna 
frá sama sjónarmiði; hefur því verið stórum auðveld- 
ara að bræða þær saman heldur en tvær frásagnir eftir 
menn úr andstæðum flokkum, sem hvor er sögð frá 
sínu sjónarxniði. 

Á eftir frásögninni um Þverárfund kemur í I kafli 
um fyrirburði, er gerðust það sumar suður í Miðdal, 
skammt frá Laugarvatni. 1 ) Þetta stendur að vísu einn- 
ig í Br og H, en er komið inn í þau handrit úr I, eins og 
athugasemd á spázíu H sýnir. 2 ) Þessi frásögn hefur því 
ekki staðið í II. Þenna fyrirburðakafla telur BMÓ til 
Gizurar sögu, þar sem þetta gerist í sveit Gizurar og lýsi 
hlýjum hug til hans og Þorvarðs, en kala til Hrafns, Eyj- 
ólfs og Þorgils. 3 ) Eg ætla öllu fremur, að þessu sé auk- 
ið inn af safnanda, líkt og fyrirburðirnir fyrir Örlygs- 
staðafund, en í II hefur Þorgils saga bolað þessum kafla 
burtu. Þá er skiljanlegt, að hlýlega sé mælt í garð Giz- 
urar, ef dóttursonur Halldóru, systur hans, hefur ritað 
þetta eða sagt f yrir, og þungan hug haf a Narf asynir vaf a- 
laust borið til brennumanna. Þetta virðist og ekki geta 
verið frumritað af þeim hinum sama, sem skráði frá- 
sögnina um Flugumýrarbrennu, þó að BMÓ ætli hvort- 
tveggja vera úr Gizurar sögu. Hér er önnur sögn en þar 
um dauða Halls Gizurarsonar: „Draumkonan kvað 
þar vera Eyjólf Þorsteinsson (þ. e. sem hún hafði bund- 
ið aftan i tagl hesti sinum) ; „skal ek nú launa hon- 
um", sagði hon, „er hann dró Hall Gizurarson um klak- 
ann á Flugumýri"." En í 258. kap. er Eyjólfs ekki get- 
ið við áverka við Hall, en þar segir, að Þórólfur munkur 
hafi dregið hann, særðan til ólífis, i gæru til kirkju, í 
því skyni, að bjarga lífi hans, ef auðið væri. Hér er því 
alveg önnur sögn, þjóðsagnakennd, er ber það með sér, 
að hún hefur gengið lengi í munnmælum. Það er og 

1) Sturl. 3 II, 243—245. — 2) Sturl. II, 269, nmgr. 1, „viðurauki 
sögunnar". — 3) Safn III, 346—348. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



125 



ljóst, að draumvísurnar eru ekki kveSnar í sama mund 
sem atburðirnir gerSust; síSasta vísan: „En nú er fyrir 
löndum — ok lengi man — Hákon konungr ok hans 
synir" er aS vísu ekki kveSin fyr en eftir aS Islending- 
ar gengu á hönd Noregskonungi. Er ekkert athugavert, 
þó aS svo sé til orSa tekiS, aS Hákon konungur og hans 
synir ráSi löndum, þó aS þetta sé kveSiS eftir dauSa 
Hákonar konungs, meSan sonur hans sat aS völdum 
eSa sonarsynir. En fyrri visuhelmingurinn sýnir, aS meS 
„löndum" er átt viS Island. ÞaS má vel vera rétt, sem 
BMÓ segir, aS draumar þessir sé „trúr spegill þess, sem 
bjó i brjóstum manna i sveit Gizurar um þetta leyti", 
en sagnir um þessa drauma, og meS vissu síSasta vís- 
an, hafa komiS upp löngu síSar, og mun sönnu nær, aS 
þessi vísa lýsi því, sem bjó í brjóstum flestra Islendinga 
í lok 13. aldar. 

Hér á eftir fylgir II Þorgils sögu, þar til lýkur aS 
segja frá vígi Þorgils í 315. kap. En í I er öllu þessu 
sleppt. Næst á eftir draumvísunni, sem getiS var um, 
stendur i því handriti þessi setning, i upphafi 316. kap. 1 ) : 
„Þann vetr inn næsta áSr Gizuri var gefit jarls nafn, tók 
ÞorvarSr Þórarinsson af lífi Þorgils skarSa, fyrir þær 
sakir er Hákon konungr hafSi skipat Þorgilsi Eyja- 
fjörS ok allar sveitir fyrir norSan ÖxnadalsheiSi, þær 
sem konungr kallaSi sina eign, en ÞorvarSr þóttisk 
heimildir til hafa af Steinvöru Sighvatsdóttur, mágkonu 
sinni." Þessi grein er tekin orSrétt úr Hákonar sögu 2 ) 
°g stendur þar í réttu samhengi, en er hér á óheppileg- 
Um staS, þar sem vigiS er miSaS viS jarlstign Gizurar, 
tr varS síSar, enda sagt frá henni síðar í þessu hand- 
riti. Þverárfundur varS áriS 1255, en í 316. kap. segir 
I" r á árinu 1258. Sé nú þessari innskotsgrein úr Hákonar 
s ögu kippt i burtu, er þriggja ára eySa í frásögnina, eins 
pg hún er í I, án þess aS nokkuS vanti hér í skinnbók- 
ína, þvi aS þetta er á sama blaSinu sem frásögnin um 
draumana, sem áður var getið um. 



1) Sturl.3 n, 298—299. — 2) Icel. Sag. II, 30G; Flat III, 205. 



126 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



Annars má segja um 316. kap., að hann ber að 
vísu vitni um kunnugleika höfundarins á skipagöngum 
frá Norðurlandi 1 ), en engu síður bendir frásögnin þó 
vestur: drukknun Ara Ingimundarsonar og Gíslasona 
af Rauðasandi og ekki sízt rán Vigfúss Gunnsteinssonar 
suður að Ánabrekku, ómerkilegur atburður, sem vafa- 
laust hefði ekki verið getið um í skagfirzkri sögu um 
Gizur jarl. 

Fyrri hluti 317. kap. 2 ), um komu Gizurar til Noregs 
og síðustu æfiár Þórðar kakala, er mjög styttur í I, en 
þó má sjá, að í frumritinu hefur verið fyllri frásögn 3 ), 
að ölluni líkindum að mestu samhljóða texta IIp. BMÓ 
telur upphaf kap., eins og hann er i IIp., og niðurlagið 
vera úr Gizurar sögu, en miðkaflinn sé niðurlag Þórðar 
sögu. 4 ) Það virðist þó ljóst, að upphafið verður ekki 
slitið f rá kaf lanum ,um Þórð, þvi að hvað rekur annað : 
Gizur fer úr skipi við Hörðaland og skundar á konungs- 
fund, skipið kemur til Björgynjar, þar sem Þórður 
kakali var fyrir, Þórður fréttir tíðindi af Islandi, líflát 
Kolbeins granar og fleiri brennumanna, fer til Túns- 
bergs á konungsfund og hittir Gizur þar fyrir, „ok tók 
konungr lioniim eigi margliga". Ekkert af þessu má 
vanta í frásögnina. 

Þessi fyrri helmingur 317. kap. gæti efnisins vegna 
verið bæði úr íslendinga sögu og Þórðar sögu. Frásögn- 
in kemur ekki alveg heim við Hákonar sögu, þvi að þar 
segir, að Gizur hafi farið til Björgynjar og hitt Þórð 
þar, en síðan austur til Víkur á konungsfund. En Þórð- 
ur hafi verið með konungi þar um veturimi 5 ). Hér ber 
það á milli, hve langt Gizur hafi farið með skipinu. 
Þetta atriði er svo lítilfjörlegt, að hvortveggja frásögnin 
gæti vel verið eftir sama höfund. Þó virðist öllu senni- 
iegra að þessi frásögn sé niðurlag Þórðar sögu kakala. 
Þó að hún greini einungis frá ríki hans hér á landi, eins 
og sýnt var fram á hér að framan (bls. 91), átti vel við 

1) Safn III, 348. — 2) Sturl. 3 II, 300—302. — 3) Sbr. Sturl. 3 II, 
300, nmgr. 1. — 4) Safn III, 348—349, 461. — 5) IceL Sagas II, 279; 
Fiat. III, 189. 



STURLU ÞÓRÐARSOXAR 



127 



að láta hana enda á því, að segja frá æfilokum Þórðar. 
En til þess að gera grein fyrir því, hvernig hann tók 
fregninni um liflát Kolbeins granar og viðræðu hans 
við konung, varð að geta um utanför Gizurar,en safn- 
andi hefur sennilega vikið við upphafi frásagnarinnar. 
Athugaverð eru orðin „Er frá honum mikil saga". Með 
þessum orðum mundi enginn sagnaritari skiljast við 
söguhetju sína. En þetta er að líkindum síðari viðbót 
og aðeins endurtekning á því, sem segir rétt áður: „Er 
þar mikil saga frá Þórði", þ. e. mikið frásagnarefni um 
athafnir Þórðar í sýslu sinni og í förum með konungi, 
sem sagnritarinn leiðir lijá sér að segja frá. 

Síðari hluti 317. kap. er vafasamur. Niðurlagið, frá 
orðunum „I Björgvin" er ljóslega eftir safnanda. Er hér 
endurtekning á því, sem áður var sagt og upptalning 
svipuð esm í 126. kap. En frásögnin um jarlstign Gizur- 
ar er svipuð því, sem segir í Hákonar sögu 1 ). 

Um þetta bil, eða í 319. kap., þrýtur Króksfjarðar- 
bók (I). Pappírshandritin, sem rituð voru eftir henni, 
meðan hún var heil (Ip), fylgja hinni skinnbókinni 
(II) hér um bil óslitið frá upphafi Svinfellinga sögu. 
Eftir þeim handritum verður þvi ekki séð, hvernig I 
hefur endað. En svo vel vill til, að Björn á Skarðsá hef- 
Ur haft báðar skinnbækurnar. Þegar hann hafði lokið 
að rita upp Reykjarfjarðarbók, skeytti hann aftan við 
niðurlaginu á Króksfjarðarbók og hafði þenna formála 
fyrir: „Nú eftirfylgir hér að segja aftur af Gizuri jarli, 
hvað hið sama margt er þó hér áður skrifað, og hefur 
þetta annar sögumeistari saman snarað, þvi eigi segir 
eins frá öllum atvikum" 2 ). Þessi viðauki hefst á 317. 
kap., eins og hann byrjar í I, og má telja óyggjandi, að 
það sé einmitt þetta handrit, en ekki annað, sem Björn 
hefur ritað viðaukann eftir, því að á þeim tæpum dálki, 
sem handritið verður borið saman við viðaukann, ber 
ckkert á milli, nema hvað viðaukinn hefur umfram 

1) Icel. Sagas II, 305; Flat. III. 205. — 2) Eftir Br, Sturl. 3 I, 
Ixxi, nmgr. 1, s br. K.Kálund í Aarböger 1901, 279—282, Sturl. 3 I, 
Ixx— lxxii. 



128 UM ÍSLENDINGA SÖGU 

smágrein í 319. kap., sem síðar verður rætt um. I elztu 
útgáfu Sturlungu eru báðir textarnir prentaðir á sama 
hátt sem þeir standa i afritum af handriti Björns á 
Skarðsá, og má þar glögglega sjá, hvað Björn hefur tekið 
eftir hvoru handritinu fyrir sig. Texti II er þar niðurlag 
54. kap. í 9. þætti og 1. — 19. kap. í 10. þætti — hér auð- 
kenndur II*, en viðaukinn eftir I er 20. — 27. kap. í sama 
þætti — hér auðkendur I*. En af Oxford- og Reykjavik- 
ur-útgáfunum verður ekki séð, hvernig þessu víkur við. 

Þegar þessir tveir textar eru bornir saman, kemur það 
i ljós, að allmargir kaflar eru eins í báðum og úr sömu 
frumheimild, en auk þess hefur hvor textinn um sig 
nokkura kafla, sem ekki eru í hinum. Kálund mun 
vafalaust hafa á réttu að standa, er hann ætlar, að kafl- 
ar þeir, sem einungis standa i öðrum hvorum textan- 
um, séu ekki upphaflegir í Sturlungu, heldur hafi í 
frumritinu staðið þeir einir kaflar, sem eru í báðum 
textunum. En þeir, er rituðu skinnbækurnar, hafi svo 
aukið aftan við, hvor með sínu móti. 1 ) 

Niðurlag Sturlungu verður því samkvæmt þessu 
9. þáttur kap. 54, niðurlag og 10. þáttur kap. 1 — 2, 7 — 11 
= kap. 20 — 21 í elztu útgáfu Sturlungu, eða eftir kapí- 
tulaskiptingu Guðbrands Vigfússonar kap. 317 (niður- 
lag), 319—320 og 324^327. Snýst sú frásögn mest um 
Gizur, frá því er hann fékk jarlstign, þangað til kon- 
ungi var svarinn skattur á alþingi 1262. Við þetta bætir 
ritari I frásögninni um atför Andréssona að jarli og 
aftöku Þórðar Andréssonar og loks frásögn Hákonar 
sögu um skattjátunina 1262 og 2 öðrum köflum úr 
þeirri sögu. Ekki mun hafa vantað í eða aftan af Króks- 
fjarðarbók, þegar Björn á Skarðsá ritaði upp niðurlag 
hennar, eins og Kálund hefur sýnt fram á (1. c.). — 
Aftur hefur ritari II (sá er ritaði frumrit Reykjar- 
f jarðarbókar) skotið inn i sinn texta frásögn um eftir- 
mál eftir Þorgils skarða, utanför Sighvats Böðvarssonar 
og andlát hans og Guðmundar, bróður hans, er mun vera 



1) Sturl. :! I, lxxi— lxxii; Aarböger 1901, 279—282. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 129 

niðurlag Þorgils sögu, og loks, er frumrit hans þraut, 
aukið við þætti um Sturlu Þórðarson. 

Nú er rétt að athuga fyrst þær frásagnir, sem standa 
í báðum textunum og má því með vissu telja, að verið 
hafi í Sturlungu frá upphafi. í þeim getur ekki verið að 
ræða um innskot úr Þorgils sögu, er hvorki safnandi né 
ritari I hafa þekkt, né úr Sturlu þætti, sem stendur ein- 
ungis í II* og hefur þvi ekki verið frá upphafi í Sturlungu. 
Heimildin fyrir þessum lokaþætti er vafasöm. RMÓ 
telur hann vera úr Gizurar sögu. En í honum eru greinar, 
sem geta með engu móti verið eftir skagfirzkan höfund 
að sögu um Gizur, eins og BMÓ hefur líka tekið eftir. 
Þar sem hann viðurkennir ekki, að íslendinga saga nái 
lengra en til 1242, en telur Þórðar sögu lokið við lát hans, 
kveður hann þessar frásagnir vera teknar úr Þorgils 
sögu og þætti um Sturlu, er sé framhald hennar. 1 ) En 
þessar greinar standa í báðum textunum og geta því á 
engan hátt verið úr þessum sögum, sem hafa ekki legið 
fyrir safnanda Sturlungu. Skýring BMÓ er því ekki 
fullnægjandi og röng að þessu leyti. Hann hefur ekki 
séð ástæðuna til endurtekninganna í pappírshandritun- 
um, að hér var um sameiginlegan frumtexta að ræða, 
en ætlar, að þeir, sem rituðu pappírshandritin hafi 
hlaupið í báðar skinnbækurnar á víxl,~) í stað þess, að 
textar þeirra eru ritaðir í samhengi, hvor á eftir öðr- 
um. Hefur hann þar látið útgáfu Guðbrands Vigfússonar 
villa sig. Þar sem þessar greinar geta hvorki verið úr 
Þorgils sögu, þætti um Sturlu né sögu um Gizur, verð- 
ur að finna aðrar heimildir, annaðhvort Jslendinga sögu 
eða gera ráð fyrir, að þær séu frá safnanda. 

Þar sem Sturlunga hefur endað á frásögn um alþingi 
1262, en þá gerðist sá atburður, sem örlagaríkastur hafði 
orðið hér á landi frá upphafi íslands byggðar, annar en 
kristnitakan, er langeðlilegast að ætla, að Sturla hafi lagt 
hér niður pennann og að safnandi hafi einnig látið stað- 



1 ) Saf n III, 349—352, 494—495. — 2) Safn III, 492—493. 

9 



130 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



ar numið, er heimild lians þraut. Er því rétt að líta fyrst 
á niðurlag sögunnar. 1 ) 

Það vill svo vel til, að vér höfum nákvæma frásögn 
um það, sem gerðist á alþingi 1262, í Hákonar sögu. 2 ) 
Við samanhurð á þessum tveim frásögnum verður sú 
óvænta niðurstaða, að þeim her í milli í allverulegum 
atriðum. 1 Sturlungu segir svo, að Gizur og Ásgrímur 
Þorsteinsson riðu til þings norðan með f jölmenni. Hrafn 
Oddsson, Einar Vatnsfirðingur og Vigfús Gunnsteins- 
son riðu vestan, og var Hallvarður gullskór í þeirra för. 
Þeir liöfðu sex hundruð manna. A því þingi var svarinn 
skattur Hákoni konungi um allan Norðlendingaf jórðung, 
Sunnlendingaf jórðung fyrir vestan Þjórsá og allan Vest- 
firðingaf jórðung. Tólf menn sóru skatt úr Norðlendinga- 
fjórðungi, og eru þeir taldir með nöfnum, og aðrir tólf 
úr Vestfirðingaf jórðungi; ekki eru þeir nafngreindir. Á 
því þingi sættust þeir Gizur og Hrafn, og voru tryggðir 
veittar. [„Gizurr jarl gekk þar til, Hrafn ok Sturla son 
hans, tókusk þeir í hendr fyrir kirkjudurum á alþingi; 
var þar við Sigvarðr biskup ok Brandr ábóii Jónsson 
ok Sighvatr Böðvarsson ok Sturla Þórðarson. Þann vetr 
sat Hákon konungr í Niðarósi."] H ) 

Hákonar saga segir, að Hallvarður gullskór fór á 
fund jarls 1261 um sumarið og herti að honum að reka 
erindi konungs. Hallvarður fór til vistar í Reykholt, og 
fundust þeir aftur um haustið. Sóru þá nokkurir bænd- 
ur konungi trúnaðareiða. Þegar jarl kom norður, átti 
hann tal við bændur; vildu þeir leysa lieit hans við kon- 
ling með sórfé. En er Hallvarður spurði það, kvað hann 
konung ekki vilja pina fé af bændum, heldur hafa hlýðni 
þeirra og hollustu. Vestfirðingar hétu Hallvarði að koma 
um vorið til Þórsnessþings og sverja konungi land og 
þegna. Var þetta ritað jarli, og neitað þeim gjöldum, er 
Norðlendingar höfðu fyrir hugað að greiða. Stefndi jarl 

1) 11. og 21. kap. 10. þáttar í elztu útgáfunni, Sturl. 1 III, 298—299, 
312—313; Sturl. 2 II, 260, k. 327; Sturl. 3 II, 312—313; Sturl. 4 IV, 121—122. 
— 2) Icel. Sagas II, 321—323; Flat. III, 214—215. — 3) frá [vantar i II*, en 
er vafalaust upphaflegt. f þessum frásögnum styttir II* sumstaðar 
textann- 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



131 



þá bændum til Hegranessþings og lét þar nokkura menn 
sverja konungi land og þegna. Ekki varð úr þvi, að Vest- 
firðingar kæmi til Þórsnessþings. Höfðingjar vestan- 
lands drógu saman flokka og sendu Rangæingum orð 
að fjölmenna til þings. Þorvarður Þórarinsson hafði 
heitið að koma með Austfirðinga. Gizur kom og til þings 
með miklu liði. Þá kom Hallvarður vestan og sagði, að 
flokkar væri dregnir saman fyrir vestan heiðar og ætl- 
uðu að ríða til þings og styðja konungs erindi, ef við 
þyrfti. Flutti jarl þá mál konungs við Sunnlendinga og 
Norðlendinga; var skipuð lögrétta og konungi svarið 
land og þegnar af bænduni úr Norðlendingaf jórðungi og 
Sunnlendingaf jórðungi fyrir utan Þjórsá, „sem bréf þat 
váttar, er þar var epíir gert." Jarl reið þaðan í Laugar- 
dal, en Sigvarður biskup og Hallvarður til Borgarfjarð- 
ar, og fundu Vestfirðinga á Þverárþingi. Sóru þar for- 
menn skatt: Hrafn, Sighvatur Böðvarsson, Sturla, Einar 
Þorvaldsson og Vigfús Gunnsteinsson og 3 bændur með 
hverjum þeirra. Þrír bændur sóru og fyrir Borgfirðinga. 

Frásögnin er miklu ónákvæmari í Sturlungu, og hana 
greinir einnig á við Hákonar sögu í þessum atriðum: 

að höfðingjar vestan hafi riðið á þing með miklu liði, 
að Vestfirðingar hafi svarið skatt á alþingi, 
að 12 menn hafi svarið fyrir Vestfirðingaf jórðung. 
Nú verður að gera ráð fyrir því, að Sturla fari rétt 
með í Hákonar sögu, þar sem hann ritar þetta þrem ár- 
um eftir að atburðirnir urðu og visar í bréf það, er um 
þetta var gert; hefur það bréf þá verið í skjalasafni 
konungs, og hefur Sturla vafalaust notað bréfið við samn- 
ingu sögunnar og ef til vill haft það fyrir framan sig, 
þegar hann ritaði þessi orð. Hins vegar er frásögn 
Sturlungu um sættir Gizurar og Hrafns svo nákvæm, að 
jafnvel er tekið fram, hvar þeir tókust í hendur og nefnd- 
ir vottar að. Virðist þetta standa lifandi fyrir lmgskots- 
sjónum höfundarins, hvort sem hann hefur sjálfur verið 
þar viðstaddur eða haft þessi tíðindi af sjónarvotti. Að 
ekki er farið þingavillt er auðsætt af því, að þrír af 
þeim, sem við þetta eru nefndir, fóru utan samsumars, 



132 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



þeir Brandur ábóti, Sighvatur Böðvarsson og Sturla 
Hrafnsson, og getur þetta því ekki hafa orðið á þingi 
1263. Varla getur þetta hafa gerzt á þingi 1261, því að 
sú misklíð milli Hrafns og Gizurar, er hér var sett nið- 
ur, mun hafa sprottið af því, að konungur skipaði 
Hrafni Borgarfjörð og tók af Gizuri, en það mun að 
líkindum ekki hafa spurzt út fyr en eftir þing það sum- 
ar. Verður að gera ráð fyrir því, að Hallvarður hefði þá 
flutt konungserindi á þingi, og þess verið getið, ef hann 
hefði komið út fyrir þing. 

Þar sem hér er svo ríkt kveðið að orði, verður að 
ætla, að Sturlunga hafi rétt fyrir sér í þessu, og hafi 
fyrirmenn að vestan riðið á þing með Hallvarði, en skilið 
eftir flokka sína í Borgarfirði. Þetta þarf ekki að vera 
mótsögn við Hákonar sögu. Þar sem Vestfirðingar sóru 
ekki skatt á alþingi, er skiljanlegt, að ekki sé getið þing- 
reiðar fyrirmanna, en að vísu liggur beint við að skilja 
svo orð Hákonar sögu, að þeir hafi einnig biðið Hall- 
varðar í Borgarfirði. Þó er það hvergi sagt berum orðum, 
og verður að telja það sennilegt, að þeir Hrafn hafi ekki 
látið Hallvarð ríða einan til þings. 

Nú gæti vaknað grunur um, að texti Hákonar sögu 
væri afbakaður, þó að öll handrit hennar sé nokkurn 
. veginn samhljóða um þetta. í I* er hér síðar frásögn 
um sama atburð, sýnilega eftir Hákonar sögu, en segir 
þó fyllra en nokkurt handrit sögunnar. Er þvi rétt að 
athuga þann kafla, áður en'lengra er farið. 1 ) 

„Nú er at segja frá Hallvarði gullskó." Ef tir þessi upp- 
hafsorð er I* lengi samhljóða Hákonar sögu (Stokkhólms- 
bók) , því nær orði til orðs. Þá er grein um þingreið Gizur- 
ar og Ásgrims og þingreið Vestanmanna með Hallvarði, 2 ) 
sem vantar í Hákonar sögu, en er nær orðrétt eftir 327. 
kap.; þó ber í milli, að lið Gizurar er hér talið tólf hundr- 
uð, en átta hundruð i 327. kap., og gæti verið ritvilla. Enn 
er Sturla Þórðarson talinn einn af þeim, sem riðu til þings 
með þeim Hrafni, en þess var ekki getið sérstaklega i 327. 
kap.; þó sést af niðurlagi þess kap., eins og hann er í I*, 

1) Sturl.3 II, 317—320. — 2) Sturl. a II, 319^°. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



133 



að Sturla var á því þingi. Þá er textinn aftur samhljóða 
Hákonar sögu að svardögunum, en þvi næst taldir þeir 
hændur, er sóru fyrir Norðlendinga, eins og í 327. kap. Á 
eftir þessu er Hákonar sögu aftur fylgt um eiða Sunn- 
lendinga, þá sagt frá sættum Gizurar og Hrafns eftir 327. 
kap. með sömu orðum, nema hér eru nefndir vottar 
„Sigvarðr biskup ok Brandr ábóti ok nær allr þingheimr." 
Eftir það fylgir textinn aftur Hákonar sögu, en segir þó 
fyllra en þar, að Hrafn hafi riðið af þingi með biskupi og 
Hallvarði. 

Texti I* er því sambland af báðum textunum, Sturl- 
ungu og Hákonar sögu, og er allur 327. kap. tekinn hér 
upp, nema að svarið hafi verið á alþingi fyrir Vestfirð- 
ingaf jórðung og að 12 menn hafi unnið eið. Verður liér 
þvi sú mótsögn, að fyrirmenn Vestfirðinga hafi riðið á 
þing með sex hundruð manna, og að þeir Hallvarður 
hafi fundið Vestfirðinga á Þverárþingi þegar eftir alþingi. 
Texti þessi gerir þvi ekki annað en að staðfesta það, að 
Hákonar saga er hér ekki afbökuð í handritunum. 1 ) 

Það er varla ætlandi, að Sturlu hafi misminnt svo 
mjög, þegar hann reit Islendinga sögu, að 327. kap. geti 
úr henni verið. En frásögnin gæti verið úr sögu um 
Gizur. Þó bendir það ekki á skagfirzkan uppruna, að við 
sætt þeirra Gizurar er einungis getið Sturlu og Sighvats 
Böðvarssonar af leikmönnum, og fór hún þó fram í við- 
urvist aíls þingheims. Einnig er greint nákvæmlega frá 
þingreið Vestfirðinga, og mun rétt sagt frá að því leytí, 
að flokkar þessir hafi riðið vestan, en það rangt, að þeir 
hafi farið alla leið á alþing. Upptalning eiðmanna bendir 
aftur á norðlenzkan uppruna, að því er virðist. Þó er 
önnur skýring fullt eins sennileg. Sá, sem þetta ritaði, 
niun hafa haft fyrir sér eftirrit af hyllingarbréfinu, og 
hefir hann hætt við að skrifa upp öll nöfnin, sem undir 
því voru, þegar hann hafði ritað nöfn Norðlendinga, eða 

1) Kálund gizkar á (Aarb. 1901, 280.. nmgr.), að þessi frásögn 
múni tekin eftir sérstakri útgáfu af Hákonar sögu, er sagt hafi fyllra 
frá islcnzkum viðburðum („en anden, islandskc forhold behandlende 
tekst"). Mótsagnirnar sýna, að þetta getur ekki verið rétt; frásögnin 
e r soðin saman úr Hákonar sögu og 327. kap. 



134 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



þó öllu fremur, að eiðmenn úr hvorum fjórðungi, Norð- 
lendinga og Sunnlendinga hafi gert sérstakt bréf. Fyrir 
því þarf ekki að álykta, að hér sé um norðlenzka sögu að 
ræða. Það verður að telja sennilegt, að safnandi Sturl- 
ungu hafi samið þenna kapítula, eins og suma aðra. 
Narfasynir munu hafa verið ungir, þegar þetta gerðist, og 
verið þessir atburðir í barnsminni, en sennilega ekki verið 
sjálfir á þingi, og stafa missagnirnar af því. Allir Narfa- 
synir urðu lögmenn og hafa því verið manna líklegastir 
til þess að afla sér eftirrits af þeim bréfum, seni um 
þetta voru gerð. 

En sé þessi frásögn ekki úr Islendinga sögu, er á 
það að líta, hvenær sagan endi eða hvort það verði séð 
með nokkurri vissu. 

í 319. kap. segir frá útkomu Gizurar. 1 ) Segir svo í I, 
að Gizur kom út „annat sumar en honum var jarls nafn 
gefit." Aftur segir í IIp, að hann hafi komið út samsum- 
ars, 1258, og hlýtur það að vera rétt samkvæmt tíma- 
tali sögunnar og Hákonar sögu. Það er og ljóst, að frum- 
texti Sturlungu hefur talið eins, því að í báðum hand- 
ritaflokkum stendur, að Gizur liafi f jóra vetur utan verið. 
Viðaukinn (I*) bætir því við í upphafi kapítulans, að 
Gizur hafi komið skipinu við Suðureyjar og verið þar 
um veturinn; hafi hann fengið þar sverðið Eyfara(r)- 
naut. Ekki stendur þessi grein í I á sama stað sem í við- 
aukanum (þetta er neðst á aftasta blaði i skinnbókinni), 
en getur þó tæplega verið komin úr öðru handriti, enda 
kemur hún heim við „annat sumar" í I. Hefur Kálund 
getið þess til, að þetta hafi staðið á næsta blaði í I, sem 
nú er glatað, þar seni segir, að skip Gizurar kom síð af 
hafi, en Björn á Skarðsá hafi flutt hana þangað, sem hún 
er nú í I*, og á hún að visu betur við þar. 2 ) En greinin 
hefur sýnilega ekki staðið í Sturlungu frá upphafi. Hér er 
engin sérstök vísbending um uppruna frásagnarinnar. 

320. kap. segir mest frá Gizuri, en í upphafi hans 
er grein um Vigfús Gunnsteinsson, er BMO telur „án efa 
úr Þorgils sögu." 3 ) En það getur ekki verið; greinin er í 

1) Sturl. 3 II, 303—304. — 2) Sturl. 8 II, 304, nmgr. 1. — 3) Safn III, 349. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 135 

báðum textunum og þvi upphafleg í Sturlungu. Hins 
vegar eru engar líkur til þess, að hún sé úr sögu um Gizur 
og Skagfirðinga, og verður því að álíta hana annaðhvort 
úr Islendinga sögu eða frá safnanda. I niðurlagi kapítul- 
ans ber textunum ekki saman; segir í I*, að Hrafn og 
Sturla hafi hvorugur riðið til þings, en II* skýrir svo 
frá, að Sturla og Sighvatur Böðvarsson hafi báðir riðið 
á þing og gerzt menn jarls, og Sighvatur sótt Þorvarð 
Þórarinsson til sektar. Þessi frásögn mun vera eftir Þor- 
gils sögu, en I* aftur á móti fara eftir texta Sturlungu. 
Bendir þetta ekki til sögu um Gizur, en Páll Kolheinsson 
kemur hér við sögu, og hefur verið sýnt fram á, að hann 
hafi verið meðal heimildarmanna Sturlu. 

I 324. kap. er frásögn um það, að Þórður Andrésson 
vildi fá þá bræður Brandssonu í lið með sér gegn Gizuri 
og að jarl komst að þessu ráðabruggi, fór að Þórði, en 
sættist við hann. 1 ) Frásögnin um sendimann Þórðar er 
miklu nákvæmari í 11% en virðist ekki eins frumleg. Þess 
er getið, að Sturla fór til liðs við Gizur, og skildu þeir 
með kærleikum. Um haustið 1259 hélt jarl brúðkaup 
Ingibjargar Sturludóttur, tengdadóttur sinnar, er hún 
giftist Þórði Þorvarðssyni úr Saurbæ. En Kálfur Brands- 
son fékk Guðnýjar Sturludóttur um veturinn. Sturla 
gerðist þá lendur maður Gizurar. Hét jarl Sturlu Borg- 
arfirði, en Sighvatur Böðvarsson fékk engar sæmdir, og 
þóttist 'hann hafa verið ginntur til að gerast handgeng- 
inn jarli. BMÓ telur þessa frásögn úr Gizurar sögu, en 
þó muni eitthvað vera úr „Sturlu sögu". L> ) Hér er hinu 
sama til að svara sem áður, að ritari I hefur ekki þekkt 
þáttinn um Sturlu, sem mun framhald Þorgils sögu, og 
getur þetta því ekki úr honum verið. Vel gæti þessi kapí- 
tuli verið úr íslendinga sögu. í niðurlagi kapítulans styttir 
II* nokkuð textann. 

325. kap. er aðallega um Gizur. 3 ) Ekki er hér getið 
útkomu Ivars Arnljótarsonar og Páls, er Hákonar saga 
segir frá; kveður Sturla erindi þeirra hafa strandað á 

1) Sturl. II, 308—311. — 2) Safn III, 350—352, 494—495. — 3) Sturl.a 
II, 311. — 4) Icel. Sagas II, 308—309; Flat. III, 206—207. 



136 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



vinum jarls og Rangæingum. 4 ) Þó er þess getið hér, að 
jarl lét Rangæinga sverja konungi trúnaðareiða, og má 
í því vafalaust sjá árangur af för þeirra ívars; hefur jarl 
gert þetta til þess að leiða sendimenn konungs af. 

326. kap. skiptir BMÓ i þrennt. 1 ) Telur hann til 
Gizurar sögu upphafið, um útkomu Hallvarðs gullskós 
og um það, er Hrafni var skipaður Borgarf jörður og enn- 
fremur seinna hluta kapítulans, um Ásgrím Þorsteinsson. 
En miðhlutinn, um vonhrigði Sturlu Þórðarsonar, og 
vísa hans, sé úr Sturlu þætti. 2 ) 

Það mun þó vafalaust, að allur kaflinn sé úr einni og 
sömu heimild. Frásögnin um gremju Sturlu verður 
óskiljanleg, ef upphafinu er kippt burtu. Úr Sturlu þætti 
getur þetta ekki verið af tveim ástæðum. I fyrsta lagi 
stendur frásögnin í háðum textunum, og er því upphafleg 
í Sturlungu, og í annan stað er séinni helmingur visu 
Sturlu tekinn upp siðar í Sturlu þætti, og þá i öðru sam- 
hengi; segir þar, að Sturla kvæði þetta tveim árum síðar. 3 ) 
Skýring BMÓ fær því ekki staðizt, en hins vegar er ó- 
sennilegt, að þessi hluti kapitulans sé tekinn úr sögu um 
Gizur, eins og BMÓ bendir lika á. En vel gæti allur kapí- 
tulinn verið úr Islendinga sögu. 

í niðurlagi 326. kap. er sagt frá komu Ingilborgar 
drottningar í Noreg; hafi Magnús konungur verið vigð- 
ur undir kórónu „Óláfsmessudag enn fyrra [ok svá Ingil- 
borg drottning krossmessu um haustit." Þetta er sýnilega 
rangt, að þau hafi ekki verið krýnd saman, enda er svo 
sagt í Hákonar sögu, að þau væri bæði vígð undir kór- 
ónu krossmessudag. 4 ) Ritari II hefur og séð, að þetta gat 
ekki staðizt, og fellir því niður greinina um krýningu 
drottningar frá [. Öll þessi grein um konung og drottn- 
ingu er vafalaust frá safnanda; hefur hann ruglað sam- 
an krýningardögum þeirra feðga, því að Hákon konung- 
ur var einmitt vígður undir kórónu á Ólafsmessu. En 
drottning kom i Noreg „Óláfsvökuaptan síðla.""') 

Þessar frásagnir, sem nú hefur verið rætt um, virð- 

1) Sturl. 3 II, 311—312. — 2) Safn III, 352. — 3) Sturl. 3 II, 324. — 
4) Icel. Sagas II, 318; Flat. III, 212. — 5) Icel. Sagas II, 314; Flat. III, 210. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



137 



ast hafa verið niðurlag Sturlungu. Báðum þeim mönn- 
um, sem rituðu upp söguna, hefur þótt eitthvað vanta á 
og reynt að bæta úr því, hvor á sinn hátt. Einmitt þetta, 
að hvorugt handritið hefur látið hér staðar numið, held- 
ur bæta bæði við frásögn, sem er ekki í beinu áframhaldi 
af því, er áður var sagt, bendir sterklega til þess, að frum- 
ritið hafi verið ritað til enda, án þess að nokkuð hafi verið 
niður fellt. Tilgáta BMÓ, að vantað liafi í báðar skinn- 
bækurnar, þegar pappírshandritin voru rituð, 1 ) er næsta 
ósennileg. Þá hlyti þessi eyða að hafa byrjað nákvæm- 
lega á sama stað í báðum bókunum, eftir þing 1262 — að 
vísu vantar síðustu málsgreinina i II*, tæpar 4 línur í út- 
gáfu Kálunds, en sá texti stytlir víðar frásögnina — og 
væri það einkennileg tilviljun, svo að alls ekki er ger- 
andi ráð fyrir því. Ennfremur er ástæðulaust að ætla, að 
Björn á Skarðsá hafi fellt aftan af öðru hvoru handrit- 
inu, þar sem hann ritar i viðaukanum (I*) margar frá- 
sagnir samhljóða þvi, er hann hafði ritað rótt áður; verð- 
ur því að gera ráð fyrir, að hann hafi hvorugan textann 
stytt. 2 ) 

Ritari II hefur nú bætt við frumtextann þætti um 
Sturlu Þórðarson, deilur hans við Hrafn, utanför hans og 
kærleika við Magnús konung, útkomu hans með lögbók- 
ina og loks um andlát hans. 3 ) BMÓ hefur leitt rök að 
því, að þessi þáttur sé að nokkuru leyti áframhald Þor- 
gils sögu skarða, eða viðauki við hana, og að líkindum 
eftir sama höfund. Þetta er allsennilegt, og nægir að vísa 
til röksemda BMÓ um þetta efni. 4 ) í síðasta kaflanum er 
frásögn, sem sennilegt er, að sé höfð eftir Þórði Narfa- 
s 3 T ui; ætlar BMÓ, að hann hafi skoíið henni inn um leið 
og hann setti saman Sturlungu. Þetta getur þó ekki verið, 
þar sem þessi frásögn hefur ekki staðið í I, og því ekki í 
frumritinu fremur en Þorgils saga og Sturlu þáttur. Ætla 
niá, að höfundur Þorgils sögu hafi vel getað haft sagnir 
af Þórði Narfasyni, og sé allt eftir einn höfund. Og þó 
að þessi röksemd gangi frá, er jafnsennilegt, að einhver 

1) Safn III, 353—354, 495. — 2) Sbr. Kálund i Aaböger 1901, 281— 
282. — 3) Sturl.a II, 320—328. — 4) Safn III, 495—498. 



138 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



Narfasona hafi fjallaS um Sturlungu; undir þaS renna 
nægilega margar og styrkar stoðir. Auk þess mætti vel 
hugsa sér, að handrit það af Sturlungu, sem Þorgils sögu 
og Sturlu þætti var fyrst skeytt inn í, hafi verið ritað 
undir handarjaðri Þórðar Narfasonar, nokkurs konar 
aukin útgáfa af fyrstu Sturlungu Skarðverja, þegar þeim 
hafði borizt Þorgils saga skarða. Mætti þá hugsa sér, að 
Þórður Narfason hefSi bætt umræddri grein inn í textann. 

Sá sem ritaði I klykkir út á annan veg. Þegar frum- 
rit hans þraut, tók hann upp frásögn um viðureign And- 
réssona og Gizurar og dráp Þórðar Andréssonar. 1 ) Þegar 
henni var lokið, greip hann til Hákonar sögu og ritaði 
aftur upp eftir henni frásögnina um skattjátun Islend- 
inga 1262, svo sem bent var á hér að framan. 2 ) Loks 
tekur hann upp úr Hákonar sögu 2 aðra kafla, aðallega 
um Brand biskup. 3 ) Hér er fyllri texti en í handritum 
Hákonarsögu, og sumt af því hlýtur að vera viðauki rit- 
ara I: „Þá var með honum Árni Þorláksson, er síðan var 
biskup í Skálaholti, ok var hann þá djákn at vígslu." En 
Hákonar saga er samin áður en Árni Þorláksson yrði 
biskup. 

Það er mjög eftirtektarvert, að handritið skuli hafa 
endað á frásögnum, sem teknar eru upp úr Hákonar sögu. 
Menn hafa ætlað, að ritarar pappírshandritanna liafi tek- 
ið þessar frásagnir upp úr Hákonar sögu, og hafi þær 
ekki staSiS í I. En Kálund hefur sýnt fram á, að þetta er 
ekki rétt. Björn á Skarðsá hefur ekki gert neina sérstaka 
athugasemd um þessa kafla, og auk þess má sjá það af 
handriti Jóns Gizurarsonar, að þeir hafa staðið í I. Hann 
ritar allan síSasta þáttinn eftir II, en hefur þó tekiS tvo 
síSustu kapítulana upp í handrit sitt, og þá auSvitaS úr I, 
sem er venjulega frumrit hans. 4 ) 

Þessir tveir kapítular eru ljóslega niSurlag I, og hef- 
ur ekkert vantaS aftan af handritinu, þegar ritaS var 
eftir þvi. Kálund hefur talizt til, eftir handriti Björns á 
SkarSsá, aS frásögn sú, sem vantar aftan af I, hafi staSiS 

1) Sturl. 3 , 313—317. — 2) bls. 132—133. — 3) Icel. Sagas II, 326, 327; 
Flat. III, 216, 217. — 4) Sturl. 3 lxxii; sbr. Aarböger 1901, 280—281. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



139 



á 5% blaðsíðum; hefir þá aftasta blaðsíðan ekki verið full- 
rituð, heldur þriðjungur aftara dálksins verið auður. 

Þar sem ritari I hefur tekið upp úr Hákonar sögu 
frásögn, sem hann hafði áður ritað að nokkuru leyti, 1 ) 
og stendur hér í rangri tímaröð, er það bersýnilegt, að 
hann hefur verið í vandræðum með heppilegt niðurlag 
og því gripið til þessa, til þess að láta öftustu blaðsíð- 
una ekki auða og óskrifaða. Þetta sýnir aftur, að heimild 
sú, sem hann ritaði eftir frásögnina um Andréssonu, 
hefur þrotið, annars hefði hann auðvitað haldið henni 
áfram heldur en að endurtaka frásögn, sem hann hafði 
áður ritað. 

Upphaf frásagnarinnar um Andréssonu er og ein- 
kennilegt: „Þat er nú þessu næst, at Þórðr Andrésson 
reið austr um ár af þingi." Þingið, sem sagt var frá í 
næsta kapítula á undan, er alþingi 1262, en þessir atburðir 
gerast 1264. Hér er því 2 ára gloppa. Nú er þess áður get- 
ið, að ekkert muni hafa vantað í I í upphafi 17. aldar, og 
hefur þetta því staðið þar með sama hætti sem í pappírs- 
handritunum. Ennfremur var sýnt f ram á, að þessi frásögn 
hefur ekki náð lengra í frumriti því, sem ritari I fór eftir. 
Hér virðist því að ræða um sjálfstæðan þátt um tilraun 
Oddaverja til uppreisnar gegn jarli, en ekki brot úr lengri 
frásögn. En upphafinu hefur þá verið vikið við af þeim, 
seni tengdi þáttinn við frásögn Sturiungu. 

BMÓ vill telja þetta síðasta kafla Gizurar sögu, sem 
endi hér í miðju kafi.-) Á því eru þó mörg vandkvæði. 
Þá verður að gera ráð fyrir, að ritari I hafi haft þá sögu 
sérstaka. En ekki verður séð með neinni vissu cða jafnvel 
líkindum, að hann hafi þekkt nokkura aðra sögu í Sturl- 
ungu í sjálfstæðri mynd. 3 ) Þó væri það ekki óhugsandi. 
En af hverju fyllir hann þá ekki eyðuna milli þinganna 
1262 og 1264? Og hver er ástæðan til þess, að hann fylgir 
ekki sögunni lengra? Það hefði þó legið beint við, að enda 
á láti Gizurar. I stað þess ritar hann upp eftir Hákonar 
sögu frásögn um sama atburðinn, sem áður var skýrt frá 

1) bls. 132—133. — 2) Safn III, 352—353. — 3) Ef til vill Svínfe]]- 
inga sögu, sbr. Safn III, 501—502. 



140 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



og þá í réttu samhengi. Það tekur af tvímæli um, að hin 
heimildin var þrotin. Með sömu rökum mætti spyrja, 
hvers vegna safnandi Sturlungu hafi hætt við heimild 
sína í miðju kafi, hafi þessi merkilega frásögn staðið í 
henni, og annað fleira um siðustu æfiár jarls. Þessi ætlun, 
að frásögnin um Andréssonu sé hluti af lengri sögu, sem 
safnandi Sturlungu liafi ritað eftir og ritari I svo aftur 
notað sérstaklega, gerir málið enn flóknara. Þetta hefur 
Kálund einnig séð. Hann fellst annars á skoðun BMÓ 
um Gizurar sögu, en þennan kafla telur hann þó ekki til 
hennar, er í vandræðum með hann, en slær því þó fram, 
hvort hugsanlegt sé, að þessi frásögn, ásamt þeim köflum, 
sem ritari I hefur tekið upp eftir Hákonar sögu hér næst 
á eftir, sé ekki úr sérstakri útgáfu af þeirri sögu, sem hafi 
sagt nánar frá íslenzkum efnum en þau handrit, sem nú 
eru til. 1 ) Þetta getur þó ekki staðizt þegar af þeirri á- 
stæðu, að þær viðbætur, sem frásögnin hér á eftir um 
skattjátunina 1262 hefur fram yfir handrit Hákonar 
sögu, eru allar teknar úr 327. kap. hér að framan, eins og 
áður hefur verið rakið. 2 ) Auk þess er frásögnin um 
Andréssonu gerólík Hákonar sögu. 

Það er ljóst, að frásögnin er að mestu höfð eftir 
mönnum úr flokki Gizurar, og má beinlínis rekja sumt 
til Árna Bjarnasonar af Auðkúlustöðum og Hjálms Þor- 
bjarnarsonar. En það gefur enga sérstaka vísbendingu. 
Heimild brestur til þess að telja Hjálm Þorbjarnarson 
sama manninn sem Hjálm af Víðivöllum; 3 ) má vel vera, 
að svo sé, en það verður hvorki sannað né ósannað. Þá 
er og sýnilegt, að Vestfirðingur einn er hér tíðindamaður, 
Ólafur Oddsson: „Ok er Óláfr hafði þetta flutt jarli, þá 
þótti honum hann fár við verða ok æmta sér litt. Þeir 
töluðu þetta í kirkjugarðinum þar í Görðum. Óláfr varð 
skjótt í brott aptr af fundi jarls ok reið aptr til Hrafns, 
bróður síns." Og bendir þetta ekki til Skagaf jarðar. 

Frásögnin virðist rituð af hlýjum hug í garð Andrés- 
sona og liggja jarli á hálsi fyrir aftöku Þórðar: „Þá brá 
þegar mörgum inum betrum mönnum i brún, ok þótti þá 

1) Aarböger 1901, 280 nmgr. 1. — 2) bls. 132— 133. — 3) Safn III, 353. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



141 



þegar eigi efnt þat, er mælt hafði verit." 1 ) „Var þá enn 
víða drepit fé á Rangárvöllum, ok galt margr óverör þessa 
ófriðar ok ófagnaðar. . . . Þórðr segir svá, at þeir bræðr 
hans ok aðrir vinir skyldu þat at marki hafa, at þá mundi 
hann feigr, ef hann tryði Gizuri jarli." 2 ) Ekki var það og 
vel til fallið af vini jarls, er ritaði sögu hans, að halda á 
lofti jafnhrottalegu og illmannlegu svari sem því, er hann 
gaf Þórði, frænda sínum, er hann bað hann fyrirgefa sér: 
„Þat vil ek gera, þegar þú ert dauðr." 3 ) Frásögnin er rituð 
af manni, sem var mun hlýrra í garð Þórðar heldur 
en jarls. 

Tvö atriði gætu virzt benda til sömu heimildar sem 
áður var farið eftir, að getið er um vist Þórðar að Stað 
1260 — 1261, 4 ) sbr. 325. kap., og að minnzt er á aðvörun 
Hrafns við Gizur fyrir Flugumýrarbrennu. 5 ) En hvort- 
tveggja hefur verið alkunnugt, og auk þess mætti vel 
hugsa sér, að ritari I hefði bætt þessu við. 

Hér hefur þá verið sýnt, hver vandkvæði eru á því, að 
telja þessa frásögn hluta af lengri sögu, sem safnandi 
Sturlungu og ritari I hafi báðir notað, hvor í sínu lagi. 
Hins vegar bendir upphaf og einkum niðurlag til þess, að 
frásögnin hafi aldrei verið lengri. Verður því tækilegast 
að telja þetta sérstakan þátt, er ritari I hafi tekið upp í bók 
sína. Engum getum skal um það leitt, hvar eða hvenær 
þessi þáttur er saminn eða liver muni vera höfundur 
hans. En allar líkur benda þó til þess, að heimildin hafi 
verið skrifuð, og sé þetta ekki frumsamið af þeim, er 
ritaði handritið. 

Hér að framan hefur verið bent á, að Sturlunga sú, 
sem I og II eru runnin frá, muni hafa endað á frásögn- 
inni um skattjátun Islendinga á Alþingi 1262. Mætti 
telja sennilegt, að Sturla hefði endað rit sitt á þessari frá- 
sögn, sem virðist eðlilegt niðurlag á sögu Sturlungaaldar, 
°8 það því fremur sem hinni miklu Noregs sögu hans 
lýkur um svipað leyti. En þar sem 327. kap. virðist ekki 
geta verið eftir Sturlu, vantar eðlilegt niðurlag á söguna. 

1) Sturl. 3 II, 316 19 " 20 . — 2) Sturl. 3 II, 315 32 — 316 l . — 3) Sturl. 3 
II, 317 19 . _ 4) sturl.s II, 313 8 " 11 . — 5) Sturl. 3 II, 3 1 3 23 " 25 . 



142 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



Það er varla ætlandi, að safnandi Sturlungu hafi vikið 
frá frumriti sínu áður en það þraut og samið sjálfur 
síðustu frásögnina. Sennilegra er, að Islendinga saga hafi 
aldrei náð fram til 1262. Ástæðan til þess, að Sturla hélt 
ekki frásögninni áfram að þessum eðlilegu tímamótum, 
getur varla verið önnur en sú, að honum hafi ekki enzt 
aldur til þess að ljúka við hana, og hefur BMÓ leitt að því 
rök, að Sturla hafi ritað íslendinga sögu á efri árum sín- 
um. Verður síðar að þessu vikið. 

Hafi Islendinga saga endað í miðjum klíðum, voru 
tveir kostir fyrir safnanda. Annar sá, að láta nú einnig 
staðar numið og bæta einungis svo miklu við, að kalla 
mætti viðunandi niðurlag, eða að öðrum kosti að halda 
frásögninni áfram eftir þeim heimildum, sem fengizt 
gátu, munnlegum eða skrifuðum. Mætti þá álíta annað 
tveggja, að íslendinga saga næði fram að 1262, og hafi 
safnandi einungis bætt við niðurlagi 326. kap. og 327. 
kap., eða að sagan endaði einhvers staðar fyr. 

1 síðustu frásögnum Sturlungu, fram að niðurlagi 
326. kap., er ekkert, sem mælir í móti því, að þær geti 
verið eftir Sturlu. Hins vegar virðist frásögnin mjög 
slitrótt um hin síðustu árin, og vekur það grun um, að 
ekki sé allt með felldu. Þó mætti gizka á, að safnandi 
hafi stytt frásögnina því meir, sem nær dró niðurlaginu 
— hefur ef til vill staðið svo á örkum — og verði heimild 
hans því ekki um kennt. En textinn virðist þó ekki bera 
neitt beint vitni um styttingu eða úrfellingu, svo að engin 
rök verða leidd að þessu. 

Hér að framan var bent á eyðu þá, sem er í texta I 
og nær yfir þriggja ára bil, frá því um mitt sumar 1255 
fram á sumar 1258. 1 ) í II er fylgt frásögn Þorgils sögu 
skarða um atburði á þessum árum. En þar sem ritari II 
tekur aftur upp frumtexta Sturlungu, eftir að hann hefur 
lagt frá sér Þorgils sögu, byrjar I nákvæmlega á sama 
stað aftur eftir þessa gloppu í frásögninni, að frá skilinni 
smágrein um víg Þorgils, sem er tekin úr Hákonar sögu 



i) Bls. 125. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



143 



upp í texta L Sýnir þetta, að ritari I á ekki sök á þessari 
eyðu, heldur hefur hún verið í frumriti hans. Og orða- 
lagið, þar sem textarnir verða aftur samferða: „Um sum- 
arit eptir, er Þorgils skarði var veginn um veturinn . . . t61 ) 
virðist benda á, að greinin úr Hákonar sögu hafi staðið 
i hinu sameiginlega frumriti. 

A þessum 3 árum gerðust margir merkir atburðir 
hér á landi, sem greint er frá í Þorgils sögu skarða, Há- 
konar sögu og annálum: útkoma Ivars Englasonar og 
skattjátun Norðlendinga árið 1256, ríki Þorgils í Skaga- 
firði, fjandskapur þeirra Þorvarðs við Heinrek biskup, 
deilur Sturlu og Hrafns og sættir, tilkall Þorvarðs til 
Eyjafjarðar, víg Þorgils, eftirmálið og sættir Sturlu og 
Sighvats Böðvarssonar við Þorvarð um mitt sumar 1258. 
Sturla hefði hlotið að segja frá þessum viðburðum í Is- 
lendinga sögu. Og fallist menn á skoðun BMÓ um Gizurar 
sögu og Þórðar sögu kakala, hve iangt þær nái og hve 
vítt svið frásagnir þeirra taki yfir, er jafn óhjákvæmilegt, 
að þær hefði báðar sagt frá atburðum þeim, er gerðust á 
þessum árum. Þórðar saga hefði átt að halda áfram frá- 
sögninni um höfðingja þá, er Þórður hafði skipað ríki 
sitt, og segja frá deilum Hrafns og Sturlu, riki Þorgils 
og vígi hans, en þetta leiddi beinlínis af atburðum, er 
BMÓ kveður Þórðar sögu segja frá, svo sem Þverárfundi, 
er varð skömmu fyr. Aftur hefði saga Gizurar hlotið að 
segja frá öðru, svo sem skattjátun Norðlendinga, ríki 
Þorgils í Skagafirði, tilkalli Þorvarðs til Eyjafjarðar og 
vígi Þorgils. Að vísu segir BMÓ, að þessir atburðir komi 
lítið við sögu Gizurar, þar sem hann hafi verið utan, er 
þetta gerðist, og ekki komið út fyr en Þorgils var allur 
og ríki hans liðið undir lok. 2 ) En þetta kemur ekki heim 
við það, sem hann heldur fram annars staðar um þá sögu. 
Að hans ætlun er hún ekki einungis saga Gizurar, heldur 
og Skagfirðinga, og rituð af Skagfirðingi. Telur hann 
söguna greina nákvæmlega frá atburðum í Skagafirði, 
þar sem Gizur var livergi nær staddur, svo sem lítilfjör- 



1) Sturl.a II, 298 32 -3 3 . — 2) Safn III, 354. 



144 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



legum deilum fyrir og um 1240, viðureign Kolbeiiis unga 
við Þórð og f jölmargt annað, svo að ekki sé minnzt á frá- 
sögnina í næsta kapítula á eftir þessari gloppu (316. kap.) 
um nauðaómerkilega atburði á Norðurlandi og suður á 
Mýrum, er urðu fyr um sumarið en Gizur kæmi út — 
bann kom síð af hafi. 1 ) Ennfremur telur BMÓ söguna 
hafa greint allnákvæmlega frá atburðum á öðru lands- 
horni, er gerðust meðan Gizur var utan og koma ekki á 
neinn hátt við Skagfirðinga, nema að því leyti, að við þá 
voru riðnir frændur Ásbirninga, Ormssynir, Þórarins- 
synir og Sæmundarsynir.-) Hér er aftur á móti að ræða um 
stórmerka atburði, er gerðust í sjálfum Skagafirði; er Þor- 
varður Þórarinsson mjög við þá riðinn, en aðalsöguhetjan 
og héraðshöfðinginn, Þorgils skarði, er Ásbirningur, syst- 
ursonur Kolbeins unga. Þögn sögunnar þarf þvi að skýra, 
hvort sem gert er ráð fyrir, að hér sé farið eftir Islendinga 
sögu, Þórðar sögu eða Gizurar sögu. 

Samskeytin, þar sem textarnir verða aftur samferða, 
benda í þá átt, að Sturlunga hafi verið heil, þegar hand- 
ritin voru rituð eftir henni, og hafi greinin úr Hákonar 
sögu staðið í frumritinu, eins og sýnt var hér að framan. 
Nú er tvennt til, að vantað hafi í heimild Sturlungu, Is- 
lendinga sögu — eða Þórðar sögu og Gizurar sögu, eða þá 
að saga sú, sem hingað til hafði verið heimild Sturlungu, 
hafi verið á enda. 

Nú má benda á ýniislegt, sem mælir í gegn því, að 
heimild Sturlunguliöfundar hafi þrotið. Þegar litið er á 
hina nákvæmu frásögn i 316., 317., 319., 320. og 324.-327. 
kap. um ýmsa lítt merka atburði, liggur nærri að ætla, 
að farið hafi verið eftir skrifaðri heimild. Hefði höfundur 
Sturlungu á hinn bóginn verið nógu fróður um það, sem 
gerðist á árunum 1258 — 1262, til þess að geta frumsamið 
þessar frásagnir, en það er engan veginn ósennilegt, þar 
sem Sturlunga mun hafa verið sett saman ekki síðar en 
um 40 árum eftir þessa atburði, mætti það gegna furðu, að 
hann skyldi ekki hafa annað til brunns að bera um við- 

1) Sturl. 3 II, 304 1 . — 2) Hér er átt við frásagnirnar, sem skotið 
er inn i Svinfellinga sögu. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



145 



burði þriggja ára (1255 — 1258) en litla grein úr Há- 
konar sögu. Þó gætu legiö til þess orsakir, sem vér fáum 
ekki rennt grun í. Hefði og mátt taka meira upp úr 
Hákonar sögu, svo sem greinina um Ivar Englason, ef 
safnandi hefði kosið. 

Aftur á móti er lítt sennilegt, að svo snemma hafi 
týnzt úr handritunum. En sé það hin rétta skýring, er al- 
veg ljóst, að skoðun BMÓ á heimildum Sturlungu er 
röng. Hann telur Þórðar sögu og Gizurar sögu vera báðar 
til frásagnar um næstu atburði á undan gloppunni: Þver- 
árfund og fyrirburðina i Miðjum dal. Þá hefði átt að 
vanta í báðar þessar sögur, og það aiveg á sama stað, en 
það má telja nær óhugsandi. Og þó að segja mætti, að 
hér hafi vantað í Sturlungu, þegar I og II voru rituð, 
sem ekki virðist hafa verið, er það ekki fullnægjandi. 
Eftir skoðun BMÓ hafa ritarar beggja skinnbókanna 
(I og II) haft fyrir sér Gizurar sögu sérstaka (t. d. frá- 
sögnin um Andréssonu í I, Reykhólaför í II), og því 
getað auðveldlega fyllt i skarðið; liefði legið nær fyrir 
ritara I að grípa til þeirrar sögu heldur en Hákonar 
sögu. Ef gert er ráð fyrir tveim heimildum í síðara hluta 
Sturlungu, Þórðar sögu og Gizurar sögu, fæst því engin 
viðunanleg skýring á þessari gloppu. 

Sé aftur á móti gert ráð fyrir, að höfundur Sturl- 
ungu hafi farið eftir einni heimild frá þvi er hann lagði 
Svínfellinga sögu frá sér, verður auðveldara að skýra 
þetta. Fremur væri þvi trúandi, að vantað hafi í eina 
sögu, þegar Sturlunga var rituð, heldur en að eyða hafi 
verið á sama stað í tveim sögum. En þess ber að gæta, að 
frá samningu íslendinga sögu þangað til Sturlunga var 
sett saman hefur tæplega getað liðið lengri tími en 20 til 
25 ár. Er ósennilegt, að svo snemma hafi týnzt úr hand- 
ritinu, einkum þar sem eyðan er svo stutt, að um heilt 
kver getur ekki verið að ræða. 

Samkvæmt þvi, sem hér hefur verið rakið, verður að 
telja, að meiri líkur sé til þess, að hvorki hafi vantað i það 
handrit, sem Sturlunguhöfundur fór hér eftir, né i hand- 
rit það, sem I og II eiga rót sína að rekja til. 

10 



146 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



Engin leið virðist að sætta sig við þá skoðun, að 
sagnaritarinn hafi gengið alveg fram hjá viðburðum 
þessara þriggja ára. Sennilegasta skýringin verður þvi 
sú, að Islendinga saga hafi ekki náð lengra en út fyrir 
Þverárfund, og hafi Sturlu ekki enzt aldur til þess að 
halda sögunni lengra áfram. Síðan hefur annar maður, 
safnandi Sturlungu, aukið við niðurlaginu, og byrjað á 
frásögninni um fyrirburðina í 292. kap. Sjálfstæðar 
sögur hafa naumast verið heimildir hans um atburði 
1258 — 1262. Frásögnin verður ekki öll skýrð með þvi 
að gera ráð fyrir sögu um Gizur, og gloppan á undan 
ekki heldur. Sturlu þátt hefur safnandi sýnilega ekki 
þekkt frekar en Þorgils sögu skarða. Vera má, að þessu 
niðurlagi hafi verið skeytt aftan við íslendinga sögu, 
áður en hún komst í hendur safnanda. En sennilegra 
virðist þó, að safnandi — einhver Narfasona — hafi 
frumsamið lokaþáttinn. Er þá skiljanlegt, að frásögn- 
in sé mest um Gizur, æðsta og voldugasta mann lands- 
ins og ömmubróður Narfasona, en atburðir á Vestur- 
landi hafa þeim og verið vel kunnir. 

Hér hefur nú verið rætt um alla þá kafla, sem BMÓ 
hefur talið til sögu Gizurar og Skagfirðinga. Um lang- 
flesta þeirra hefur verið sýnt fram á, að sterkari rök 
Uggja til þess, að heimfæra þá til sömu heimildar sem 
aðrar frásagnir Sturlungu, íslendinga sögu eða Þórðar 
sögu kakala. Telja má fullsannað, að sumar af þessum 
frásögnum geti ekki verið úr annari sögu en íslendinga 
sögu, svo sem frásögnin um fæðing Gizurar, sem talin 
hefur verið svo rik sönnun þess, að hér hafi verið notuð 
sérstök saga um hann, um deilur Kolbeins unga og 
Sighvats á undan Flatatungufundi, aðför Órækju að Giz- 
uri, um aðdraganda Örlygsstaðafundar og um Flugu- 
mýrarbrennu. Ennfremur er enginn vegur að gera ráð 
fyrir íaukum i Þórðar sögu kakala, að minnsta kosti 
fyrir framan 199. kap. Sennileg og sterk rök má leiða 
að því, að sumar af þeim frásögnum, sem um er að 
ræða, sé eftir safnanda, svo sem Haukdæla þáttur, um 
börn Þorvalds Gizurarsonar í 55. kap., fyrri hluti 126. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



147 



kap., draumakaflarnir tveir, en 213. kap. eftir ritara II. 
Þá hefur verið sýnt fram á, að þeir menn, sem taldir 
hafa verið aðalheimildarmenn og jafnvel höfundar Giz- 
urar sögu, eru einmitt manna líklegastir til þess að hafa 
gerzt tíðindamenn Sturlu, mágar hans í Skagafirði. Frá- 
sögnin er hvergi hlýlegri i garð Gizurar en vænta mátti 
af Sturlu, eftir því sem hann skrifar um hann í frásögn- 
um, sem sannanlega eru úr íslendinga sögu. Þá hefur 
verið á það bent, hvað vakað hafi fyrir höfundi Þórðar 
sögu kakala, og að hún hafi ekki náð fram yfir 1250. 
Með þvi fellur sú eina röksemd, sem hefur verið leidd 
að því, að Islendinga saga nái ekki lengra en til 1242. 

Á hinn bóginn eru svo lítil — og allviðast alls engin 
— missmíði sjáanleg, þar sem menn hafa talið Gizurar 
sögu skotið inn í annan texta, að alveg er óhugsandi, að 
safnandi Sturlungu hafi gengið svo frá. Ófimleiki hans 
er sýnilegur alls staðar, þar sem hann hefur fleiri heim- 
ildir en eina, er segja frá samtíða viðburðum. Verður 
því með engu móti gert ráð fyrir, að honum hafi tekizt 
svo mjög upp með eina sögu, þar sem honum eru mis- 
lagðar hendur með allar aðrar. Loks hefur BMÓ orðið að 
gera ráð fyrir því, svo að allt komi heim, að ritarar hand- 
ritanna I og II hafi báðir haft Gizurar sögu sérstaka, 
þar sem hvorugur virðist þó hafa notað nokkura aðra 
sögu i Sturlungu í sjálfstæðri mynd. 

Loks má í þessu sambandi líta á vitnisburð safn- 
anda í „formálanum": „Flestar allar sögur þær, er hér 
hafa gerzk á íslandi, [váru ritaðar áðr Brandr biskup 
Sæmundarson andaðisk. 1 ) En þær sögur, er síðan hafa 
gerzk, váru lítt ritaðar, áðr Sturla skáld Þórðarson sagði 
fyrir Islendinga sögur, ok hafði hann þar til vísindi af 
fróðum mönnum, þeim er váru á öndverðum dögum 
hans, en sumt eptir bréfmn þeim, er þeir rituðu, er þeim 
váru samtíða, er sögurnar eru frá. Marga hluti mátti 
hann sjálfr sjá, þá er á hans dögum gerðusk til stórtíð- 
inda. Ok treystumsk mér honum bæði vel til vits og einarð- 

1) Svo I, en i II er textinn svo frá [„áðr Brandr biskup Sæmund- 
arson andaðisk, váru ritaðar," og er sá texti betri. 



148 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



ar at segja í frá, því at hann vissa ek alvitrastan ok hóf- 
samastan. Láti guð honum nú raun lofi betri." 

Auk þeirra sagna, sem taldar eru i upphafi for- 
málans, hafa þessar sögur legið fyrir safnanda, er hann 
ritaði þessi orð, ef skoðun BMÓ er rétt: 

Islendinga saga 1183—1242. 

Gizurar saga og Skagfirðinga (frá landnámsöld, en 
aðalsagan) 1209—1264, eða lengra (til 1268). 

Þórðar saga kakala 1242—1256. 

Svínfellinga saga um 1240 — 1252 (aðalsagan hefst 
um 1247) . 

íslendinga sögu hefur hann notað alla frá upphafi 
til enda, en fellt þó niður úr henni, þar sem hann tók 
aðrar heimildir fram yfir, t. d. prestssöguna og Hrafns 
sögu. Gizurar sögu hefur hann notað alltaf öðrum þræði, 
tekið að líkindum upp úr henni aHt, sem liún sagði fyllra 
en íslendinga saga. Þegar íslendinga sögu var lokið, 
fylgir safnandi Þórðar sögu um 8 ár, en tekur þó all- 
mikið upp úr Gizurar sögu. Þá ritar hann upp Svínfell- 
inga sögu, en um siðustu 10(12) árin er Gizurar saga 
aðalheimildin, en þó mikið tekið upp úr Þórðar sögu. 
Þessi virðist skoðun BMÓ á þessum hluta Sturlungu. 

Saga Sturlu næði þá aðeins yfir 60 ár, og væri þó 
ekki réttnefnd Islendinga saga (eða sögur) nema um 40 
ára bil. Gizurar saga næði yfir 55 ár eða meira — auk 
inngangsins, og væri réttnefnd íslendinga saga um langt 
skeið, að minnsta kosti siðari hluti hennar. Enn mætti 
kalla Þórðar sögu því nafni frá 1250, eða jafnvel frá 1247. 

Þessi niðurstaða kemur ekki vel heim við ummæli 
safnanda. Eftir þeim lægi næst að ætla, að Sturla hefði 
ritað mestan hlut þess, sem eftir er af Sturlungu, þegar 
frá eru teknar þær sögur, er safnandi nefndi rétt á undan. 
Það er þó vafalaust, að ekki má taka þessi orð bókstaf- 
lega; safnandi Sturlungu hefur sannanlega notað sérstaka 
Þórðar sögu og Svínfellinga sögu, og Þórðar saga er ein 
til frásagnar um átta ára bil. En eftir orðunum mætti við 
þvi búast, að íslendinga saga næði jafnlangt Sturlungu, 
eða því sem næst. Að visu mætti segja, að því sé Sturlu 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



149 



og sögu hans sérstaklega getið, að tekið hefur verið lengra 
mál upp úr henni einni heldur en hinum sögunum saman- 
lögðum, Gizurar sögu, Þórðar sögu og Svínfellinga sögu, 
og af því að Sturla ritaði fyrstur um viðburði á 13. öld, 
þegar frá er tekin Hrafns saga. En þetta gerir ekki fulla 
grein fyrir þvi, hve sterklega er að orði kveðið um Sturlu, 
hæfileika hans og áreiðanleik, og hann einn nefndur, en 
ekki minnzt á hinar þrjár sögurnar. Þetta verður aftur á 
móti eðlilegt, ef menn fallast á, að Þórðar saga nái ein- 
ungis yfir 8 ár. — Svínfellinga saga greinir aðeins frá 
einum atburði og aðdraganda hans — en saga um Gizur 
hafi ekki verið notuð. Þá má með fullum rökum segja, 
að saga Sturlu hafi verið aðalheimild Sturlungu frá alda- 
mótum. Því mun varla verða mótmælt með rökum, að 
þessi orð sögunnar sjálfrar gefi heimild til þess að eigna 
Sturlu sem allra mest af sögu 13. aldarinnar, nema þar 
sem sýnt verður og sannað með óyggjandi rökum, að 
farið sé eftir annari heimild. 1 ) 

Hér hefur þá verið sýnt fram á, að það sé ýmist með 
öllu óleyfilegt eða ástæðulaust að taka þá kafla út úr sam- 
hengi, er taldir hafa verið til Gizurar sögu, og að þeir 
muni eiga heima i sömu heimildum Sturlungu sem aðrar 
frásagnir, sem enginn vafi leikur á. Þegar þar við bætist, 
að nokkur hluti frásagnarinnar um Flugumýrarbrennu 
er alveg vafalaust eftir Sturlu og ekkert bendir til þess, 
að fleiri sögum en einni sé fylgt um það bil, þá er ástæðu- 
laust að efast um, að Islendinga sögu einni sé fylgt i Sturl- 
ungu, eftir að Þórðar sögu lýkur, og ekki skilið við hana 
fyr en hún var þrotin. 

Þó eru nokkurir kaflar, auk þeirra, sem sýnt hefur 
verið fram á, að safnandi muni hafa frumsamið, sem ó- 
sennilegt er, að sé úr Islendinga sögu eða þó að minnsta 
kosti má telja vafasama. Það eru 146. kap., 327. kap. qg 
að jllum likind um 316., 317., 319., 320., 324— 326^kap. 

1) Kálund, senx hefur fallizt á skoðun BMÓ um Gizurar sögu, 
viðurkennir þetta einnig í Aarböger 1901, 291: „noget overraskende i 
forhold til dets omfang (hvis det har stanset nied Oxf. VII, káp. 163) 
er Sturlunga-samlerens stærke frcmhæven af detíe værk i modsætning 
til hans övrige kilder." 



150 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



Um 146. kap. er það að segja, að ekki er óhugsandi, að 
hann sé úr Islendinga sögu. Hinir kaflarnir, lokaþáttur 
Sturlungu, geta ekki allir verið úr sögu um Gizur, og er 
því ekki einhlítt að gera ráð fyrir henni sem heimild á 
þessum stað. 265. — 267. kap. koma ekki alveg heim við 
Hákonar sögu, og má þó til sanns vegar færa, eins og sýnt 
var, enda er i 265. kap. mótsögn við 267. kap., er sýnilega 
má kenna safnanda um, en ekki höfundi, og þvi sennilegt, 
að fleira geti verið aflagað. 1 ) 219. og 220. kap. segja rangt 
frá um atburði, er Sturla hlaut að vita rétt um, en eðlileg- 
ast er að kenna safnanda um villuna; hann hefur „leiðrétt" 
söguna eins og i 162. kap., svo sem sýnt var fram á hér að 
framan. 2 ) 203. og 209. kap. væri eðlilegra að telja til sögu 
um Gizur heldur en Þórðar sögu, og ef til vill 199. kap. 
að einhverju leyti, ef sannað væri á annan hátt eða gert 
sennilegt, að slík saga hafi verið notuð. En þessir kaflar 
eru sjálfir ekki næg sönnun fyrir sögunni. Loks eru 122. 
og 145. kap. um skagfirzka atburði, og 328. — 329. kap. 
um Andréssonu. Þessir kaflar hafa einungis staðið i I, en 
aldrei i II. Frásögnin um Andréssonu hefur og vafalaust 
ekki heldur verið í Sturlungu frá upphafi, en um 122. og 
145. kap. er það óvíst. Hafi þeir verið i frumriti því, sem 
I og II eru runnin frá, má vel vera, að þeir sé úr íslend- 
inga sögu, þó að sitthvað mæli því i gegn. Þessir kaflar, 
sem nú hafa verið taldir, eru svo fáir og sundurleitir og 
gefa enga ótvíræða vísbending, auk þess sem sumir munu 
ekki hafa staðið í Sturlungu frá upphafi, að af þeim verður 
ekki ráðið, að til hafi verið samfelld saga um Gizur og 
Skagfirðinga, er sagt hafi allnákvæmlega frá atburðum 
um meira en helming 13. aldar, eða um þau 59 ár, sem 
Gizur lif ði. 

Niðurstaða þessarar rannsóknar verður því þessi: 
1. Heimild brestur til þess að halda því fram, að safn- 
andi hafi haft sérstaka sögu um Gizur og Skagfirðinga, 

1) „forboð biskupa" i 265. kap. — í 268. kap. er sagt frá útkomu 
Sigvarðs biskups eftir 4 ára dvöl í Noregi. Þeir Gizur höfðu ekki verið 
samlendir á íslandi í 8 ár, frá 1246, er Gizur fór utan. Hlýtur þetta því 
að vera rangt. — 2) Bls. 104—105. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



151 



sem hann hafi notað alltaf öðrum þræði, jafnhliða Is- 
lendinga sögu, Þórðar sögu og Svínfellinga sögu, og þvi 
nær eingöngu í niðurlagi Sturlungu. 

2. Þórðar saga kakala hefur einungis sagt frá ríki 
Þórðar á íslandi og nær því aðeins yfir árin 1242 — 1250. 
Þó er sennilegt, að frásögnin um ævilok Þórðar sé niður- 
lag sögunnar. Sagan hefur verið tekin upp í Sturlungu 
i heilu lagi og lítið úr henni fellt. 

3. Auk Þórðar sögu og Svínfellinga sögu verður ekki 
séð, að safnandi hafi haft skrifaða söguheimild, aðra en 
Islendinga sögu, um það tímabil, sem hér ræðir um. Hann 
fer eftir íslendinga sögu, þegar Þórðar sögu og Svínfell- 
inga sögu sleppir og þangað til hana þrýtur, sem er senni- 
lega um 1255. Hefur Sturlu ekki enzt aldur til þess að 
ljúka við söguna. 

4. Safnandi Sturlungu hefur aukið inn Haukdæla 
þætti og ýmsum öðrum köflum, sem nánari grein er gerð 
fyrir hér að framan. Að líkindum hefur hann einnig sett 
saman lokaþátt Sturlungu, en um heimildir fyrir þeirri 
frásögn er allt óvist. 

5. Sturlunga hefur endað á frásögninni i 327. kap. 
um skattjátun Islendinga á alþingi 1262. Við frásögn henn- 
ar hefur ritari II bætt niðurlagi Þorgils sögu skarða og 
þætti um síðustu æviár Sturlu Þórðarsonar, frá því er 
hann deildi við Hrafn og var rekinn utan. Þessi þáttur er 
sennilega eftir höfund Þorgils sögu skarða. Ritari I hefur 
aftur á móti bætt við frásögninni um Andréssonu, eftir 
ókunnri heimild, og loks nokkurum köflum úr Hákonar 
sögu. Ekkert hefur vantað aftan af Sturlungu, þegar I og 
II voru rituð. Þessar skinnbækur munu einnig hafa verið 
heilar, þegar Björn á Skarðsá ritaði eftir þeim. 

X. 

Þess var getið hér að framan, að Sturlu muni ekki 
hafa enzt aldur til þess að ljúka við íslendinga sögu, og 
hafi hann samið hana á efstu árum sínum. Á annan hátt 
verður tæplega fengin skýring á því, að botninn dettur 



152 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



úr sögunni, án þess að komið sé fram að eðlilegum tima- 
mótum, sem ætla má, að höfundur hafi ætlað sér að nema 
staðar við. B. M. Ólsen hefur látið í ljósi sömu skoðun, 
en hann ætlar, eins og fyr segir, að Sturla hafi ekki verið 
kominn lengra en fram til 1242, þegar hann féll frá. 1 ) 

Finnur Jónsson hefur aftur á móti haldið þvi fram, 
að Islendinga saga sé eldri en Hákonar saga, samin um 
1260 og lokið að fullu áður en Sturla fór utan árið 1263. 2 ) 
Frásögnin heri það með sér, að Sturla hafi ekki borið 
neinn kala til Gizurar, þegar hann setti saman söguna, 
og sé hún þvi samin eftir 1253, þegar þeir Sturla og Gizur 
sættust og hundu með sér vináttu með tengdum. Hins- 
vegar hafi á ný risið f jandskapur með þeim um 1262, og sé 
sagan því ekki yngri. Á þessum árum hafi Sturla haft 
ágætt næði til ritstarfa. Hann hafi verið búinn að fá 
mikið orð fyrir sagnaritun sína 1263 — 64, þegar hann 
dvaldist fyrst í Noregi; muni endurbætur hans á og við- 
aukar við Landnámu og Kristni sögu ekki hafa aflað 
honum mikillar frægðar sem sagnaritara, og hljóti ís- 
lendinga saga því að vera sett saman áður. 

Hér má gera þá athugasemd, að hvergi sést, að sér- 
stakt orð hafi farið af sagnagerð Sturlu um þetta leyti. 
Aftur hafa menn þá vitað, að hann var skáld gott, svo 
sem var Ólafur hvitaskáld, bróðir hans. Kvæði Sturlu um 
Hákon gamla munu kveðin um það leyti, sem hann kom 
fyrst í Noreg, og munu þau fljótt hafa orðið kunn, en 
áður hafði hann orkt 2 kvæði um Þorgils skarða, Þverár- 
vísur og Þorgilsdrápu. Mikið orð fór af því við hirð kon- 
ungs þegar i upphafi, hve vel hann sagði sögur. Hvort- 
tveggja þetta, skáldskapur hans og frásagnarsnilld, og að 
auki mætur þær, sem konungur og drottning fengu á 
Sturlu, nægir til þess, að gera fulla grein fyrir þvi, að 
Magnús konungur fól honum að rita sögu Hákonar kon- 
ungs, en við það mun FJ eiga. Þarf alls ekki að gera ráð 
fyrir því, að Sturla hafi þá þegar verið viðfrægur af sagna- 
ritun sinni, enda mundu Norðmenn lítið hafa þekkt til 



1) Safn III, 434—435. — 2) Litt. hist., 2. útg., 728. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



153 



Islendinga sögu, þó að henni hefði verið lokið árinu áður. 
Vér vitum og ekki til þess, að konungur hafi átt völ á 
öðrum sagnaritara, er hann hefði getað falið þann vanda. 
Af þessu verður því með engu móti ráðið, að íslendinga 
saga sé fyr rituð en Hákonar saga. Það er að vísu rétt, að 
nýir úfar risu með Sturlu og Gizuri 1261—1262. En það 
sannar ekkert um það, að Sturla hafi ekki getað verið jafn- 
sanngjarn í garð Gizurar, eftir að hann var allur, sem áður 
en þessi nýja úlfúð hófst. Ennfremur er það ósennilegt, að 
íslendinga saga nái til 1262, en sé samin um 1260 og full- 
gerð fyrir mitt sumar 1263. Hér hefur verið sýnt fram á, 
að sagan nœr ekki fram til 1262 þar sem frásögnin um 
alþingi það ár kemur ekki heim við Hákonar sögu. Þó 
væri ekki með öllu óliugsandi, að hvorttveggja væri eftir 
sama höfund, ef langur tími hefði liðið á milli, t. d. meira 
en 15 ár. En enginn vegur er að ætla, að báðar frásagn- 
irnar séu eftir sama mann og ritaðar á tveggja ára fresti, 
1263 og 1265. Þar sem Islendinga saga hefur endað fyr, 
væri það undrunarefni, að Sturla skyldi ekki halda sög- 
unni áfram að eðlilegum timamótum einhverntíma á þeim 
13 árum, sem hann lifði, eftir að hann kom út með lög- 

bókina. v ^ C 

En auk þess sem þessi rök FJ eru röng, má leiða til 
þess sennilegar líkur, að sagan sé samin á efstu árum 
Sturlu. Að vitni þeirra manna, sem bezt skynbragð bera 
á þá hluti, lýsir stíll íslendinga sögu meiri snilld og þroska 
og næmari smekk heldur en Hákonar saga, 1 ) og sýnir 
það, að hún er síðar samin. Ef tir að Sturla kom frá Noregi,. 
leiddi hann hjá sér allar deilur og málaferli og liefur haft 
gott næði til starfa. Hlutleysi hans, hvort sem áttu í hlut 
f jandmenn ættar hans eða nánustu frændur, ber í senn 
Vitni um, að gróið hefur verið yfir fornar erjur og harma 
°g að þeir, er sagan greinir frá, haf i þá flestir verið komnir 
Undir græna torfu. Hefur Sturla því getað litið á málin 
með fyllri sanngirni og meira hlutleysi en áður. 

Sagan ber um það vitni, að Sturla hefur viðað að sér 
efni úr mörgum áttum. Að Páll Kolbeinsson og Brands- 

1) G. Vigf., Sturl.2 I, Proleg. cvi; BMÓ, Safn III, 436—437. 



154 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



synir eru víða tiðindamenn sögunnar, sannar ljóslega, að 
hún er rituð eftir 1260, þegar Kálfur Brandsson gekk að 
eiga Guðnýju Sturludóttur. í lögmannsstöðu hefur Sturlu 
veitzt auðvelt að spyrja tíðinda af mönnum úr öðruni 
héruðum. 

B. M. Ólsen hefur hent á nokkur atriði, sem sýna, að 
sagan er færð í letur alllöngu ef tir að athurðirnir gerðust. 1 ) 
í 157. kap. segir svo: „Órækja var réttr aðili eftir föður 
sinn, eptir þeim lögum, er þá gengu í landi hér. 2 ) Þetta 
er áreiðanlega ritað eftir 1271, þegar aðildir vigsaka hurfu 
undir konung. Að vísu er hugsanlegt, að þessum orðum sé 
síðar skotið inn, eins og Finnur Jónsson tekur fram. En 
ástæðulaust virðist að gera ráð fyrir því, þegar mörg rök 
önnur hniga að hinu sama, enda má kenna lögmanninn í 
þessum orðum. 3 ) í 131. kap. er getið um Magnús, „er 
síðarr varð konungr", 4 ) og í 40. kap. er nefndur Grímur 
prestur Hólmsteinsson, sem dó 1298. 5 ) Hvorttveggja gæti 
þó verið síðari viðbót. En sagan ber það ljóslega með sér, 
að hún er færð i letur eftir að Sturla dvaldi i Noregi. I 
46. kap. er sagt frá áverka Eiríks unga við Harald Sæ- 
mundarson: „Eiríkr komsk út ór bænum (þ. e. Björgyn) 
ok varð tekinn langt út frá Mylnudal:" ) I 84. kap. segir, að 
Jón murtur hafði herbergi fyrir norðan Kristskirkju, „þar 
sem nú er prestagarðr", en hann var grafinn „at Krists- 
kirkju, þar sem nú sönghússveggrinn er". 7 ) Þessi orð eru 
án alls efa rituð eftir að Sturla var orðinn kunnugur í 
Björgyn. 

Allt þetta styður þá ályktun, sem dregin var af niður- 
lagi sögunnar, að Sturla hafi ritað hana á síðustu æviár- 
um sínum. Sennilega hefur hann alls ekki byrjað á henni 
fyr en eftir 1271, þegar hann kom út með lögbókina, en 
ekki enzt aldur til þess að ljúka við hana. Það mun því 
óhætt að fullyrða, að íslendinga saga sé rituð einhvern- 
tíma á árunum 1271—1284. 



1) Safn III, 432—435. — 2) Sturl. 3 I, 554. — 3) Narfasynir voru 
bó líka lögmenn, allir þrír. — 4) Sturl. 3 I, 500. — 5) Sturl. 3 I, 331. — 
6) Sturl.s I, 351. — 7) Sturl 3 I, 422—423. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



155 



XI. 

é 

Á eftir Sturlu sögu stendur í handritum Sturlungu 
nokkurs konar greinargerð, sem nefnd hefur verið for- 
máli Sturlungu. 1 ) Um formála þennan hefur talsvert verið 
ritað og deilt, og hann verið skýrður á ýmsa vegu; veldur 
þar mestu, að handritunum her ekki saman í allverulegu 
atriði. Siðast hefur B. M. Ólsen birt merkilega ritgerð um 
þetta efni: Om den sákaldte Sturlunga-prolog o. s. frv. í 
Christiania Videnskahs-Selskabs Forhandlinger for 1910, 
No 6. 2 ) Kemst hann að þeirri niðurstöðu, að uppistaðan 
í formálanum sé greinargerð Sturlu sjálfs fyrir heimild- 
um sínum og vinnubrögðum, ástæðunum til þess, að hann 
hóf að rita sögu sína, og efni því, sem hann ætlaði að gera 
skil. Hafi Sturla ritað þenna formála fyrir sögu sinni að 
dæmi Snorra, en safnandi Sturlungu tekið hann upp, 
breytt honum nokkuð og jafnframt notað tækifærið til 
þess að gera grein fyrir vinnubrögðum sínum við sam- 
setning Sturlungu. Af þvi að þessi niðurstaða BMÓ er svo 
merkileg, og ályktanir þær, sem hann dregur af henni, 
mn tilgang Sturlu með sögu sinni, er rétt að skýra hér frá 
aðalrökum hans i þessari ritgerð, 

Formálinn hefst á þessa leið: „Margar sögur verða 
hér samtíða, ok má þó eigi allar senn rita: saga Þorláks 
biskups ins helga ok Guðmundar ins góða Arasonar, þar 
til hann var vígðr til prests." Þetta tímatal á sýnilega við, 
hve lengi þessar tvær sögur verða samtíða Sturlu sögu, 
og kemur það heim, að Guðmundur góði var vígður til 
prests sama ár sem Einar Þorgilsson andaðist (1185), en 
það er síðasti viðburðurinn sem Siurlu saga greinir frá. 
En Þorláks saga og prestssagan eru samtiða miklu lengur. 
- — „Saga Guðmundar ins dýra hefsk þrim vetrum eptir 
andlát Sturlu ok lýksk, þá er Brandr biskup er andaðr, 
en Guðmundr inn góði 3 ) vígðr til biskups. Saga Hrafns 
Sveinbjarnarsonar ok Þorvalds Snorrasonar er samtíða 
sögu Guðmundar ins góða, ok lýksk hon eptir andlát 

1) Sturl. 3 I, 119—120. — 2) Hér verður vísað til þessarar ritgerðar 
sem St. prol. — 3) er þá, b. v. II. 



156 UM ÍSLENDINGA SÖGU 

Brands biskups, svá sem Sturla Þórðarson segir í Islend- 
inga sögum." 1 ) 

BMÓ gerir þá athugasemd við upphaf formálans, að 
ekki geti það verið ætlun safnanda að telja upp þær sögur, 
er hann hafði undir höndum og ætlaði nú að fara að rita, 
því að hvorki sé taldar upp allar þær sögur, er safnandi 
tók upp í handrit sitt, né heldur hafi hann ritað upp allar 
þær sögur, sem formálinn nefnir. Það hafi að vísu getað 
valdið nokkuru um, að honum hafi þótt heppilegt að gera 
grein fyrir þeim sögum, er hann varð að búta í sundur 
vegna tímatalsins, en það geri þó ekki nægilega grein f yrir 
orðaJagi formálans né þvi, hvar hann stendur i handrit- 
unum. Ef formálinn væri ekki annað en greinargerð safn- 
anda, hefði mátt búast við honum fyr, framan við Sturlu 
sögu eða í henni miðri, við það ár, er prestssagan hefst 
(1161), og þá verður óskiljanlegt, að Þorláks saga er talin 
með hinum sögunum. Bendir BMÓ á, að i formálanum 
sé þær einar sögur nefndar, sem ætla má, að Sturlu hafi 
verið kunnugt um, þegar hann reit Islendinga sögu. 

Þá er að minnast á tilvitnunina í Islendinga sögu. 
BMÓ vill skilja hana á þann veg, að um hvorttveggja sé 
visað til Sturlu: að Hrafns saga sé samtíða prestssögunni 
og að hún (Hrafns saga) ljúkist eftir andlát Brands bisk- 
ups. Eðlilegast virðist að leggja þann skilning í orðin, að 
hún eigi við Hrafns sögu, eins og BMÓ gerir. En þrátt 
fyrir það er ekki vist, að tilvísunin til Islendinga sögu eigi 
við hvorttveggja: hvenær Hrafns saga endar og að hún sé 
samtíða Guðmundar sögu; virðist orðalagið fremur benda 
á, að hún eigi einungis við það, hvenær Hrafns saga endar. 
En hvort sem réttara er, þá er það víst, að um hvorugt er 
getið i Islendinga sögu, eða í þeim hluta hennar, sem 
nú er til. 

BMÓ leiðir rök að þvi, að Sturla muni ekki hafa getið 
um þetta i miðri frásögninni, heldur eigi þetta heima í 
formála. Hafi Slurla ritað formála fyrir sögu sinni, að 
dæmi Snorra, og þar getið um þær sögur, er hann þekkti 
og gerzt höfðu um sama leyti sem söguefni hans hefst. 



1) sögu 3 II. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



157 



Þá er ljóst, hvers vegna Þorláks sögu er getið. Það eru 
orð Sturlu um sögur þær, er hann þekkti, en ekki orð 
safnanda um þær sögur, sem hann ætlaði að rita í bók sína. 

Með því að líta þannig á þessa grein, að hún sé í 
raun réttri hluti úr formála Sturlu fyrir íslendinga sögu, 
verður ljóst, hvers vegna hún stendur aftan við Sturlu 
sögu, en ekki framan við hana eða i upphafi handritsins. 
BMÓ hefur sýnt fram á það i ritgerð sinni í Safni III, að 
Sturla hafi ekki sjálfur ritað upp prestssöguna, Guð- 
mundar sögu dýra eða Hrafns sögu. Aftur hefur haiin 
leitt sterkar líkur að því, að Sturlu saga hafi frá upphafi 
staðið framan við Islendinga sögu. 1 ) Þegar frá eru tekn- 
ar þær sögur, sem safnandi hefir skotið inn á milli Sturlu 
sögu og Islendinga sögu, stendur formálinn því framan 
við íslendinga sögu. Þessi staður hans er því til mikill- 
ar styrkingar þeirri ætlun, að hami sé saminn upp úr 
formála Sturlu og að Sturlu saga og Islendinga saga sé 
ritaðar eftir sama handriti. 

Þegar safnandi hafði lokið við Sturlu sögu, leggur 
hann frá sér handritið, til þess að taka til við Guðmundar- 
sögurnar. En að hann geymdi sér ekki formálann, þang- 
að til hann kom að íslendinga sögu, ætla eg að stafi af því, 
að honum hafi þótt tilhlýðilegt að gera nokkura grein 
fyrir sögum þeim, er hann bútar í sundur, og því notað 
fil þess formála Sturlu og vikið honum við i þessu skyni, 
sbr. orðalagið: „Margar sögur verða hér samtíða, ok má 
þó eigi allar senn rita." 

Næst kemur í formálanum grein sú, er svo mjög 
hefur verið þráttað um: „Flestar allar sögur, þær er hér 
hafa gerzk á íslandi, váru ritaðar, áðr Brandr biskup 
Sæmundarson andaðisk, en þær sögur, er síðan hafa gerzk, 
váru Utt ritaðar, áðr Sturla skáld Þórðarson sagði fyrir 
Islendinga sogur ..." Þannig er greinin í I, en í II er hún 
nokkuð á annan veg: „Flestar allar sögur, er gerzk höfðu 
a Islandi áðr Brandr biskup Sæmundarson andaðisk, váru 
ritaðar, en þær sögur, er síðan hafa gerzk, váru lítt ritaðar 
áðr . . . " BMÓ sýnir f ram á, að orðalagið í I sé klauf alegt. 

1) Safn III, 385, 391—392. 



158 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



Menn hafa dregið þá ályktun af þessari grein, að hér sé 
einnig — og aðallega — átt við íslendinga sögur; sögurn- 
ar um hina eldri Islendinga hafi flestallar verið ritað- 
ar fyrir 1200 (Finnur Jónsson o. fl.). Flestir munu þó 
nú orðið fallast á þá skoðun, sem Guðbrandur Vigfús- 
son o. fl. hafa haldið fram og BMÓ rökstyður hér, að þessi 
athugasemd eigi alls ekki við þær sögur, heldur einungis 
við þær sögur, sem gerðust á 12. og 13. öld. Þegar sá 
skilningur er lagður í orðin, verður orðalag II ljóst og 
eðlilegt: Þær sögur, sem gerðust fyrir 1201 voru ritaðar 
áður en Sturla hóf að rita íslendinga sögu, en það sögu- 
efni, sem siðar kom til, var þá að mestu óskráð. Virðist 
i alla staði eðlilegt, að Slurla gerði grein fyrir því, sem 
áður hafði verið ritað um þann tíma og þá menn, sem 
hann ætlaði að fara að segja frá. En um nánari rök fyrir 
þessu verður að vísa til BMÓ. 1 ) 

Þá gerir formálinn grein fyrir heimildum Sturlu, og 
telur BMÓ það einnig úr formála íslendinga sögu, og 
loks ummæli um viturleik hans og hófsemi og bæn fyrir 
sálu hans, og er það vitanlega sagt frá brjósti safnanda. 

Hér hafa verið talin helztu rök BMÓ fyrir skoðun 
hans á formálanum, en þó er ógetið eins atriðis, sem 
minnast verður á, af því að það bregður ljósi yfir tilgang 
Sturlu með riti sinu og verkefni það, sem hann valdi sér. 2 ) 

íslendinga saga hefst á frásögninni um dauða Sturlu 
1183. Þá segir frá vígi Einars Þorgilssonar, en rætur þess 
liggja í atburðum, er Sturlu saga greinir frá. Því næst 
tekur að segja frá Sturlusonum, Þórði, Sighvati og Snorra, 
og málaferlum þeirra. Þegar frá er tekinn Haukdæla 
þáttur, sem á ekki heima í Islendinga sögu, er ekki getið 
um neinn atburð, sem þeir bræður voru ekki við riðnir 
eða hlutdeildu á einhvern hátt, þangað til sagt er frá láti 
Brands biskups. Það er fyrsti atburðurinn í sögunni, sem 
er Sturlusonum óviðkomandi. I sambandi við lát biskups 
er sagt frá biskupskosningu, ráðstöfunum biskupsefnis 
um stólinn — nokkuð af þeirri frásögn er nú glatað, sbr. 
að framan 3 ) — og atviki á Austurlandi, sem kemur ekki 

1) St. prol. 16—24. — 2) St. prol. 24—29. — 3) bls. 9, nmgr. 1. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



159 



neitt við sögu Sturlusona. En að því loknu er stutt yfirlit 
um merkustu höfðingja um aldamótin 1200 (Snorra, Sæ- 
mund og Orm Jónssyni, Lopt biskupsson, Þorvald Giz- 
urarson, Sighvat, Kolbein Tumason, Ögmund sneis, Hall 
Kleppjárnsson, Sigurð Ormsson o. fl.), og hefur margra 
þeirra þó áður verið getið í sögunni. Fram að 1201 má 
kalla, að íslendinga saga sé saga Sturlusöna einna, en eftir 
þann tíma er hún sannnefnd íslendinga saga og greinir 
ekki síður frá atburðum, sem Sturlungar voru lítt við 
riðnir eða ekki. 

BMÓ vill skýra þetta í sambandi við formálann: 
Upphafi sögunnar, fram að 1201, er markað svo þröngt 
svið vegna þess, að um þann tíma voru til eldri sögur. 
En eftir það ár víkkar sjóndeildarhringur sögunnar, af 
því að það söguefni, sem skapaðist á 13. öld, var lítt ritað 
áður en Sturla hóf ritstörf sín. Orð formálans gera grein 
fyrir því, sem berlega kemur í ljós í sögunni, að fram 
að 1201 er einungis sagt frá þeim atburðum, sem ekki 
getur um í öðrum sögum, en gengið fram hjá hinum, er 
áður voru ritaðir. Sturla hefur þvi ætlað að rita sögu 
sína sem viðauka og áframhald þeirra sagna, er færðar 
höfðu verið í letur áður og hann þekkti. 

En er þá hægt að finna í sögunni sjálfri nokkur 
merki þessa tilgangs og vinnubragða höfundarins? 

Samkvæmt formálanum hefur Sturla þekkt þessar 
sögur: Þorláks sögu, Guðmundar sögu góða (prestssög- 
una), Guðmundar sögu dýra og Hrafns sögu. Auk þess 
gæti það vel verið rétt, sem BMÓ gizkar á, að safnandi 
kunni að hafa fellt úr upptalningu Sturlu á sögunum, og 
hafi Sturla ef til vill getið um fleiri sögur, svo sem Páls 
sögu biskups (St. prol. 23). 

1 Islendinga sögu sjást engin merki þess, að Sturla 
hafi notað biskupasögurnar, Þorláks, Jóns eða Páls. 
Hann getur ekki um aðalviðburði þeirra, svo sem andlát 
Þorláks, kosning Páls, vígslu hans og útkomu, og upp- 
töku heilagra dóma Jóns og Þorláks. Þetta voru svo 
merkir viðburðir í augum 13. aldar manna, að f urðu sætir, 
að Sturla skuli láta þá liggja í þagnargildi. Það virðist 



160 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



hljóta að vera gert af ráðnum hug. Þögn hans um þessa 
merkisatburði sannar bezt, að Sturla hefur þekkt sög- 
urnar og leitt efni þeirra alveg hjá sér. 

Til Prestssögu Guðmundar Arasonar er hvergi vísað 
beinlínis. Báðar greina sögurnar frá biskupskosningunni, 
og er frásögn prestssögunnar miklu fyllri og nákvæmari 
og kemur i einu atriði ekki alveg heim við íslendinga 
sögu, en má þó til sanns vegar færa. 1 ) Greinin úr ís- 
lendinga sögu, sem varðveitzt hefur í Resensbók, en er 
felld niður í Sturlungu, sbr. hér að framan, 2 ) er ekki 
heldur alveg í samræmi við prestssöguna. í Resensbók og 
miðsögunni er og getið um Rauðsmál, en fært til rangs 
árs (1195), en þessa grein vantar i prestssögu Sturlungu, 
og er hún því innskot úr annálum, sem sett hefur verið á 
skakkan stað, og kemur hún því ekki til greina í þessu 
sambandi. 3 ) Af þessum smávægilegu missögnum verður 
ekki ráðið, að Sturla hafi ekki þekkt prestssöguna, og 
má ætla, að frásögn hans sé réttari og hann hafi því haft 
ástæðu til að vikja frá prestssögunni, eða hann hefur 
ekki haft prestssöguna hjá sér, þegar hann ritaði, og mis- 
minnt þá um þetta. Þegar frá er talin biskupskosningin, 
en hún er eftir 1201, getur Sturla ekki um neina atburði, 
er prestssagan greinir frá, og gildir því það sama um 
prestssöguna, sem áður var sagt um sögur biskupanna 
þriggja. Og ef Lambkárr ábóti er höfundur prestssögunn- 
ar, sem er allsennilegt, 4 ) er varla ætlandi, að Sturla hafi 
ekki þekkt hana, þvi að Lamhkárr var um hríð heimilis- 
maður hans á Staðarhóli. 

Aftur má ganga úr skugga um, að Sturla hefur þekkt 
Guðmundar sögu dýra. I 5. kap. er getið um Önundar 
brennu og sættirnar á þingi um sumarið, er Jón Loftsson 
skyldi gera um málið. Kemur þetta heim við Guðmundar 
sögu. 5 ) Á þenna minnisstæða atburð er einungis lauslega 
drepið i íslendinga sögu, er styður það, að Sturla hefur 
ekki viljað fjölyrða um atburð, er áður var til nákvæm 
frásögn um, heldur vísar til hinnar sérstöku sögu. Enn 
ljóslegar kemur þetta fram í 25. kap.: „Skæringr ... 

1) Safn III, 227. — 2) bls. 9, nmgr. 1. — 3) Bisk. I, 448, sbr. Sturl. 3 
I, 221. — 4) Bisk. I, lvij— lx. — 5) Sturl. 3 I. 238, sbr. 197. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



161 



hann var einhendr; þenna mann höfðu Austmenn hand- 
höggit at Gásum, þá er GuSmundr inn dýri mælti eptir 
hann." Frá þessu er sagt nákvæmlega i GuSmundar 
sögu. 1 ) Einnig getur Sturla andláts GuSmundar dýra, en 
þaS sannar aS vísu lítiS. 2 ) 

Um Hrafns sögu og Þorvalds gegnir sama máli. í 
grein úr tslendinga sögu, sem Hrafns saga hefur bolaS 
burt úr Sturlungu, en stendur í Resensbók, er beinlínis 
vísaS i söguna, þar sem minnzt er á víg Hrafns, „sem 
segir í sögu þeira Þorvalds ok Hrafns," og mun ástæSu- 
laust aS ætla, aS þessu sé síSar skotiS inn í textann. 3 ) Auk 
þess eru í Islendinga sögu tvær tilvísanir í fyrra hluta 
Hrafns sögu: „Um haustit var veginn Markús á RauSa- 
sandi," 5. kap., sbr. Hrafns sögu 7. kap., og „Eptir þat 
hljóp ÞórSr (Kollason) í fjörSu vestr ok tók viS hon- 
um Þorvaldr Snorrason ok var hann meS honum at vígi 
Ljóts Sela-Eiríkssonar," 8. kap., sbr. Hrafns sögu 9. kap. 4 ) 

ÞaS má nærri geta, hvort Sturla hefSi ekki getiS ná- 
kvæmar um vig Hrafns, ef sérstakar ástæSur liefSu ekki 
legiS til þess, sem sé þaS, aS til var sérstök saga um þau 
mál. Auk þess sem hér áttu mjög merkir menn hlut aS 
máli, spruttu af vígi Hrafns miklar deilur og vígaferli, 
þótt nokkuS seinna væri, er fyrst leiddu til brennu Þor- 
valds, þá SauSáfellsreiSar og loks lífláts Þorvalds- 
sona, er Sturla orSlengir mjög um, enda eru frændur 
hans mikiS riSnir viS öll þessi mál. Öll frásögnin ber 
þaS meS sér, aS hann gerir ráS fyrir, aS lesandinn þekki 
atburSina, og aS vísu eftir frásögn Hrafns sögu. Upphaf 
51. kap. bendir til þessa, 5 ) og enn ljósara verSur þaS 
síSar í sama kap.: „En meS því at Hrafns sonum þótti eigi 
efnt hafa verit gjörS sú, er ÞórSr Sturluson hafSi gert 
um víg Hrafns, eSa sekSir Koll-BárSar, eSa fleiri manna, 
cr heraSssekir váru gervir . . .," og er frá þessu sagt nán- 
ar í Hrafns sögu. G ) GetiS er og Sturlu BárSarsonar, „er 

1) Sturl.s I, 279 og 225. — 2) Sbr. St. prol. 27. — 3) Bisk. I. 506, 
sbr. Safn III, 250—251, St. prol. 27. — 4) Sturl.3 I, 238, 240, Bisk. I, 647— 
648, 653—654. Þar er Þórður talinn Kolason eða Kalason (ritvilla?). Sbr. 
St. prol. 27. — 5) Sturl.3 I, 360. — 6) Sturl.3 I, 362; 316; Bisk. I, (575. 

11 



162 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



Þorvaldr lét fóthöggva á Eyri," og vísar þetta einnig til 
Hrafns sögu. 1 ) 

Þessar tilvitnanir Sturlu i aðrar sögur sanna til 
fulls það, sem BMÓ heldur fram um tilgang Sturlu og 
markmið, er hann tók að rita Islendinga sögu: að taka 
ekki upp efni úr eldri sögum, heldur leiða hjá sér þá at- 
hurði, er áður ~voru skráðir. Til enn frekari sönnunar 
skal það tekið fram, að þessi sama meginregla er auðsæ, 
þegar borið er saman upphaf Hákonar sögu við Böglunga- 
sögur, en það skal ekki nánar rakið i þessari ritgerð. 

< 

XII. 

I formálanum er gerð grein fyrir heimildmn Sturlu 
að íslendinga sögu með þessum orðum: „ok hafði hann 
þar til vísindi af fróðum mönnum, þeim er váru á önd- 
verðum dögum hans, en sumt eptir bréfum þeim, er þeir 
rituðu, er þeim váru samtíða, er sögurnar eru frá. Marga 
hluti mátti hann sjálfr sjá, þá er á hans dögum gerðusk 
til stórtíðinda." 

Það er efunarlaust, að frásögnin er víða þannig 
vaxin, að rekja má beint til Sturlu, eins og BMÓ hefur 
sýnt rækilega fram á. 2 ) 1 síðara hluta sögunnar er mest 
sagt frá viðburðum, sem Sturla er ekki beinlínis við rið- 
inn eða sjónarvottur að, og er þvi skiljanlegt, þó að færri 
frásagnir bendi beinlínis til hans sem höfundar. Hér að 
framan hefur þó verið bent á nokkura staði, þar sem 
Sturla lýsir atburðum, sem hann var riðinn við, á þann 
hátt, að sjá má, að frásögnin er frá honum komin. Svo 
er um vesturför Halls Gizurarsonar með Sturlu, er þeir 
hittu Ingibjörgu (252. kap.), brúðkaupið á Flugumýri 
(255. kap.) og viðtal Þorgils skarða og Sturlu í bardagan- 
um á Þveráreyrum (290. kap.). 

En Sturla segir frá fleiru en því, sem hann var sjálf- 
ur sjónarvottur að, enda gerist mikill hluti sögunnar fyrir 
hans daga og meðan hann var í bernsku. Um þá atburði 



1) Sturl. 3 I, 360; 315; Bisk. I, 674. — 2) Safn III, 394—413. 



/ 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



163 



hafði hann tíðindi af mönnum, er voru á öndverðum 
dögum hans, segir formálinn. BMÓ hefur mjög rökvis- 
lega bent á þá menn, sem frásagnir má rekja til i fyrsta 
hluta sögunnar, en það eru þessir: Þórður, faðir Sturlu, er 
aðalheimildarmaður lians, Brandur Jónsson, Ólafur hvíta- 
skáld (d. 1259), Árni Auðunnarson (d. 1238), Torfi 
prestur Guðmundarson í Hjarðarholti, Sturla Bárðarson, 
Halldór frá Kvennabrekku. 1 ) Við þetta heimildarmanna- 
tal má bæta Páli Kolbeinssyni Kálfi Brandssyni og Giz- 
uri Þorvaldssyni, eins og sýnt hefur verið fram á. Líklegt 
er, að benda megi á fleiri heimildarmenn. í 40. og 43. kap. 
segir allnákvæmlega frá fyrri utanför Snorra, á þann 
hátt, að Sturla virðist beinlínis hafa frásögnina frá hon- 
um, eins og vænta mátti, t. d. er sagt frá þvi, hvar Snorri 
frétti víg Orms Breiðbælings, að hann hafi orðið síðbú- 
inn úr Noregi og látið tré sitt fyrir Austf jörðum. 2 ) I 44. 
kap. segir frá bardaganum á Breiðabólsstað. Þar var 
kominn Árni óreiða. Sæmundur í Odda var þar með flokk 
sinn; „hann lét bjóða Árna grið einsliga. En hann lézk 
með Birni hafa mat etit um kveldit ok sagðisk þar vera 
mundu um daginn. Loptr spurði, . . .hvárt þar væri nökkur 
vin eða tengðamaðr Orms Svínfellings eða Snorra Sturlu- 
sonar, sagðisk þeim öllum vilja grið gefa. Þá svaraði 
Árni óreiða: „Hér kenni ek mitt mark á þessu, en þó 
man ek eigi við Björn skiljask at sinni"." Þessi frásögn 
virðist komin frá Árna, og hafi hann verið tiðindamaður 
Sturlu — eða Þórðar föður hans — um hardagann. Fleira 
bendir i sömu átt: Björn mæðist og biður Árna að verja 
rúm þeirra beggja, en menn Bjarnar léttu á Arna um 
vörnina, „en Steingrimr mest." „Árni óreiða lagði lik 
Bjarnar á kirkjugarðinn ok bað Sæmund þar taka við 
mági sínum, „ok er nú verra en fyrr"." 3 ) Árni dó 1250, 4 ) 
og mátti Sturla því vel hafa fregnir af honum. 

Frá hrakningum Áróns Hjörleifssonar er sagt all- 
greinilega í íslendinga sögu. BMÓ hefur sýnt fram á, að 
Sturla hafi ekki þekkt Áróns sögu, sem vera mun nokk- 

1) Safn III, 415—430. - 2) Sturl.s I, 331—332, 339—340. — 3) Sturl. 3 
I, 344__ 346 . _ 4 ) Svínf. saga, Stuii. 3 II, 106. 



164 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



uru yngri en íslendinga saga. 1 ) Er þá líklegt, að Sturla 
hafi haft tíðindi af Áróni sjálfum, beinlínis eða óbeint. í 
frásögninni um Grímseyjarför í 49. kap. virðist sögu- 
maður vera í flokki biskups. Það, sem segir frá síðasta 
viðtali Áróns og Eyjólfs Kárssonar, 1 ) er auðvitað í upphafi 
komið frá Áróni. 2 ) Frásögnin i 60. kap. er beint frá sjón- 
armiði Áróns: „Árón ... fann eigi fyrr en tveir menn 
vápnaðir gengu at naustinu. . . . Áróni hvarflaði hugr- 
inn ok vissi eigi, hve lengi hann skyldi bíða þeira." 3 ) 

I frásögninni um brennu Þorvalds Vatnsfirðings er 
smágrein, er vísar til sögusagnar Skeggja bónda á Gilla- 
stöðum: „Skeggi bóndi gekk út í nætrelding ok sá, at 
naut váru í túni, sneri inn ok spurði at húskarli, ok i því 
kom dynr undir húsin. Sneri hann þá til dura ok sá fimm 
menn úti; heyrði hann þá blót ok bölvun, ok váru nefnd- 
ir ýmsir menn til atgöngu, Sturla Sighvatsson ok enn 
fleiri aðrir." 4 ) 

Frá Sauðafellsreið segir í 76. — 77. kap. 5 ) Virðist mega 
rekja frásögnina að nokkuru leyti til Sólveigar, konu 
Sturlu Sighvatssonar, og Valgerðar, móður hennar, svo 
sem um það, er þær vöknuðu og viðtal Þórðar Vatns- 
firðings við þær. Til sjónarvottar vísar: „Þar var aumligt 
at heyra til kvenna ok sárra manna." 

Svarthöfði Dufgusson er einn af aðalheimildarmönn- 
um Þórðar sögu kakala, eins og BMÓ hefur bent á. En 
af þeirri ástæðu einni er ekki ósennilegt, að Sturla 
hafi getað haft tíðindi af honum, náfrænda sínum. BMÓ 
hef ur bent á frásögnina um draum Svarthöfða i 268. kap. G ) 
og að hann virðist hafa sagt frá ýmsum atvikum um 
Geldingaholtsvíg. 7 ) Telur BMÓ þetta rök fyrir því, að 
þessar frásagnir sé úr Þórðar sögu. 8 ) En ekki verða færð 
rök fyrir því, að Svarthöfði hafi ekki getað sagt Sturlu 
frá þessum atvikum, og i annan stað má sýna fram á, að 
Sturla hefur haft sagnir af honum um aðra atburði, sér- 
staklega um víg Guðmundar brennumanns Ólafssonar i 

1) Safn III, 254—272. — 2) Sturl. 3 I, 356—357. — 3) Sturl. 3 I, 374— 
379, öll frásögnin. — 4) Sturl. 3 I, 396; 72. kap. — 5) Sturl. 3 I, 399—405. 
— 6) Sturl. 3 II, 222. — 7) Sturl. 3 II, 234, 238. — 8) Safn. III, 459-^60. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 165 

148. kap.: „Þeir Guðmundr ok Svarthöfði váru þar hjá 
þeim (Austmönnum). En er þeir sá mannferðina, gengu 
þeir til búðar; tók Guðmundr öxi. Þá kallaði Svarthöfði 
hann ór búðinni, er hann kenndi Illuga. Sneru þeir þá 
upp til sinna manna. Þeir Illugi renna þá eptir þeim. Guð- 
mundr fór seint, ok spurði Svarthöfði, hvárt herfjöturr 
væri á honum. Hann kvað þat eigi . . . Svarthöfða líkaði 
illa, er hann haf ði svá nær verit, ok var hann engi vinr 111- 
uga síðan." 1 ) Þessi frásögn hlýtur að vera beint frá Svart- 
höfða; enginn annar gat sagt frá samtali þeirra Guð- 
mundar, og ekki hefði verið um það getið, hvernig Svart- 
höfða varð við, því að það skiptir engu máli, ef þessi frá- 
sögn hefði gengið margra í milli, áður en hún kom til 
eyrna Sturlu. Líklegt er, að rekja megi til Svarthöfða 
frásögnina i 134. kap. um sendiför hans í eyjar. 2 ) 

Enn hefur hér að framan verið drepið á fleiri heim- 
ildarmenn: Ingibjörgu Sturludóttur, Þorbjörn nef Þórð- 
arson, Hrafn Oddsson, Þorvarð Þórarinsson, Þorbjörn 
Sælending, og nægir að visa til þess. 

Um suma af þessum heimildarmönnum verður þó 
að slá þann varnagla, að vel má vera, að þeir hafi ekki 
sagt Sturlu sjálfum frá atburðum, heldur getur verið 
liður, einn eða fleiri, á milli. Og þó að viða berist böndin 
að ákveðnum heimildarmanni, hefur Sturla auðvitað hald- 
ið sem nákvæmast spurnum fyrir um atburðina og freist- 
að að fá vitneskju um þá úr fleiri áttmn en einni. 

Auk þessara munnlegu heimilda hafa sumir ætlað, að 
Sturla hafi einnig notað skrifaðar heimildir að einhverju 
leyti. Þannig hefur BMÓ reynt að sýna fram á, að Halldór 
Jónsson frá Kvennabrekku hafi ritað frásögnina í 89. — 90. 
kap. um líflát Vatnsfirðinga, og Sturla tekið frásögn hans 
óbreytta upp í söguna. 3 ) Sýnir hann fram á, að mikill 
hluti þessa kafla sé sagður frá sjónarmiði Halldórs, og 
hljóti hann að vera sögumaður um þessa atburði. En 
lýsing þeirra Þorvaldssona sé svo ólík því, sem búast 
megi við frá hendi Sturlu, er annars lýsi aldrei yfirlitum 

1) Sturl. 3 I, 542. — 2) Sturl. 3 I, 506. — 3) Sturl. 3 I, 429—443; Safn 
III, 425—428. 



160 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



manna, að hún muni ekki geta verið eftir hann. Aftur á 
móti sé lýsingin í 63. kap. Laxdælu, á þeim, er voru í að- 
förinni að Helga Harðbeinssyni, svo nauðalík þessari frá- 
sögn, að samband hljóti að vera á milli þeirra, og á þann 
veg, að lýsingin í Laxdælu sé yngri og gerð eftir þessari. 
Ætlar hann, að Halldór hafi ritað þetta skömmu eftir 
atburðina, og hafi þessi þáttur hans þá getað verið í 
höndum höfundar Laxdælu. 

Þetta virðist í fljótu bragði alisennilegt, en við nánari 
athugun verður það þó vafasamt. Torfi prestur Guðmund- 
arson er allvíða tíðindamaður Sturlu, svo sem BMÓ hefur 
sýnt fram á. Telur BMÓ hann hafa sagt frá ferðum Þor- 
valdssona í Dali, er þeir gistu hjá honum, og viðtali hans 
við þá. 1 ) Eftir þvi ætti þáttur Halldórs að hef jast neðst 
á bls. 431, er hann kom fyrst til Sturlu. Engin merki sjást 
þess, að hér komi sjálfstæð heimild til sögunnar, er Sturla 
hafi haft ritaða fyrir sér og tekið upp óbreytta, en auð- 
vitað væri Sturlu trúandi til að ganga svo frá, að ekki sæ- 
ist missmíði. 

En hér er fleira sem bendir á, að frásögn þessi verði 
ekki slitin úr samhengi, annað en það, að ekki sjáist votta 
fyrir sam^eytum, þar sem hin nýja heimild kemur til 
og þar seBHienni lýkur. 

I 88. kap. segir svo: „Þá kom vestan Þórðr, son Guð- 
mundar Sigríðarsonar, ok sagði Sturlu mikit af framferði 
þeira (þ. e. Vatnsfirðinga), ok segja þat sumir, at hann 
færði ekki í þurrð; en Sturlu fannsk fátt um." 2 ) En í frá- 
sögn þeirri, sem hér ræðir um, segir svo: „ „Nú vil ek," 
segir Þórðr, „at þú, prestr, farir tií Sturlu ok flytir erindi 
várt, at hann trúi eigi, at þat sé sakir, er Þórðr Guðmund- 
arson lýgr á oss." " Og síðar: „Þá mælti Þórðr Guðmund- 
arson: „vel er boðit, en ekki munu þeir af halda, ef þeir fá 
nökkurn kost annan en deyja; er þeim nú ok meirr til 
várkunnar at virða en fyrr"." 3 ) Fyrri greinin vísar til 
þess, er sagt var í 88. kap., að Þórður bar sakir á þá bræð- 
ur og dró ekki af, en hin síðari sýnir berlega, hvern hug 

1) Sturl. 3 I, 430—431 ; Safn III, 425. — 2) Sturl. 3 I, 428. — 3) Sturl. 3 
1, 433, 438. - ^ - 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



167 



hann bar til Þorvaldssona, er einnig má ráöa af 88. kap. 
— „Þá mælti Snorri Þorvaldsson: „hvi sækið þér Sturla 
ekki at; ok ætla ek, at Dalafreyr sanni nú nafn sitt ok 
standi ekki nær"," 1 ) má bera saman við 76. kap., er Vatns- 
firðingar velja Sturlu sama nafn og skora á hann að fel- 
ast ekki. 2 ) Ummæli Sturlu um Guðmund skáld Oddsson, 
er hann féll, svo að fótunum kastaði fram yfir höfuðið: 
„látum hann vera k} r rran, ekki man hann saka, svá ferr 
hann á hverjum fundi," virðast benda til framgöngu hans, 
þegar Vatnsfirðingar riðu til Sauðafells og hann skreið 
upp á þvertré i skálanum og faldi sig. 3 ) Þegar Þorfinnur 
valskur færðist undan að vega að þeim bræðrum, Þor- 
valdssonum, segir Sturla „hann eigi glöggt muna bringu- 
sárit, er hann fékk i Sauðafellsferð", 1 ) en frá þeim áverka 
er greinilegar skýrt í 77. kap. 

Allt þetta sýnir berlega, að sami er höfundur þessarar 
frásagnar sem frásagnarinnar um Sauðafellsreið. Verður 
því að minnsta kosti að hafa fyrir satt, að hér hafi Sturla 
ekki tekið upp skrifaða frásögn annars manns óbreytta, 
eins og BMÓ heldur fram, heldur aukið hana, breytt henni 
og vikið við. En þó mælir annað á móti þvi, að svo sé. 

Svo sem getið var um, hefur Torfi prestur verið tið- 
andamaður Sturlu um ferðir Þorvaldssona, og ætti þáttur 
Halldórs þvi ekki að byrja fyr en lýkur að segja frá burt- 
för þeirra úr Hjarðarholti. En þegar eftir vígin er engum 
vafa bundið, að frásögnin er eftir Sturlu, þar sem rætt er 
um, hvernig Snorra muni líka eða hvort hann muni yrkja 
um, og er þar sveigt að Snorra um kveðskap þann, er kom 
upp í Reykholti eftir Sauðafellsreið (77. kap.). 5 ) Halldór 
ætti þá einungis að hafa ritað um viðtal þeirra Sturlu, íör 
þeirra að stakkgarðinum, bardagann, líflát Þorvaldssona 
og flutning líkanna. Þennan þátt vantaði þvi bæði upphaf 
og niðurlag, nema hann væri hluti af stærri sögu, er Sturla 
hef ði tekið þennan eina kafla úr, sem ekki er ætlandi, eða 
Sturla hefði fellt burtu bæði upphaf og endi, til þess að 
betur félli í frásögn hans, og mætti að vísu hugsa sér það. 

1) Sturl. 3 í, 436—437. — 2) Sturl. 3 I, 402. — 3) Sturl. 3 437, sbr. 
404. — 4) Sturl. 3 I, 440. — 5) Sturl. 3 I, 442; 405—406. 



168 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



En að því er vitað verður var það ekki títt, að menn rit- 
uðu smáþætti um einstaka samtíða atburði, og væri þessi 
frásögn að þvi leyti eins dæmi. 1 ) Hafi Halldór ritað þenn- 
an þátt, mun það öllu fremur hafa verið að bæn Sturlu, 
þegar hann var farinn að búa sig undir að rita sögu sina. 
Ekki vita menn hvenær Halldór dó, en i Árna biskups 
sögu er getið um Eyjólf prest Halldórsson að Kvenna- 
brekku, sem vel getur verið sonur þessa Halldórs. 2 ) 

Þvi verður ekki neitað, að lýsing Vatnsfirðinga í 
þessari frásögn er með öðrum hætti en vænta mætti í 
Islendinga sögu. Sturla er ekki vanur að lýsa útliti manna, 
ems og BMÓ tekur fram. 8 ) Þó má benda á lýsinguna á 
Eyjólfi ofsa í 252. kap. 4 ) og Oddi Þórarinssyni 276. kap. 5 ) 
í Hákonar sögu eru nokkurar mannlýsingar, er svipar 
til þessara: Pétur hertogason, Skúli hertogi, Knútur jarl, 
Hákon konungur ungi og Hákon gamli, og hafði Sturla þó 
enga þessara séð. G ) Þessir eru að vísu aðalmenn sögunnar, 
og mætti segja, að Sturla hefði því svo mikið við þá. En 
hafi það verið gagnstætt meginreglum Sturlu, er hann 
hafði sett sér í upphafi, að lýsa ekki yfirlitum manna, hví 
skyldi hann þá hafa tekið upp slíkar lýsingar eftir aðra 
höfunda? Væri það ekki jafn mikið brot á reglunni? Og 
livaða ástæða er til að ætla, að Sturla hafi sett sér stranga 
og ófrávikjanlega reglu um þetta? Aðrir sagnaritarar liafa 
ekki forðazt að lýsa líkamsvexti manna, andlitsfalli og 
lyndiseinkunnum, heldur er f jöldi slíkra lýsinga í flestum 
fornsögum. Sturla hafði næg fordæmi; hvi skyldi hann 
telja slíkar lýsingar óvísindalegar, er Snorri og aðrir ágæt- 
ishöfundar prýddu rit sín með? Þó að hann sé spar á 
mannlýsingar, gat hann þá ekki brugðið af venju? Gat 
ekki straumur frásagnarinnar hrifið hann, listin krafizt 
síns á stöku stað, skáldið og sögumaðurinn orðið sagna- 
ritaranum yfirsterkari? Fór ekki vel á því, að blása lífs- 
anda í þessa mynd, er þeir stóðu i garðinum og báru við 



1) Hugsanlegt er þó, að frásögn Sturlungu um Andréssonu bygg- 
ist á slikum þætti, sbr. hér að framan bls. 141. — 2) Bisk. 1, 734. — 
3) Safn III, 324. — 4) Sturl. 3 II, 185. — 5) Sturl. 3 II, 239. — 6) Icel. sag. 
II, 232, 234—235, 321, 289, 357—358; Flat. III, 160, 162, 214, 196, 232. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



169 



himin, sneru saman bökum, átta gegn ofureflinu, sviknir 
i tryggðum og áttu lif sitt að verja? 

Hér hefur verið sýnt fram á, aS öll frásögnin um 
viSureignina í stakkgarSinum ber þaS meS sér, aS Sturla 
sé höfundur hennar og Halldór þurfi ekki aS vera annaS 
eSa meira en venjulegur heimildarmaSur vegna þeirrar 
frásagnar. Er þá þessi eina grein, lýsingin á stakkgarSs- 
mönnum, svo ólík því, sem vænta má af Sturlu, aS vegna 
hennar einnar þurfi aS gera ráS fyrir skriflegri heimild 
fyrir allra frásögninni? Rökin, sem aS þvi hafa veriS 
leidd, eru ekki svo sterk og ótvíræS, gegn því, er bendir 
í aSra átt. 

Sé þessi frásögn frumsamin af Sturlu, verSur aS gera 
ráS fyrir, aS lýsingin í Laxdælu á Bollasonum og félögum 
þeirra sé eldri og hafi haft áhrif á Sturlu, þegar hann 
ritaSi þetta. 1 ) 

Finnur Jónsson hefur getiS þess til, aS Sturla hafi 
þekkt og notaS sögu um GuSmund Arason, er greindi frá 
biskupsárum hans; hafi hann tekiS upp úr henni þaS, sem 
honum fannst eiga heima í sögu sinni. En síSan hafi veriS 
bætt inn í hina sérstöku íslendinga sögu, áSur en Sturl- 
unga var rituS, köf lum úr þessari sömu biskupssögu, sem 
koma ekki viS þráSinn í íslendinga sögu og Sturla hafi 
þvi sleppt. 2 ) 

Fyrstu frásagnir íslendinga sögu um GuSmund 
biskup eru um biskupskosninguna, tildrög flutnings Sig- 
urSar Ormssonar norSur í land, deilur biskups viS þá 
Kolbein, þangaS til Kolbeinn féll i VíSinesi, flótta Arnórs 
Tumasonar suður á land og aSfarir biskupsmanna eftir 
sigurinn; þá segir frá liSsdrætti höfSingja, yfirgangi þeirra 
viS biskupsmenn, veru biskups i Reykholti, sáttaboSum 

1) Sbr. Einar Ól. Sveinsson: Laxdæla saga, Rvík 1934, xxxi — xxxii. 
Kálund, Laxdæla saga, Kh. 1889—91, xl— xlii, og BMÓ, Safn III, 428 
telja frásögn Laxdælu yngri, enda sé frásagnirnar um Bolla Bollason 
yngri en meginsagan. Rétt er að geta þess, að svipuð lýsing er í Þið- 
riks sögu, bls. 173—181. — 2) Litt. Hist., 2. útg., II, 729: „fra denne 
saga er der sá bagefter, af en förste ínterpolator — ikke hovedbear- 
bejderen — optaget de kapitler, der ikke har noget direkte at göre 
med sammenhængen i Sturlas saga". 



170 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



Arnórs, bréfum erkibiskups og utanför biskups og höfð- 
ingja. Við alla þessa atburði eru flestir höfðingjar landsins 
riðnir, og á þessi frásögn því heima i íslendinga sögu. 
Sama máli gegnir um það, er Arnór handtók biskup og 
ætlaði að reka utan, um liðveizlu Eyjólfs Kárssonar við 
biskup, bardagann á Helgastöðum og aðfarir biskups- 
manna um þær slóðir, er leiddu til bardagans. Ferð Tuma 
Sighvatssonar í Skagaf jörð, vig hans, Grímseyjarför, sekt 
Áróns og hrakningar og utanför biskups, allt þetta kem- 
ur þeim Sighvati mjög við. En það sem segir um ferðir 
biskups þess á milli, stendur í sambandi við þessa at- 
burði og greinir frá orsökum þess, að höfðingjar gátu 
aldrei séð biskup í friði. En þá koma frásagnir, sem í 
fljótu bragði virðast óviðkomandi söguþræðinum, og á 
FJ ef til vill við þetta: víg Knúts prests og Jóns Birnu- 
sonar. 1 ) En þegar betur er að gætt, verður ljóst beint 
samband við aðra markverðari atburði. Sighvati voru 
að nokkuru leyti kennd völd vígs Halls Kleppjárnssonar. 
Af f jandskap þeim, er úr þessu spratt milli Grundarmanna 
og Hrafngilinga, og til hefnda eftir Tuma, lagði Sighvat- 
ur á ráð til að drepa Hafur, ráðsmann Hrafngilinga. 
Gunnar nokkur kumbi bar á sig vígið, en þó var það al- 
mennt kennt Jóni Birnusyni, og greinir sagan ástæður 
fyrir þeim grun. Kleppjárn Hallsson vegur því Jón til 
hefnda eftir Hafur, og er þess beinlínis getið, að Jón 
bæri af sér víg Hafurs í andlátinu. Aftur verður víg 
Knúts prests ekki sett i samband við annan atburð í sög- 
unni en víg Jóns Birnusonar, og er þó ekkert orsaka- 
samband i milli. En þó að svo sé, er öldungis víst, að 
þessi frásögn hefur frá upphafi staðið í Islendinga sögu, 
en er ekki yngri viðhót, því að Sturla vísar beinlínis í 
hana í 163. kap.: „Þórðr reið þegar frá skipi ok Snorn 
Þórálfsson með honum; hann var prestr at vígslu ok var 
þá leikmaðr, því at hann hafði verit at vígi Knúts prests 
i Óláfsfirði." 2 ) 

Það virðist því ekki geta verið rétt, að neinuni af 



1) Sturl.3 I, 414—416 (81. kap.). — 2) Sturl. 8 I, 576. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



171 



þessum frásögnum sé síðar skotið inn í söguna. Aftur 
má vera, að bréf erkibiskups og þær aðrar greinir, er 
BMÓ telur safnanda hafa tekið upp úr Guðmundar sögu 
þeirri er hann nefnir sé úr Guðmundar sögu, sem er 
eldri en Islendinga saga, og jafnvel eins líklegt, að þetta 
sé komið inn í íslendinga sögu áður en Sturlunga varð til. 

Aftur eru nokkurar líkur til þess, að Sturla hafi not- 
að skrifaða heimild um Guðmund biskup. Á það bendir 
hin nákvæma frásögn um alla atburði, sem biskup og 
menn hans eru við riðnir, þótt margir sé ómerkilegir. 
Virðist frásögnin oft vera frá sjónarmiði þeirra manna, 
sem voru í flokki biskups. Svo er um bardagann í Víði- 
nesi og aðdraganda hans í 26. kap.; er sagt, að biskup 
hafi farið með flokkinn á Möðruvöllu, og hafi Arnór og 
Sigurður Ormsson verið þar fyrir; heimsókn Kolbeins á 
staðinn er sögð frá sjónarmiði heimamanna. Um ferðir 
Eyjólfs Kárssonar og biskups norður, bardagann á Helga- 
stöðum (41.— 42. kap.), víg Tuma (47. kap.) virðist tíð- 
indamaður hafa verið i flokki biskups; sama máli gegnir 
um víg Knúts prests og Jóns Birnusonar í 81. kap. og 
ferðir biskups, þangað til hann settist að í Höfða, og flest 
annað, sem segir um ferðalög hans. 

Ennfremur er stíllinn á sumum þessum frásögnum 
frábrugðinn því, sem annars er i Islendinga sögu, og eink- 
Um að því leyti, hve mjög er sagt frá í nútíð, eins og FJ 
hefur bent á. Ber einkum á þessu í 25. og 26. kap., um 
deilur biskups við Kolbein frá upphafi og allt þangað til 
Kolbeinn er fallinn og biskupsmenn einráðir um Skaga- 
fjörð, í 29. og einkum í 30. kap., um það er Arnór og 
Sigurður settust á Hólastað, þangað til erkibiskup stefndi 
þeim utan, i 42. kap., um dvöl biskups í Reykjadal og 
Helgastaðabardaga, í 81. kap. um víg Knúts prests og 
•Tóns Birnusonar, og enn víðar. Þó að einstaka sinnum 
bregði f yrir líkri frásagnaraðf erð á öðrum stöðum í Is- 
lendinga" sögu, kemur það annars ekki f yrir, að henni sé 
haldið í löngum köflum, eins og hér er gert. Ef tirtektar- 



1) Safn III, 290, sbr. 303—304. 



172 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



vert er og, að þessi stílsháttur kemur berast fram í þeim 
köflum, þar sem frásögnin eltir biskupsmenn og sagan 
er sögð frá þeirra sjónarmiði, en ætla mætti, að Sturlu 
væri ókunnast um, en aftur á móti ekki í þeim frásögn- 
um, sem hann átti auðvelt að haf a f regnir af , t. d. Grims- 
eyjarför. 

Þess er ekki að vænta, að mikil missmiði sæist á, þó 
að Sturla hefði haft skrifaða heimild fyrir sér, svo að 
ljóst væri, hvar heimildin er notuð. Þó eru nokkur atriði, 
auk stílsháttar þess, er minnzt var á, sem benda í þessa 
átt. í 25. kap. segir svo: „Þá kom sunnan Þorvaldr Giz- 
urarson, ok höfðu þeir mál fram á hendr mönnum bisk- 
ups[, er Guðmundr biskup kallaði undirrót alls þess ófrið- 
ar, er Kolbeinn gerði honum ok hans mönnum." 1 ) í ís- 
lendingasögu eru engin rök leidd að þessu, og Þorvaldur 
kemur ekki við deilur Kolbeins og biskups fyr en nú; 
verður þvi óskiljanlegt, hvað Þorvaldi hefur gengið til, 
er Sturla lýsir jafnan sem hinum friðsamasta manni. 
Þetta er og jafnvel í beinni mótsögn við það, sem áður 
segir í íslendinga sögu um upptök þessa ófriðar, er sagan 
kennir Kolbeini einum, svo sem segir í 24. og 25. kap.: 
„Þá er Guðmundr biskup kom út .... urðu margar greinir 
með þeim Kolbeini Tumasyni, þær er sinn veg þótti 
hvárum, ok varð með þeim mikit sundrþykki. Var bisk- 
up allt minni leiðingamaðr ok allt ráögjarnari, en þeir 
ætluðu. . . . Með því upphafi reis deila með Guðmundi 
biskupi ok Kolbeini Tumasyni ok hans venzlamönnum. 
Ásbjörn hét prestr, sá er Kolbeinn hafði fyrir sökum 
um fornt fémál, ok kölluðu sumir menn þá fjárheimtu 
eigi réttliga." 2 ) Þessum frásögnum um undirrót ófriðar- 
ins ber því ekki saman. En af prestssögunni má ráða, af 
hverju ummæli biskups um Þorvald munu sprottin. Þeg- 
ar rætt var um biskupskosningu, kom Gizur Hallsson á 



1) Sturl. 3 I, 279. — frá [ vantar í Res. á þessum stað (Bisk. I, 491), 
en siðar er sagt hið sama : „Þorvaldi ... er biskup kallaði grundvöll 
allra þessara mála." (Bisk. I, 495). Resensbók sýnir, að það er Þor- 
valdur, scm er undirrót ófriðarins, en ekki mál þau, er þeir Kolbcinn 
höfðu þá fram, enda voru mörg deiluefni áður. — 2) Sturl. 3 I, 276. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



173 



fundinn og hélt mjög fram Magnúsi, syni sínum, er hisk- 
up varð í Skálholti skömmu síðar, en Guðmundur varð 
hlutskarpari með fylgi Skagfirðinga. 1 ) Af orðum biskups 
virðist mega ráða, að Þorvaldur hafi tekið upp þykkjuna 
fyrir hróður sinn og haldið á móti hiskupi. I Islendinga 
sögu hefur þessi deila um hiskupskosninguna aldrei 
staðið, því að í 17. kap. segir afdráttarlaust frá því, að 
Kolbeinn hafi kosið Guðmund við ráð vina sinna, og 
hefur ekki verið sagt nánar frá kosningunni og ekki getið 
um það, að reynt var koma Magnúsi Gizurarsyni á hisk- 
upsstólinn. Þar sem ofannefnd grein er því alveg tilefnis- 
laus í íslendinga sögu og jafnvel í beinni mótsögn við 
það, sem áður var sagt um þessi mál, verður tæplega 
gerð grein fyrir henni á sennilegri hátt en þann, að hér 
sjáist í gegn eldri heimild, sem gefið hafi tilefni til þess- 
ara orða, líklega á svipaðan hátt sem í prestssögunni. 
Þetta eru því sterkar líkur til þess, að farið sé eftir sögu 
um biskup, sem hefur verið framhald prestssögunnar. 

Þó að frásögnin sé víða óhlutdræg, 2 ) virðist hún þó 
öllu fremur alloft á handi biskups og orðalagið stundum 
benda á, að einhver klerkur hans liafi um hana f jallað. 
Má þar til nefna, að í 26. kap. er þess getið, að þeir Kol- 
beinn lieyrðu ekki klukknahljóð, og er talið til jarteikna, 
og síðar komizt svo að orði, að biskupi „þótti ómakliga 
komnir helgir dómar þeir, er bannsettir menn varðveittu. 3 ) 
I 29. kap. : „var Sveinn þá limaðr ok söng meðan Ave Maria. 
Síðan rétti hann hálsinn undir höggit, ok var allmjök lof uð 
hans hreysti, sem Guð hjálpi honum." 4 ) I 30. kap. er grein- 
in um ástand kirkjunnar mjög grunsamleg, enda telur 
BMÓ henni aukið inn af safnanda."') I 47. kap.: „En er 
biskup heyrði þetta ok vissi, at Norðlendingar váru hon- 

1) Sturl. 3 I, 259; Bisk. I, 474. — 2) T. d. í 25. kap., þar sem Kol- 
beini er þakkað, að þeir skildu óhappalaust (Sturl. 3 I, 278), og í 29. 
kap., þar sem ekki er gert upp á milli flokkanna: menn þeir, er Kol- 
beinn hafði sótt til sektar, cru kallaðir sekir, þó að biskup hefði þá 
sekt að engu, en hinir, cr biskup hafði bannsett, er sagt að hafi fallið 
^iðrunarlausir" og „án iðran ok lausn", en þeir Kolbeinn skeyttu þeirri 
bannfæringu jafn lítt sem biskup sektunum. — 3) Sturl. 3 I, 281. — 
4) Sturl. 3 I, 288. — 5) Sturl. 3 I, 289—290; Safn. III, 297. 



174 



UM ÍSLENDINGA SÖGU 



iim óljúgheitir úm þat, er þeir hétu honum illu, þá tók 
biskup þat ráð, at fara heldr í útlegð en selja menn sina 
í dauða ok undir vápn þeira óvina. . . . Tumi sezk nú á 
staðinn at Hólum með sveit sína, svá seni þat væri hans 
föðurleifð." 1 ) I 41. kap.: „Þann vetr var biskup í Ási ok 
haldinn sem óspekðarmaðr í myrkvastofu" o. s. frv., sbr. 
ummælin um varðhald hans í 81. kap. 2 ) I 50. kap er sagt, 
að eftir Grimseyjarför „létu þeir Sighvatr Guðmund bisk- 
up fara utan, ok harðliga leikinn af óvinum sínum. Var 
hann þá nökkura vetr í Noregi, ok gerðusk þar margir 
merkiKgir hlutir þá um háttu hans ok spásagnir." 3 ) Við 
þelta má bæta því, sem sagt er um jarteinir biskups, og 
má þó vera, að frumsamið sé af Sturlu, því að hann hefur 
sýnilega verið trúaður á slíka hluti. í 30. kap. er getið um 
dvöl biskups í Steingrímsfirði, „ok urðu þar margir hlutir, 
þeir er frásagnar væri verðir ok jarteinum þótti gegna, 
þótt hér sé eigi ritnir, bæði þat, er biskup átti við flagð 
þat, er þeir kölluðu Selkollu, ok margt annat."^) Mundu 
þessi orð ekki benda á það, að Sturla hafi haft fyrir sér 
Guðmundar sögu, sem í var Selkollu þáttur (sbr. jar- 
teinasöguna), 5 ) en ekki viljað taka hann upp í rit sitt? 
Sama máli mundi þá gegna um reimleikana í Kerlingar- 
firði (42. kap.) : „Guðmundr biskup var í Kerlingarfirði 
ok hætti þar mjök at reimleikum þeim, er menn þóttusk 
þar eigi mega úti húa áðr, en síðán varð at þvi engum 
manni rnein." ) Frá þessu er einnig sagt i jarteinasög- 
unni. 7 ) Aftur á móti má vafalaust telja nokkurn hluta 
frásagnarinnar um andlát ])iskups i 124. kap. siðari 
viðbót. 8 ) 

Áróns saga verður um liríð samferða Islendinga sögu. 
Hefur BMÓ sýnt fram á, að Áróns saga er siðar rituð og 
að höfundur hennar hefur ekki þekkt fslendinga sögu,°) 
og mun það óyggjandi. En þó koma fyrir lík orðatiltæki i 
])áðum sögunum. Áróns saga segir svo frá Tuma Sighvats- 



1) Sturl. 3 I, 352. — 2) Sturl. 8 I, 332, 415. — 3) Sturl. 3 I, 359. — 
4) Sturl. 3 I, 290. — 5) Bisk. I, 604 o. áfr. — 6) Sturl. 3 I, 335. — 7) Bisk. 
I, 597—598. — 8) Sturl. 3 I, 49Ö 5 — 492 7 ; sbr. Safn III, 294—295. — 9) 
Safn III, 256— 263. 



STUHLU ÞÓRÐAHSONAH 



175 



syni: „Settisk þá Tumi á staSinn at Hólum ok lagði undir 
sik heilagra manna eign, svá sem hann væri erfingi orð- 
inn." 1 ) Þetta er mjög líkt þvi, sem komizt er að orði í 47. 
kap. og tilfært var hér að framan (bls. 174). I frásögninni 
um Grímseyjarför i 49. kap. segir svo: „En er hann (Árón) 
kom at kirkjugarði, gekk biskup á mót honum ok spurði 
ef hann vildi skriptask. Árón kvað eigi tóm at því. „Ver 
góðr við fátæka menn," segir biskup, „en sjásk munum 
vit enn"." 2 ) Áróns saga segir svo frá þessu: „ „. . . ok vil 
ek nú, son ininn, at þú gangir lil skriptar við mik." „Ekki 
er nú lóm lil þess, herra," segir Árón. . . . „Vel er slíkt 
mælt," segir biskup, „... ok vertu sem bezt við fátæka 
menn .•. . en þó vænlir mik, at vil sjáimsk enn síðarr." " :{ ) 
BMÓ telur, að þessi líking muni ekki sprottin af öðru en 
því, að hin munnlega heimild liafi í upphafi verið hin 
sama, sem sé, að Árón hafi frá þessu sagt. 4 ) 

Það verður þó að teljast nokkuð hæpið, að orðaskipli 
Áróns og biskups hafi haldizt svo óbreytt í munnlegri frá- 
sögn og komið eins fyrir eyru Sturlu og höfundar Áróns 
sögu. Væri miklu aðgengilegra að gera ráð fyrir sameigin- 
legri skrifaðri heimild, sögu um biskupsár Guðmundar 
Arasonar. Þó er því ekki að leyna, að annarslaðar í Aróns 
sögu er ekki að finna viðlika orðalíkingar við Islendinga 
sögu, nema að því leyti, að í köflunum um biskup ber 
mikið á frásögn í nútíð, eins og í íslendinga sögu um sömu 
atburði. Þær orðalíkingar, sem eru í frásögninni um Hóla- 
för og dráp Tuma Sighvatssonar, stafa af því, að hér vant- 
ar í handrit Áróns sögu, en útgefandinn hefur fyllt þá 
eyðu með frásögn Resensbókar. En ritari þess handrits 
hefur tekið margt upp úr íslendinga sögu og fellt inn í frá- 
sögn Áróns sögu, sem þar hefur ekki átt heima, og er þetta 
auðsætt í þeim köflum, sem Resensljók og hin sérstaka 
Aróns saga eru til samanburðar. 5 ) 

Svo margar stoðir renna undir þá skoðun, að Sturla 
bafi haft skrifaða biskupssögu fyrir sér, að telja má liana 
mjög sennilega. Sturla hefur þá farið með þessa heimild 

1) Bisk. I, 517. — 2) Sturl. 3 I, 356. — 3) Bisk. I, 526. — 4) Safn 
II, 259, sbr. 257 neðst. — 5) Sjá Bisk. I, lxi— lxii; Safn III, 254—256. 



176 



l\M ÍSLENDINGA SÖGU 



á annan hátt en þær sögur, sem taldar eru í formálanum, 
tekið efnið úr henni upp í sögu sína, i stað þess að visa lil 
hennar. Ástæðan er auðsæ, þessir alburðir eru svo sani- 
tvinnaðir því, er hlaut að vera eitt aðalefni íslendinga 
sögu á þessum árum, að ekki varð hjá þvi komizt, að 
segja frá sömu atburðum sem biskupssagan. Hún gerist 
einnig öll eftir 1201, en þær sögur, sem Sturla lætur sér 
nægja að visa til, gerast allar fyrir þann tíma, nema seinni 
hluti Hrafn sögu. Vera má og, að biskupssagan hafi aldrei 
orðið fullsamin; má geta þess til, að Lambkárr ábóti hafi 
haldið prestssögu sinni áfram og ritað um biskupsár Guð- 
mundar, en ekki lokið verkinu. Verður jafnvel að telja 
harla ósennilegt, að höfundur prestssögunnar hafi sett sér 
það verkefni, að lýsa ævi söguhetju sinnar fram til þess, 
er hann var kosinn til að gegna æðsta embætti sinnar 
stéttar, en talið sér óskylt að halda á lofti starfsemi hans 
á biskupsstóli. Því að hafi það ekki orkað tvimælis, að 
Guðmundur Arason var liöfuðprýði andlegrar stéttar á 
Islandi á því skeiði ævi sinnar, sem prestssagan greinir 
frá, voru skoðanir samtíðarnianna því skiptari um kirkju- 
stjórn hans og framkvæmdir á biskupsstóli, sem ollu 
flokkadráttum, vígaferlum og hryðjuverkum, svo að nærri 
stappaði hreinni innanlandsstyrjöld. Menn skyldu því ætla, 
að jafn eldheitur aðdáandi biskups sem höfundur prests- 
sögunnar myndi finna hjá sér sérstaka köllun til þess, að 
halda áfram sögu sinni og semja varnarrit fyrir biskup, 
til þess að firra hann ámæli af þeim sökum, sem hann var 
borinn af höfðingjum. 1 jarteinasögunni er Lambkárr 
Gunnsteinsson borinn fyrir einni sögu, 1 ) og er allsenni- 
legt, að hér sé misritað föðurnafnið, eða misminni sé um 
að kenna, því að Þorgils, faðir Lambkárs ábóta, var Gunn- 
steinsson. Rennur hér þá enn ein stoð undir þá skoðun, að 
höfundur prestssögunnar hafi einnig ritað um biskupsár 
Guðmundar Arasonar. 2 ) 

Gera verður ráð fyrir, að Sturla hafi allmjög breytt 
frásögn biskupssögunnar og fært hana í stílinn, enda má í 



1) Bisk. I, 599. — 2) Sbr. Safn III, 225— 226. 



STURLU ÞÓRÐARSONAR 



177 



þessum köflum sjá ljóst vitni þess, að Sturla hefur um þá 
fjallað. í 25. kap., frásögninni um deilur Kolbeins við 
])iskup, er tilvitnunin í Guðmundar sögu dýra, sem fyr var 
nefnd (bls. 160 — 161). Allvíða mun Þórður Sturluson vera 
tíðindamaður í þessum frásögnum, svo sem í 28. kap., um 
tal þeirra Sighvats, er höfðingjar drógu flokka að bisk- 
upi, 1 ) um það, er Þórður fylgdi biskupi til Hóla (45. 
kap.),-) í 67. kap., um ferðir biskups um Dali, 3 ) og enn 
viðar. Þó að frásögnin um Helgastaðabardaga sé að mestu 
leyti frá sjónarmiði biskupsmanna, hefur Sturla einnig 
haft tíðindi úr hinum flokknum: viðtal Sighvats og Arn- 
órs, orð Sighvats við Guðmund Gilsson og ummæli hans 
um „sveininn Sturlu" benda á það; hefur Sighvatur senni- 
lega sagt þeim feðgum, Þórði og Sturlu, frá þessu sjálf- 
ur. 4 ) Það eitt, að livergi vottar fyrir samskeytum, þar 
sem þessi heimild kemur til sögunnar eða henni sleppir, 
sýnir einungis, að eins og vænta mátti hefur Sturla ekki 
látið sér nægja að rita upp frásögn hennar, heldur hefur 
breytt henni, stytt hana og aukið, eftir þvi sem honum 
þótti bezt henta. Kemur í þessu berlega í ljós munur sá, 
sem er á starfsháltum visindalegs sagnaritara og fróðleiks- 
mannsins, sem á ekki sjálfur skapandi mátt, heldur vinn- 
ur það eitt, að draga sem mestan fróðleik á einn stað, 
eins og sá ágætismaður, sem vér eigum það að þakka, að 
ísle ndinga saga og allur meginþorri Sturlungu hefur ekki 
horfið í hyldýpi gleymskunnar. 

1) Sturl.3 I, 285. — 2) Sturl. 8 I, 350. — 3) Sturl. 3 I, 389—391. — 
•*) Sturl.8 I, 337—338 (42. kap,). 



■i 



s 



Eftirmáli 



Tildrög þessarar ritgerðar eru þau, að við nám mití 
í íslenzkum fræðum hér við háskólann valdi eg Sturlunga 
sögu að kjörsviði. Haustið 1922 var mér fengið verkefni í 
vikna ritgerð : „Hlutur Sturlu Pórðarsonar í Sturlungu 
og einkenni sagnaritunar hans". Að loknu prófi lá þcssi 
ritgerð í sálíi í 10 ár, en þá tók eg 9 fyrir áeggjan kenn- 
ara minna og annara manna, sem lesið höfðu ritgerð- 
ina, að hijggja til að gefa hana út, og sýndi Bókmcnnta- 
félagið mér þá vclvild, að taka hana uj)j) í Safn til sögu 
Islands. Ritgcrðin var í upphafi þriðjungi lengri cn húh 
er nú, því að c.g táldi heppilegast að einskorða hana 
við íslendinga sögu og sleppti því öllu, scm Uiut að öðr* 
am ritum Siurlu og mestum hlula síðara aðalkafla próf- 
ritgerðarinnar, um einkenni sagnaritunar Siurlu. Mál- 
fceri hcfur allvíða vcrið brcijtt, cnda var naumur timi 
Ul þcss að vanda frágang á ritgerðinni á (i vikuin, og 
niá vera, að hún bcri þcss sumstaðar mcrki cnnþá. 

Pétur Sigurðsson. 



BJÖRN M. ÓLSEN 

UM ÍSLENDINGASÖGUR 

KAFLAR 
ÚR HÁSKÓLAFYRIRLESTRUM 

BÚIÐ HAFA TIL PRENTUNAR 

SIGFÚS BLÖNDAL OG EINAR ÓL. SVEINSSON 

[SAFN TIL SÖGU ÍSLANDS OG ÍSLENZKRA BÓKMENNTA VI. NR. 3.] 




REYKJAVÍK 

RÍKISPRENTSMIÐJAN GUTENBERG 

1937—1939 



Formáli. 



Meðan Björn Magnússon Ólsen var kennari við Háskóla 
lslands (1911 — 18), hélt hann fyrirlestra um sögu íslenzkra bók- 
mennta. Fyrsta veturinn fór hann yfir kveðskap fram að 1100, 
og um sama efni las hann aftur á árunum 1915 — 17. Á miðju 
hanstmissiri 1912 byrjaði hann á ritöldinni, og um mitt næsta 
haustmissiri (29. nóv. 1913) hóf hann að ræða um íslendingasög- 
ur, á útmánuðum 191b hafði hann lokið inngangskaflanum um 
þær og tók nú að tala um einstakar sögur og hélt þvi áfram til 
loka vormissiris 1911 ; hafði hann þá með Njáls sögu lokið við 
u& ræða um allan þorra íslendingasagna. Hvernig þessu verki 
miðaði áfram, má annars lesa i Árbók Háskóla íslands á þess- 
um árum. 

Eftir dauða próf. B. M. Ó. lágu fyrirlestrar þessir i salti 
nokkurn tíma, unz annar undirritaður, Sigfús Blöndal, vakti máls 
á. að hafizt væri handa um útgáfu þeirra; hafði B. M. Ó. í erfða- 
skrá sinni ákveðið, að Sigfús Blöndal skyldi fara gegnum hand- 
rit þau, er hann léti eftir sig, og gefa út það, sem þætti prenthæft. 
Fyrir tilstilli ýmissa góðra manna, fyrst og fremst próf. Sigurðar 
Nordats, varð það úr, að Hið íslenzka bókmenntafélag gæfi út 
þann hluta fyrirlestranna, sem mestur fengur væri i, enda hlyti 
það til þess styrk úr Dánarsjóði B. M. Ólsens. Til að annast út- 
Qáfuna urðum við undirritaðir, en af félagsins hálfu hefur Sig- 
urður Nordal haft eftirlit með henni. 

Athugun handritsins leiddi i Ijós, að ekki væri rétt að gefa 
það allt út, þvi að það var ekki til þe/ss búið af höfundi; varð 
þá að velja úr. Lögð var áherzla á það, sem helzt var nýjung í, ' 
sneitt hjá hinu, sem til voru um prentaðar ritgerðir frá hendi 
M. Ó. eða að efni til var i samræmi við skoðanir samtíðar- 
manna hans. En vel þótti fara á því, að hér kæmi í Ijós, að B. M. 
Ó. hefur margsinnis komið fram með skoðanir, sem aðrir fræði- 
menn hafa síðan haldið fram, oft án þess að þekkja til rannsókna 
hans; menn, sem lesið hafa formálana i „íslenzkum fornritum" , 
munu auk skyldleika í heildarskoðun, sem útgefendunum hefur 
verið vel kunn, taka eftir sameiginlegum skilningi um mörg ein- 
stök atriði, og hafa þeir þá oft á sjálfstæðan hátt komizt að sömu 
niðurstöðu. 



IV 



Æskilegt þótti, þegar þess væri kostur, að taka nokkurn 
veginn samfellda þætti, þó að þá slæddust stundum með stuttir 
kaflar, sem annars hefði ekki verið brýn ástæða að prenta, eins 
og sumt í inngangskaflajium um íslendingasögur, og er þar þó 
smávegis fellt niður (bls. 37 um Þórðar s. hreðu — er að efni 
endurtekið, þegar rætt er um söguna sérstaklega — og bts. 107 
ályktunarorð inngangskaflans) . Það sýndi sig fljótlega, að lang- 
veigamestar voru rannsóknir á sumum íslendingasögum, og heil- 
lega kafla var varla ástæða að taka annarstaðar að. Hinsvegar var 
bæði þar og í öðrum köflum fyrirlestranna margvíslegt smælki, 
sem af einni ástæðu eða annari virtist rétt að birta, og var það 
fyrirætlun okkar, að prenta þetta smætki aftan við með smáu 
letri. Þetta gat þó ekki orðið. Þess skal getið, að Dánarsjóður B. 
M. Ólsens hefur greiit fyrir vinnu okkar, sem valið höfum til 
útgáfunnar og búið undir prentun. Hann hefur og kostað sem 
svarar níu síðuslu arkirnar, sem ekki hefðu getað komið út ella. 

Þess má geta um leið, að í plöggum þeim, sem B. M. Ó. lét 
ejtir sig, fannst ýmislegt varðandi sömu rit, sem fjallað er um i 
þessari bók. Um afstöðu Landnámu og Gísla sögu er til brot af 
ritgerð og auk þess minnisgreinir; um Hallfreðar sögu eru líka 
til minnisgreinir; auðvitað er kjarni þeirra notaður í fyrirlestr- 
unum. Mörg önnur excerpta varðandi sögurnar eru til, en 
flestallt notað. Enn má geta þess, að ritgerð sú um Úlfljótslög, 
se.m getið er á bls. 278, er til, og er sjálfsagt að prenta hana. 

Eins og við er að búast, eru fyrirlestrarnir skrifaðir c ur - 
r e nt e c al am o , og jafiivandvirkur maður og B. M. Ó. hefði 
breytt miktu og lagað, ef hann hefði séð um prentun þeirra. En 
hér varð við það að hlita, sem fyrir hendi var, og er lesandan- 
um skylt að taka tillit tit, hvernig þestsu er háttað. Útgefendur 
hafa ekki leyft sér breytingar, nema hvað þeir hafa vitanlega 
lagfært ritvillur og á fáeinum stöðum orðalaust fellt niður orð, 
sem um of minntu lesandann á, að þetta væru fyrirlestrar, ávarp 
til áheyranda o. s. frv. Þegar kaflar hafa verið felldir niður inni 
í meginmáli, hefur á það verið bent með þremur strikum (svo 
er t. d. um upptátningar B. M. Ó. á útgáfum sagiianna). Stafsetn- 
ingunni, sem Sigfús Blöndal óskaði eindregið eftir að væri hald- 
ið, höfum við ekki breytt að öðru en því, að við höfum þar sem 
þurfa þótti fært hana til samræinis. Vegna alþýðu manna höfum 
við líka samræmt stafsetningu þeirra tilvitnana úr fornu máli, 
sein koma fyrir i bókinni. 

Af hálfu Bókmenntaf élagsins hefur forseti þess lesið eina 
próförk. \ pSg ^-^' '^*. 

Sigfús Blöndal Einar Ól. Sveinsson 



Inngangur. 

Almennar athugasemdir um íslendingasögur. 

I. 

Það er gömul skoðun, að flestar íslendingasögur 
sjeu eldri enn c. 1200. Hún stafar frá hinum danska 
vísindamanni P. E. Múller biskupi. Á árunum 1817 — 28 
gaf hann út rit í 3 bindum, er hann nef ndi Sagabibliothek, 
og er það mjög merkilegt firir sína tíma og hefur jafn- 
vel gildi enn i dag. Þar setur hann fram þá kenning, 
að meginið af Islendingasögum sje ritað firir dauða 
Brands biskups Sæmundarsonar (1201). Þessi kenning 
P. E. Múllers stiðst við einn stað í Sturlungu. Næst á 
eftir Sturlu sögu (Hvamms-Sturlu) skjóta Sturlungu- 
handritin inn nokkurs konar formála; er þar first talað 
um, að hjer verða margar sögur samtíða hver annari, 
það er lísi viðburðum, sem gerast samtímis, og eru til- 
nefndar auk Sturlu sögu, sem óbeinlínis er vitnað í, 
Þorláks saga, Prestsaga Guðmundar góða, Saga Guð- 
niundar dýra, Hrafns saga Sveinbjarnarsonar og ís- 
lendinga saga Sturlu Þórðadrsonar. Þessar allar sögur 
gerast á síðari helmingi 12. aldar og á öndverðri 13. öld 
og eru þannig hver annari samtíða, að þvi er viðburð- 
ina snertir. Þá kemur i miðjum formálanum sú merki- 
lega grein, sem P. E. Múller stiður kenning sina við. 
Hún er svo i öðru aðalhandriti Sturlungu (Króks- 
fjarðarbók) : 

„Flestar allar sögur, þær er hér hafa gerzt á Islandi, 
váru ritaðar, áðr Brandr biskup Sæmundarson andaðist, 
en þær sögur, er siðan hafa gerzt, váru lítt ritaðar, áðr 

1 



2 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



Sturla skáld Þórðarson sagði fyrir Islendinga sögur, ok 
hafði hann þar til vísindi af fróðum mönnum, þeim 
er váru á öndverðum dögum hans, en sumt eftir bréf- 
um þeim, er þeir rituðu, er þeim váru samtíða, er sög- 
urnar eru frá; marga hluti mátti hann sjálfr sjá, þá er 
á hans dögum gerðust til stórtíðinda". 

Það er á firstu klausu þessa máls, að P. E. Múller 
biggir sína skoðun. Af henni ræður hann, að flestallar 
íslendingasögur hafi verið færðar i letur fyrir 1201 eða 
firir aldamótin 1200. First í stað hölluðust flestir 
vísindamenn, þar á meðal Finnur Magnússon, að þessari 
skoðun P. E. Múllers, en laust eftir 1860 fóru að koma 
fram mótmæli gegn henni frá mjög merkum vísinda- 
mönnum, svo sem Niels Matliias Petersen, Guðbrandi 
Vigfússini og K. Maurer. Síndu þessir vísindamenn 
fram á, að klausan þannig skilin kæmi i bága við það, 
sem menn vissu um aldur ímsra hinna helstu Is- 
lendingasagna, sem síndu það sjálfar, að þær væru rit- 
aðar eftir dauða Brands biskups, og að klausan þar að 
auki kæmi ekki heim við málið á undan og eftir í for- 
málanum, ef átt væri við sögur þær, er gerðust á sögu- 
öldinni eða hinar eiginlegu Islendingasögur. Og Guðbr. 
Vigfússon sá það af skarpskigni sinni, að hjer var eitt- 
hvað bogið við texta Króksfjarðarbókar, sem P. E. Múll- 
er bigði á, og reindi að laga textann með mjög miklum 
skarpleik. 

Nú vill svo vel til, að hjer er til samanburðar hitt 
aðalhandrit Sturlungu, Reikjarf jarðarbók, sem að vísu 
er nokkru ingra enn Króksf jarðarbók og að öllu sam- 
töldu lakari, enn þó hefur víða rjettari texta enn 
Króksfjarðarbók. Á dögum P. E. Múllers var þessi bók 
ókunn, og hann þekti ekki annan texta enn þann, sem 
stóð í gömlu útgáfunni og var runninn frá Króksf jarðar- 
bók. Þegar nú Guðbrandur Vigfússon fór að rannsaka 
Reikjarfjarðarbók, þá staðfesti hún getgátu hans, því 
að þar fann hann texta, sem i öllu verulegu kom heini 
við það, sem hann hafði getið til, að upphaflegt mundi 
vera. 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



3 



I Reikjarf jarðarbók er textinn svo: „Flestar allar 
sögur, þær er gerzt höfðu á íslandi, áðr Brandr biskup 
Sæmundarson andaðist, váru ritaðar, en þær sögur, er 
siðan hafa gerzt, váru lítt ritaðar, áðr Sturla skáld Þórð- 
arson sagði fyrir íslendinga sögur." 

Þar sem nú Reikjarfjarðarbók staðfestir svo glæsi- 
lega tilgátu Guðbrands Vigfússonar, þá hefði mátt búast 
við því, að kenning P. E. Múllers, að þessi Sturlungu- 
staður ætti við Islendingasögur, væri úr sögunni. Enn 
það var öðru nær. Hún gekk aftur í nírri mind í bók- 
mentasögum þeirra Finns Jónssonar og E. Mogks, og 
frá þeim breiddist hún svo út, að hún hefur til skamms 
tíma mátt heita drotnandi skoðun meðal þeirra manna, 
sem fást við íslenskar bókmentir. 

Frá þvi firsta, er jeg fór að hugsa um þetta mál, hef 
jeg ekki verið í neinum efa um, að skíring P. E. Múllers 
á þessum Sturiungustað væri röng, og að hinn upphaf- 
lega texta væri að finna í Reikjarf jarðarbók, enn Króks- 
fjarðarbók afbökuð. Jeg hef með öðrum orðum hallast 
að skoðun Guðbrands Vigfússonar. First ritaði jeg um 
þetta efni í Sturlungu-ritgerð minni í Safni t s. Isl. III 
og komst þar að þeirri niðurstöðu, að Guðbr. Vigfússon 
hefði rjett að mæla í aðalefninu, enn leiddi um leið rök 
að því, að Sturlunguformálinn, sem hin umrædda 
klausa stendur i, væri ekki frumsaminn af safnanda 
Sturlungu, heldur hefði hann soðið hann upp úr formála 
Sturlu Þórðarsonar fyrir íslendinga sögu. Þessi ritgjörð 
birtist ujn síðustu aldamót. Síðan urðu mjer íms atriði 
ljósari i þessu máli, og miðaði það alt í þá átt, að stirkja 
mig enn betur í þeirri skoðun, sem jeg hafði haldið 
fram í Sturlunguritgjörðinni. Varð þetta til þess, að jeg 
ritaði níja sjerstaka ritgjörð um þetta efni, sem birtist í 
ritum hins norska Vísindafjelags í Kristíaníu 1910 og 
nefnist: „Om den sákaldte Sturlungaprolog og dens for- 
modede vidnesbyrd om de islandske slægtsagaers alder." 
Jeg hef þar leitast við að sanna, að textinn í Króks- 
fjarðarbók er afbakaður, og að menn komast i hinar 
verstu ógöngur, ef menn fylgja honum, enn hins vegar 



4 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



aö alt verður ljóst og eðlilegt, ef menn f ilgja texta 
Reikjarf jarðarbókar. Enn fremur hef jeg þar leitt ní og, 
að því er jnjer virðist, óiggjandi rök að þvi, að Sturl- 
unguformálinn hafi geimt aðalefnið í formála Sturlu 
firir Islendinga sögu. Áður hafði jeg sínt, að Sturla hafði 
skrifað íslendinga sögu sína sem beint áframhald af sögu 
Hvamms-Sturlu, afa síns. 1 formála sínum firir Islend- 
inga sögu hefur hann svo bent á þau sagnarit, sem til 
vóru, þegar hann skrifaði Islendinga sögu, og lístu við- 
burðum í sögu landsins, sem gerðust samtíða þeim við- 
burðum, er Sturlu saga og íslendinga saga Sturlu skíra 
frá. Þetta eru þær „samtíða" sögur, sem formálinn 
getur um: Þorláks s., Prestsaga Guðmundar góða, Guð- 
mundar saga dýra og Hrafns saga. Þær gerast allar 
samtíða Sturlu sögu og Islendinga sögu Sturlu, á síðari 
hluta 12. aldar og firri hluta 13. aldar. Og það eru þær 
einar og ekki aðrar, sem formálinn á við, þar sem segir: 

„Flestar allar sögur, þær er gerzt höfðu á íslandi, 
áðr Brandr biskup Sæmundarson andaðist, váru rit- 
aðar, enn þær er síðar hafa gerzt, váru lítt ritaðar, áðr 
Sturla skáld Þórðarson sagði fyrir íslendinga sögur." 

í munni Sturlu þíðir þetta, að flestir merkilegir við- 
burðir, sem gerðust firir andlát Brands biskups samtiða 
viðburðum þeim, sem Sturlu saga og Islendinga saga 
skíra frá, hafi verið i sögur færðir, er hann samdi sína 
íslendinga sögu, enn lítið hafi verið ritað um þá við- 
burði, sem gerðust eftir lát Brands biskups. Úr þessu 
ætlar Sturla sjer að bæta með íslendinga sögu sinni. 
Hann ætlar sjer að skíra frá þeim viðburðum þessa 
tíma, sem aðrar sögur hafa ekki skírt frá, með öðrum 
orðum filla í skörðin, þar sem aðrar sögur eru ekki til. 
Og að þetta sje hugsun Sturlu í formálanum, sjest á ís- 
lendinga sögu sjálfri. Framan af, alt að dauða Brands 
biskups, er hún aðeins ættarsaga, framhald af Sturlu 
sögu, segir eingöngu frá Guðnýju ekkju Hvamms-Sturlu 
og sonum hennar Þórði, Sighvati og Snorra, eða frá við- 
burðum, sem þessir menn vóru við riðnir. Enn frá dauða 
Brands biskups 1201 vikkar sjóndeildarhringur sög- 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



5 



unnar, svo að hún verður sannkölluS íslendinga saga 
og nær ifir sögu als iandsins. Þetta kemur alveg heim 
viS orS formálans. Um tímann, sem leiS frá dauSa Sturlu 
til 1201, gat sagan verið fáorS, og þurfti ekki aS segja frá 
öSru eim því, sem snerti Sturlunga, af því aS um annaS 
merkilegt, sem þá gerSist, vóru til aSrar sögur. Um tím- 
ann ef tir 1201 var af tur á móti litiS ritaS, og þvi varS Sturla 
aS segja nákvæmlega frá öllu, sem þá gerSist, þó aS þaS 
snerti ekki sögu Sturlunga. Þetta samræmi jnilli formál- 
ans og Islendinga sögu sjálfrar sinir þaS ljóslega, aS 
formálinn og sagan eiga saman frá upphafi, og aS sögur 
þær, sem formálinn hefur firir augum, eru eingöngu 
þær, sem gerast á ofanverSri 12. eSa á öndverSri 13. öld, 
samtíða Sturlu sögu og Islendinga sögu, enn als ekki 
þær sögur, sem gerast á söguöldinni (930 — 1030), hinar 
svo nefndu íslendinga sögur. 

Af þessum staö i Sturlungu verSur þvi ekki leidd 
nein áliktun um aldur Islendingasagna, hvorki meS nje 
móti því, aS þær sjeu eldri enn ca.1200. Ifir höfuS aS 
tala fást fornrit vor aldrei beinlinis viS spurningar, sem 
snerta sögu bókmenta vorra, og ef þau upplísa eitthvaS 
i því efni, þá verSur höfundunum þaS altaf ósjálfrátt. 
Svo er um þennan staS. Þegar Sturla tók þaS fram í for- 
mála sínum firir íslendinga sögu, aS ímsar sögur væru til 
um tímabiliS rjett fyrir aldamótin 1200, svo sem Þor- 
láks saga, GuSmundar saga dýra osfrv., þá gekk honum 
als ekki þaS til, aS hann vildi gefa upplísingar um aldur 
þessara sagna, heldur einkum og sjer í lagi hitt, aS hann 
vildi taka fram orsökina til þess, aS hann tók ekki efni 
þessara sagna inn í rit sitt — hann vildi ekki taka meS 
þaS efni, sem áSur var búiS aS rita um — og jafnframt 
hefur hann viljaS benda fróSleiksfúsum lesanda á, hvar 
hann gæti fundiS þaS efni, sem hann sjálfur gekk fram 
bjá. Óbeinlínis vottar Sturla um leiS, aS allar þær sögur, 
sem hann nefnir í formálanum, hafi veriS ritaSar, þegar 
hann samdi Islendinga sögu, eSa meS öSrum orSum sjeu 
eldri en hún. Enn þetta vitni ber hann alveg ósjálfrátt; 
þaS var ekki þaS, sem hann sjerstaklega vildi taka fram. 



6 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



Líkt má segja um annan vitnisburð um aldur 
sagna, sem stendur í formála Snorra Sturlusonar firir 
hinni sjerstöku Ólafs sögu helga (sem gefin er út i 
Kristíaníu 1853 og i Fms. 4. — 5. b.). Formáli þessi er i 
öllum aðalatriðum sama efnis og formáli Snorra firir 
Heimskringlu, mart sagt með alveg sömu orðum, og 
efnið er að skíra frá þeim heimildum, sem höfundur 
hafi filgt við samning Noregskonungasagna sinna og 
meta sögulegt gildi þessara heimilda. Alt sníst í þess- 
um formála um Noregskonungasögur eingöngu. Siðari 
kafli formálans beinist að þvi að sína, hvert gildi 
munnlegar sögusagnir, sem lengi hafa geimst i manna 
minni, hafi gagnvart þeim samtíða heimildum, sem 
felast í kvæðum fornskálda um Noregskonunga, og 
höfundur kemst að þeirri niðurstöðu, að skáldakvæð- 
in sjeu þingri á metunum og áreiðanlegri enn munn- 
Jegar sagnir um löngu horfna tíma. Og í þessu sam- 
bandi segir höfundur: 

„Þat var meir en 2 hundruð vetra tólfræð, er Is- 
land var bygt, áðr menn tæki hér sögur at rita, ok var 
þat löng ævi ok vant, at sögur hefði eigi gengizt 
i munni, ef eigi væri kvæði bæði forn ok ný, þau er 
menn tæki þar af sannindi fræðinnar." 

Þessi vitnisburður um, hvenær Islendingar fóru 
first að rita sögur, er ekki sprottinn af áhuga á bók- 
mentasögu íslendinga, heldur kemur hann að eins 
fram ósjálfrátt sem einn liður i röksemdaleiðslu höf- 
undarins firir því, að meira sje að marka samtíða 
skáldakvæði enn gamlar sögusagnir. 

Að jninni skoðun á þessi vitnisburður ekki við ís- 
lendingasögur þær, er gerast á söguöldinni, heldur 
sjerstaklega við Noregskonungasögur, þvi að höfundur 
hefur þær alstaðar firir augum i formálanum. Þetta 
sjest meðal annars á því, að höfundur setur þessar 
sögur á móti skáldakvæðunum, og á þar sjerstaklega 
við hirðskálda kvæði til Noregskonunga, eins og sjest 
þar sem höfundur talar um kvæði, kveðin „fyrir sjálf- 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



7 



um höfðingjanum", og að skáldið mundi ekki þora að 
segja ósatt um afreksverk höfðingjans frammi firir hon- 
um sjálfum og hirðinni. Úr því að höfundurinn, þar 
sem hann talar um kvæði, á aðeins við kvæði til Noregs- 
konunga, þá hlitur hann líka i þessu sambandi, þar 
sem hann talar um sögur, að eiga við sögur um Noregs- 
konunga. 

Sama verður uppi á baugi, þegar vjer liiggjum að 
efni þessa vitnisburðar. Hann segir, að meira en 240 ár 
hafi liðið frá því er ísland var bigt, þangað til Islend- 
ingar fóru að rita sögur. Nú stóð íslands bigð ifir i 60 
ár frá 870 — 930, og með berum orðum er ekki sagt, 
hvort á að telja þessi 240 ár frá birjun íslands bigðar 
(870) eða frá lokum landnámsaldarinnar (930), svo að 
þetta virðist i fljótu bragði vera nokkuð óákveðið. 
Konr. Maurer hefur haldið því fram, að 240 árin eigi að 
telja frá 930. x ) Enn það getur með engu móti verið rjett. 
Vitnisburður þessi stendur í nánu sambandi við það 
sem sagt er rjett á undan í formálanum, að síðan Har- 
aldr hárfagri tók við ríki, viti menn „miklu gerr sann- 
indi at segja frá ævi Noregskonunga", á hans dögum 
hafi Island bigst, og þá hafi verið mikil ferð (mann- 
flutningar) af Noregi til íslands, þá hafi menn á hverju 
sumri haft tíðindi milli landanna og þau tíðindi verið 
í minni færð og síðan höfð til frásagna. Hjer er það 
sagt berum orðum, sem og er hárrjett, að hinar munn- 
legu sagnir, sem bárust til íslands af Noregskonungum, 
birji undir eins og fólkstraumurinn hingað frá Nor- 
egi hefst, með öðrum orðum með birjun landnámsaldar- 
innar. Þegar svo höfundur siðar fer að telja saman, 
hve lengi hinar elstu sagnir, ' sem til Islands bárust, 
hafi geimst i manna minnum, þá hlitur hann að telja 
alla landnámsöldina með, annars væri hann í mótsögn 
við það, sem á undan er gengið. Hann telur því frá 870. 
Frá þvi ári líða meira en 240 ár, þangað til menn fara 



1) Úber die Ausdriicke 41. athgr. 



8 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



að rita sögur, það er með öðrum orðum ekki fir en 
nokkru eftir 1110. Þetta kemur alveg heim, ef höfundur, 
þar sem hann nefnir „sögur", á við hin elstu sagnarit, 
sem íslendingar hafa ritað um æfi Noregskonunga, 
jneð öðrum orðum við sagnarit þeirra Sæmundar 
fróða og Ara. Ari ritaði konungaæfi sem kafla i hinni 
eldri Islendingabók sinni á árunum 1122 — 1132, og bók 
Sæmundar um Noregskonunga hlítur að hafa verið nokkru 
eldri, segjum frá e. 1115. Nákvæmar gat höfundurinn ekki 
komist að orði. Aftur á móti getur höfundurinn með 
engu móti átt við íslendinga sögur, þær er gerðust á 
söguöldinni, þvi að engar minstu likur eru til, að menn 
hafi svo snemma verið farnir að færa þær í letur. 
Það væri i beinni mótsögn við málfræðisritgjörðina 
firstu, enda heldur enginn vísindamaður því fram, að 
þær sögur hafi verið skráðar svo snemma. Þessi vitnis- 
burður Snorra er því alveg þíðingarlaus, að því er 
snertir Islendingasögur. 

Það er því ekki til neinn gamall vitnisburður um 
það, að Islendingasögur sjeu ifirleitt eldri en 1200 eða 
að sú grein bókmentanna hafi staðið í blóma á síðari 
helming 12. aldar. Enn vissa um aldur þessara sagna 
fæst ekki öðruvísi enn með þvi að rannsaka sem best 
hverja einstaka sögu, orðfæri hennar og efni, og bera 
hana nákvæmlega saman við aðrar sögur og önnur rit, 
ekki síst við Landnámu, og draga fram alt, sem getur 
gefið bending um aldur sögunnar. Slíkar rannsóknir eru 
enn skamt á veg komnar. Þó má það heita sannað um 
margar af hinum helstu sögum, svo sem Eiglu, Eyr- 
byggju, Laxdælu o. fl., að þær geta ekki verið eldri 
enn frá öndverðri 13. öld. Um aðrar má sanna, að þær 
eru ekki eldri en frá síðari helming 13. aldar, t. d. 
Gunnlaugs saga ormstungu. Njála er eflaust ekki eldri 
en frá lokum 13. aldar, og sumar sögur, t. d. Grettla, 
virðast vera frá öndverðri 14. öld. Á þessu sjest, að 
það er talsverður aldursmunur á sögunum. Merki- 
legt er það, að flestar íslendingasögur eru til vor komn- 
ar í tiltölulega ungum handritum, frá aldamótum 1300 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



9 



eða frá 14. öldinni, og varla nokkurt söguhandrit til, 
sem sje eldra enn lJSO.^Þetta bendir í þá átt, að ekki 
hafi verið skrifað mikið af sögum firir 1200. Ifir höfuð 
að tala virðist mjer líklegast, að blómatími Islendinga- 
sagna sje á 13. öldinni, til þess tíma virðist mjer allur 
blærinn á þessum sögum helst benda, orðfæri þeirra 
og framsetning, enn þó vil jeg ekki fortaka, að ein- 
staka saga kunni að vera rituð firir 1200, og gæti jeg 
helst trúað því um Heiðarvíga sögu, þvi að mjer finst 
hún vera fornlegust allra Islendingasagna að orðfæri 
og framsetningu. 

II. 

Hvernig eru þessar sögur til orðnar? Á þvi getur 
enginn efi leikið, að þær eiga aðallega rót sína að rekja 
til munnmælasagna, sem gengið hafa um sögukappana. 
Á það bendir bæði efni sagnanna og orðfæri þeirra og 
framsetning, sem líkist mjög munnlegri frásögn. Ógriimi 
af munnmælasögum hljóta að hafa gengið á Islandi á 11. 
og 12. öldinni, og þar voru til sagnamenn, sem lögðu það 
firir sig að skemta mönnum með sögum, eins og t. d. mað- 
urinn, sem sagði Útfararsögu Haralds harðráða og fleiri 
sögur við hirð Haralds, og þeir Ingimundr prestur 
Einarsson og Hrólfr af Skálmarnesi, sem skemtu með 
fornaldarsögum í Reikhólaveislunni 1119. Að vísu finst 
þess ekkert dæmi í fornritum vorum, að slíkir sagna- 
menn hafi valið sjer Islendingasögur að söguefni. Hins 
er aðeins getið, að þeir hafi sagt frá fornaldarsögum 
(Ingimundr, Hrólfr) eða frá viðburðum, sem heita 
máttu samtíða. Svo er um manninn, sem sagði Útfarar- 
sögu Haralds harðráða. Laxdæla segir, að Kjartan Ólafs- 
son hafi skemt boðsgestunum í brúðkaupi sínu með því 
a ð segja frá utanferð sinni. Það er samtíða viðburður. 
í Fóstbræðra sögu stendur þessi meistaralega frásögn 

1) Eitt brot af Eiglu virðist vera frá c. 1250 (AM. 162 Q). 
Elsti parturinn af Heiðarvíga sögu hdr. í Konungsbókasafni i Stokk- 
hólmi nr. 18, 4° er liklega hjerumbil frá sama tíma. 



10 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



frá vígi Þorgríms trölla, sem hafði drepið Þorgeir 
Hávarsson, fóstbróður Þormóðar Kolbrúnarskálds. Sagan 
gerist á alþingi Grænlendinga í Görðum. Þormóðr er 
þar staddur. Hann hefur gert sjer ferð til Grænlands til 
að hef na f óstbróður síns. Hann liggur heima í búð og 
sefur og hefur breitt ifir sig feld sinn tvílitan. Þegar 
hann vaknar, sjer hann, að búðin er tóm, allir gengnir 
út, sem áður vóru inni. „Ok í því kemr Egill (Fifl-Egill, 
filgdarmaður Þormóðs) farandi í búðina ok mælti: „Of 
fjarri ertu mikilli skemtan". Þormóðr spyrr: „Hvaðan 
komtu at eða hvat er nú í leikum til skemtanar?" Egill 
svarar: „Ek var at búð Þorgríms Einarssonar (trölla), 
ok er þar nú mestr hluti þingheimsins". Þormóðr spurði: 
„Hvat er þar til skemtanar?" Egill mælti: „Þorgrímr segir 
þar sögu." Þormóðr mælti: „Frá hverjum er saga sú, er 
hann segir?" Egill svarar: „Ekki veit ek gjörla, frá hverj- 
um sagan er, enn hitt veit ek, at hann segir vel frá ok 
skemtilega, ok er stóll settr undir hann úti hjá búðinni, 
ok sitja menn þar umhverfis ok hlýða til sögunnar." Þor- 
móðr mælti: Kunna muntu nökkurn mann at nefna, þann 
sem er i sögunni, allra helzt er þú segir svá mikit frá at 
(gaman sé)." Egill mælti: „Þorgeirr nökkurr var mikill 
kappi í sögunni, og svá virðist mér, sem hann Þorgrímr 
mundi verit hafa nökkut við söguna ok gengit mjök vel 
fram, sem líklegt er. Vilda ek, at þú gengir þangat ok 
hlýddir til skemtanar." „Vera má þat", sagði Þormóðr. 
Ríss hann nú upp ok tekr yfir sik feld sinn ok snýr út 
hinu svarta á f eldinum, tekr öxi sína i hönd sér ok setr 
hött á höfuð sér — gengr til búðar Þorgrims." Þá segir 
frá, hvernig Þormóðr vegur Þorgrím trölla og sleppur 
burt. — Það er samtíða viðburður, sem sagan hjer lætur 
Þorgrím segja frá. Enn samt sem áður er það als ekki 
fortakandi, að sagnamenn á 11. eða 12. öld hafi stundum 
valið sjer efni úr fortíð Islendinga eða íslendingasögum 
til sagnaskemtanar, þó að þess sje hvergi beinlínis getið. 
Og víst má telja, að munnlegar sögur liggja að miklu leiti 
til grundvallar firir íslendingasögum vorum. 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



11 



Sumir fara jafnvel svo langt, að þeir halda því 
fram, að hinar skriflegu sögur, sem til vor eru komnar, 
hafi verið til óhreittar eða svo að kalla óbreittar sem 
munnlegar sögur, áður en þær vóru færðar i letur, og 
að þeir, sem rituðu þær, hafi i rauninni ekki gert annað 
við þær enn að skrifa þær upp eins og þær gengu 
manna á meðal í munnmælum, með öðrum orðum, að 
þeir sjeu ekki höfundar sagnanna, heldur að eins rit- 
arar eða ritvjelar til að skrásetja þær. Þetta higg jeg 
vera hinn jnesta misskilning og hróplegt ranglæti við 
þá, sem rituðu sögurnar. Að vísu er það ekki alveg 
óhugsandi, að sumar liinar minstu eða stitstu sögur, 
svo sem sumir smáþættir, sjeu skrifaðar upp nokkurn 
veginn óbreittar eftir munnlegri frásögn. Enn undir 
eins og sagan verður nokkuð ifirgripsmeiri og sögu- 
efnið flóknara, þá verður það mjög ólíklegt, að jeg ekki 
segi alveg ómögulegt, að óbreitt munnleg sögn liggi 
alstaðar á bak við söguna. Þvi betur sem vjer lesum 
sögur vorar ofan í kjölinn, þvi dipra sem vjer sökkv- 
um oss ofan i þær, þvi nákvæmar sem vjer rannsökum 
þær, þvi betur muiium vjer komast að raun um, að þær 
eru listaverk, og að listamaður hefur haldið á pennanmn, 
sem festi þær á bókfell, og að á bak við þær liggur ekki 
gíii samanliangandi munnleg saga, heldur fjöldinn allur 
af einstökum mmmmælasögum, sem höfundur sögunnar 
hefur safnað saman og vinsað úr og reint að gera úr eina 
heild. Stundum liggja líka skriflegar heimildir á bak við 
soguna. Einkum hafa margir sagnaritarar haft Landnámu 
firir sjer, tekið úr henni það, sem þeir þurftu, og imist 
notað það óbreitt eða steipt því saman við munnmælasög- 
ur þær, sem þeir þektu, eða breitt því eftir munnmæla- 

•• 

sogunum eða stundum jafnvel eftir geðþótta sínum. 
Dæmi þessu til sönnunar jná finna í rannsóknum mín- 
um um afstöðu ímsra sagna við Landnámu. T. d. er 
það vist, að höfundur Egils sögu hefur þekt frásögn 
hinnar upphaflegu Landnámu um takmörkin á land- 
námum þeirra Skalla-Gríms og Ketils hængs, enn hann 



] 



12 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



hefur stækkað þessi landnám gífurlega, annaðhvort eftir 
ingri munnmælasögum eða þó líklega heldur ef tir geðþótta 
sínum. Líka er það víst, að Eyrbyggja hefur þekt hina 
upphaflegu Landnámu, en hreitt frásögn hennar í íms- 
um atriðum eftir munnmælasögum. Líkt má segja um 
Þorskfirðinga sögu hina eldri, sem Gull-Þóris saga er 
frá runnin. Hún hefur þekt hina upphaflegu Land- 
námu, enn bætt við ímsum landnámsmönnum á því 
svæði, sem hún nær ifir, eftir munnmælasögum, og síð- 
an hafa þessir landnámsmenn verið teknir inn í tvö af 
Landnámuhandritum vorum. Stundum hefur söguhöf- 
undur haft firir sjer vísur, samtíða viðburðunum, t. d. 
höfundur Egils sögu kvæði Egils, Eyrbyggju Máhlíðinga- 
vísur Þórarins og Hrafnsmál Þormóðs Trefilssonar mn 
Snorra goða. Oft er erfitt að dæma um, hvort visur i 
sögum eru rjett feðraðar. Oft eru þær frá síðari tíma og 
sumar ortar af söguhöfundi til skrauts og til að gefa 
frásögninni sannleiksblæ. 

Ifir höfuð að tala higg jeg, að þeir sem hafa ritað 
sögur vorar, hafi farið mjög líkt að og þeir menn á 
vorum dögum, sem hafa ritað sögur manna, sem lifðu 
firir minni þeirra, t. d. Gísli Konráðsson, Brynjólfur 
Jónsson frá Minnanúpi. Þeir hafa safnað öllum þeim 
munnmælasögum, sem þeir náðu í um persónur sög- 
unnar, vinsað úr þeim það sem þeim þótti sennilegast 
og sögulegast og fært það síðan í eina heild, fágað það 
og prítt með ritsnild sinni. Mjög líkt þessu hefur Brynj- 
ólfur frá Minnanúpi farið að í sögunni af Þuríði for- 
manni og Kambsránsmönnum. Munurinn er sá, að hann 
hefur meðfram stuðst við prófin, sem haldin vóru út 
af Kambsráninu, enn þeir, sem rituðu Islendingasögur, 
höfðu engin slik samtíða skjöl við að stiðjast, þau vóru 
engin til. Lítum og á aðferð Ara fróða. Hana þekkjum 
vjer til hlítar, því að hann liefur sjálfur tilgreint hei.m- 
ildarmenn sina. Hann safnar að sjer úr öllum áttum 
munnlegum sögum þeirra manna, sem elstir vóru og 
áreiðanlegastir og lengst mundu fram. Þessar sagnir 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



13 



færir hann síðan sjálfur í letur og setur þær saman, 
svo að þær minda eina heild, hvort sem hún nú heitir 
Islendingabók eða Landnáma eða Noregskonungaæfi. 
Sömu aðferð filgdi Eirikr Oddsson i bók sinni Hryggj- 
arstykki, er hann samdi um sögu Noregskonunga á 

> 

dögum Haralds gilla og sona hans. Snorri tilgreinir 
eftir Eiriki 2 af heimildarmönnum hans og bætir við: 
„Enn nefnir Eirikr fleiri menn, er honum sögðu frá 
þessum tíðindum, vitrir ok sannreyndir, ok váru nær, 
svá at þeir heyrðu eða sá viðburðina, en sumt reit 
hann eftir sjálfs sin sýn eða heyrn." 1 Ólafs sögu 
Tryggvasonar hinni löngu eru taldir 6 heimildarmenn, 
sem þeir Oddr og Gunnlaugr munkar hafi haft sögur 
frá, er þeir skráðu sögu Ólafs, og í Þorvalds þætti víð- 
förla, sem er tekinn upp í hina löngu Ólafs sögu, enii 
frumsaminn af Gunnlaugi munk, er það haft eftir 
Gunnlaugi, að hann hafi ritað frásögu þáttarins um 
veisluna á Haukagili, þegar Friðrekr biskup og ber- 
serkirnir óðu eldana, eftir sögn sannorðs manns Glúms 
Þorgilssonar, enn Glúmr hafi numið að Arnóri Arndís- 
arsini. Hjer er um viðburð að ræða, sem á að hafa 
gerst á Islandi á söguöldinni, alveg eins og viðburðir 
þeir, sem íslendingasögur vorar segja frá. Þessi við- 
burður, sem Gunnlaugr hefur eftir Glúmi, er ekki 
nema eitt lítið atriði í Þorvaldsþættinum, og Þorvalds- 
þáttur er aftur partur af annari stærri heild, Kristni- 
Þætti Ólafs sögu. Vjer sjáum þá, hvernig Gunnlaugr 
hefur verið sjer úti um munnlegar heimildir firir ein- 
stökum atriðum, eða með öðrum orðum safnað munn- 
^ælasögum, sem hann svo setti saman i eina heild og 
gerði úr Kristniþáttinn. Sama hefur Sturla Þórðarson 
gert i Islendinga sögu sinni. I Sturlunguritgerð minni 
(Safn III) hef jeg sínt, að hann hefur haft sogur um 
ímsa viðburði frá Þórði föður sínum, Ólafi bróður 
sinum, Órækju og Þorleifi i Görðum frændum sinum 
°- fl. Má þá eldd ganga að því vísu, að þeir, sem rituðu 
Islendingasögur, hafi beitt líkri aðferð og þeir Sturla Þórð- 



14 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



arson og Gunnlaugr niunkur, líkri aðferð og Eiríkr Odds- 
son og Ari fróði, líkri aðferð og Brynjólfur Jónsson og 
Gisli Konráðsson o. fl., sem ritað hafa sögur likar Is- 
lendingasögum á vorum dögum? Jú! Þeir hafa eflaust 
alveg á sama hátt safnað að sjer munnlegum sögum úr 
imsum áttum, klætt þær í fagran búning og fært þær 
síðan í eina heild. Stundum geta sögurnar lika um 
missagnir, og sínir það ljóslega, að sagnaritararnir 
hafa safnað sögum úr ímsum áttum. Oft kemur firir 
„sumir menn segja", „þat er sumra manna sögn", 
„svá segja menn" eða því líkt. 1 ) Stundum er beinlínis 
getið um missagnir, einkum í Reykd. 2 ) Mjög sjaldan 
tilgreina íslendingasögur heimildarmenn með nafni. 3 ) 
Ekki er þó loku firir það skotið, að þeir, sem rit- 
uðu sögurnar, hafi aðallega stuðst við einn sögumann, 
sem þeir hafa haft sögur frá, og getur þá verið álita- 
mál, hvort þessi sögumaður eða sá, sem ritaði eftir 
firirsögn hans, er höfundur sögunnar. Niðurlag Drop- 
laugarsona sögu virðist í fljótu bragði benda til, að sú 
saga sje til orðin á þann hátt. Enn textinn er þvi miður 
auðsjáanlega eitthvað úr lagi færður, og af því að stað- 
urinn er mjög merkilegur firir þá spurning, sem hjer 
er um að ræða, verð jeg að taka hann til nákvæmrar 
íhugunar. I Möðruvallabók (AM. 132 fol.), hinu eina 
skinnhandriti, sem til er af niðurlagi sögunnar, standa 
þessi orð um Helgu Ingjaldsdóttur, ekkju Gríms Drop- 
laugarsonar: 



1) Eyrb. k. 43,6 að Snorri goði hafi lagt ráðin á„ k. 44,19 að 
Snorri hafi verið auðveldur í griðasölunni, af því að hann sá til 
Breiðvikinga, sem komu til liðs við Steinþór i Álftafirði; Fóstbr., KG., 
bls. 36, ura kapprœðu Þorgeirs við Þormóð; Laxd., 17. k., um að 
Hrappr afturgenginn hafi drepið flest hjú sín. — 2) K. 3 50 missögn 
um dauðdaga Eysteins Mánasonar, k. 16 08 um dauðdaga Steingríms, 
k.2 5 50 um skilnað Þorlaugar Glúmsdóttur og Víga-Skútu, sbr. Glúmu. 
sem segir, að Skúta hafi rekið hana frá sjer, k. 26 G3 Fluga Skútu, öxi 
(Reykd.) eða sverð (Gl., k. 16 40 ). Missagnir eru og greindar i Svarfd., 
32. k. — 3) Eyrb., k. 65,15—17, Guðný Böðvarsdóttir um flutning beina 
Snorra goða o. fl. úr Sælingsdalstungu-kirkjugarði. 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 15 

„Helga bjó eftir Ingjald (föður sinn) liðinn á Arn- 
eiðarstöðum ok Þorkell, son þeira Gríms. Þorvaldr 
átti son, er Ingjaldr hét, hans son hét Þorvaldr, er 
sagði sögu þessa. — Vetri síðar enn Þangbrandr prestr 
kom til Islands, fell Helgi Droplaugarson". 

Þessi texti getur ómögulega verið rjettur, því að 
ættartalan slitnar í sundur. Þorvaldr sá, sem nefndur 
er, faðir Ingjalds, kemur inn í hana eins ög skollinn 
úr sauðaleggnum. Allir þeir, sem um þetta hafa ritað, 
vilja laga þetta á þá leið, að breita nafninu 'Þorkell á 
sini Gríms í Þorvaldr. Þeir segja, að „Þorkell" og Þor- 
valdr sje bersinilega sami maðurinn, og þeir stiðja mál 
sitt með þvi að vitna í Fljótsdælu hina meiri, mjög 
unga sögu, sem hefur haft Droplaugarsona sögu firir 
sjer. Þar stendur: „Helga kona Grims bjó eftir Ingjald 
föður sinn á Arneiðarstöðum ok Þorvaldr son þeira 
Gríms. Þorvaldr átti son þann, er Ingjaldr hét, hans son 
var Þorvaldr, er sagði sögu þessa einum vetri síðar enn 
Þangbrandr prestr kom til íslands". Með þessu móti fá 
menn út samanhangandi ættartölu, sem lítur þannig út 
— jeg leifi mjer að prjóna ofan við hana ættartölu 
þeirra Droplaugarsona upp á við eftir sögunni: 

Ketill þrymr Arneiðr 

Þiðrandi 

Ketill Þorvaldr <v Droplaug 

Helgi Grímr 02 Helga Ingjaldsdóttir 

Þorvaldr (Þorkell) 
Ingjaldr 

Porvaldr • V1 *•;•";••.• 

Ef sonur Grims hefur heitið Þorvaldr, enn ekki • 
Þorkell, þá er auðsjeð, að Grimr hefur látið hann heita 
eftir föður sínum, og mælir það heldur með leiðrjetting- 
unni. Enn hins vegar verður að taka það fram, að 



1 



16 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



ef tir þessari ættartölu er Þorvaldr sá, sem söguna sagði, 
3. maður frá Grími Droplaugarsini, sem var veginn 1006 
að tali Guðbrands Vigfússonar (Safn I 410). Sá Þor- 
valdr lifir eftir þessu um 1100, og ætti þá sagan að 
vera frá firri helmingi 12. aldar, ef hún er rituð af Þor- 
valdi eða eftir firirsögn hans. Þetta nær engri átt. Eldri 
en frá ca. 1200 getur Droplaugarsona saga með engu móti 
verið. Vjer komumst þá i ógöngur með því að breita 
nafninu Þorkell á sini Gríms í Þorvaldr og láta ættar- 
töluna standa óbreitta að öðru leiti. Og þó að Þorvaldr 
standi á þessum stað í Fljótsdælu, þá er það ekkert 
að marka. Þessi saga sínir, hve áreiðanleg hún er — eða 
hitt heldur — þar sem hún lætur Þorvald ingri segja 
söguna vetri síðar enn Þangbrandr kom hingað (998), 
í stað þess að Droplaugarsona saga segir, að þá hafi 
Helgi Droplaugarson fallið! Líklegast er, að Fljóts- 
dæluhöfundur hafi haft fyrir sjer alveg sama texta og 
vjer nú höfum af Droplaugarsona sögu, enn sjeð, 
að hann gat ekki staðist, og þvi lagfært hann af ásettu 
ráði með því að setja inn Þorvalds-nafnið i stað 
Þorkels. 

Að minni skoðun er það mjög varhugavert að víkja 
frá því, sem Droplaugarsona saga segir, að sonur Gríms 
hafi heitið Þorkell. Á sögunni sjest, að Grimr átti fóst- 
bróður, sem hjet Þorkell, að auknefni trani, fóstbróður, 
sem var með honum að vígi Helga Ásbjarnarsonar og 
lagði líf sitt við hans líf. Hvað var eðlilegra enn að 
Grímr ljeti heita eftir þessum fóstbróður sínum? Auk 
þess er Ketilsnafnið i ættinni. Föðurbróðir og langafi 
Gríms hjet Ketill, og Þorkell = Þorketill er ekki annað 
en Ketilsnafnið með Þórsnafni firir framan. Mjer þikir 
þvi alt of djarft að breita þessu nafni, sem stendur í 
hinu eina handriti sögunnar. 

Hitt þikir mjer miklu líklegra, að villan, sem ber- 
sínilega er í þessari ættartölu, stafi af því, að afskrifari 
hafi, eins og oft vill verða, hlaupið ifir einn eða tvo* 
ættliði milli Þorkels og Þorvalds. Væri svo, liti ættar- 
talan frá Grími Droplaugarsini þannig út: 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



17 



Grímr <x> Helga Ingjaldsdóttir 
Porkell 

i 

(NV?) 
Porvaldr 

i 

lngjaldr 

Þorvaldr, er söguna sag'Öi 

Með þessu móti irði Þorvaldr sá, sem söguna sagði, 
5. eða 6. maður frá Grími og hefði þá verið uppi um 
1200 eða jafnvel um 1230, ef tveir liðir væri úr feldir. 
Nu er líklegt, að Droplaugarsona saga sje einmitt færð 
í letur á fyrra helmingi 13. aldar, og kemur þetta því 
ágætlega heim, livort sem Þorvaldr er hjer nefndur 
sem heimildarmaður söguritarans eða sem höfundur 
sögunnar. 

Merkilegt er það, að um miðbik 12. aldar var uppi 
maður, Ingjaldr að nafni, sem nokkrar líkur eru til, 
að hafi verið kominn af Grimi Droplaugarsini og sje 
jafnvel sami maðurinn og sá, sem talinn er i ættar- 
tölunni, faðir Þorvalds. Um 1225 var með Guðmundi 
biskupi Arasini prestur, sem hjet Ketill Ingjaldsson. 
Guðmundar saga Arngríms ábóta segir frá því, að Guð- 
ftumdur biskup sendi þennan prest til Róms á fund 
páfa í erindum sínum, því að hann átti þá í stórmælum 
°g var firir sökum hafður af erkibiskupi. Katli tókst 
vel ferðin. 1 ) Á síðustu æfiárum Guðmundar biskups 
(1234 — 7) þjónuðu honum klerkar tveir ungir, Þorkell 
sonur Ketils prests Ingjaldssonar, sem fir var nefndur, 
°§ Helgi, sem Guðmundar saga telur bróðurson Þor- 
kels, og hefur hann þá verið sonarsonur Ketils Ingjalds- 
s onar. 2 ) Þorkell þessi dó mjög gamall sem príor á Munka- 



1) Bisk. II, 121—125. Dipl. Isl. I, 516. — 2) Bisk. I, 550 og 584— 
58 5, II, 146—147 og 157. Sturl.* I, 415 15 , 488 27 og 490 5 . Á bls. 488 27 
se gir í Sturl., að Helgi hafi verið bróðursonur Guðmundar biskups, enn 
fr a ð getur ekki verið rjett, því að Guðmundur átti ekki nema 2 bræður 
°£ hvorugur þeirra komst af barnsaldri, enda mundi bróður biskups 

2 



18 



UM ÍSLENDINGÁSÖGUR 



þverá (Guðm. s. Arngríms). Öll þessi 4 nöfn: Ingjaldr, 
Ketill, Þorkell og Helgi koma firir i ættartölu Grims 
Dropiaugarsonar, og tímans vegna kemur það mjög vel 
heim, ef 1 eða 2 liðir hafa fallið úr ættartölu Drop- 
laugarsona sögu frá Grími, að Ketill Ingjaldsson hafi 
verið bróðir Þorvalds Ingjaldssonar, sem sagði söguna. 

Jeg kemst þá að þeirri niðurstöðu, að Þorvaldr 
Ingjaldsson, niðji Gríms Droplaugarsonar, hafi lifað 
firir og eftir aldamótin 1200 og hafi vel getað lifað fram 
á miðja 13. öld. Hann verður þvi samtíða skrásetningu 
Droplaugarsona sögu. 

Enn hvað þíða orðin „Þorvaldr, er sagði sögu 
þessa"? Er Þorvaldr hjer nefndur að eins sem hinn 
helsti (og einasti?) heimildarmaður söguritarans ? Eða 
er hann hjer nafngreindur sem höfundur sögunnar? 

Hvorttveggja getur staðist. Enn líklegra þikir 
mjer, að Þorvaldr sje hjer tilgreindur sem höfundur 
sögunnar. Orðin „sagði sögu þessa" geta vel þítt sama 
sem „samdi sögu þessa", sbr. Sturl. I 120 8 9 : „Sturla 
skáld Þórðarson sagði fyrir íslendinga sögur." Mjög 
sennilegt, að sagan sje eftir einn af niðjum Grims. Ef 
svo er, þá er þetta sú eina saga, sem höfundur er 
nefndur að. Annars eru þær allar nafnlausar. Vel 
getur þó verið, að höfundur þessarar sögu hafi ekki 
nafngreint sig sjálfur, heldur hafi afskrifari, sem vissi, 
hver söguna átti, bætt orðunum „er sagði sögu þessa" 
aftan við ættartöluna niður til Þorvalds, sem sagan 
virðist hafa endað á. Enn annars stendur það ekki á 
miklu, hvort Þorvaldr hefur sjálfur bæði samið og ritað 
söguna eða sagt hana firir þeim, sem ritaði. Hvort sem 
er, hefur hann eflaust safnað að sjer sögum hjá þeim 
sem kunnu, ættmönnum sínum og öðrum. 

Vjer höfum þá sjeð, að íslendingasögur vorar eru 
first og fremst bigðar á jnunnlegum sögum og auk 

vera getið við sögu hans, ef hann hefði náð fulltíða aldri. Aftur á 
nióti getur það vel verið rjett, sem segir í Guðmundar s. Arngríms, 
að þeir Þorkell og Helgi vœri frændur biskups, líklega i móðurætt 
Þorkels og móðurætt biskups. Sbr. Dipl. Isl. I, 514. 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



19 



þess sumar hverjar á skriflegum heimildum (Land- 
námu eða öðrum sögum) og vísum. Enn þessar heim- 
ildir eru ekki hinn eini grundvöllur þeirra. Höfund- 
arnir hafa auðsjáanlega lagt mikið til frá sjálfum sjer. 
Þeir hafa valið úr hinum munnlegu sögum, sem gengu 
manna á milli, þær sem þeim þótti sennilegastar eða 
fallegastar. Þeir hafa raðað þeim niður, svo að þær 
urðu að einni samanhangandi sögulegri listarheild. Til 
þess hafa þeir eflaust oft orðið að irkja í skörðin, þar sem 
sögurnar slitniiðu sundur, til þess að söguþráðurinn 
hjeldist óslitinn. Þeir hafa fágað þær og klætt þær i 
fagran búning, fært þær í þennan einkennilega sögu- 
stíl, sem minnir á munnlega frásögn, með samtölum 
milli persónanna á víð og dreif. Þessi samtöl eru auð- 
sjáanlega oftast nær skáldskapur höfundarins, og hafa 
flestir sagnaritarar verið hinir mestu meistarar í því 
að gera persónunum upp orðin. Sum af þessum sam- 
tölum standa ekki að baki hinum bestu samtölum i 
leikritum Shakespeares. Jeg skal að eins taka eitt 
dæmi, sem sínir, af hve mikilli snild slík samtöl eru 
gerð, samtalið milli Haralds hárfagra og Háreks Hildi- 
ríðarsonar, þegar hann rægir Þórólf Kveldúlfsson. 1 ) 
Þó að ólíku sje saman að jafna, minnir þetta sam- 
tal á róg Jagós við Óthelló hjá Shakespeare, þegar 
hann rægir Desdemónu konu Óthellós. 

Enn er nú nokkur svo grunnhigginn að trúa því, 
að þetta einmæli þeirra Haralds konungs og Háreks hafi 
geimst óbreitt i munnmælum, frá því skömmu eftir 
Hafrsfjarðarorustu (872), þangað til Egils saga var 
færð í letur um 1207, eða í rjett að kalla hálfa fjórðu 
öld? Slíkt er óhugsandi. Nei, samtal þetta er eingöngu 
snildarlegur samsetningur eða skáldskapur söguhöf- 
undarins, íþrótt á háu stigi. Og líkt mun vera um 
flestöll samtöl í sögum vorum, þó að þau beri ekki öll 
sama mark snildarinnar. Samt vil jeg ekki neita því, 
að einstaka orðstef, sem bundið er við mjög merkilega 



1) Eg. k. 12, 2—18 



20 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



viðburði og er kjarnirt og einkennilegt i sjálfu sjer, 
kunni að bafa geimst óbreitt i munnmælum frá sögu- 
öldinni, þangað til sagan var skráð, jeg tek til dæmis 
orð þau, sem Snorra goða eru lögð i munn á alþingi 
1000, þegar kristni var lögtekin og fregnin kom á 
þingið um jarðeldinn, sem stefndi á bðe Þórodds goða 
og heiðnir menn kendu reiði goðanna. „Um hvat 
reiddust goðin þá", sagði Snorri, „er hér brann hraunit, 
þat er nú stöndum vér á." Þetta stutta kjarnirði er svo 
lagað, að það mátti vera minnisstætt og gat geimst um 
langan aldur. 

Ifir höfuð að tala er það mjög ^nikill vandi að 
greina milli þess, hvað höfundar sagnanna hafa eftir 
munmnælum, og hverju þeir bæta við hjá sjálfum sjer, 
og oft er það með öllu ómögulegt. Enn það má fullirða, 
að það er mart fleira enn samtölin, sem sagnaritar- 
arnir taka frá eigin brjósti án sögulegra heimilda eða 
jafnvel þvert ofan í sögulegar heimildir. Svo eru t. d. 
að minni higgju draumar Guðrúnar Ósvifrsdóttur í 
Laxdælu, sem hún lætur Gest Oddleifsson ráða, 1 ) ber- 
sínilega tilbúningur söguritarans. Draumarnir segja 
firir allan gang sögunnar, sejn á eftir fer, öll örlög 
Guðrúnar á komandi tíð. A þennan hátt vekur höfund- 
urinn spennandi eftirvænting i hjarta lesandans og 
varpar ifir frásöguna þeim örlagatrúarblæ, sem er svo 
ríkur i sögum vorum. 2 ) Guðrún varð fjórgift, þvi urðu 
draumarnir að vera fjórir, einn um hvern eiginmannn. 
Trúi hver sem vill, að þessir 4 draumar og ráðning 
þeirra hafi filgt munnmælunum um Guðrúnu frá upp- 
hafi. Jeg get það ekki. Mjer finst ljóst, að höfundurinn 
hefur bætt þeim við af sjálfum sjer til að halda hugum 
lesendanna vakandi. Þetta er íþrótt, ritsnildarbragð, 
enn ekki sönn munnmælasaga. Alveg sama bragðinu 
beitir Gunnlaugs saga ormstungu, sem hefur þekt Lax- 
dælu og vitnar beinlínis i hana. Hún lætur Þorstein, 

1) Laxd., 33. k. — 2) Sbr. orð Guðrúnar við Gest, þegar hann 
hefur ráðið draumana: „Mikit er til at hyggja, ef þetta alt skal eftir 
ganga". 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



21 



föður Helgu hinnar fögru, dreima firir ókomnum ör- 
lögum dóttur sinnar ófæddrar. 1 ) 1 þessum draum Þor- 
steins sjáum vjer alla söguna, sem á éftir fer, eins og 
i spegli. Alt bendir til, að höfundur Gunnlaugs sögu 
hafi hjer tekið sjer til firirmindar drauma Guðrúnar í 
Laxdælu og skáldað eftir þeim draum Þorsteins. 
Vjer vitum, að höfundurinn hefur haft firir sjer Lax- 
dælu og vitnar beinlínis í hana. Aftarlega i sömu sögu 
eru og tveir draumar, sem bersínilega eru tilbúningur 
höfundarins. Eftir fall þeirra Gunnlaugs og Hrafns 
dreimir báða feður þeirra sinn drauminn hvorn. Báðum 
sínist þeim sonur sinn koma til sín alblóðugur og kveða 
vísu um fall sitt. 2 ) Báðar þessar vísur eru mjög keim- 
líkar hvor annari, báðar bersínilega mjög seint ortar 
og allar líkur til, að þær sjeu kveðnar af söguhöfund- 
inum eins og flestar vísur í Gunnlaugs sögu. Alt mælir 
með, að höfundurinn hafi sjálfur búið til þessa drauma 
og ort draumvísurnar. Hitt mjög óhklegt, að tveir 
draumar, svo nauðalíkir hvor öðrum, með tilheirandi 
tveimur einnig nauðalikum vísum, hafi gengið i munn- 
mælum þeim, sem höfundurinn hafði firir sjer. Draum- 
ar þessir og vísurnar eru ekki annað en ritskraut. Öðru 
máli er að gegna t. d. um Fróðárundrin í Eyrbyggju. 
Urðarmáni sjest þar i húsum inni og gengur andsælis. 
Sauðamaður deir voveiflega og síðan hver að öðrum, 
og allir ganga þeir aftur, selshöfuð teigir sig upp úr 
eldhúsgólfinu og gægist á ársalinn Þórgunnu. Þóroddr 
bóndi og menn hans drukna og ganga aftur. Manndauð- 
inn heldur áfram, og undrin hætta ekki fir enn Snorri 
goði lætur sækja draugana i diradómi. Þá loks fara 
draugarnir burt. Öll þessi frásögn ber á sjer sönn þjóð- 
sögumerki. Hún er án als efa tekin eftir munnmælum, 
enn ekki skáldskapur söguhöfundarins. 

Á þeim fáu dæmum, sem nú hef jeg tahð, má sjá, 
að það má stundum takast að komast að nokkurn veg- 
inn áreiðanlegri vissu um það, hvort frásögn einhvers 



1) Gunnl.s., 2. k. — 2) Gunnl.s., 13. k. 



22 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



atburðar í sögum vorum er tekin eftir munnmælasögum 
eða hún er skáldskapur höfundarins. Enn hinir stað- 
irnir eru margfalt fleiri, þar sem enga vissu er unt að 
fá i þessu efni, og ifir höfuð jná segja, að það sé oftast 
nær ómögulegt að draga takmarkalínu milli þess, sem 
höfundurinn hefur úr munnlegri sögusögn, og hins, 
sem hann eikur við frá sjálfum sjer. Enn annars verð 
jeg að taka það fram, að þetta efni hefur hingað til 
als ekki verið rannsakað til neinnar hlítar. 



III. 

í nánu sambandi við þetta mál stendur spurningin 
um, hvert sannsögulegt gildi íslendingasögur vorar 
hafi. Hjer hafa aðallega tvær gagnstæðar skoðanir 
staðið hvor á móti annari og standa enn í dag. 

Sumir halda því fram, að íslendingasögur sjeu ifir 
höfuð að tala mjög áreiðanlegar sögulegar heimildir. 
I>eir undantaka að vísu einstaka kinjasögur, t. d. Bárðar 
sögu Snæfellsáss, Kjalnesinga sögu, Jökuls sögu Búa- 
sonar, skáldsögur svo sem Víglundar sögu og Króka- 
Refs sögu, og jafnvel sumar sögur, sem með rjettu má 
telja til Islendingasagna, t. d. Þórðar sögu hreðu, 
Svarfdælu. Enn annars halda þessir menn, að flestar 
Islendingasögur hafa geimt trúlega gamlar munn- 
mælasögur, sem hafi varðveitt trúlega endurminning 
um sannsögulega viðburði. Sögurnar sjeu því ifirleitt 
mjög áreiðanlegar sannsögulegar heimildir. Að þess- 
ari skoðun hafa hallast ímsir merkir útlendir vísinda- 
jnenn, t. d. hinn norski sagnaritari P. A. Munch og 
ágætismaðurinn Konrad Maurer. Enn aðallega eru það 
þó íslendingar, sem hafa varið áreiðanleik Islend- 
ingasagna með miklu kappi. Af látnum vísindamönn- 
um íslenskiun, sem hafa haldið þessu fram, má nefna 
Guðbrand Vigfússon, að minsta kosti á ingri árum hans. 
Þessi skoðun hans á sögunum kemur ljóslega fram í 
hinni löngu og fróðlegu ritgjörð hans um tímatal í Is- 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



23 



lendingasögum í Safni til sögu íslands I. Enn þá æstari 
filgismaður sömu skoöunar var bróðir Guðbrands 
Sigurður fornfræðingur Vigfússon. Hann var allra 
manna fróðastur í sögum vorum, enn dómgreind hans 
var ekki að sama skapi. Hann skoðaði alt i sögunum 
sem heilagan sannleika, jafnvel öll samtöl milli per- 
sónanna. Og ef nokkur efaðist um nokkurt atriði i ein- 
hverri sögu, þá var það að koma við hjartað i hon- 
um. Með heitri sannfæringu og í fullri alvöru setti 
hann fram þessa meginreglu um áreiðanleik sagn- 
anna: „Það sem getur verið satt, er engin ástæða til að 
rengja." Af núlifandi visindamönnum, sem eru á likri 
skoðun, má nefna Jón prófast Jónsson í Bjarnanesi, 
frænda minn, og umfram alla Finn prófessor Jónsson, 
sem hefur ritað langt skeið um þetta mál i hinni stóru 
bókmentasögu sinni og af miklum fróðleik, sem hans 
er von og visa, og má lesa útdrátt af þvi, sem hann 
segir, í hinu íslenska bókmentasöguágripi hans. 

Af tur á móti eru aðrir, sem líta á sögur vorar ein- 
göngu gegn um gleraugu fagurfræðinnar og skoða þær 
sem skáldskap, fagran og einkennilegan skáldskap að 
visu, enn halda, að þær hafi mjög litið eða ekkert 
sögulegt gildi. Eftir þeirra skoðun eru sögurnar skáld- 
sögur, „rómanar". Meðal þessara manna skal jeg first 
nefna E. Jessen, danskan vísindamann. Hann ritaði 
árið 1872 ritgjörð „um trúverðugleika Egils sögu og 
annara Islendingasagna" á þísku í Sybels Hist. Zeit- 
schr. XXVIII, og reinir að sína fram á, að í Egils sögu 
sje engin heil sannsöguleg brú, hún sje tómur skáld- 
skapur, og líkt sje um aðrar íslendingasögur. Móti 
honum skrifaði Finnur Jónsson sjerstakega í formál- 
anum firir Egilssögu-útgáfu sinni Kli. 1886 — 8. 

Árið 1880 gaf hinn austurríkski vísindamaður 
Richard Heinzel út merkilega bók i ritum hinnar 
keisaralegu Akademíu i Wien, og kallaði hann bókina 
^Beschreibung der islándischen Saga" (lísing á ís- 
lendingasögum). Aðalefnið er að lísa þeirri íþrótt, 
sem kemur fram i samsetningu sagnanna, sundurliða 



24 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



(analysera) þær og sína fram á í einstökum atriðum, 
hvaða iþróttameðöl höfundarnir hafa fært sjer i nit í 
frásögn sinni frá persónum og viðburðum. Sundurliðunin 
er mjög ítarleg og ber vott um mjög mikinn fróðleik 
í sögum vorum, og hin einstöku atriði eru flokkuð 
með þiskri nákvæmni, að jeg ekki segi smásmigli, sem 
gerir bókina erviða og leiðinlega aflestrar. Höfundur- 
inn lítur á sögurnar eingöngu frá fagurfræðilegu 
sjónarmiði, skoðar þær sem íþrótíaverk, metur þær sem 
skáldskap, enn fer mjög lítið út í þá spurningu, hvert 
sannsögulegt gildi þær hafi. Þó virðist hann ekki 
neita því, að þær skíri að nokkru frá sögulegum at- 
vikum og tilburðum, þvi að hann nefnir þær i inn- 
ganginum „historiska rómana". Mart er í þessari bók 
skarplega athugað, og hún er mjög nitsöm og handhæg 
að því leiti, að hún er nokkurs konar orðabók ifir efnið 
i Islendingasögum. Nokkru síðar (1885) ritaði A. U. 
Bááth, sænska skáldið og vísindamaðurinn, sem mörg- 
um íslendingum er að góðu kunnur (t 1912), merki- 
lega ritgjörð „Om kompositionen i nágra islándska 
áttsagor". Þær sögur, sem Bááth tekur til meðferðar, 
eru Ljósvetninga saga, Vatnsdæla, Laxdæla og Njála. 
Rekur hann nákvæmlega þráðinn i þeim og sínir, af 
hverri list þær eru saman settar. Sjerstaklega bendir 
liann á þá örlagatrú, sem gengur eins og rauður þráður 
gegnum allar sögur jneira eða minna, og sínir, hvernig 
höfundar nota drauma og forspár spakra manna til að 
segja firir það, sem fram á að koma síðar í sögunni, og til 
að vekja eftirvænting lesandans og óþreiju eftir 
meiru (spenning). Annars minnist Bááfh lítið á áreið- 
anleik sagnanna, sínir að eins dæmi þess, að höfund- 
arnir láta söguþráðinn (kompositionen) sitja í firir- 
rúmi firir sögulegum sannleik (t. d. Njála). 

í fótspor Heinzels hafa margir fetað af vísinda- 
mönnum nútimans. Meðal þeirra má nefna Andreas 
Heusler í innganginum til „Zwei Islándergescliichten", 
eru þar sundurliðaðar Hænsna-Þóris saga og Banda- 
manna saga á líkan hátt og Heinzel gerir. Enn fremur 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



25 



Gustav Neckel, sem hefur ritaS ritgjörðina „Von der 
islándischen Saga" í Germanisch-romanische Monat- 
schrift III. Árið 1909 ritaði W. H. Vogt sjerstaka ritgjörð 
um Egils sögu (i skólaboðsriti frá Gymnasium Au- 
gustum í Görlitz í Slesíu). Rekur hann þar þráðinn 
í 66 hinum firstu kapítulum sögunnar og reinir að 
greiða úr þeirri ispurningu, hvernig söguhöfundurinn 
hafi farið með það efni, sem firir honum lá, forn- 
kvæði, eldri rit og munnlegar frásagnir. Kemst hann 
að þeirri niðurstöðu, að söguhöfundur hafi viða 
lagað þetta efni í hendi sjer og bætt ímsu við frá 
sjálfum sjer til að gera úr þvi eina samfasta heild. 
Sama árið (1909) kom út ritgjörð eftir A. Bley pró- 
fessor við háskólann i Gent i Belgíu, líka um Egils 
sögu. Hann fer miklu lengra enn nokkur annar á 
undan honum í þvi að efast um sannsögulegt gildi 
sögunnar, skoðar hana nær eingöngu sem listaverk, 
sem fagra skáldsögu, og dæmir hana eftir reglum 
fagurfræðinnar. Að vísu neitar hann ekki, að höf- 
undurinn hafi verið fróður i Noregskonungasögum 
og þekt kvæði Egils. Enn hann virðist ekki hugsa 
sjer, að höfundurinn hafi haft firir sjer munnlegar 
arfsagnir, fer jafnvel svo langt, að hann fullirðir, að 
Þórólfr Kveldúlfsson hafi aldrei verið til og að öll 
frásögnin um deiluna milli Kveldúlfsættarinnar og 
konungsættarinnar sje tilbúningur söguhöfundarins 
eða með öðrum orðum einber skáldsaga. Hjer vill svo 
til, að vjer getum sannað með Melabók Landnámu, að 
söguin um það, að Haraldr hárfagri hafi látið drepa 
Þórólf og Grímr hefnt þess, hefur staðið í hinni upp- 
haflegu Landnámu og er þvi eldri enn Egils saga. Jeg 
tek þetta að eins fram sem dæmi til að sína, til hverra 
öfga það getur leitt að líta á sögurnar eingöngu frá 
sjónarmiði fagurfræðinnar. 

í hinu andrika riti sínu „Nordisk ándsliv i vik- 
íngetid og tidlig middelalder," sem kom út 1907, hefur 
hinn danski visindamaður Axel Olrik skrifað kafla 
um Islendingasögur, og er þar mart vel sagt. Hann 



26 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



viðurkennir fillilega, að söguhöfundarnir hafi haft 
firir sjer munnlegar sögusagnir, enn segir, að ekki sje 
unt að ákveða til neinnar hlítar, hve mikið af frásögn 
þeirra sje sannsögulegt, eða hve miklu þeir hafi aukið 
við frá sjálfum sjer af list sinni. Sjerstaklega tekur 
hann Egils sögu til meðferðar. Hann heldur þvi fram, 
að sagan sje að nokkru leiti samin eftir kvæðum Egils, 
að nokkru leiti eftir munnmælasögum, enn jafnframt, 
að hún gæti ekki verið annað eins listaverk og hún er, 
ef hún væri ekki samin af skáldi af guðs náð, sejn 
kunni þá list að velja úr efninu það sem einkennilegt 
var, skreita það og fága, skipa hverju einu niður á sinn 
rjetta stað, og skapa svo úr öllu eina listarheild. Axel 
Olrik stendur þannig hil heggja milli þeirra sem skoða 
sögurnar sem sannsögulegar og hinna sem halda, að þær 
sjeu tómur skáldskapur, og að hkri skoðun hallast jeg. 

Enginn, sem les Islendingasögur með athigli, getur 
neitað því, að ifir þeim hvílir sterkur blær af sannveru- 
leika. Þær eru svo „realistiskar", sem frainast má verða. 
Þegar vjer lesum þær, þá er sem vjer sjáum viðburðina 
gerast firir augum vorum. Þær bregða upp firir oss 
mindum úr daglega lífinu með allri hinni miklu til- 
breitni þess, segja blátt áfram frá því, sem gerist 
(facta), með öllum hinum minstu smáatvikum, og það, 
sem gerist, er mjög margbreitilegt, alveg eins og í dag- 
lega hfinu. Persónunum, sem sagan segir frá, er aðallega 
líst með gjörðum þeirra og stundum með orðum, sem 
þeim eru lögð í munn. Þó koma einstöku sinnum firir 
almennar lísingar, einkum á höfuðpersónum sögunnar, 
lindiseinkunn þeirra og líkamsgervi. Persónurnar eru 
mjög margbreitilegar að lundarfari, alveg eins og i dag- 
lega hfinu, og höfundunum tekst svo að segja altaf 
ágætlega að lísa lindiseinkunn hvers eins i orðum hans 
og gjörðum og láta hvern halda henni óbreittri gegnum 
öll hin margvislegu atvik sögunnar. Altaf er frásögnin 
nákvæmlega staðbundin, hvort sem viðburðirnir gerast 
á einhverjum bæ í húsum inni eða úti undir beru lofti 
á förnum vegi, á fjalli eða firði. Flestar sögur gerast 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



27 



aðallega í einu sjerstöku hjeraði á Islandi. (Heiðarvíga- 
saga þó i 2 hjeröðum, Húnavatnsþingi og Borgarfirði, 
Njála er ekki heldur bundin við eitt hjerað, þó að 
hún aðallega gerist á Rangárvöllum.) Mjög sjaldan fer 
sjónarsvið sögunnar út ifir takmörk hjeraðsins, og er 
auðsjeð á öllum frásögnum, að höfundurinn hefur verið 
nákunnugur öllum staðháttum og örnefnum hjeraðs- 
ins, sá sem les söguna nú á dögum og er kunnugur i hjer- 
aðinu, kannast við alla staði, sem sagan getur um, hann 
filgir persónujn sögunnar úr einum þektum stað i 
annan og finst hann sjá alt gerast firir augunum á sjer, 
á tilteknum stöðum, sem hann þekkir eins og hendurnar á 
sjer. Þetta eikur mjög á veruleikablæ sögunnar. Einstaka 
saga ber það þó með sjer, að höfundurinn hefur ekki 
verið vel kunnugur á þeim stað, þar sem sagan gerist, 
t. d. Hávarðar saga Isfirðings, sú er vjer nú höfum, 
sem eflaust er samin utanhjeraðs (í Svarfað"ardal G. 
Br., G. V., F. J.). Enn þetta er hrein og bein undan- 
tekning. 

Alt þetta, sem nú hef jeg tekið fram, öll meðferð 
sögumiar á viðburðunum með öllum þeirra smáatvikum, 
á persónujn sögunnar og staðháttum, alt þetta hefur 
þau áhrif á lesandann, að honum finst sagan vera sönn, 
íinst, að viðburðirnir, sem hann les um, hafi gerst i 
raun og veru. Og þessi áhrif eru þvi sterkari sem les- 
andinn þekkir betur lífið á Islandi að fornu og niju, 
°g þvi kunnugri sem hann er öllum hugsunarhætti Is- 
lendinga og lindiseinkunnum, og þvi betur sem hann 
kannast við þá staði, sem viðburðir sögunnar eru við 
bundnir. Það er þvi ekki nema eðlilegt, þó að sjerstak- 
lega við Islendingar höfum tröllatrú á sannsögulegu 
gildi 

sagna vorra. 

Hjer við bætist, að ímislegt í sögunum staðfestist af 
^itnisburði annara rita eða kvæða, eða af rannsóknum 
síðari tíma. Jeg á þar sjerstaklega við ættartölurnar, 
seni oft koma heim við Landnámu, og virðist mega 
telja ættartölurnar með hinu áreiðanlegasta í sögunum. 
Aður hef jeg drepið á það, að frásögn Egils sögu um 



28 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



dráp Þórólfs Kveldúlfssonar og hefnd firir það af hálfu 
Skalla-Gríms, bróður Þórólfs, staðfestist af texta hinnar 
upphaflegu Landnámu Ara, sem Melabók hefur geimt. 
Stundum staðfesta rjettfeðraðar samtíða vísur, að frá- 
sögnin sje sönn í verulegum atriðum, t. d. Máhlíðinga- 
vísur og Hrafnsmál í Eyrbyggju, kvæði Egils i Egils 
sögu o. fl. Enginn getur t. d. efast um, að Egill hafi 
flutt Höfuðlausn sína frammi firir Eiríki blóðöx i Jór- 
vík, um það vitnar Höfuðlausn sjálf og Arinbjarnar- 
kviða með sögunni. Rannsóknir Sigurðar Vigfússonar 
á Bergþórshvoli hafa leitt þar í ljós stórar brunarústir, 
svo að auðsjeð er, að þar hefur verið stór húsbruni. 
Allar líkur mæla með því, að þessar brunarústir stafi 
einmitt frá Njálsbrennu, og staðfestir rannsóknin 
þannig, að aðalviðburðurinn, sem Njála segir frá, sje 
sannsögulegur, og er þó Njála ekki talin með hinum 
áreiðanlégri sögum. 

Enn þó að sögur vorar beri á sjer veruleikablæ, 
þó að suma viðburði, sem þær segja frá, megi sanna 
með vitnisburði annara rita eða samtíða vísna eða með 
fornfræðilegum rannsóknum, þá sannar þetta með engu 
móti, að sögurnar í heild sinni sjeu áreiðanlegar sögu- 
legar heimildir. Skáldsögur góðra nútíðarhöfunda bera 
einnig á sjer blæ veruleikans. Og þó að sanna megi með 
samtíða vísum eða öðru, að einhver merkilegur við- 
burður i einhverri sögu sje sannur, t. d. að Egill hafi 
flutt Höfuðlaúsn firir Eiríki í Jórvík, þá er ekki vist 
firir þvi, að sagan hermi rjett öll tildrög eða atvik við- 
burðarins, meira að segja þau sömu kvæði, sem sína, 
að hinn merki viðburður er rjett hermdur, sanna stund- 
um, að sagan fer ekki rjett með atvik og tildrög. Egill 
segir sjálfur i Arinbjarnarkviðu: 



Hafðak endr 
Ynglings burar 



Drók djarfliött 
of dökkva skör. 1 ) 
létk hersi 
heim of sóttan. 



ríks konungs 
reiði fengna. 



1) herti upp hugann og lagði á stað i ferð. 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



29 



Af þessu má ráða, að Egill hafi sjálfkrafa tekist 
á hendur ferðina til Jórvíkur til að hitta Arinbjörn og 
ná sáttum við Eirík firir meðalgöngu hans. Og þetta 
staðfestist af lausavísunni „Urðumk leið en ljóta land- 
beiðaðar reiði". Arinbjarnarkviða er ort löngu eftir við- 
burðinn í Jórvík, þegar Egill var kominn úr klóm 
Eiríks, og gat Egill þvi ekki haft neina ástæðu til að 
segja annað enn það, sem satt var, um ferð sina. Á 
sjálfri Höfuðlausn sjest og, að Egill hefur ekki komið 
beint frá Islandi til Jórvíkur, heldur f rá Noregi ( vestr 
fórk of ver" Höfuðl. 1 og „frétt's austr of mar Eiríks of 
far" Höfuðl. 18). Egils saga segir alt öðruvisi frá til- 
drögunum: Egill er á ferð frá Islandi til Suður-Eng- 
lands á fund Aðalsteins, en stormur rekur skip hans 
á land nálægt Jórvík mikið á móti vilja hans. Honum 
þikir óvænt undankomu og ræður af að fara á fund 
þeirra Arinbjarnar vinar síns og Eiriks, og svo kemur 
hin fagra lísing sögunnar á fundi þeirra Egils og Eiríks 
og Gunnhildar, hreinasta snildarverk. í sambandi við 
þetta má geta þess, að það er mjög svq ósennilegt, að 
bau Eiríkr og Gunnhildr hefðu gefið Agli £rið, ef það 
væri rjett, sem sagan segir, að Egill hefði drepið Rögn- 
vald son þeirra. Frásögnin um þetta firr í sögunni er 
því í meira lagi grunsamleg. Samt mundi jeg ekki þora 
að tortriggja hana, ef hún staðfestist af konungasög- 
unum norsku. Enn það er öðru nær. Bæði Ágrip og 
Historia Norvegiæ og Fagrskinna og Heimskringla og liin 
sjerstaka Ólafs s. helga og hin langa Ólafs s. Tryggvasonar 
telja upp með nöfnum börn þeirra Eiríks og Gunnhildar, 
e nn enginn af þessum heimildum telur Rögnvald meðal 
þeirra 1 ), því að það er ekkert að marka, þó að eitt 
hdr. af Ó. H. (Flat.) telji Rögnvald firir Ragnfr0ð, sem 
stendur í öllum öðrum handritum. Það er bersínileg 
ritvilla i Flat. Alt bendir því til, að það sje tilbúningur 
Egils sögu höfundarins, þar sem hann lætur Egil drepa 

1) Heimskr., F. J., I bls. 164; Ágr. Dahlerup 8. dálkur; Fagrsk., 
Munch, hls. 14; ÓH. 1853 bls. 9; Hist. Norv. bls. 105; OT. Flat. 
1 4 9 (Rögnvaldr f. Ragnfr0ðr), Fms. I 20 (Ragnfr0ðr). 



30 UM ÍSLENDINGASÖGUR 

• - * 

Rögnvald konungsson — minni hefnd mátti ekki gagn 
gera. Það er mjög ólíklegt, að hjer liggi til grundvallar 
gömul munnjnælasaga um Rögnvald, þar sem hún 
hefur ekki komist inn í neina af konungasögunum. 
Þessi tvö dæmi nægja til að sina, að Egils saga er ekki 
óskeikul söguleg heimild, þó að hún segi rjett frá aðal- 
viðburðunum, fundi þeirra Egils og Eiríks konungs i 
Jórvík, því að auðvitað verðum vjer að trúa betur kvæð- 
um Egils sjálfs enn sögunni, sem er samin alt að því 
300 árum eftir viðburðinn. 

Það er algild regla, þegar meta skal sögulegan á- 
reiðanleik einhvers heimildarrits, að hann fer eftir því, 
hvernig þær heimildir eru, sem höfundur ritsins hefur 
haft firir sjer. Ef ritið segir frá viðburðum, sem höf- 
undur hefur sjálfur verið sjónarvottur eða heirnar- 
vottur að, verðum vjer að leggja mikinn trúnað á sögu 
hans, nema sint verði, að hann fari með rangt mál 
annaðhvort ósjálfrátt eða vísvitandi. Þessu er ekki að 
heilsa um sögur vorar, Þær eru allar færðar í letur minst 
1% öld eftir að sögurnar gerast. Þá getur verið, að 
höfundur ritsins hafi að vísu ekki sjálfur sjeð viðburð- 
ina, heldur hafi frásögn sína um þá eftir góðri og gildri 
samtiða heimild, og er þá ekki nein ástæða til að tor- 
triggja frásögnina, að svo miklu leiti sem hún kemur 
heim við þessa samtíðaheimild. Vjer höfum tekið það 
fram, að sögurnar vitna oft í samtíða vísur — um aðrar 
sajntiða heimildir er ekki að ræða í sögunum. Ef þess- 
ar vísur bera það með sjer, að þær eru í raun og veru 
samtíða, rjett feðraðar og ekki síðar ortar, verðum 
vjer að taka söguna trúanlega i þeim atriðum, sem 
koma heim við visurnar, enn ef eitthvað ber á milli, 
verðum vjer að treista betur samtíða vísum enn sög- 
unni. Ef höfundurinn hefur ekki haft firir sjer neinar 
samtíða heimildir, enn þó skriflega heimild, sem er 
eldri enn hann sjálfur, þó ekki sje hún samtíða við- 
burðunum, þá er alt undir þvi komið, hve skilrík þessi 
heimild er, þ. e. a. s. hvort ætla má, að þessi heimild 
hafi getað haft eða haft áreiðanlegar sagnir frá þeim 



UM ÍSLEXDINGASÖGUR 



31 



tíma, sem um er að ræða, og um leið einlægan vilja 
til að segja satt frá og afbaka ekki frásögnina. Hjer 
koma til greina þær frásagnir í sögunum, sem rekja 
má beinlinis eða óbeinlínis til Ara fróða sem heim- 
ildarmanns. Af því að Ari er í sjálfu sjer svo ná- 
kvæmur í frásögn sinni og „óljúgfróðr" — að jeg taki 
mjer hans sjálfs orð í pmnn — og af því að hann gerir 
sjer alstaðar svo mikið far um að rekja sagnirnar 
aftur í tímann til samtíða manna, verður að telja þær 
frásagnir, sem frá honum eru runnar, tiltölulega mjög 
áreiðanlegar, þó að þær að vísu jafnist ekki við sam- 
tíða heimildir að skilríki. Ef höfundurinn aftur á 
móti hefur ekki annað firir sjer enn munnmælasögur, 
sem geimst hafa um langan aJdur í manna minni og 
gengið mann frá manni, þá verður það mjög vafa- 
samt, að hve miklu leiti frásögn höfundarins hefur að 
geima sögulegan sannleika. Vjer skulum reina að 
skíra þetta nokkru nánar. Hjer er mergurinn málsins, 
því að íslendingasögur vorar eru aðallega ritaðar eftir 
munnlegum sögusögnum, eins og jeg áður hef bent á. 

Allar munnlegar sögusagnir, sem ganga manna á 
milli um langan aldur frá einni kinslóð til annarar, 
eru háðar því lögmáli, að þær aflagast meira eða 
minna, einkum í minni háttar atriðum, við það að 
ganga mann frá manni, og afbökunin verður því 
meiri, sem sagan gengur í gegn um fleiri hendur eða 
rjettara sagt munna. Eða — með öðrum orðum — því 
fleiri sem milliliðirnir eru frá hinni firstu samtíða 
sögn, þangað til sagan loks er færð í letur, því óá- 
reiðanlegri verður sagan. Einn milliliður gleimir 
þessu atriði, annar hinu. Einn milliliður afbakar, 
skreitir eða íkir þetta atriði, annar hitt, einn eikur 
þessu við söguna, annar hinu, sem ekki filgdi henni 
frá upphafi. Með níjum og níjum kinslóðum, með níj- 
um og níjum milliliðum vaxa íkjurnar líkt og snjó- 
kökkur, sem velt er í þiðum snjó. 

Sumir, þar á meðal vinur jninn Finnur Jónsson, 
• hafa haldið því fram, að íslenskar munnmælasögur 



32 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



til forna hafi ekki verið háðar þessum lögum, eða þó 
ekki að sama skapi sem sagnir annara þjóða eða sagnir 
nú á dögum. Nokkuð er nú eflaust hæft í því, að menn 
hafa til forna munað betur, meðan alt var lagt á minnið, 
enn fátt eða ekkert fært í letur, heldur enn nú, þegar 
menn skrifa hjá sjer það, sem þeir vilja muna, og hugsa 
svo ekki um það framar. Vjer vitum t. d., að lögsögumað- 
urinn átti að segja upp lög í heirandi hljóði að lögbergi, 
Þingskapa þátt á hverju ári, enn aðra þáttu á hverjum 3 
sumrum, 1 ) og áður enn lögin voru skráð (1117 — 18) 
hefur hann orðið að þilja þau eftir minni sínu, og 
líklegt er, að sumir kaflar laganna, sjerstaklega hið 
rammforna Baugatal, hafi á þennan hátt geimst nokk- 
urn veginn óbreitt frá Úlfljótslögum, þangað til lögin 
voru skrifuð upp. Enn það er nokkuð öðru jnáli að 
gegna um lög enn um sögur. Sjálft lífið, öll hin mörgu 
deilumál, sem firir komu í daglegu lífi, studdi að því, 
að lögin gátu geimst nokkurn veginn óbreitt. Þess ber 
og að gæta, að til lögsögumanna voru ekki valdir 
aðrir enn hinir lögfróðustu menn, sem eflaust hafa 
kunnað mest af lögunum reiprennandi, og að þar tók 
altaf einn lögsögumaður við af öðrum í óslitinni 
keðju. Hin árlega uppsaga var og mikið aðhald að lög- 
sögumanninum, sjerstaklega af því að goðar allir eða 
menn í þeirra stað áttu að hlíða á uppsöguna, og er 
það kallað að „fylla uppsögu", 2 ) enn i því virðist 
liggja, að goðarnir hafi getað mint lögsögumann á, ef 
hann gleimdi einhverju, eða leiðrjett hann, ef hann 
sagði eitthvað rangt. Aftur á móti ganga munnmælin 
um sögulega viðburði sinn frjálsa gang frá manni til 
manns. Þar er ekkert aðhald eða eftirlit með, að frá- 
sögnin skeiki ekki frá rjettu, og lífið sjálft leiðrjettir 
ekki orð sögumansins, eins og þegar um lögin er að 
ræða. Þvert á móti hafa sögumennirnir sterka hvöt til 
að gera sögu sína sem áheirilegasta og skemtilegasta, 
enn það getur leitt út i íkjur, að jeg ekki segi ósann- 



1) Grág. Kb. I, 209. bls. sbr. 216.— 217. bls. — 2) Grág. Kb. I, 216. 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



33 



indi. Jeg higg því, að forn íslensk munnmæli hafi lotið 
sömu lögum og önnur jnunnmæli, þeim lögum að af- 
bakast meira eða minna, ef til vill þó nokkru minna 
enn munnmæli nú á dögum. Það er fróðlegt að sjá, 
hverjum augum annar eins maður og Snorri Sturlu- 
son leit á munnlegar frásagnir, hæði af því að hann 
má telja langfremstan meðal höfunda i sundurlausu 
máli á ritöldinni, og af þvi að hann var sjerstaklega 
ágætur sagnaritari og lifði á blómaöld Islendinga- 
sagna og allar likur til, að hann hafi samið eina 
þeirra, Egils sögu. Hann segir svo á áður greindum 
stað i formálanum firir hinni sjerstöku Ólafs sögu 
sinni, þar sem hann er að bera saman sannsögulegt 
gildi samtíða skáldakvæða og munnmælasagna, að 
þvi er snertir Noregskonungasögur: 

Hann tekur first fram, að Island hafi bigst á 
dögum Haralds hárfagra. „Var þá mikil ferð af Nor- 
egi til Islands. Spurðu menn þá á hverju sumri tíð- 
indi landa þessa í milli, ok varð þat síðan i minni fært 
ok haft eftir til frásagna." Þá minnist hann nokkr- 
um orðum á samtiða kvæði, hve skilrík þau sjeu og 
heldur svo áfram þannig: „Enn sögur þær, er sagðar 
eru, þá er þat hætt at eigi skilist öllum d einn veg, 
enn sumir hafa eigi minni t þá er frá líðr, hvernig 
þeim var sagt, ok gengust þeim mjök í minni oftlega, 
ok verða frásagnir ómerkilegai\ Þat var meir enn cc. 
vetra tólfræð, er ísland var bygt, áðr menn tæki hér 
sögur at rita, ok var þat löng ævi og vant at sögur 
hefði eigi gengizt í munni, ef eigi væri kvæði bæði 
forn ok ný, þau er menn tæki þar af sannindi fræð- 
innar." 

Auðvitað á höfundurinn hjer sjerstaklega við af- 
stöðu Noregskonungasagna við munnmæli og skálda- 
kvæði sem heimildir, eins og jeg hef áður sínt og sannað. 
Enn það sem hann segir með almennum orðum um 
áreiðanleik munnlegra sagna ifir höfuð að tala, það 
má líka með fullum rjetti heimfæra upp á þau 
munnmæli, sem íslendingasögur hafa farið eftir. Og 

3 



34 UM í SLEN DIN G A SÖG UR 

það sjest glögt á þessum orðum hans, að hann gerir 
fremur litið úr áreiðanleik munnlegra sagna, sem 
gengið hafa mann frá manni um langan aldur, og 
leiðir mjög sennileg rök að máli sínu. Hann hefur ekki 
haft nándar nærri eins háar hugmindir um óskeikul- 
leik íslenskra munnmæla eins og sumir hafa nú á 
dögum, enda ber Egils saga, sem jeg higg að sje hans 
verk, þess ljós merki, að hann hefur þótst hafa mjög 
frjálsar hendur gagnvart munnmælunum um forfeður 
sína, niðja Kveldúlfs. 

Að islensk munnmæli hafi aflagast meira eða 
minna á þeim langa tima, sem þau geimdust i manna 
munni, má og sanna með ímsum dæmum úr sögun- 
um. Vjer höfum hent til þess áður, að Egils saga 
stækkar gífurlega landnám þeirra Skalla-Gríms og 
Ketils hængs, og að vjer verðum að trúa hinni upp- 
haflegu Landnámu Ara til þess, að landnám þessara 
manna liafi verið miklu minni enn Egils saga gerir 
þau. Ef þetta er ekki tilbúningur söguhöfundarins, 
sem mjer finst líklegast, heldur tekið eftir munn- 
mælasögu, þá sjest,að munnmælin hafa aukið stór- 
kostlega þessi landnám. Laxdæla lætur Ólaf konung 
Tryggvason með berum orðum bjóða Kjartani Ólafs- 
sini sistur sina Ingibjörgu, 1 ) um það leiti sem hún var 
í þann veginn að giftast eða þó öllu heldur var gift 
Rögnvaldi jarli á Gautlandi, eftir því sem Noregskon- 
ungasögur segja. Frásögn Laxdælu er hjer svo ósenni- 
leg í sjálfu sjer, að vjer getum ekki verið i neinum 
vafa um, hvort vjer eigum heldur að trúa henni eða 
konungasögunum. Eitthvert hið átakanlegasta dæmi 
þess, að munnmælasögur aflagast, er í Hænsna-Þóris 
sögu. Henni ber saman um það við íslendingabók Ara 
og við Melabók, sem hefur geimt hinn upphaflega 
Landnámutex^ta Ara, að brenna mikil hafi verið i Örn- 
ólfsdal á dögum þeirra Tungu-Odds og Þórðar gellis 
nokkru eftir miðbik 10. aldar. Enn um hitt greinir 



1) Laxd., k. 43, 19 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



35 



söguna á viö Ara, bæði Islendingabók og hina upphaf- 
legu Landnámu, hver það hafi verið, sem inni var 
brendur. íslendingabók og Melabók (= Landn. Ara) 
kallar manninn Þorkel Blund-Ketilsson, og Melabók 
bætir því við, að sá Blund-Ketill, faðir Þorkels, hafi 
verið son Örnólfs landnámsmanns, „sem nam Norð- 
tungu alla milli Kjarrár ok Þverár ok bjó í Örnólfs- 
dal." Laxdæla, sem hefur notað Landnámu Ara, stiður 
og frásögn Melabókar, að því er snertir nafn þess, sem 
inni brann. I íslendingabók ber Ari Úlfheðin lögsögu- 
mann Gunnarsson (1116) firir þessari sögn, enn hann 
hefur eflaust haft hana frá Gunnari spaka Þorgríms- 
sini, lögsögumanni 1063 — 5 og 1073, sem hlítur að vera 
fæddur snemma á 11. öld, að eins c. 40 árum eftir 
brennuna, og hefur því getað haft sagnir af mönnum, 
sem mundu hana. Þessi sögn Ara er þvi svo vel heim- 
iluð, sejn framast má verða. Aftur á móti segir Hænsna- 
Þóris saga, að það hafi verið alt annar maður og af 
annari ætt, sem inni var brendur, Blund-Ketill Geirsson 
hins auðga Ketilssonar blunds. Þessi ætt á heima firir 
sunnan Hvítá i Flókadal. Á þeim slóðum nemur ætt- 
faðirinn Ketill blundr land, eftir þvi sem Landnáma 
segir frá, og þar liggja bólstaðir þeirra ættmanna, 
Þrándarholt, þar sem Ketill blundr bjó, og Geirshlið, 
bústaður Geirs auðga. Á þvi getur ekki verið neinn efi, 
að þessi frásögn Hænsna-Þóris sögu er röng, og að mis- 
sögnin stafar sjerstaklega af þvi, að nafnið Blund-Ketill 
(= Ketill blundr) kemur firir i báðum ættum, enda 
bendir það til, að ættirnar hafi verið skildar hvor 
annari, þó að vjer vitum nú eigi, hvernig þeim skild- 
leika var varið. í ritgjörð minni um afstöðu Hænsna- 
Þóris sögu og Landnámu 1 ) hef jeg sínt likur til, að 
Hænsna-Þóris saga hafi hjer haft firir sjer munnmæli 
úr Flókadal. 

Þetta dæmi úr Hænsna-Þóris sögu er jnjög lærdóms- 
ríkt að þvi er snertir skilríki munnlegra sagna. Vjer 



1) Aarb. 1905, 70.— 72. bls. 



36 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



sjáum, að munnmælin, sem sagan filgir, hafa ruglast i 
nöfnum þessara tveggja ætta. Enn að öðru leiti hafa 
þau geimt rjett endurminninguna um aðalviðburðinn, 
sem sagan skírir frá, og ímsar persónur, se.m að honum 
standa. Sögunni og Ara ber saman um það, að brennan 
hafi verið í Örnólfsdal. Enn fremur, að þeir Þorvaldr, 
sonur Tungu-Odds, og Hænsna-Þórir hafi staðið firir 
brennunni, og því hafi Tungu-Oddr orðið forsprakki 
málsins af hálfu brennumanna. Sömuleiðis, að Her- 
steinn hafi heitið son þess, sem inni brann, og að hann 
hafi átt dóttur Gunnars Hlífarsonar 1 ) og Helgu Óleifs- 
dóttur feilans, sistur Þórðar gellis, og að Þórðr gellir 
hafi orðið höfðingi að eftirmálinu sakir þeirra mægða. 
Loks að jnálið hafi first farið til Þingnesþings, 2 ) enn 
ekki gengið þar fram firir ófriði, að í þeim bardaga 
hafi fallið Þórólfr refr, bróðir Álfs úr Dölum, og að 
síðan hafi málið gengið til alþingis, þar hafi lent i bar- 
daga og Tungu-Oddi veitt miður. Alt þetta, sem kemur 
heim við frásögn Ara, virðist vera áreiðanlegt. Vjer 
sjáum þá, að munnmælin hafa varðveitt nokkurn veginn 
óbjagaða endurminninguna um helstu viðburðina, þó 
að þeim skjátlist i einstökum atriðum. 

1 ritgjörð minni um afstöðu Landnámu og Gull- 
Þóris sögu (Aarb. 1910) hef jeg sannað, að tvær sögur 
hafa verið til af Gull-Þóri, önnur eldri, sem Landnáma 
(Stb. — Hb.) vitnar í 9 nú glötuð, nema að þvi leiti sem 
Stb. — Hb. gera útdrátt úr efni hennar, hin ingri, sem 
hefur geimst í nokkurn veginn heilu líki. Þegar vjer 
berum ingri söguna saman við útdrátt þann úr eldri 
sögunni sem geimst hefur í Landnámuhandritunum, 
sjest, að ingri sagan hefur íkt frásögn eldri sögunnar 
á ímsar lundir. Nú er að vísu erfitt að segja, hvað mikið 
af þessum íkjum ingri sögunnar kann að vera hreinn 
og beinn skáldskapur þess mans, sem setti saman ingri 



1) Hænsna-Þóris saga kallar hana Þuriði, íslbók og Landn. og 
Laxd. Þórunni — aftur nafnablendingur ! 2) Þórnesþings hdr. að 
Hænsna-Þs., enn bersínilega ritvilla. 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



37 



söguna, enn líklegt er, að sumt af því að minsta kosti 
stafi frá ingri munnmælasögum, sem hann hefur farið 
eftir. Ef svo er, ber hin ingri Gull-Þóris saga vott um, 
að íslensk munnmæli vaxa í munni. 



Eins og gefur að skilja, er hætt við því, að sagna- 
höfundar, sem rita 200 til 300 árum eftir viðburðina, 
sem þeir segja frá, lísi ekki rjett lífi, siðum og tísku 
manna á þeim tímum, stjórnarskipun þeirra tíma og 
lögum. Þegar svona stendur á, er ekki nema eðlilegt, 
þó að lísing höfundanna á öllum itri atvikum, svo sem 
vopnaburði, klæðnaði, húsaskipun osfrv., dragi dám af 
því, sem tíðkaðist á tímum höfundarins. Og þó að höf- 
undur hafi einhverja óljósa hugmind t. d. um stjórnar- 
skipun eða lög þeirra tima, sem hann er að lísa, þá er 
altaf hætt við, að honum kunni að skjátlast i einstökum 
atriðum. Allir eru samdóma um, að Njála sje tiltölu- 
lega seint rituð, og að minni skoðun getur hún með 
engu móti verið rituð fir enn um 1300 eða hjer um bil 
einum mannsaldri eftir að hin gömlu lög þjóðveldisins 
gengu úr gildi (1271 — 3). Höfundurinn hefur auðsjáan- 
lega haft mikið indi af hinum fornu lögum þjóðveldis- 
ins. Sagan er full af málaferlalísingum, og er auðsjeð, 
að höfundur gerir sjer far um að láta þær koma heiiri 
við Grágásarlög og hefur haft firir sjer í þvi skini Grá- 
gásarhandrit, sem hann tekur úr orðrjettar ímiskonar 
klausur. Árið 1883 gáfu 2 lærisveinar Konr. Maurers, 
Karl Lehmann og Hans Schnorr von Carolsfeld, út bók 
um hina lögfræðilegu kafla Njálu (Die Njálssage, insbe- 
sondere in ihren juristischen Bestandtheilen) og reindu 
að sanna, að þessir kaflar færu í jnörgum verulegum 
atriðum í bága við lög þjóðveldisins og bæru vott um 
vanþekking höfundarins i þvi efni. Vilh. Finsen ritaði 
um þetta mál i riti sínu Den islandske Fristats Institu- 
tioner, Kb. 1888, og reindi að sanna, að sumt af því, 
sem þeir Lehmann og Carolsfeld hafðu átalið, gæti 
staðist, enn verður þó að játa, að sagan hafi gert sig 
seka í ímsum vitleisum, og telur upp langa runu af 



38 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



þeim. 1 ) Síðar ritaði F. Jónsson móti þeim Lehmann 
og Carolsfeld langa ritgjörð í Aarb. 1904 og reinir af 
fremsta jnegni að halda uppi vörn firir áreiðanleika 
sögunnar, enn jafnvel hann verður að játa, að sögunni 
hafi skjátlast í ímsum verulegum atriðum. Bæði Finsen 
og Finni Jónssini hættir til að halda, að það í sögunni, 
sem þeir sjá sjer ekki fært að verja, sje siðari tíma 
innskotsgreinar, enn það virðist mjer ekki á neinum 
rökum bigt. Árið 1905 svaraði Lehmann firir sig og 
Carolsfeld i norsku tímariti. Tidsskrift for retsviden- 
skap (Karl Lehmann, Jurisprudensen i Njála), og um 
eitt atriði lagði jeg þar orð í belg í sama tímariti 1906. 
Þegar á alt er litið, virðast að vísu þeir Lehmann og 
Carolsfeld hafa farið of langt í einstökum atriðum og 
dæmt söguna með of mikilli smásmigli. Enn á hinu 
getur varla leikið neinn efi, að þeir hafa rjett firir 
sjer í mörgum verulegum atriðum, og að sagan hefur 
víða gefið ranga eða bjagaða mind af hinu forna rjettar- 
ástandi. T. d. er frásögn Njálu um stofnun fimtardóms- 
ins og hinna svonefndu níju goðorða bersínilega ramm- 
skökk. Sagan segir meðal annars, að hin níju goðorð 
hafi verið stofnuð á alþingi og veitt þeim mönnum, 
sem best þóttu til fallnir i fjórðungi hverjum, og 
hverjum jnanni, sem vildi, leift að segja sig i þing með 
þessum níju goðum. Þetta ber vott um, að höfundurinn 
hefur ekki haft neina hugmind um hið insta eðli goð- 
orða að fornu. Goðorðið var mannaforráð grundvallað 
á frjálsu sambandi milli goðans og þingmanna hans. 
Hverjum manni var frjálst að segja sig i þing með 
þeim goða sem hann vildi, ef goðinn vildi veita honum 
viðtöku, og úr þingi þess goða, sem hann var í þingi 
hjá. Slíkt mannaforráð verður ekki jneð neinu móti 
skapað með lagaboði á þingi, heldur mindast það smátt 
og smátt heima i hjeruðum. 2 ) — Af þessu leiðir, að 
vjer getuni ekki til hlítar treist sögum vorum, þegar 



1) V. Finsen, Inst., 98. hls. og siðar. — 2) Sbr. rit mitt Um 
kristnitökuna, 43. — 14. bls. 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



39 



uni rjettarástand landsins á 10. eða 11. öld er að ræða, 
eða um lifnaðarháttu og siðu feðra vorra á þeim tímum. 

A þessu hefur að jninni higgju sumum vísinda- 
mönnum nútímans hætt til að flaska. Vinur minn 
prófessor Andreas Heusler hefur firir skömmu gefið 
út mjög fróðlega ritgjörð um rjettarástand að þvi er 
sakamál snertir eftir Islendingasögum og borið það 
saman við rjettarástand í sömu málum eftir Grágás. 
Bókin heitir „Das Strafrecht der Islándersagas" (Leipz. 
1911). Hann sínir fram á, að það réttarástand, sem 
sögurnar lísa, komi að ímsu leiti i bága við rjettar- 
ástandið eftir Grágás, og hann kemst að þeirri niður- 
stöðu, að sögurnar hafi geimt endurminninguna um 
eldra rjettarástand enn það, sem lísir sjer í Grágás. 
Jafnframt hefur hann skrifað aðra ritgjörð um rjettar- 
ástandið í þessum sömu málum á Sturlungaöldinni 
(„Zum isl. Fehdewesen in der Sturlungenzeit, Berl. 
1912"), og hann sínir þar fram á, að rjettarástandið 
á Sturlungaöldinni kemur heim við rjettarástandið, sem 
sögurnar lísa, í ímsum þeim atriðum, sem fara i bága 
við Grágás. Hjer fara þá sögurnar að sumu leiti i bága 
við Grágás. Hvorum á þá að trúa? Sögunum, sem eru 
samdar á 13. öld eða jafnvel sumar á 14? Eða lögbók- 
unum, sem ber svo vel saman, að víst má telja, að þær 
geimi í sjer kjarnann af hinni elstu lögskrá, Hafliða- 
skrá, sem var færð í letur snemma á 12. öld, og hún 
aftur að minnsta kosti i sumum greinum kjarna eldri 
laga? Að vísu er það ekki fortakandi, að sögurnar kunni 
i sunmm greinum að hafa geimt endurminninguna um 
eldra rjettarástand enn kemur fram í Grágás. Enn í 
þetta er mjög varlega farandi. Og í þeim greinum, þar 
sem sögurnar fara í bága við Grágás, enn koma heim 
við rjettarástandið á Sturlungaöldinni, verður vel að 
athuga, hvort ekki sje líklegt, að söguhöfundarnir hafi 
hjer heimfært það rjettarástand, sem þeir sjálfir lifðu 
við, á Sturlungaöldinni, upp á söguöldina gömlu, sem 
þeir vóru að lísa. Prófessor Lehmann i Göttingen, sá 
hinn sami, sem skrifað hefur um Njálu, einn hinn 



40 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



fróöasti maður um íslensk lög og ágætnr lögfræð- 
ingur, hefur þegar andmælt aðalatriðunum í þessum 
bókum Heuslers með sterkum rökum. 1 ) 

Enn þó að lísing sagnanna á söguöldinni hafi oft 
og tíðum dregið dám af ástandinu á timum sagna- 
ritaranna, og þó að vjer verðum, að þvi er þetta 
snertir, að nota þær með varúð, þá er það aðgætandi, 
að margir gamlir siðir hafa haldist óbreittir frá sögu- 
öldinni til ritaldarinnar, svo að likur eru til, að sú 
mind af lifi sögualdarinnar, sem sögurnar gefa, sje 
að miklu leiti rjett. Hin mesta breiting, sem varð á 
þessum tíma, var kristnitakan og alt, sem stóð í sam- 
bandi við hana, t. d. að goðarnir hættu að vera prestar 
o. fl. Þvi er sjerstök ástæða til varúðar að þvi er þetta 
snertir. 

Að lokum skal jeg taka eitt dæmi, sem sínir, að 
íslensk munnmæli eru háð sömu lögum og önnur 
munnmæli að því leiti að þeim hættir til að aflagast, 
og það jafnvel á skemri tima enn c. 200 árum. Af Ár- 
óni Hjörleifssini höfum vjer tvær sjálfstæðar frá- 
sagnir, aðra i íslendinga sögu Sturlu, sem er rituð á 
. árunum 1272 — 1284, hina í hinni sjerstöku Áróns 
sögu, sem er rituð á öndverðri 14. öld. Helstu við- 
burðir Áróns sögu gerast á árunum 1220 — 1230, og er 
þá íslendinga saga rituð 50 — 60 árum, enn Áróns saga 
einum 80 — 90 árum eftir viðburðina. Þegar vjer nú 
berum sögurnar saman, þá ber þeim að vísu saman 
um flest meginatriði, enn þó er sumt, sem þær greinir 
á um, og þar má sjá, að Áróns saga íkir frásögnina 
á ímsar lundir, hækkar ímsar tölur, gerir meira úr 
hreisti Áróns enn íslendinga saga osfrv., eins og jeg 
hef sínt og sannað í Sturlunguritgjörð minni í Safni III, 
267. — 272. bls. Þegar nú Áróns saga, sem er rituð að 
eins tæpum 100 árum eftir viðburðina, sem hún segir 



1) [Hér er sleppt kafla um bók B. S. Phillpotts, Kindred and 
Clan, sem er útdráttur, víða nærrí orðréttur, úr ritdómi höf. um þá 
bók i Skirni 1914, bls. 211—216. Útg.] 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



41 



frá, gerir sig seka í íkjum, þá má geta nærri, að sögur, 
sem eru ritaðar 2 — 300 árum eftir viðburðina, geti 
ekki verið lausar við íkjur. Hins vegar hefur Áróns 
saga geimt trúlega endurminninguna um helstu við- 
burðina af lífi Áróns og kemur þar heim við Islend- 
inga sögu Sturlu. Af því virðist mega ráða, að íslend- 
ingasögur segi ifirleitt nokkurn veginn rjett frá aðal- 
viðburðum sagnanna, og verður þó að hafa það hug- 
fast, að þessar sögur hafa geimst meira enn helmingi 
lengur í manna munni enn Áróns saga, svo að þar er 
hættara við, að eitthvað hafi farið á milli mála. 

Jeg er því á þeirri skoðun, að það sje jafnfjarri 
sanni að líta á íslendingasögur sem eintómar skáld- 
sögur eins og hitt, að telja þær í röð óskeikulla sann- 
sögulegra heimilda. 

Eins og jeg áður hef tekið fram, eru sögurnar 
blendingur af endurminningum um fortiðina, sem 
höfundur hefur safnað saman, og þeirri fágun efnis- 
ins, sem hann leggur til frá sjálfum sjer, með öðrum 
orðum, blendingur af munnmælum og íþrótt. Af þessu 
tvennu hafa munnmælin ein nokkurt sannsögulegt 
gildi, og verður þó að taka tillit til þess, að þau geta 
verið afbökuð á þeim langa tíma, sem þau hafa 
gengið mann frá jnanni, sjerstaklega í aukaatriðum, 
því að mart mælir með því, að íslensk munnmæli hafi 
geimt trúlega endurminninguna um þá aðalviðburði, 
sem sögurnar skíra frá. Hitt, sem höfundurinn leggur 
til frá sjálfum sjer, íþrótt þá, sem hann sínir í fágun 
efnisins, má ekki taka sem sögulegan sannleika. Öll 
iþrótt miðar að því að skreita, og skreitni og skrök 
eru náskildar hugmindir. Vjer verðum þvi altaf að 
hafa það hugfast við lestur sagna vorra, þegar vjer 
viljum dæma um sannsögulegt gildi frásagnarinnar, 
hvort þetta eða þetta, sem sagan segir frá, stafi frá ó- 
sviknum munnmælum eða frá íþrótt söguhöfundar- 
ins. Jeg hef áður tekið fram, hve erfitt er að draga 
hjer ákveðnar takmarkalínur, og minst á ims atriði, 
sem hjer koma til greina, t. d. sínt, að samtöl milli 



42 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



persónanna muni of tast nær vera tilbúningur höfundar- 
ins. í þessu sambandi skal jeg minnast fám orðum á 
tímatalið í sögunum. 

Það liggur í hlutarins eðli, að munnmælasögur 
geima miklu trúlegar endurminninguna um viðburðina 
sjálfa enn um timatal viðburðanna. Grípum hendinni 
í okkar eigin ibarm. Við geimum hver um sig i sál 
okkar margbreittan fjársjóð af endurminningum um 
það, sem á dagana liefur drifið. Ef þessir viðburðir, 
sem við munum, hafa markað djúpt spor í æfi okkar, 
þá munum við líka oftast nær glögt, hvert ár þeir gerð- 
ust. Enn ef svo er ekki, ef viðburðirnir hafa ekki rutt 
æfifarveg vorum að neinu leiti níjar brautir eða högg- 
við okkur nærri á einhvern hátt — og þetta á sjer stað 
um flesta þá viðburði, sem við munum — þá munu 
flestir eiga bágt með að árfæra þá viðburði nákvæm- 
lega. Og úr því nú endurminningar hvers einstaks mans 
hlíða þessu lögmáli, þá má geta nærri, að endurminn- 
ingar þær, sem ganga í arf frá einni kinslóð til annarar, 
munnmælasögur um löngu horfna viðburði, muni vera 
enn þá óáreiðanlegri, að því er timatalið snertir. Þó 
að arfsögnin geimi trúlega endurminninguna um við- 
burðina, einkum hina merkustu, og að nokkru leiti um 
tímaröð þeirra, þá getum vjer ekki búist við því, að 
hún kunni að segja rjett og glögglega frá, hve mörg 
ár liðu milli viðburðanna, eða geti árfært þá nákvæm- 
lega. Af þessu leiðir, að timatalsákvarðanir i sögunum 
geta ifirleitt ekki talist áreiðanlegar. Þær eru oftast 
nær ekki sprottnar frá arfsögninni, heldur viðauki frá 
söguhöfundi sjálfum. Það er i góðu samræmi við þessa 
niðurstöðu, að svo litið ber á timatalinu i flestum ís- 
lendingasögum. Það bendir til, að ákveðið tímatal hafi 
sjaldnast filgt hinni munnlegu arfsögn, sem höfundur- 
inn fór eftir, og að söguhöfundarnir sjálfir hafi ekki 
lagt nærri eins mikla áherslu á tímatalið eins og á við- 
burðina sjálfa. Ef einhver saga virðist leggja mikið upp 
úr tímatalinu, ef hún er sjálfri sjer samkvæm að því 
er það snertir og kemur vel heim við aðrar heimildir, 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



48 



sjerstaklega við tímatalið í Islendingabók Ara og kon- 
ungasögunum, þá eru líkur til, að það sje oftast sprottið 
ekki frá hinni munnlegu arfsögn, heldur frá lærdómi 
höfundarins. 

Eflaust er allmikill munur á einstökum sögum, að 
þvi er snertir áreiðanleik þeirra. Þar virðist mega gefa 
þessa almennu reglu: því meira sem ber á íþrótt sagna- 
ritarans i sögunni, því meira hefur hann lagt til frá 
sjálfum sjer og því óáreiðanlegri er sagan. Þær sögur, 
sem eru samdar af mestri snild, t. d. Njála og Egils 
saga, eru þvi ekki hinar áreiðanlegustu. 

Sumum Islendingum finst það ganga næst guðlasti 
að efast um sögulegt gildi sagna vorra. Þeim finst sög- 
urnar setja niður, ef þar stendur ekki alt eins og stafur 
á bók. Enn auðvitað verðum við að meta sögurnar í 
þessu efni eftir sömu reglum og beitt er við öll 
önnur söguleg heimildarrit, hvort sem okkur líkar það 
betur eða verr. Og því má ekki heldur gleima, að það 
sem sögurnar missa i sem söguleg heimildarrit, það 
græða þær aftur sem íþróttaverk. Hin mikla snild, sem 
einkennir t. d. Njálu, gerir betur enn að jafna það upp, 
sem söguna skortir á að vera áreiðanlegt sannsögulegt 
lieimildarrit. Axel Olrik segir á einum stað (Nordisk 
ándsliv, 85. bls.) : „Það sem mestu skiftir, er ekki, hve 
margir viðburðir af hverju hundraði viðburða, sem 
sögurnar segja frá, eru sannsögulegir, heldur hinn and- 
legi fjársjóður, sem sögurnar geima". Þetta er rjett og 
vel sagt. 



IV 

Jeg hverf þá að því að tala nokkru nánar um íþrótt 
söguhöfundanna. Jeg hef ekki getað komist hjá því að 
drepa lauslega á þetta efni, eða, rjettara sagt, sum at- 
riði, sem að því lúta, í jnáli mínu hjer að framan, 
af því að það snertir mikið þær spurningar, sem jeg 
hef reint að greiða úr, og mega menn þvi ekki taka 



44 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



hart á þvi, þó að jeg neiðist til að endurtaka sumt af 
þvi, sem jeg hef áður sagt. 

Enn fremur verð jeg að taka fram, að jeg er leik- 
maður á svæði fagurfræðinnar. Menn mega þvi ekki 
búast við, að jeg tæmi þetta efni. Jeg mun aðeins taka 
fram hið helsta, sem mjer virðist einkennilegt firir íþrótt 
sagnamannanna. 

Ef vjer berum saman sögur vorar, þá leinir það 
sjer ekki, að íþrótt sú, sem lísir sjer í samsetningu 
þeirra, er á misjafnlega háu stigi. Sumar eru samdar 
af meiri snild en aðrar. Samt sem áður filgja þær allar 
að imsu leiti föstum reglum i iþrótt sinni, reglum, sem 
má segja, að sjeu þeim öllum sameiginlegar. Það getur 
verið vafasamt, hvort sagnamennirnir hafa verið sjer 
meðvitandi um þessar ;reglur. Þær eru hvergi settar 
fram berum orðum í neinni sögu, enn þær lísa sjer, 
líklega ósjálfrátt, í meðferð liöfundanna á söguefninu, 
vjer getum lesið þær út úr sögunum sjálfum. Það eru 
þessar sameiginlegu iþróttareglur, sem jeg vildi reina 
að benda á. Mun jeg first minnast á efni sagnanna og 
meðferð þess, síðan á nokkur atriði, sem snerta hið 
itra form. 

Efni sögunnar er i aðaldráttunum gefið firirfram, 
ekki tilbúið af höfundi. Það er tekiS úr þeim munn- 
jnælasögum, sem höfundur hafði firir sjer, um ein- 
hvern þátt i lífinu á söguöldinni. Efnið verður að vera 
„sögulegt", þ. e. a. s. merkilegt og einkennilegt að ein- 
hverju leiti og frábrugðið hversdagslegum atburðum, 
til þess að úr þvi geti skapast skemtileg saga. Lang- 
flestar sögur segja frá deilum eða róstum milli ein- 
stakra manna eða heilla ætta, sem leiða af sjer víga- 
ferli og vígaferlin aftur Jiefndir. Þetta og þvi um líkt 
er sjerstaklega kallað „sögulegt", og laga höfundarnir 
sig í þessu efnisvali bersínilega eftir smekk samtiðar 
sinnar á 13. öldinni. Slíkt þótti mönnum þá mest gaman 
að heira, og hefur lengi eimt eftir af því, sbr. söguna 
um kerlinguna, sem sagði: Ekki er gaman að guðspjöll- 
unum, enginn er í þeim bardaginn. Hinn forni hetju- 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



45 



skaparandi víkingaaldarinnar lifði enn hjá hinni ís- 
lensku þjóð, og hugsjón hans hefur sett mark sitt á 
flestar sögur vorar, sama hetjuskaparhugsjónin, sem 
kemur fram i hetjuljóðum Eddukvæðanna. Það er þvi 
engin furða, þó að t. d. Gunnari á Hliðarenda i Njálu 
svipi til Sigurðar Fáfnisbana i Eddukvæðunum, eða 
Guðrúnu Ósvífrsdóttur i Laxdælu til Brynhildar. Af því 
að svo mikið her á vígaferlum og hefndum i sögunum, 
leiðir það, að ifir þeim flestum hvílir harmablær (tra- 
giskur blær). Oft hnígur söguhetjan í valinn, og endar 
þá sagan vanalega á að segja frá hefndum firir vig 
hans (Gunnars saga og Njáls saga í Njálu, Þórólfs þátt- 
ur Kveldúlfssonar í Eiglu, Laxdæla, Gunnlaugs saga 
ormstungu, Gísla saga Súrssonar, Grettis saga o. fl.). 
I sumum sögum sleppur þó söguhetjan lifandi úr öllum 
þrautum og nær hárri ekki (Egils þáttur í Eiglu, Víga- 
Glúms saga). Sagnaritarinn hafði hjer auðvitað ekki ó- 
hundnar hendur, heldur varð að fara eftir munnmæl- 
unum. Ifirleitt er efnið þrungið af alvöru lífsins, enn 
þó koma firir kímilegir kaflar innanum, sem lífga upp 
frásögnina (Gisli i Grettlu, „Björn að baki Kára" i Njálu, 
Eífl-Egill í Fóstbræðra sögu o. fl.). Það er undantekning, 
að saga i heild sinni sje kímnissaga, t. d. þáttur Sneglu- 
Halla, Ölkofra þáttur og um fram alt Bandamanna saga, 
sem er eitt hið mesta snildarverk i sagnabókmentunum 
og má jafna við kómedíur Aristofanesar, meinfindin 
heimsádeila, sem dregur höfðingjana sundur i háði og 
sínir, hvernig slægur alþíðumaður leikur á þá. 

Næst kemur þá til greina meðferð efnisins. Hjer 
virðist mega setja fram eina meginreglu, sem er sam- 
eiginleg öllum sagnahöfundum vorum, og hún er svo 
hljóðandi: Frásögnin á að segja blátt áfram með ein- 
íöldum orðum frá því, sem gerist (facta), frá öllum 
a&iöfnum (framkvæmdum, verknaði, „handlinger") 
persónanna, sem sagan er af, með öllum þeim atvikum, 
smáum og stórum, sem þar að lúta, svo ljóst og greini- 
l e ga, að sá, sem hlíðir á eða les söguna, sjái viðburðina 
gerast firir augum sjer, ef svo má að orði kveða. Að 



4(5 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



þessu leiti líkjast sögurnar sjónleikum. Athafnirnar 
— hið dramatiska — ifirgnæfir. Alt, sejn ekki lísir sjer 
í athöfnum, verknaði, framkvæmdum er óþörf mála- 
lenging og á ekki heima í sögunni. Þó útilokar þetta 
eigi orð þau, sem persónunum fara á milli við það og það 
tækifæri, þvi að orðin jná telja með athöfnum persón- 
anna, eða að minsta kosti standa þau í svo nánu sam- 
bandi við athafnirnar, að athöfnunum verður ekki líst 
greinilega, nema orðin filgi. 

Að höfundarnir hafa verið sjer meðvitandi um 
þessa meginreglu, sjest á því, að þeir tala oft um að 
sagan „gerist". 1 þvi felst einmitt, að sagan er fólgin 
í „því, sem gerist", viðburðunum, athöfnum persón- 
anna. Það er þessi meginregla, sem gefur sögum vorum 
þann veruleikablæ, sejn jeg áður hef tekið fram. Þær 
eru realistiskar í góðum skilningi. 

Og af þessari meginreglu leiðir beint flest það, sem 
sjerstaklega einkennir sögur vorar, þegar vjer berum 
þær saman við skáldsögur vorra tíma. 

Meðal þessara einkenna skal jeg first telja hið al- 
gerða hlutleisi söguhöfundarins (objektivitet). Almenn- 
ar hugieiðingar um viðburðina eða dómar um þá jneð 
eða móti koma mjög sjaldan firir. Þetta leiðir beint af 
meginreglunni. Höfundur vill láta viðburðina sjálfa 
tala til lesendanna eða áheirendanna og eftirláta þeim 
dóminn. Hugleiðingar um þá frá brjósti höfundarins 
eru sögunni óviðkomandi og gera ekki annað enn fipa 
firir. 

Undantekningar frá þessari reglu koma örsjaldan 
firir, og eru þá dómarnir fólgnir í örstuttum athuga- 
semdum, sem hrjóta eins og ósjálfrátt úr penna höf- 
undarins. Dæmi: Þegar Freydís og fjelagar hennar hafa 
drepið í trigðum bræðurna Helga og Finnboga, bætir 
sagan við: „Nú fóru þau til skála síns eftir þat hit Hla 
verk". (Grænlendinga þáttur, 8. k., Storm, bls. 71 29 ). 
Gísli Súrsson hefur vegið Þorgrím, og vita menn ekki, 
hver vegið hafi, fir enn Gísli sjálfur kemur upp um sig 
með vísu, sejn hann irkir. Frá því segir hin minni saga 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



47 



á þá leið: „Gísli kvað þá vísu, er æva skyldi" (Gísl., 
K.G., bls. 33). Stærri sagan sleppir orðunum „er æva 
skyldi" (ib., 117. bls.), og þvi er líklegt, að afskrifari 
hafi bætt þeim við. í upphafi Fóstbræðra sögu Möðru- 
vallabókar er sagt frá því, er Þorbjörg digra gaf Gretti 
líf, og endar frásögnin á þessum orðum: „I þessum at- 
burði má hér sýnast, hversu mikill skörungr hon var". 
Þessi kafli kemur ekkert við Fóstbræðra sögu og er án 
alls efa síðari íauki (vantar i Flat. II, 92). Orðin, sem 
tilfærð voru, eru bersínilega sett til að afsaka, að þessi 
óviðkomandi kafli er tekinn með. Annars er fleira slíkt 
i þeirri gerð Fóstbræðra sögu, sem stendur í Möðru- 
vallabók. Þar koma jafnvel firir langar almennar hug- 
leiðingar. Enn alt slikt vantar í þá gerð sögunnar, sem 
geimst hefur i Hauksbók, og er eflaust siðar íaukið. 
Annars er það hrein undantekning, að höfundur láti 
beinlínis i ljós dóm sinn um viðburðina. Hitt kemur 
oftar firir, að höfundur gefur óbeinlínis í skin, hvernig 
hann lítur á viðburðina. Oftast gera höfundarnir þetta 
með þvi að segja frá, hvernig á málið var litið af sam- 
tíðamönnum persónunnar, sem um er að ræða. Þetta 
er ekki brot á meginreglunni, því að dómur samtíða- 
manna ujn viðburðina er sjálfur nokkurs konar atburð- 
ur (factum), sem höfundur segir frá eins og hverjum 
öðrum atburði, enn leggur ekki beint dóminn á sjálfur, 
þó að oftast megi ganga að því vísu, að hann líti eins 
á málið og samtíðamenn viðburðanna. Dæmi: Snorri 
goði hefur tekið við óþokkamáli af Þórólfi bægifót á 
hendur Arnkatli goða, sini Þórólfs. Segir Eyrbyggja 
(31. k.), að Þórólfr hafi unað vel við þetta, „enn þetta 
mæltist lítt fyrir af öðrum mönnum". Sbr. eftirmæli 
Gunnars á Hlíðarenda i Njálu: „Víg Gunnars spurðist 
ok mæltist illa fyrir um allar sveitir. Var hann mörgum 
mönnum mjök harmdauði" (Nj., k. 77 140 ). „Víg Hösk- 
ulds spurðist um allar sveitir ok mæltist illa fyrir" 
(Nj., k. 112 44 ). Þegar Hrútr gefur sveininum, sem 
hafði hallmælt honum, fingurgullið (Nj., 8. k.), segir 
sveinninn: „Þinum drengskap skal ek við bregða æ 



48 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



síðan", og sagan bætir við: „Af þessu fekk Hrútr gott 
orð." Reykdæla, k. 18 1G2 : „ok þótti Glúmr vera jnikill 
maðr fyrir sér, sem enn má nokkut marka i þessum frá- 
sögnum." Laxdæla, 19. k., niðurlag: „Því er þessa getit 
(þ. e. að Hrútr reið á þing með 14 sonu sina), at þat 
þótti vera rausn mikil og afli". — Mörg fleiri dæmi 
þessu lík mæitti tilfæra. Sjaldnar kemur það firir, að 
höfundur gefur í skin, hvernig hann liti á viðburðina, 
með frásögn einhvers einkennilegs atviks. Þar kemur 
mjer í hug dæmi, ekki úr einni af Islendingasögum, 
heldur úr Heimskringlu, sem má á sama standa, þvi 
að konungasögurnar og ekki sist Snorri filgja líkum 
íþróttareglum og íslendingasögur. Heimskringla segir 
frá hraustlegri framgöngu Egils ullserks i orustunni 
við Fræðarberg og hvernig hann ljet þar líf sitt, er 
hann barðist firir ættjörð sina og konung. Frásögnin 
endar á þessari einkennilegu setningu: „Hávir bauta- 
steinar standa hjá haugi Egils ullserks". 1 ) Betra eftir- 
mæli gat Snorri ekki gefið Agli ullserk enn að segja 
frá þessu talandi atviki um bautasteinana. Þessi stutta 
setning vegur meira enn margar vættir af lofi. Hjer 
kemur ótvírætt fram dómur höfundarins um Egil, enn 
um leið íslensk söguíþrótt á hæsta stigi, iþrótt, sem 
talar til vor í frásögn atburða og atvika. 

Þá er annað atriði í meðferð sagnanna á efninu 
ólíkt því, sem tíðkast í skáldsögum vorra tíma. Margir 
skáldsagnahöfundar nú á dögum leggja ekki aðalá- 
hersluna á frásögn viðburðanna eða athafna persón- 
anna, heldur á hitt, að lísa sálarlífi persónanna út i 
istu æsar, sundurliða sem nákvæmast allar geðshrær- 
ingar þeirra, setja sig inn i hugskot þeirra og hjarta 
og gera þeim svo upp hugsanir, sem þeir skíra frá 
með mörgum orðum. Slíkar skáldsögur nefna menn 
sálfræðilegar (psykologiske romaner). Ekkert slikt 
kemur firir í íslendingasögum. Og þetta er í góðu sam- 
ræmi við meginreglu sagnamannanna að segja að eins 



1) Hkr., F. J., Hák. s. góöa, 27. k. 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



49 



frá því sem gerist, þvi sem slrinja má meS augum, eir- 
um eða öðrum skilningarvitum. Þöglar hugsanir, sem 
ekki koma fram skinjanlega i verki eSa orSi, liggja 
firir utan verkahring sagnamannsins. Og þó ber öll- 
um saman um, aS sagnahöfundarnir sjeu meistarar í 
því aS lísa lindiseinkunnum persónanna. Jeg þarf 
ekki annaS en aS nefna á nafn nokkrar persónur, 
valdar af handahófi úr sögunum, til aS sanna þetta. í 
Njálu t. d. Gunnarr, Njáll, SkarpheSinn, Flosi, MörSr, 
Bergþóra, HallgerSr, Hildigunnr; í Laxdælu umfram 
alt konurnar, sjerstaklega GuSrún, enn þó einnig 
AuSr, Hrefna, ÞorgerSr Egilsdóttir; í Egils sögu Þór- 
ólfr Kveldúlfsson, Skalla-Grímr og umfram alt Egill, 
enn fremur Haraldr hárfagri, Eiríkr blóSöx, Gunn- 
hildr, Arinbjörn, HildiríSarsinir ; í Gísla sögu Gísli og 
AuSr; i HallfreSar sögu HallfreSr; í Gunnlaugs sögu 
ormstungu Gunnlaugr sjálfur og Hrafn; Víga-Glúmr í 
Glúmu osfrv., osfrv. Lindiseinkunnir þessara manna 
koma ljóst fram meS skörpum veruleikadráttum, svo 
aS þaS er eins og vjer sjáum mennina lifandi frammi 
firir oss, þegar vjer lesum söguna, og alt af er lindis- 
einkunn hverrar persónu sjálfri sjer samkvæm gegn- 
um alla söguna frá upphafi til enda. Og hverri aSferS 
beita nú sagnahöfundarnir til aS leiSa í ljós lindis- 
einkunn persónanna, hugrenningar þeirra og geSs- 
hræringar? Þeir láta ifirleitt alt slíkt lísa sjer sjálft i 
athöfnum persónanna, orSum þeirra eSa gerSum, lát- 
bragSi þeirra, limaburSi, fasi, andlitsbreitingum, 
ifir höfuS aS tala i einhverju, sem skilningarvitin geta 
þreifaS á. Hjer kemur íþrótt höfundanna fram á sínu 
hæsta stigi, og verSur þaS best sínt meS dæmum. 

1. Hildigunnr og Flosi. Höskuldr rís upp snemma 
morguns, fer aS sá korni. Hildigunnr kona hans vakn- 
ar ekki viS. Höskuldr veginn. Hildigunnr vaknar og 
saknar Höskulds úr rúminu, „harSir hafa draumar 
verit ok eigi góSir", fer aS leita hans og finnur likiS, 
^karlmannlegt verk væri þetta, ef einn hefSi at verit", 
segir hún, annars bregSur henni ekki. Hildigunnr 

4 



50 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



hirðir skikkju Höskulds (Flosanaut), vefur blóðlifr- 
arnar innan i skikkjuna og brítur svo saman og 
leggur niður i kistu sína. „Flosi spyrr vig Höskulds 
mágs síns, ok fær honum þat mikillar áhyggju ok 
reiði, ok var hann þó vel stiltr." Hann fer á stað að 
undirbúa vigsmálið og kemur i Vörsabæ til Hildi- 
gunnar. 

Hildigunnr var úti ok mælti: „Nú skulu allir heimamenn mínir 
vera úti, er Flosi riðr í garð. Enn konur skulu ræsta húsin ok tjalda 
ok búa Flosa öndvegi." Síðan reið Flosi i túnit. Hildigunnr sneri at 
honum ok mælti: „Kom heill ok sæll, frændi > — ok er fegit orðit 
hjarta mitt tilkvámu þinni." — »,Hér skulu vér", segir Flosi, „eta 
dagverð ok ríða síðan." Þá váru bundnir hestar þeira. Flosi gekk 
inn í stofuna ok settist niðr ok kastaði í pallinn undan sér hásætinu 
ok mælti: „ Hvártki em ek konungr né jarl, ok vil ek ekki láta gera 
hásæti undir mér, ok þarf ekki at spotta mik." Hildigunnr var nær 
stödd ok mælti: „Þat er illa, ef þér mislikar; því at þetta gerðu vér 
af heilum hug." Flosi mælti: „Ef þú hefir heilan hug við mik, þá mun 
sjálft leyfa sik, mun ok sjálft lasta sik, ef illa er." Hildigunnr hló 
at kaldahlátr þann ok mælti: „Ekki er enn mark at — nær munu 
vit gangast verða áðr enn lýkr." Hon settist niðr hjá Flosa, ok töl- 
uðu þau lengi hljótt. Siðan váru borð tekin, enn Flosi tók laugar ok 
lið hans. Flosi hugði at handklæðinu, ok var þat raufar einar ok 
numit til annars endans. Hann kastaði i bekkinn ok vildi eigi þerra 
sér á ok reist af borðdúkinum ok þerði sér þar á ok kastaði til inanna 
sinna. Siðan settist Flosi undir borð ok bað menn sina eta. Þá kom 
Hildigunnr i stofuna ok gekk fyrir Flosa ok greiddi hárit frá aug- 
um sér ok grét. Flosi mælti: „Skapþungt er þér nú, frændkona, er 
þú grætr. Enn þó er þat vel, er þú grætr góðan mann." Hon tók þá 
til orða: „Hvert eftirmæli skal ek nú af þér hafa eða liðveizlu?" 
Flosi mælti: „Sækja mun ek mál þitt til fullra laga eða veita til 
]>eira sætta, er góðir menn sjá, at vér sém vel sæmdir af í alla staði." 
Hon mælti: „Hefna myndi Höskuldr þín, ef hann ætti eftir þik at 
mæla." Flosi svaraði: „Eigi skortir þik grimmleik — ok sét er, hvat 
þú vill." Hildigunnr mælti: „Minna hafði misgert Arnórr Örnólfsson 
ór Forsárskógum við Þórð Freysgoða föður þinn, ok vágu bræðr 
þínir hann á Skaftafellsþingi, Kolbeinn ok Egill." Hildigunnr gekk 
þá fram í skálann ok lauk upp kistu sina. Tók hon þá upp skikkj- 
una þá er Flosi hafði gefit Höskuldi. í þeiri skikkju hafði Höskuldr 
veginn verit, ok hafði hon þar varðveitt i blóðit alt. Hon gekk þá 
innar i stofuna með skikkjuna. Hon gekk þegjandi at Flosa. Þá var 
Flosi mettr ok af borit af borðinu. Hildigunnr lagði yfir Flosa 
skikkjuna. Dundi þá blóðit um hann allan. Hon mælti þá: „Þessa 
skikkju gaft þú, Flosi, Höskuldi, ok vil ek nú gefa þér aftr. Var 
hann í þessi veginn. Skýt ek þvi til guðs ok góðra manna, at ek 
særi þik fyrir alla krafta Krists þíns ok fyrir manndóm ok karl- 
mensku þína, at þú hefnir þeira allra sára, sem HÖskuldr hafði á 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



51 



sér dauðum — eða heit hvers manns niðingr ella." Flosi kastaði 
af sér skikkjunni ok rak í fang henni ok mælti: „Þú ert hit mesta 
forað ok vildir, at vér tækim þat upp, er öllum oss gegnir verst — 
ok eru köld kvenna ráð." Flosa brá svo við, at hann var i andliti 
stundum rauðr sem blóð, enn stundum fölr sem gras, enn stundum 
blár sem hel. Þeir Flosi fóru til hesta sinna ok riðu i braut. Hann 
reið til Holtavarðs ok biðr þar Sigfússona ok annarra vina sinna. 1 ) 

Er ekki þetta meistaraleg lísing á skapsmunum 
þeirra Hildigunnar og Flosa? Flosi er stiltur maður 
og gætinn og tregur til stórræða, því að hann sjer það 
firir af viturleik sínum, að ilt muni liljótast af eftir- 
málinu, ef ekki komast á sættir. Aftur er Hildigunnr 
full af heift og hefndarhug. Hún veit, að Flosi er 
deigur til hefnda. Þvi geimir hún skikkju Höskulds 
með hlóðinu, og vjer sjáum, að henni kemur undir 
eins i hug, þegar hún finnur líkið, að nota skikkjuna 
til að eggja Flosa, ef ekki annað hrífur. First vill hún 
þó reina, hvort henni tekst ekki að ná vilja sinum með 
góðu. Því bír hún Flosa öndvegi og tekur á móti hon- 
um tveim höi\dum. Þetta gerir hún auðvitað „af heil- 
um hug", eftir því sem hún segir sjálf, og er engin 
ástæða til að efa það. Áuðvitað er tilgangurinn að 
vekja metnað hjá Flosa, svo að hann verði tilleiðan- 
legri til stórræðanna. Enn Flosi sjer, hvað undir bír, 
hann vill ekki gefa Hildigunni undir fótinn, því tekur 
hann hásætisbúninginn sem spott og kastar hásætinu 
í pallinn. Þá kemur kaldahlátur Hildigunnar og hin 
meistaralegu orð „ekki er enn mark at, nær munum 
vit gangast verða áðr enn lýkr". Hún hugsar sem svo, 
úr þvi að þú vilt ekki gangast firir góðu, þá skaltu 
gangast firir illu. First lísir hún þessum níja ásetningi 
í smáatriði, með því að leggja firir hann handklæðis- 
slitrið, sem í rauninni er kvennleg hefnd firir það, að 
Flosi skildi ekki kunna betur að meta það, sem honum 
var gert ti] sóma (hásætið). Svo kemur lögeggjanin, 
sem birjar á því, að hún gengur firir Flosa, greiðir 
hárið frá augum sjer og grætur — besta vopn kvenna 



1) Njála, 116. k. 



52 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



eru tárin. Síðan stutt samtal, Flosi stiltur og kaldur, 
enn þó vingjarnlegur, og reinir að hugga. Hildigunnr 
er æst og heit og tekur engum sönsum . Og loksins 
kemur sú bríningin, sem tekur, þegar hún leggur blóð- 
uga skikkjuna ifir Flosa, gefur honum hana, særir 
hann til hefnda og leggur honum niðings orð á bak, 
ef hann skorast undan. Síðast stutt lísing á þvi, 
hvernig Flosa verður við. Stundum er hann rauður 
sem blóð, stundum fölur sem gras, stundum blár sem 
hel. Heift og hefndarhugur Hildigunnar hefur sigrast 
á stillingu Flosa og higgindum. 

Geðshræringar þeirra Flosa og Hildigunnar eru 
hjer hvergi sundurliðaðar með beinum orðum. Enn 
þeim er líst óbeinlínis: 1) með athöfnum þeirra (há- 
sætið búið, Flosi kastar því i pallinn, handklæðið, Flosi 
sker af borðdúknum, skikkjan lögð ifir Flosa), 2) með 
látbragði þeirra (Hildigunnr grætur — það sem á eftir 
fer sínir, að gráturinn stafar ekki beint af söknuði 
hennar og harmi eftir Höskuld, heldur af heif t og hefnd- 
arhug — Flosi skiftir litum eftir skikkju-athöfnina), og 
3) með orðum þeim, sem athöfnunum filgja, frá beggja 
hálfu, og verður vel að gæta þess, að þessi orð lisa als 
ekki beinlinis, hvað persónum bir í brjósti. Listin er 
einmitt fólgin i því, að höfundurinn lætur lesandann 
ráða í geðshræringar persónanna bak við athafnirnar, 
látbragðið og orðin. Hjer sjest glögt það, sejn jeg tók 
fram áður i öðru sambandi, hve miklu athafnirnar ráða 
í sögunum, hve athafnaríkar þær eru og iikar sjónleik. 
Þennan kapítula í Njálu mætti leiða óbreittan fram á 
sjónarsviðið og leika hann hvar sem væri. 

1 Ólafs sögu helga eftir Snorra, bæði þeirri, sem 
stendur i Heimskringlu, og hinni sjerstöku, er lítill þátt- 
ur, sem líkist mjög þessum Hildigunnarþætti í Njálu, 
og er fróðlegt að bera þá saman. Ásbjörn selsbani er 
drepinn með spjóti af Ásmundi Grankelssini, manni 
Ólafs konungs, og eflaust að undirlagi konungs, því að 
Ásbjörn hafði brugðið sætt þeirri, sem hann gerði við 
konung, og var það Þórir hundr, sem eggjaði hann 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



53 



á það. Móðir Ásbjarnar, Sigríðr, tekur við líkinu og 
geimir spjótið bióðugt. Hún lætur senda eftir Þóri 
hund, föðurbróður Ásbjarnar, til að vera við, þegar 
um líkið var búið. Virðist hafa verið drukkið erfi eftir 
Ásbjörn, þvi að Sigríðr gefur vinum sínum gjafir að 
skilnaði. Þóri filgir hún til skips og segir við hann að 
skilnaði: „Svá er nú, Þórir, at Ásbjörn sonr minn hlvddi 
ástráðum þinum. Nú vanst honum eigi líf at launa 
þat sem vert var. Nú þótt ek sjá verr til fær enn hann 
myndi vera, þá skal ek þó hafa vilja til. Nú er hér gjöf, 
er ek vil gef a þér, ok vilda ek, at þér kvæmi vel í hald . . . 
hér er nú spjót þat, er stóð í gegnum Ásbjörn, son minn, 
ok er þar enn blóðit á. Máttu þá heldr muna, at þat 
mun hæfast ok sár þat, er þú sátt á Ásbirni bróður- 
syni þínum. Nú yrði þér þá skörulega, ef þú létir þetta 
spjót svá af höndum, at þat stæði i brjósti Ólafi digra. 
Nú mæli ek þat um, at þú verðir hvers manns níðingr. 
ef þú hefnir eigi Ásbjarnar." Sneri hon þá i brott. 
Þórir varð svá reiðr orðum hennar, at hann mátti engu 
svara, ok eigi gáði hann spjótit laust at láta, ok eigi 
gáði hann bryggjunnar, ok mundi hann ganga á kaf, 
ef eigi tæki menn til hans ok styddi hann, er hann 
gekk út á skipit". 1 ) Síðar i sögunni er sagt frá því, er 
Þórir hundr vó að Ólafi konungi með spjóti í Stikla- 
staða-orustu. 

. Hjer kemur fram alveg sams konar íþrótt í per- 
sónulísingunum eins og i Njálu, og líkingarnar eru svo 
miklar, að það er sennilegt, að Njáluhöfundur, sem er 
ingri, hafi haft þennan stað i konungasögunum sjer 
til firirmindar, enda er frásögn Njálu enn þá áhrifa- 
meiri enn frásögnin í Ólafs sögu. 

2. Egill Skalla-Grímsson. Það sem sjerstaklega ein- 
kennir Egil í sögunni, er þrent: víkingseðlið, frænd- 
ræknin og skáldskaparíþróttin. Hvernig lísir nú sagan 
þessu? 

Víkingseðlið lísir sjer i hinum mörgu æfintírum, 



1) Hkr., Ól.s. helga, 123. kap. 



54 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



sem Egill ratar í, einkum í útlöndum, í víkingaferðum 
hans og hólmgöngum, sjerstaklega hólmgöngunni við 
Atla, sem hann bitur á barkann, í heiftrækni hans við 
óvini og áfergju við víg, og loks i fjegræðgi hans. Þið 
þekkið dæjnin úr Egils sögu, svo að jeg orðlengi ekki 
um þetta, enn skal þó aðeins minna á það, sem mjer 
þikir einna einkennilegast. Þegar Egill hefur hefnt sin 
með þvi að drepa þá Berg-Önund, Hadd og Fróða og 15 
menn eða 16 heima á Aski í Fenring, siglir hann út um 
eijasund. „Egill var nú allreiðr", segir sagan, „svá at þá 
mátti ekki við hann mæla". Reiðin lísir sjer hjer óbein- 
línis i þvi atviki, að hann þegir og svarar engu, þegar 
á hann er irt. Síðan drepur hann Rögnvald konungs- 
son og þá 13 á karfanum og reisir þeim Eiríki og Gunn- 
hildi níðstöng með formála. Um fjegræðgi Egils eru 
mörg dæmi, og mun jeg brátt minnast á eitt. 

Frændræknin kemur einkum fram, þegar hann 
missir Þórólf bróður sinn, og siðar, þegar Böðvar 
druknar og Egill vill svelta sig í hel. Meistaraleg er 
lísingin á Agli eftir dauða Þórólfs, þegar hann hefur 
first búið um lík Þórólfs og kemur síðan inn i höll 
Aðalsteins og konungur skipar honum í öndvegi á móti 
sjer, og er best að láta söguna sjálfa tala. 

Síðan fór Egill með sveit sína á fund Aðalsteins konungs ok 
gekk þegar fyrir konung, er hann sat við drykkju; þar var glaumr 
mikill; ok er konungr sá, at Egill var inn kominn, þá mælti hann, 
at rýma skyldi pallinn þann hinn óæðra fyrir þeim, ok mælti, at Egill 
skyldi sitja þar í öndvegi gegnt konungi. Egill settist þar niðr ok 
skaut skildinum f^'rir fætr sér; hann hafði hjálm á höfði ok lagði 
sverðit um kné sér ok dró annat skeið til hálfs, enn þá skeldi hann 
aftr í slíðrin;* hann sat uppréttr ok var gneyptr mjök. Egill var mikil- 
leitr, ennibreiðr, brúnamikill, nefit ekki langt, en ákaflega digrt, gran- 
stæðit vítt ok langt, hakan breið furðulega ok svá alt um kjálkana, 
hálsdigr ok herðimikill, svá at þat bar frá því, sem aðrir menn váru, 
harðleitr ok grimmlegr, þá er hann var reiðr; hann var vel í vexti ok 
hverjum manni hæri, úlfgrátt hárit ok þykt ok varð snemma sköll- 
óttr; enn er hann sat, sem fyrr var ritat, þá hleypti hann annarri 
brúninni ofan á kinnina, annarri upp í hárrætr; Egill var svarteygr 
ok skolbrúnn. Ekki vildi hann drekka, þó at honum væri borit, enn 
ýmsum hleypti hann brúnunum ofan eða upp. Aðalsteinn konungr sat 
í hásæti; hann lagði ok sverð um kné sér, ok er þeir sátu svá um 
hríð, þá dró konungr sverðit ór sliðrum ok tók gullhring af hendi 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



55 



sér, mikinn og góðan, ok dró á blóðrefilinn, stóð upp ok gekk á 
gólfit ok rétti yfir eldinn til Egils. Egill stóð upp ok brá sverðinu 
ok gekk á gólfit; hann stakk sverðinu i bug hringinum ok dró at 
sér, gekk aftr til rúms síns; konungr settist í hásæti. Enn er Egill 
settist niðr, dró hann hringinn á hönd sér, ok þá fóru brýnn hans i 
lag; lagði hann þá niðr sverðit ok hjálminn ok tók við dýrshorni, 
er honum var borit, ok drakk af ... Þaðan af drakk Egill at sinum 
hlut ok mælti við aðra menn. Eftir þat lét konungr bera inn kistur 
tvær; báru tveir menn hvára; váru báðar fullar af silfri; konungr 
mælti: „Kistur þessar, Egill, skaltu hafa, ok ef þú kemr til íslands, 
skaltu færa þetta fé föður þínum; í sonargjöld sendi ek honiim; enn 
sumu fé skaltu skifta með frændum ykkrum Þórólfs, þeim er þér 
þykkja ágætastir. Enn þú skalt taka hér bróðurgjöld hjá mér, lönd eða 
lausa aura, hvárt er þú vill heldr, ok ef þú vill með mér dveljast 
lengdar, þá skal ek hér fá þér sæmd ok virðing, þá er þú kant 
mér sjálfr til segja." Egill tók við fénu ok þakkaði konungi gjafir 
ok vinmæli; tók Egill þaðan af at gleðjast. 1 ) 

Hjer leiðir höfundurinn oss firir sjónir baráttuna i 
hjarta Egils jnilli frændrækninnar, harmsins, sem hann 
ber eftir bróður sinn, og f jegirninnar, og það endar á 
því, að fjegirnin sigrar, bróðurharmurinn þokar firir 
gleðinni ifir gjöfum Aðalsteins. Og þetta er sett fram 
ekki með berum orðum, heldur jneð þvi að lísa útliti 
Egils og látbragði og breitingum þeim, sem á þvi 
verða, þegar gjafirnar koma til sögunnar. Brúnabrettur 
Egils eru eflaust teknar út úr lífinu. Jeg hef þekt 
mann, sem hleipti líkt brúnum, þegar honum var 
þungt i skapi. 

Ekki er minni snild á lísing Egils eftir dauða 
Böðvars. Undir eins og hann frjettir, að þeir Böðvar 
hafi druknað, fer hann að leita likanna, finnur son 
sinn rekinn, setur hann i hnje sjer og reiðir hann 
sjálfur til haugs Skalla-Gríms og heigir hann þar hjá 
föður sinum. Ríður siðan heim og fer i lokrekkju sína 
og neitir ekki matar. Þá er Þorgerðr sótt, dóttir Egils, 
og nú kemur hin einkennilega saga um, hvernig hún 
fær hann first til að tiggja söl og síðan narrar ofan i 
hann mjólkina og fær hann loks til að irkja erfi- 
kvæði eftir Böðvar. Látum söguna tala. 



1) Egils saga, 55. k. 



56 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



Þorgerðr lét þegar söðla sér hest, ok fylgdu henni tveir menn ; 
riðu þau um kveldifc. ok nóttina, til þess er þau kómu til Borgar; 
gekk Þorgerðr þegar inn í eldhús. Ásgerðr heilsaði henni ok spurði, 
hvárt þau hefði náttverð etit; Þorgerðr segir hátt: „Engan hefi ek 
náttverð haft, ok engan mun ek, fyrr enn at Freyju; kann ek mér eigi 
hetri ráð enn faðir minn; vil ek ekki lifa eftir föður minn ok bróður." 
Hon gekk at lokhvílunni ok kallaði: „Faðir, lúk upp hurðunni, vil ek, 
at vit farim eina leið bæði." Egill spretti frá lokunni; gekk Þorgerðr 
upp í hvílugólfit ok lét loku fyrir hurðina; lagðist hon niðr í aðra 
rekkju, er þar var. Þá mœlti Egill: „Vel gerðir þú, dóttir, er þú vill 
fylgja feðr þínum; mikla ást hefir þú sýnt við mik. Hver ván er, at 
ek muna lifa vilja við harm þenna?" Síðan þögðu þau um hríð. Þá 
mælti Egill: „Hvat er nú, dóttir, tyggr þú nú nökkut?" — „Tygg ek söl," 
segir hon, „þvi at ek ætla, at mér muni þá verra enn áðr; ætla ek ella, 
at ek muna of lengi lifa." — „Er þat ilt manni?" segir Egill. „All- 
ilt," segir hon, „viltu eta?" — „Hvat man varða," segir hann. Enn 
stundu síðar kallaði hon ok bað gefa sér drekka; síðan var henni 
gefit vatn at drekka. Þá mælti Egill: „Slikt gerir at, er sölin etr, 
þyrstir æ þess at meir." — „Viltu drekka, faðir?" segir hon. Hann 
tók við ok svalg stórum, ok var þat í dýrshorni. Þá mælti Þorgerðr: 
„Nú eru vit vélt; þetta er mjólk." Þá beit Egill skarð ór horninu, alt 
þat er tennr tóku, ok kastaði horninu siðan. Þá mælti Þorgerðr: 
„Hvat skulu vit nú til ráðs taka? lokit er nú þessi ætlan. Nú vilda 
ek, faðir, at vit lengdim líf okkart, svá at þú mættir yrkja erfikvæði 
eftir Böðvar, enn ek mun rista á kefli, enn siðan deyju vit, ef okkr 
sýnist. Seint ætla ek Þorstein son þinn yrkja kvæðit eftir Böðvar, 
enn það hlýðir eigi, at hann sé eigi erfðr." Egill segir, at þat var þá 
óvænt, at hann myndi þá yrkja mega, þótt hann leitaði við, — „enn 
freista má ek þess", segir hann. 1 ) 

Snildarlega tekst höfundinum hjer að breiða hjúp 
kímninnar ifir þetta alvarlega efni. Og það lísir djúpri 
þekkingu á mannlegu hjarta að láta sorgina sefast við 
það, að hún fær afrás i ljóði. Hið ágæta kvæði Egils, 
Sonatorrek, hefur bersínilega gefið söguhöfundinum til- 
efni til þessarar lísingar. Það íbirjar á þvi að lísa, hve 
þungt skáldinu er niðri firir, hve bágt hann á með að 
koma upp nokkru orði firir ekka („Mjök erumk tregt 
tungu at hræra" osfrv.). Enn í niðurlagi segir skáldið: 

Þó hefr Míms vinr 
mér of fengnar 
hölva hœtr, 
es et betra telk: 



1) Egils saga, 78. k 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



57 



Gafumk iþrótt 
úlfs of bági 
vígi vanr 

vammi firða . . . 

og kvæðið endar á þessum orðum: 

Skalk þó glaðr 
með góðvilja 
ok óhryggr 
Heljar bíða. 

Hvergi er hjer sorg Egils eða skapbrigðum list 
beinum orðum, heldur óbeinlínis jneð athöfnum þeirra 
Þorgerðar. 

Hjer kemur kveðskiaparíþróttin fram sem lækn- 
ing við sonamissinum líkt og fjegjafir Aðalsteins bættu 
Agli bróðurmissinn í fyrra dæminu. í annað sinn 
bjargar kveðskaparíþróttin lífi Egils, þegar hann flitur 
Eiríki konungi Höfuðlausn í Jórvík. Meistaraleg er 
lísing sögunnar á því, hvernig það kvæði verður iil. 
Hann situr ifir að irkja kvæði um sinn versta óvin 
um nótt, enn við gluggann kvakar svala (Gunnliildr 
í svöluliki?) og gefur honum enga ró, þangað til Arin- 
björn kemur um jnorguninn og rekur hana burtu. Það 
er auðsjeð, að höfundurinn leggur mjög mikla áherslu 
á að lísa skáldskaparíþrótt Egils. Einkennileg er lís- 
ingin á Agli sem barni: „Hann var brátt málugr ok 
orðvíss. Heldr var hann illr viðreignar, er hann var i 
leikum með öðrum ungmennum." Firri setningin veit 
að skáldmælum Egils, liin síðari að víkingseðlinu. 
Síðan er kveðskap Egils líst i hinum mörgu lausa- 
vísum, sem sagan eignar Agli, og virðast að minsta 
kosti sumar þeirra vera ortar af söguhöfundi, t. d. 
visurnar, sem hann er látinn irkja þrjevetur til Ing- 
vars til að þakka honum firir eggið og kuðungana. 

3. Guðrún Ósuífrsdóttir. Það sem sjerstaklega ein- 
kennir Guðrúnu, er sterkur vilji og hart skap. Hún 
gerir ekkert til hálfs, heldur leggur sig alla fram í 
hverju einu sem hún vill koma fram og svífist þá 
einskis. Ástríður hennar, ást, hatur, öfund, reiði, eru 



58 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



sterkar hið innra, enn hið itra er hún oftast köld og 
róleg. Hún elskar Kjartan og ann engri annari konu 
að njóta hans, þvi ræður hún honum bana, og af þvi 
stafar öfundin til Hrefnu, sem kemur henni til að 
stela motrinum góða og lóga honum. Alt þetta kemur 
fram í athöfnum hennar og að nokkru leiti í orðum. 
Hún eggjar bræður sina og Bolla að drepa Kjartan, 
og þegar þau Bolli finnast eftir vígið, segir sagan 
þannig frá: 

„Guðrún gekk í móti honum ok spurði, hversu fram- 
orðit væri. Bolli kvað þá vera nær nóni dags þess. Þá 
mælti Guðrún: „Mikil verða hermdarverk, ek hefi 
spunnit 12 álna garn, enn þú hefir vegit Kjartan". Bolli 
svarar: „Þó mætti mér þat óhapp seint ór hug ganga, 
þóttu mintir mik ekki á þat." Guðrún mælti: „Ekki tel ek 
slíkt með óhöppum. Þótti mér se.m þú hefðir meiri 
metorð þann vetr, er Kjartan var í Nóregi, enn nú, er 
hann trað yðr undir fótum, þegar hann kom til Is- 
lands. Enn ek tel þat þó síðast, er mér þykkir mest 
vert, að Hrefna mun eigi ganga hlæjandi at sæng- 
inni í kveld." Hjer kemur ljóst fram öfundin til Hrefnu 
og óbeinlínis ástin til Kjartans, enda lætur sagan Bolla 
skilja það, þvi að hann svarar: „Ósýnt þykir mér, at hon 
(Hrefna) fölni meirr við þessi tíðindi enn þú, ok þat 
grunar mik, at þú brygðir þér minnr við, þó at vér 
lægim eptir á vígvellinum, enn Kjartan segði frá tíð- 
indum." 1 ) Eigi er siður einkennileg lísingin á fram- 
komu Guðrúnar eftir vig Bolla. Guðrún kemur til 
vegandanna og talar við þá, eins og ekkert hefði í 
skorist. Vegandinn, Helgi Harðbeinsson „gekk at Guð- 
rúnu", segir sagan, „ok tók blæjuendann ok þerði blóð 
af spjótinu því hinu sama, er hann lagði Bolla í gegn- 
um með. Guðrún leit til hans ok brosti við" Söguhöf- 
undi hefur þótt þetta þurfa skiringar við. Því lætur 
hann þá, sem að víginu vóru, tala um, að Guðrúnu 
mundi þikja litið lát Bolla, enn Halldórr, bróðir Kjart- 



1) Laxd., 49. k. 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



59 



ans, sem þekkir hana betur, segir, að það muni vera 
þvert á móti, og bætir við: „er þat ok ekki ofmælt, at 
Guðrún er mjök fyrir öðrum konum um allan skör- 
ungsskap". Hjer er gott dæmi þess, sem jeg áður hef 
iekið fram, að höfundur lætur skoðun sína i ljós með 
því að leggja hana í munn mönnum, sem vóru uppi, 
þegar sagan gerðist. 1 ) Annað dæmi samskonar er það, 
er sagan lætur Guðrúnu löngu síðar á gamals aldri 
trúa Bolla sini sínum firir því, að hún liafi „verið þeim 
verst, er hún unni mest". 2 ) Enn þó að hún inni Kjart- 
ani mest, þá er þó svo að sjá á sögumii, sem hún hafi 
elskað fleiri, first Þórð Ingunnarson, annan mann sinn 
(hún skildi sakir hans við firsta mann sinn og Þórðr 
við konu sína), síðan virðist hún hafa elskað Bolla, að 
minsta kosti eftir víg Kjartans, og loks siðasta mann 
sinn Þorkel Eyjólfsson 3 ) — ■ jeg tek þetta fram, af þvi 
að líkt tíðkast ekki um kvennlegar höfuðpersónur í 
skáldsögum vorra tíma. Þær elska vanalega einu sinni 
firir alt lífið og ekki oftar, einn mann, „þann rjetta", 
og ekki fleiri. 

4. Líst vígahug. Þórhallr Ásgrímsson og Víga-Glúmr. 
I Njál u er Þórhallr Asgrímsson, fóstri Njáls, erfingi 
vitsmuna hans og lögkænsku. Þegar brennumálin 
koma firir á þingi, liggur hann heima í búð Ásgríms 
föður síns Elliða-Grímssonar i fótarmeini, og þangað 
eru sótt ráðin til hans, þegar Mörðr, sem flitur málin, 
kemst í vandræði. Enn hann er ekki eins friðsamur og 
Njáll. Það sjest á stað, sem jeg skal nú leifa mjer að 
tilfæra. Þegar faðir hans og aðrir, sem brennumál- 
unum filgja, eru að búa sig til að ganga til dóma, 
segir Þórhallr við þá : „Farið þér nú . . . at engu allæstir 
ok gerið nú alt sem réttast. Enn ef nokkut vandast i 
fyrir yðr, látið mik vita sem skjótast." „Þeir Ásgrímr 
litu til hans", segir sagan, „ok var andlit hans sem í 
blóð sæi, enn stórt hagl hraut ór augum honum. Hann 



1) Laxd., 55 — 56. k. — 2) Laxd., 78. k. — 3) „Ástir takast miklar 
™eð þeim Þorkatli ok Guðrúnu", Laxd., 69. k. 



60 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



bað færa sér spjót sitt. Þat hafði Skarpheðinn gefit 
honum ok var hin mesta gersemi. Ásgrímr mælti, er 
þeir gengu i braut: „Eigi var Þórhalli frænda gott í 
hug, er hann var eftir i búðinni, ok eigi veit ek, 
hvat hann tekr til." 1 ) 

Hvaða geðshrsering er það nú, sem höfundurinn 
vill mála, þar sem hann segir, að Þórhallr hafi verið 
rauður sem blóð og stórt hagl hrotið af augum honum? 
Heinzel heldur, að þetta þíði, að Þórhallr sje reiður. 2 ) 
Það er að nokkru leiti rjett, enn þó liggur hjer annað 
og meira á bak við. Það er vígaluigiir á Þórhalli. Það 
sjest á því, að hann biður um spjótið, spjótið sem 
Skarpheðinn fóstbróðir hans hafði gefið honum, víga- 
maðurinn mikli, sem hann á nú að mæla eftir, og það 
sjest á orðum Ásgríms: „Eigi var Þórhalli frænda gott 
i hug." Þórhallr sjer það firir af forspá sinni, að 
brennumálið muni ónítast, og þá kemur að honum 
vígahugurinn. Að þetta sje rjettur skilningur, sjest og 
á því, sem fer á eftir siðar i sögunni. Þegar brennu- 
málin eru ónítt firir afglöp Marðar og vonlaust um, 
að þau gangi fram að lögum, þá er Þórhalli þó sagt 
til. „Enn er hann Iieyrði þetta", segir sagan, „brá honum 
svá við, at hann mátti ekki orði upp koma. Hann spratt 
upp ór rúminu ok þreif tveim höndum spjótit Skarp- 
heðinsnaut ok rak í gegnum fótinn á sér. Var þar á 
holdit ok kveisunaglinn á spjótinu, því at hann skar 
út ór fætinum, enn blóðfossinn fellr ok vágföllin, svá 
at lækr rann eftir gólfinu. Hann gekk nú út ór búð- 
inni óhaltr ok fór svá hart, at sendimaðrinn fekk 
ekki fylgt honum; ferr hann nú, þar til er hann kemr til 
fimtardómsins. Þar jnætti hann Grími hinum rauða, 
frænda Flosa. Ok jafnskjótt sem þeir fundust, lagði 
Þórhallr til hans spjótinu, ok kom í skjöldinn, ok 
klofnaði hann í sundr, enn spjótit hljóp í gegnum hann, 
svá at oddrinn kom út i milli herðanna. Þórhallr 
kastaði honu.m dauðum af spjótinu." 3 ) 

1) Njála, 142. k., birjunin. — 2) Beschreibung d. isl. Saga, bls. 114. 

3) Nj. s 145. k. '.. 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



61 



Ef þetta skildi ekki þikja næg sönnun þess, að 
það sje vígahugur, sem líst er á firri staðnum, þá er 
staður í Glúmu, sem tekur af öll tvíinæli. Þegar Víga- 
Glúmr hefur rekið naut þeirra Þorkels og Sigmundar 
úr túni móður sinnar í tún þeirra og Þorkell smánar 
hann i orðum, segir svo i sögunni: „Glúmr veik heim, 
ok setti at honum hlátr, ok hrá honum svá við, at 
hann gerði fölvan í andliti, ok hrutu ór augum honum 
tár þau, er því váru lik, sem hagl þat, er stórt er. 
Ok þann veg brá honum oft síðan, þá er víghugr var 
á honum." 1 ) Það eru þessi tár, sem Sighvatr kallar 
vígtár í vísu um fall Ólafs helga: 

En fullhuginn fellir 
flóttstyggr, sás varð dróttin — 
várt torrek lízk verra 
— vigtár — konungs árum. 2 ) 

Bæði Sveinbjörn Egilsson og Finnur Jónsson hafa 
ekki skilið, hvað felst í þessu vígtár („lacrimæ ob cæ- 
sum aliquem effusæ" Svb., „tárer over den dræbte", 
F. J., Skjalded.). Enn samtiðamenn Sighvats hafa 
skilið það, og samtíðamenn Njáluhöfundar og Glúmu- 
höfundar hafa skilið, að haglið, sem af augum hraut, 
kom af vígahug. 

Munurinn á Glúmu og Njálu er hjer sá, að Glúma 
skirir, hvað haglið þíðir, sem af augunum hrítur, enn 
Njála ekki, og er Njála þar í meira samræmi við ís- 
lenska sagnaíþrótt enn Glúma. Höfundur Njálu sjer, 
að það eikur á indi frásagnarinnar, að lesandinn hafi 
eitthvert umhugsunarefni og að honum sje ekki gefið 
alt inn með teskeiðum, ef svo má að orði kveða. 

5. Auðr Vésteinsdóttir. Ekki finst fallegri lísing á 
góðri og triggri eiginkonu í íslendingasögum enn lís- 
ing Auðar í Gísla sögu. Meistaralega er henni líst í 
samtali hennar við Ásgerði svilkonu sína, sem Þor- 
kell, bóndi Ásgerðar, hlíðir .á, þessu örlagaþrungna 
samtali, sem er firsta undirrót allra þeirra harma, 

1) Glúmá, 7. k. niðurlag. — 2) Sighv. Lv. 22 i F. J., Skjakled. 



62 UM ÍSLENDINGASÖGUR 



sem á eftir fara. Skaplindi Auðar, trigð hennar og 
digð, kemur hjer í ljós með skörpum og skírum drátt- 
um, einmitt af því að það stingur svo í stúf við skap- 
lindi Ásgerðar, sem er ljettúðug og ófirirleitin og 
treistir því valdi, sem hún veit, að hún hefur ifir 
manni sínum. Iþrótt söguhöfundarins kemur einmitt 
fram í því, að hann lætur tvær svo gagnólíkar konur 
leiða saman hesta sina. Jeg skal leifa mjer að tilfæra 
þennan kafla i sögunni. Þær Auðr og Ásgerðr eru 
tvær einar i dingju sinni og vita ekki annað enn allir 
karlar sjeu að heiverkum, enn Þorkell liggur á hleri 
firir utan dingjuna. 

Nú tekr Ásgerðr til orða: „Veittu mér þat, at þú sker mér 
skyrtu, Auðr, Þorkeli bónda mínum." — „Þat kann ek eigi betr enn 
þú", sagði Auðr, „ok mundir þú eigi mik til biðja, ef þú skyldir 
skera Vésteini bróður minum skyrtuna." — „Eitt er þat sér," segir 
Asgerðr, „ok svá mun mér þykkja nokkura stund." — „Löngu vissa ek 
þat," segir Auðr, „hvat við sik var, ok ræðum ekki um fleira." — „Þat 
þykkir mér eigi brigzl," sagði Ásgerðr, „þótt mér þykki Vésteinn 
góðr; hitt var mér sagt, at þit Þorgrímr hittizt mjög oft, áðr enn 
þú værir Gísla gefin." — „Þvi fylgdi engir mannlestir," segir Auðr; 
„því at ek tók engan mann undir Gísla, at þvi fylgdi neinn mann- 
löstr; ok munu vit nú hætta þessi ræðu." Enn Þorkell heyrir hvert 
orð, þat er þær mæltu, ok tekr nú til orða, er þær hættu: „Heyr 
undr mikit ! heyr örlygi ! heyr mál mikit ! heyr manns bana, eins eða 
fleiri!" ok gengr inn eftir þat. Þá tekr Auðr til orða: „Oft stendr 
ilt af kvenna hjali, ok má þat vera, at hér hljótist af i verra lagi, 
ok leitum okkr ráðs." — „Hugat hefi ek mér ráð," segir Ásgerðr, „þat 
er hlýða mun; enn ekki sé ek fyrir þina hönd." — „Hvert er þat?" 
kvað Auðr. „Leggja upp hendr um háls Þorkeli, er vit komum i 
rekkju — ok mun hann þetta fyrirgefa mér — og segja þá lygi." — 
„Eigi mun þvi einu mega fyrir hlíta," segir Auðr. „Hvert órræði 
muntu taka?" segir Ásgerðr. „Segja Gísla bónda mínum alt þat, er 
ek á vant at ræða eða af at ráða." Um aftaninn kemr Gisli heim af 
verkinu. Þat var vant, at Þorkell þakkaði bróður sínum verkit, 
enn nú er hann hljóðr ok mælti ekki orð. Nú spyrr Gísli, hvárt 
honum sé þungt. „Engar eru sóttir á mér," segir Þorkell; „enn 
sóttum verra er þó." „Hefi ek nokkut þess gert," segir Gísli, „at þér 
þykki við mik at?" — „Sá er engi hlutr," segir Þorkell, ,>ok muntu 
þessa viss verða, þó at siðar sé." Ok gengr nú sinn veg hvárr þeira, 
ok varð ekki talat fleira at sinni. Þorkell neytir lítt matar um 
kveldit ok gengr fyrstr manna at sofa. Ok er hann var kominn í 
rekkju, þá kemr þar Ásgerðr og lyftir klæðum ok ætlar niðr að 
leggjast. Þá tók Þorkell til orða: „Ekki ætla ek þér hér at liggja 
náttlangt né lengra banni." Ásgerðr mælti: „Því hefir svá skjótt 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 63 

skipazt? eðr hvat berr til þess?" segir Ásgerðr. Þorkell mælti: „Bæði 
hróðr ekki at meiri, þó ek hafa lengi leyndr verit; ok mun þinn 
hróðr ekkí at meiri, þó at ek mæla berara." Hon svarar: „Þú munt 
ráða verða hugleiðing þinni um þetta; enn ekki mun ek lengi þæfast 
til hvílunnar við þik; ok um tvá kosti áttu at velja. Sá er annar, at 
þú tak við mér ok lát sem ekki sé í orðit; ella mun ek nefna mér 
vátta nú þegar ok segja skilit við þik, ok mun ek láta föður minn 
heimta mund minn ok heimanfylgju, ok mun sá kostr, at þú hafir 
aldri hvíluþröng af mér síðan." Þorkell þagnaði ok mælti um síðir: 
»,Þat ræð ek, at þú ger hvárt þér líkar; enn eigi mun ek banna 
rekkjuna náttlangt." Hon lýsti brátt yfir því, hvárr henni þótti betri 
ok ferr þegar i rekkju sina. Eigi hafa þau lengi bæði saman legit, 
áðr enn þau semja þetta með sér, svá sem ekki hefði í orðit. Auðr 
kom nú i rekkju hjá Gísla ok segir honum ræður þeira Asgerðar ok 
biðr af sér reiði ok bað hann taka nokkut gott ráð, ef hann sæi. „Ekki 
sé ek hér ráð til", sagði hann, „þat sem duga mun; enn þó mun ek 
ekki kunna þik um þetta; því at mæla verðr einnhverr skapanna 
málum; ok þat mun fram koma, sem auðit verðr." 1 ) 

Öllum þeim fjórum persónum, sem við þessa sögu 
koma, er hjer snildarlega líst. Við sjáum heigulshátt 
Þorkels, stillingu Gísla, ljettúð Ásgerðar og þó best trigð 
og digð Auðar. Og öllu þessu er líst með orðum og at- 
höf num persónanna, þó ekki svo, að þær segi beint, hvað 
þeim bír í brjósti. Orð Gísla: „mæla verðr einnhverr 
skapanna málum, ok þat mun fram koma, sem auðit 
verðr" miða bersínilega að því að gefalesandanum i skin, 
að samtal þeirra Auðar og Ásgerðar muni hafa sorglegar 
afleiðingar; með þessum orðum vekur höfundurinn óróa 
og eftirvænting i hjarta lesandans, svo að hann bíður 
framhalds sögunar með óþreiju. Munum vjer víkja að 
þvi síðar. í því, sem á eftir fer, gefst höfundinum gott 
tækifæri til að lísa trigð Auðar, og hann sparar það ekki. 
Ógæfan, sem dinur ifir Gsla, er eldraun Auðar. í allri 
hans löngu útlegð stendur hún við hlið hans sem trúr 
förunautur. Einu sinni kemst hún í vanda. Bróðursinir 
hennar, Vésteinssinir, hafa vegið Þorkel, bróður Gísla, 
°g koma á hrakningi sínum um nótt til Auðar í Geir- 
Þjófsfjörð, þ ar sem hún er í filgsni með manni sinum. 
Þeir ná tali af Auði og biðja hana ásjár. Hún hjálpar 
þeim sem best hún getur, gefur þeim mat og leiðbeinir 

1) Gisla s., 9. kap. 



64 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



þeim, enn þorir ekki að leiða þá firir Gísla. Enn þegar 
þeir eru farnir, segir hún Gisla upp alla sögu. 1 ) Minnis- 
stæð er líka frásögnin um viðureign hennar og Eyjólfs 
hins gráa, þegar Eyjólfr vill múta henni til að segja til 
Gísla. Hún lætur first líklega, svo að Guðriðr fóstra 
þeirra Gísla heldur, að henni sje alvara, og fer til Gísla 
á laun og segir: „Fóstra mín er nú vitlaus orðin ok vill 
svíkja þik", íenn Gísli svarar: „Ger þú þér gott í hug, 
þvi at eigi mun mér þat at fjörlesti verða, at Auðr sé 
ráðbani minn." Auðr lætur Ej'jólf telja fram fjeð og 
rekur síðan sjóðinn á nasir honum með smánarorðum. 
1 síðustu baráttu Gísla stendur hún við hlið hans og 
reinir að verja hann eftir megni. Lísingin á Auði er 
sjálfri sjer samkvæm frá upphafi til enda, og altaf lísir 
skaplindi hennar sjer óbeinlínis i athöfnum hennar og 
orðum, enn þó er lísingin svo glögg og gerð af svo 
mikilli snild, að hún ber söguna uppi jneira enn nokk- 
uð annað, meira en æfintíri Gísla og afreksverk, því 
að á þessari lísingu er sannkallað mark íslensks sagna- 
meistara. 

Jeg þikist þá ekki þurfa að tilfæra fleiri dæmi til 
að sina, að söguhöfundarinr lísa persónum sínum ó- 
beinlínis með athöfnum þeirra og orðum, sem athöfn- 
unum filgja, enn ekki með því að rekja nákvæmlega 
sundur instu hugrenningar þeirra, eins og ímsir skáld- 
sagnahöfundar gera nú á dögum. Þó koma of t firir stutt- 
ar persónulísingar með almennum orðum. Þessar lísing- 
ar taka vanalega fram eitthvað, sem sjerstaklega er ein- 
kennilegt firir persónuna, og vanalega er meiri áhersla 
lögð á að lísa líkamlegum eiginleikum enn andleguni. 

Dæmi: (Hallfreðr) „var snemma mikill ok sterkr, 
karlmannlegr ok skolbrúnn nokkut ok heldr nefljótr, 
jarpr á hár ok fór vel, skáld var hann gott ok heldr 
níðskárr ok margbreytinn. Ekki var hann vinsæll." 2 ) 

Gunnlaugi ormstungu er líst mjög líkt og Hallfreði, 



1) Gísla s., 28—29. k. — 2) Hallfr., 2. k., bls. 86. 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 65 

svo líkt, að tmiklar líkur eru til, að Gunnlaugs saga hafi 
hjer haft Hallfreðar sögu til firirmindar. Gunnlaugr 
„var snemmendis bráðgörr, mikill og sterkr, ljósjarpr á 
hár ok fór allvel, svarteygr, nokkut nefljótr, ok skap- 
fellegr í andliti, miðmjór ok herðimikill, kominn á sik 
manna bezt, hávaðamaðr mikill i öllu skapjyndi ok 
framgjarn snemmendis, ok við alt óvæginn ok harðr, 
ok skáld mikit og heldr níðskárr". 1 ) 

1 Njálu er mikið af þessum almennu lísingum: 
Njáll: auðigr at fé, vænn at áliti, óx eigi skegg, lögmaðr 
svá njikill, at engi fanst hans jafningi, vitr, forspár, 
heilráðr, góðgjarn, hógværr, drenglyndr (mest áhersla 
lögð á andlega eiginleika). Bergþóra: kvennskörungr, 
drengr góðr, nokkut skaphörð. 2 ) Skarpheðinn: mikill 
vexti, styrkr, vígr vel, syndr sem selr, manna fóthvat- 
astur, skjótráðr ok öruggr, gagnorðr ok skjótorðr, enn 
þó löngum vel stiltr. Jarpr á hár ok sveipr í hárinu, 
fölleitr ok skapleitr, liðr á nefi, lá hátt tanngarðrinn, 
munnljótr ok þó manna hermannlegastr. 3 ) 

Þessi dæmi munu nægja til að sína, hvernig þessar 
persónulýsingar eru. Oftast standa þær þar, sem per- 
sónan kemur first til sögunnar, enn stundum er þeim 
skotið inn i ;miðja frásögn, þar sem hún gefur tilefni til 
þess, t. d. lísingin á Agli hjá Aðalsteini eftir dauða Þór- 
ólfs. Þær tæma als ekki lindiseinkunn persónanna, taka 
að eins fram hið einkennilegasta í fari hennar, enn aðal- 
lega er lindiseinkunnunum líst óbeinlínis í athöfnum 
og orðum persónanna, sem áður var sagt. 

Merkileg er hin mikla tilbreitni, sem kemur fram í 
persónulísingum sagnanna. Þar koma firir spekingar 
(Njáll, Gestr Oddleifsson, Þorkell trefill), ófirirleitnir 
málaflutningsmenn (Eyjólfr Bölverksson) , höfðingjar 
með mjög ólíkum lindiseinkunnum, sumir ráðríkir og 
ekki sjerlega vandir að meðölum, enn þó gletnir og 
glaðlegir í viðmóti (Glúmr, sem er líst mjög líkt og 



1) Gunnl., 4. k., bls. 203. — 2) Nj., k. 2010-20 _ 2) Nj., k. 25 2 - 31 . 

5 



66 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



Sighvati Sturlusini i Sturl.), aðrir mestu öðlingar, sem 
ekki vilja vamm sitt vita (Áskell goði i Reykdælu), 
aðrir eru samviskulausir bragðarefir (Mörðr). Enn 
koma firir glæsimenni, sem líkjast riddurum miðald- 
anna (Gunnarr, Kári, Gunnlaugr ormstunga, Ólafr pái, 
Kjartan), víkingar (Egill, Þorgeirr i Fóstbræðra sögu), 
kappar með nokkrum bændabrag á sjer (Skarp- 
heðinn), kappar i útlegð (Grettir, Gísli), ragmenni 
(Gísli í Grettlu, Björn að baki Kára), slægir alþíðu- 
menn, sem þikir gaman að leika á höfðingjana (Ó- 
feigr í Bandam. s.), alþiðumenn, sem öfunda höfðingj- 
ana og þikir gaman að óförum þeirra (Þorkell á 
Hafratindum i Laxdælu, 49. k.) osfrv. osfrv. Kvenn- 
skörungar (Guðrún, Bergþóra), trúar eiginkonur 
(Auðr), kvennskrattar (Hallgerðr, Freydís í Grænlþ.) 
ungar, fagrar stúlkur með hjartað fult af ást til elskhug- 
ans, enn oft ósjálfstæðar, svo að þær beigja sig undir 
vilja foreldra sinna og láta tilleiðast að eiga menn, sem 
þær elska ekki(Helga í Gunnl.), og kemur þar fram tið- 
arandinn (ósjálfstæði kvenna), galdrakonur og völur 
(Katla i Eyrbyggju, Þorbjörg lítilvölva i Eiríks s. rauða, 
Oddbjörg framsýna í Glúmu), jnálskrafsmiklar grið- 
konur (griðkonan í Grettlu, sem virðir firir sjer Gretti 
sofandi að Reykjum) osfrv. osfrv. Ifir höfuð að tala 
má segja, að í persónulisingum sagnanna komi fram 
sama tilbreitni eins og i lífinu sjálfu. 

Enn fremur er það einkennilegt, að persónurnar, 
sem sögurnar lísa, eru hvergi nærri alfullkomnar. Spek- 
ingarnir eru t. d. sjaldan um leið hreistimenn (Njáll), 
og hraustmenni sjaldan spekingar (Gunnarr, Kjartan). 
Og oftast verða menn varir við einhverjar veilur í fari 
persónanna, sem sina, að þeir eru breiskir menn, og 
ná ekki hugsjón alfullkomlegleikans (idealsins). Jafn- 
vel Njáll, sem er svo veglindur, lætur sjer ekki firir 
brjósti brenna að beita miður vönduðum brögðum; 
þegar hann vill útvega Höskuldi, fóstra sínuni, goðorð, 
leggur hann „þat til mála manna, sem ekki þótti líklegt, 
at eyddist sóknir, ok varð af því þræta mikil, er málin 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 67 

máttu eigi lúkast, ok riðu menn heim af þingi ósáttir" 1 ) 
og hann, sem er svo framsínn og vitur, reinist misvitur, 
þegar hann geldur bæturnar fyrir Höskuld og leggur 
ofan á silkislæðurnar, sem urðu til þess að sættir ónítt- 
ust, enn af því leiddi aftur Njálsbrennu, og mis- 
vitur var hann, þegar hann vildi ekki verjast úti á 
Bergþórshvoli, eins og Skarpheðinn rjeð til, heldur gekk 
inn í húsin og ljet brenna sig inni. Hjá sumum persón- 
um er lundarfarið blendingur af kostum og ókostum. 
Svo er t. d. Þorkell Súrsson í Gísla sögu. Hann elskar 
bróður sinn Gísla og vill auðsjáanlega afstíra frá hon- 
um ógæfunni og hjálpa honum, að svo miklu leiti sem 
það kemur ekki í bága við hagsmuni hans sjálfs, enn 
ef hann á eitthvað á hættu, verður sjálfselska hans og 
lítilmenska ifirsterkari bróðurástinni. Þetta, að per- 
sónurnar eru ekki altaf við eina fjölina feldar og eru 
háðar mannlegum breiskleika, gefur jþeim veruleika- 
blæ og gerir þær lifandi firir augum vorum. 

1 sögum vorum er mannlífið i firirrúmi firir öllu 
öðru. Aðaláherslan er altaf lögð á að lísa mönnum, at- 
höfnum þeirra, orðum og gerðum, ástríðum þeirra og 
geðshræringum. Frá itri atvikum er að vísu oft sagt 
allnákvæmlega, enn þau standa þó altaf í nánu sam- 
bandi við athafnir persónanna. Jeg hef áður minst á 
það, að frásagnirnar eru nær þvi æfinlega staðsettar, 
sagan tiltekur nákvæmlega þann stað, þar sem það og 
það hafi gerst, og þetta er eitt af því, sem gefur frá- 
sögninni veruleikablæ. Sagan nefnir staðina, sem kunn- 
ugur lesandi kannast við, og finst þá honum sem hann 
sjái viðburðina gerast firir augum sjer. Enn vanalega 
eru staðirnir aðeins nefndir á nafn, enn ekki líst ná- 
kvæmlega. Þar ætlar höfundur lesandanum að filla í 
gloppurnar, enn leggur sjálfur alla áherslu á að lísa 
viðburðunum, athöfnum persónanna, enn ekki á um- 
hverfið, staðina, sem viðburðirnir gerast á, náttúruna, 
sem er í kringum oss. Þetta er í góðu samræmi við 



1) Njála, k. 9749-51. 



68 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



meginreglu þá, sem jeg tók fram'í upphafi þessa máls: 
sagan segir frá því, sem gerist (facta). Þess vegna eru 
náttúrulisingar mjög sjaldgæfar í sögunum, og eru þær 
að þvi leiti mjög ólíkar skáldsögum vorra tíma, sem 
eru fullar af mjög greinilegum og löngum náttúru- 
lísingum, sem oft draga hug lesandans langt burt frá 
söguefninu. Ef saga segir frá atburSum, sem fara fram 
erlendis í hjeruSum, sem Islendingum eru litt kunn, 
kemur það einstaka sinnum firir, aS sagan lísir stutt- 
lega þessum hjeruSum. Svo er t. d. um lísing Finn- 
markar í Egils sögu, 14. k., sem ef til vill er tekin eftir 
eldra riti um sögu Noregskonunga, 1 ) og á öSrum staS 
lísir sama saga Fríslandi í fám orSum (k. 69, 5 — 7). 
BáSar þessar hjeraSalísingar í Egils sögu standa i nánu 
sambandi viS þá atburSi, sem sagan skírir frá. Sams- 
konar er lísingin á Vínlandi i Eiríks sögu rauSa, 10. k. 
Grettla lísir á einum staS (61. k.) allnákvæmlega óþekt- 
um fjalldal á Islandi (Þórisdal). Eitt dæmi man jeg, 
þar sem líst er alþektu íslensku hjeraSi. ÞaS er i Eiglu, 
þar sem hún lísir landnámi Skalla-Gríms i BorgarfirSi 
(28. k.). Þetta er undantekning, sem kemur af því, að 
sagan leggur mjög mikla áherslu á landnám Skalla- 
Grims og íkir þaS fram úr hófi. Vatnsdæla saga, 3. k., 
gefur og mjög stutta lísing á landnámi Ingimundar 
gamla, Vatnsdalnum: „SíSan sótti liSit upp í dalinn ok 
sá þar góSa landakosti at grösum ok skógum; var fagrt 
um at litast; lyfti því mjök brúnum manna". Einstöku 
sinnum eru persónum lagSar í munn náttúrulísingar, 
og er þaS þá bersínilega gert til aS lísa persónunni, 
og meSfram er þaS stundum nauSsinlegur liSur í frá- 
sögninni. Svo er hin fræga lísing á sumarfegurS Fljóts- 
hlíSar, sem Njáluhöfundur leggur Gunnari í munn. 
Gunnarr ríSur heiman og ætlar til skips. Hestur hans 
drepur fæti, og stekkur Gunnarr af baki. „Honum varS 
litit upp til hlíSarinnar ok bæjarins at HlíSarenda ok 



1) „Finnmörk er stórlega víð", sbr. „est igitur vastissima soli- 
tudo", Hist. Norw. (Monum. hist. Norw., 82. bls.). 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 69 

mælti: „Fögr er hlíðin, svá at mér hefir hon aldri 
jafnfögr sýnzt, bleikir akrar, enn slegin tún, og mun ek 
ríða heim aftr ok fara hvergi!". Allir muna hið fagra 
kvæði Jónasar, Gunnarshólmi. Hann skilur þetta svo, sem 
Gunnarr hafi snúið aftur af ættjarðarást („því Gunnar 
vildi heldur bíða hel en horfinn verða fósturjarðar- 
ströndum"). Það higg jeg sje misskilningur. Auðvitað 
kemur hjer fram tilfinning firir náttúrufegurð, sem 
er sjaldgæf i fornritum, enn aðallega þó ást bóndans 
á heimili sínu með Ihinum bleiku ökrum og grasgefna 
túni, enn ekki hin víðtækari ást til landsins í heild sinni. 
Merkilegt er, að jöklarnir, sem nú þikja ein hin mesta 
príði Fljótshlíðarinnar, eru als ekki nefndir á nafn. Enn 
annars standa þessi orð í beinu sambandi við rás við- 
burðanna, sem sagan skírir frá. Njáll hefur spáð Gunnari 
þvi, að ef hann rjúfi sætt sína og fari ekki utan, sem á- 
skilið var, þá muni hann verða drepinn. 011 sagan, bæði 
á undan og eftir, miðar að drápi Gunnars, sem er firir- 
fram ákveðið af forlögunum. Höfundurinn varð að 
skíra, hvað Gunnari gekk til þess að snúa aftur. Með 
sinni vanalegu snild lætur hann hestinn first hnjóta und- 
ir honum. í sjálfu sjer er þetta ekki annað enn ómerkileg 
tilviljun, enn hún verður til þess, að Gunnarr lítur 
aftur, og þá vaknar hjá honum þráin eftir heimili 
sinu, sem hann er að skilja við. Honum sinist Hliðin 
svo fögur, akrarnir og túnið svo aðlaðandi, að hann 
getur ekki slitið sig frá þessu og hverfur aftur, þó að 
hann viti, hvað við liggur. Þessi orð Gunnars eru því 
tvent í einu, nauðsinlegur liður í frásögninni og um 
leið einn þáttur í persónulísingu Gunnars, þáttur, sem 
jeg vildi einna síst missa, því að þar drepur höf- 
undurinn á streng, sem kveður við í hjarta flestra ís- 
lenskra bænda. Indislega lísir Ljósvetninga saga (5. k.) 
ungri stúlku með því að leggja henni í munn stutta 
náttúrulísingu. Þórdís, dóttir Guðmundar ríka, elskar 
Sörla Brodd-Helgason. Einu sinni er hún úti stödd að 
Þverá hjá Einari föðurbróður sínum og higgur að ljer- 
eftum sinum. Þá sjer hún mann ríða í garð mikinn 



70 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



vexti. „Hon mælti, er hon kendi manninn: „Nú er 
mikit um sólskin ok sunnanvind — ok ríðr Sörli í 
garð". Hjer kemur fram það, sem er mjög sjaldgæft 
í Islendingasögum, að strengir mannshjartans eru sam- 
stiltir við strengi náttúrunnar i kringum manninn. Það 
sólskin með sunnanvindi, sem filgir Sörla i garð, er i 
hjarta hinnar ungu meijar sjálfrar. Lik samstilling 
kemur fram í hinni stuttu tunglskinslisingu Grettlu, 
þar sem sagan segir frá viðureign Grettis við Glám. 

Grettir reið á Þórhallsstaði, ok fagnaði bóndi honum vel. Hann 
spurði, hvert Grettir ætlaði at fara, en hann sagðist þar vilja vera 
um náttina, ef hónda líkaði, at svá væri. Þórhallr kvaðst þökk fyrir 
kunna, at hann væri, „enn fám þykkir slægr til að gista hér um tíma; 
mantu hafa heyrt getit um hvat hér er at væla, enn ek vilda gjarna, 
at þú hlytir engi vandhæfi af mér; enn þó at þú komist heill á burt, 
þá veit ek fyrir víst, at þú missir hests þíns, þvi at engi heldr hér 
heilum sínum fararskjót, sá er kemr." Grettir kvað gott til hesta, 
hvat sem af þessum yrði. Þórhallr varð glaðr við, er Grettir vildi 
þar vera, ok tók við honum báðum höndum. Var hestr Grettis læstr 
í húsi sterklega. Þeir fóru til svefns, ok leið svá af náttin, at eigi 
kom Glámr heim. Þá mælti Þórhallr: „Vel hefir brugðit við þína 
kvámu, þvi at hverja nátt er Glámr vanr at ríða húsum eða brjóta 
upp hurðir, sem þú mátt merki sjá". Grettir mælti: „Þá man vera 
annat hvárt, at hann man eigi lengi á sér sitja, eða man af reimast 
meir enn eina nátt; skal ek vera nátt aðra ok sjá, hversu ferr". 
Síðan gengu þeir til hests Grettis, ok var ekki við hann glezt. Alt 
þótti bónda at einu fara. Nú er Grettir þar aðra nátt, ok kom eigi 
þrællinn heim. Þá þótti bónda mjök vænkast. Fór hann þá at sjá 
hest Grettis. Þá var upp brotit húsit, er bóndi kom til, enn hestrinn 
dreginn til dyra utar, ok lamit i sundr í honum hvert bein. Þórhallr 
sagði Gretti, hvar þá var komit, ok bað hann forða sér, „því að viss 
er dauðinn, ef þú bíðr Gláms." Grettir svarar: „Eigi má ek minna 
hafa fyrir hest minn enn at sjá þrælinn." Bóndi sagði, at þat var 
eigi bati at sjá hann, — „þvi at hann er ólíkr nokkurri mannlegri 
mynd, enn góð þykki mér hver sú stund, er þú vilt hér vera." Nú liðr 
dagrinn, ok er menn skyldi fara til svefns, vildi Grettir eigi fara 
af klæðum ok lagðist niðr i setit gegnt lokrekkju bónda; hann hafði 
röggvarfeld fyrir sér ok knepti annat skautit niðr undir fætr sér, 
enn annat snaraði hann undir höfuð sér og sá út um höfuðsmáttina. 
Setstokkr var fyrir framan setit, mjök sterkr, ok spyrndi hann þar í. 
Dyraumbúningrinn allr var frá brotinn útidyrunum, enn nú var þar 
fyrir bundinn hurðarflaki ok óvendilega um búit. Þverþilit var alt 
brotit frá skálanum, þat sem þar fyrir framan hafði verit, bæði fyrir 
ofan þvertréit ok neðan. Sængr allar váru ór stað færðar. Heldr var 
þar óvistlegt. Ljós brann i skálanum um náttina; ok er af myndi 
þriðjungr af nátt, heyrði Grettir út dynur miklar; var þá farit upp 



/ 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 71 

á húsin ok riðit skálanum ok barit hælunum um þekjuna, svá at 
brakaði í hverju tré. Því gekk lengi; þá var farit ofan af húsunum 
ok til dyra gengit; ok er upp var lokit hurðinni, sá Grettir, að þræll- 
inn rétti inn höfuðit, ok sýnist honum afskræmilega mikit ok undar- 
lega stórskorit. Glámr fór seint ok réttist upp, er hann kom inn í 
dyrnar; hann gnæfði ofarlega við rjáfrinu, snýr at skálanum ok 
lagði handleggina upp á þvertréit ok gægðist inn yfir skálann. Eigi 
lét bóndi heyra til sín, því at honum þótti ærit um, er hann heyrði, 
hvat um var úti. Grettir lá kyrr ok hrærði sik hvergi. Glámr sá, at 
hrúga nokkur lá i setinu, ok réðst nú innar eftir skálanum ok þreif i 
feldinn stundar fast. Grettir spyrndi i stokkinn, ok gekk þvi hvergi. 
Glámr hnykti í annat sinn miklu fastara, ok bifaðist hvergi feldr- 
inn. I þriðja sinn þreif hann í með báðum höndum svá fast, at hann 
rétti Gretti upp ór setinu; kiptu nú i sundr feldinum í millum sín. 
Glámr leit á slitrit, er hann hélt á, ok undraðist mjök, hverr svá 
fast myndi togast við hann; ok i þvi hljóp Grettir undir hendr 
honum ok þreif um hann miðjan ok spenti á honum hrygginn sem 
fastast gat hann, ok ætlaði hann, at Glámr skyldi kikna við; enn 
þrællinn Iagðí at handleggjum Grettís svá fast, at hann hörfaði allr 
fyrir orku sakir. Fór Grettir þá undan í ýms setin. Gengu þá frá 
stokkarnir ok brotnaði þat sem fyrir varð. Vildi Glámr leita út, 
enn Grettir færði við fætr, hvar sem hann mátti, enn þó gat Glámr 
dregit hann fram ór skálanum; áttu þeir þá all-harða sókn, því at 
þrællinn ætlaði at koma honum út ór bænum; enn svá ilt sem var 
at eiga við Glám inni, þá sá Grettir, at þó var verra at fást við 
hann úti, ok því brauzt hann i móti af öllu afli at fara út. Glámr 
færðist í aukana ok knepti hann at sér, er þeir kómu í anddyrit; 
ok er Grettir sér, at hann fekk eigi við spornat, hefir hann alt eitt 
atriðit, at hann hleypr sem harðast í fang þrælnum ok spyrnir báðum 
fótum i jarðfastan stein, er stóð í dyrunum. Við þessu bjóst þrællinn 
eigi, hann hafði þá togazt við at draga Gretti at sér, ok því kiknaði 
Glámr á bak aftr ok rauk öfugr út á dyrnar, svá at herðarnar námu 
uppdyrit ok rjáfrit gekk í sundr, bæði viðirnir ok þekjan frerin, fell 
svá opinn ok öfugr út ór húsunum, enn Grettir á hann ofan. Tunglskin 
var mikit úti ok gluggaþykn; hratt stundum fyrir, enn stundum dró 
frá. Nú í því, er Glámr fell, rak skýit frá tunglinu, enn Glámr hvesti 
augun upp í móti, ok svá hefir Grettir sagt sjálfr, at þá eina sýn 
hafi hann sét svá at honum brygði við. Þá sigaði svá at honum af 
öllu saman, mæði ok þvi, er 'hann sá, at Glámr gaut sínum sjónum 
harðlega, at hann gat eigi brugðit saxinu ok lá nálega í milli heims 
ok heljar. Enn því var meiri ófagnaðar kraftr með Glámi enn flestum 
öðrum aftrgöngumönnum, at hann mælti þá á þessa leið: „Mikit 
kapp hefir þú á lagit, Grettir," sagði hann, „at finna mik, enn þat 
uian eigi undarlegt þykkja, þó at þú hljótir eigi mikit happ af mér; 
e nn þat má ek segja þér, at þú hefir nú fengit helming afls þess 
ok þroska, er þér var ætlaðr, ef þú hefðir mik eigi fundit ; nú fæ 
e k þat afl eigi af þér tekit, er þú hefir áðr hrept, enn því má ek 
raða, at þú verðr aldri sterkari enn nú ertu, ok ertu þó nógu sterkr, 
°k at þvi man mörgum verða. Þú hefir frægr orðit hér til af verkum 
þínum, enn heðan af munu falla til þín sektir ok vígaferli, enn flest 



72 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



öll verk þín snúast þér til ógæfu ok hamingjuleysis. Þú mant verða 
útlægr gerr ok hljóta jafnan úti at húa einn samt; þá legg ek þat á 
við þik, at þessi augu séu þér jafnan fyrir sjónum, sem ek her eftir, 
ok man þér þá erfitt þykkja einum at vera, ok þat man þér til dauða 
draga." Ok sem þrællinn hafði þetta mælt, þá rann af Gretti ómegin, 
þat sem á honum hafði verit. Brá hann þá saxinu ok hjó höfuð af 
Glámi ok setti þat við þjó honum. Bóndi kom þá út ok hafði klæðzt, 
á meðan Glámr lét ganga töluna, en hvergi þorði hann nær at koma, 
fyrr enn Glámr var fallinn. Þórhallr lofaði guð fyrir ok þakkaði vel 
Gretti, er hann hafði unnit þenna óhreina anda, Fóru þeir þá til ok 
brendu Glám at köldum kolum. Eftir þat báru þeir ösku hans i eina 
hit og grófu þar niðr, sem sizt váru fjárhagar eða mannavegir; 
gengu heim eftir þat, ok var þá mjök komit at degi. Lagðist Grettir 
niðr, því at hann var stirðr mjök. Þórhallr sendi menn á næstu bæi 
eftir mönnum, sýndi ok sagði, hversu farit hafði. Öllum þótti mik- 
ils um vert um þetta verk, þeim er heyrðu; var þat þá almælt, at 
engi væri þvilíkr maðr á öllu landinu fyrir afls sakir ok hreysti ok 
allrar atgjörvi, sem Grettir Asmundarson. Þórhallr leysti Gretti vel af 
hendi ok gaf honum góðan hest ok klæði sæmileg, því at þau váru öll 
sundr leyst, er hann hefði áðr borit. Skildu þeir með vináttu. Reið 
Grettir þaðan í Ás í Vatnsdal, ok tók Þorvaldr við honum vel ok spurði 
innilega at sameign þeira Gláms, enn Grettir segir honum viðskifti 
þeira ok kvaðst aldri i þvílíka aflraun komit hafa, svá langa viðreign 
sem þeir höfðu saman átt. Þorvaldr bað hann hafa sik spakan, ok man 
þá vel duga, enn ella man þér slysgjarnt verða. Grettir kvað eigi batn- 
at hafa um lyndisbragðit, ok sagðist nú miklu verr stiltr enn áðr ok 
allar mótgerðir verri þykkja. Á þvi fann hann mikla muni, at hann 
var orðinn maðr svá myrkfælinn, at hann þorði hvergi at fara einn 
saman, þegar myrkva tók; sýndist honum þá hvers kyns skrípi, ok 
þat er haft siðan fyrir orðtæki, at þeim ljái Glámr augna eða gefi 
glámsýni, er mjök sýnist annan veg enn er. Grettir reið heim til 
Bjargs, er hann hafði gert erindi sin, ok sat heima um vetrinn. 1 ) 

Tunglskinið er í góðri samhljóðan við þessa drauga- 
legu frásögn. Þegar vjer lesum hana, þá er eins og kalt 
vatn renni milli skins og hörunds, og hrollurinn eikst 
við tunglskinslísinguna, því að við tunglskinið magn- 
ast draugurinn, enn hins vegar dregur alt afl úr Gretti, 
þegar tunglið sínir honum hin hræðilegu augu Gláms. 
Tunglskin er oftast sett i samband við lísingar á aftur- 
göngum og forinjum, og þá er tunglið látið vaða i skíj- 
um. Svo fer t. d. tunglskinslísingin í Njálu, þegar þeir 
Högni og Skarpheðinn sjá Gunnar dauðan i haugin- 
um: „Þeir Skarpheðinn ok Högni váru úti eitt kveld ok 



1) Grett., 35. k 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 73 

váru fyrir sunnan haug Gunnars. Tunglskin var bjart, 
enn stundum dró fyrir. Þeim sýndist haugrinn opinn, 
ok hafði Gunnarr snúizt i hauginum ok sá í móti tungl- 
inu." I Jökuls þætti Búasonar, þar sem sagt er frá viður- 
eign Jökuls við tröllkonurnar Geit og Gnípu, er tungl- 
skininu líst þannig: „Þá sá lítit af tungli ljóst ok dró ým- 
ist til eðr frá." Minna má einnig á urðarmánann i frá- 
sögn Eyrbyggju frá Fróðárundrum, hálftungl, sem sjest 
á veggþili i húsum inni og gengur andsælis um húsið, 
reglulegur kinjamáni. Enn engin af þessum tungl- 
skinslísingum er jafn ömurleg og lísingin i Grettlu, 
þegar þeir hvessa augun hvor á annan Glámr og 
Grettir í tunglskininu. 1 ) Manni dettur ósjálfrátt í hug 
hin meistaralega lísing Egils á augnaráði Eiriks blóð- 
öxar í Arinbjarnarkviðu: 

„Vasa þat tunglskin 
trygt at líta, 
né ógnlaust 
Eiriks bráa, 
er ormfránn 
ennimáni 
skaut allvalds 
œgigeislum". 

Egill dregur líking af tunglskini, þegar hann lísir 
þeim ægigeislum, sem stöfuðu undan brúnum Blóð- 
öxar. Líkur blær hvílir ifir þessum vísuhelmingum í 
Sólarljóðum: 

gýgjar sól 
"er skein grimmlega 
ór skýdrúpnis skýjum, 
og: heiðnar stjörnur 

stóðu yfir höfði þeim 
fáðar feiknstöfum. 2 ) 

A þessum stöðum sjest, að forfeðrum okkar hefur 
fundist tunglinu filgja einhver ægilegur seiðmagnaður 
kingikraftur. Hins vegar sjest það á hinni gullfögru lís- 
íngu Skúla skálds Þorsteinssonar á sólarlagi og tungls- 



3) Sbr. Hjelmquist, Naturskildringarna i den norröna diktningen, 
124.— 125. bls. — 2) Sólarlj., 51. og 60. v. 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



uppkomu, að máninn liefur líka stundum, þegar svo 
bar undir, vakið hjá þeim blíðari tilfinningar: 

Glens beðja veðr gyðja 
goðblíð i vé; siðan 
ljós k0mr gótt með geislum 
gránserks ofan Mána. 1 ) 

Enn ekki man jeg eftir neinu, sem líkist þessari visu, i 
sögunum. 

í Fóstbræðra sögu þeirri, sem Konráð Gíslason 
hefur gefið út eftir Möðruvallabók, er líst skapbrigð- 
um ungrar stúlku, Þórdísar í Ögri, þegar Þormóðr 
hefur snúið Kolbrúnarvísum upp á hana og talið henni 
trú um, að hann hafi ekki átt neitt vingott við Kol- 
brún eða ort um hana. Lísingin er svo: 

„Ok svá sem myrkva dregur upp ór hafi ok leiðir 
af með litlu myrkri ok kemr eftir bjart sólskin með 
bliðu veðri, svá dró kvæðit allan óræktarþokka ok 
myrkva af hug Þórdísar, og rendi hugarljós hennar 
heitu ástar gervalla til Þormóðar með varmri blíðu". 

Þessi lísing fellur algerlega út úr hinum vanalega 
islenska sögustíl og inn i riddarasögustílinn. Hin beina 
lísing á skapsmunum Þórdísar og samlíkingin með 
náttúrulísingunni, sem i henni er fólgin, er alveg ósögu- 
leg. Náttúrulísingin stendur ekki í neinu sambandi við 
söguþráðinn, og hin beina skapbrigðalísing fer í bága 
við þá meginreglu íslenskra sagnamanna að lisa per- 
sónunum með athöfnum þeirra, orðum og gerðum. 
Þessi lísing stendur og ekki i þeirri gerð Fóstbræðra sögu, 
sem geimst hefur í Hauksbók, og er bersínilega síðari 
viðauki, gerður af klerki, sem hefur orðið firir áhrifum 
af riddarasögum. 2 ) Imislegt er fleira þessu líkt í Fóst- 
bræðra sögu Möðruvallabókar, sem ekki finst í Hauks- 
bókarsögunni, og mun jeg minnast á það betur síðar. 

Það sem jeg nú hef tekið fram, er alt sem jeg 
man eftir nú í svipinn af náttúrulísingum í íslendinga- 



1)F. J., Skjalded. B. I, bls. 284. 2) Fóstbr., K. G., 11. k., bls. 38, 
sbr. Hauksb., útg. F. J., 370 bls. (= K. G. bls. 63—4). 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



75 



sögunum. Þið sjáið á þessu, að náttúrulisingar eru mjög 
sjaldgæfar i sögunum, og þá sjaldan þær koma fyrir, 
eru þær jnjög stuttar og standa í nánu sambandi við 
efnið í kring, annaðhvort við söguþráðinn (landalísing- 
arnar i Eiglu) eða við persónulísingarnar (orð Þór- 
dísar i Ljósvetningasögu) eða hvorttveggja þetta (Fljóts- 
hlíðarlísing Gunnars i Njálu). 



V. 

Hvaða lífsskoðun kemur fram i Islendingasögum? 
Þessari spurningu er erfitt að svara, og er það eðlileg 
afleiðing af því, að sagnahöfundarnir láta hvergi bein- 
linis í ljósi lífsskoðun sína. Jeg hef áður tekið það 
fram, að höfundarnir skíra svo að segja aldrei frá dóm- 
um sínum um viðburði þá, sem þeir greina, og leiðir 
það beint af þeirri meginreglu íslenskrar sagnalistar, 
að frásögnin á að vera algjörlega hlutlaiis (objektiv). 

Enn einmitt i þessu algerða hlutleisi sagnamann- 
anna felst ákveðin lífsskoðun. Sagnamennirnir eru 
lausir við alla hleipidóma eða láta að jninsta kostí enga 
hleipidóma hafa áhrif á frásögnina. Þeir segja blátt 
áfram og hlutdrægnislaust frá atburðunum með öllum 
þeim margvíslegu atvikum, sem þar að lúta, og láta 
lindiseinkunnir persónanna lísa sjer i athöfnum þeirra, 
orðum og gerðum, þannig að þeir draga ekki fremur 
taum eins enn annars. Að likindum hefur höfundurinn 
haft meiri samúð með höfuðpersónu sögunnar, sögu- 
hetjunni, enn mótstöðumönnum hans. Enn það lísir sjer 
ekki í frásögninni. Sagan ann óvinum sögukappans fulls 
sannmælis. Tökum til dæmis Laxdælu. Þar standa þau 
Bolli og Guðrún á móti Kjartani, sem má skoða sem 
höfuðpersónu i þeim kafla sögunnar. Bolli hefur gert 
á hlut Kjartans með þvi að taka frá honum heitmei 
hans. Guðrún gerir á hlut hans með þvi að láta stela 
sverðinu konungsnaut og jnotrinum. Enn Kjartan gerir 
líka á hlut þeirra Bolla og Guðrúnar, þegar hann dreitir 



76 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



þau inni að Laugum og síðan þegar hann kúgar Þórarin 
í Tungu til að selja sjer jörðina, sem var lofuð Bolla. 
Ólafr pái, faðir Kjartans, vítti hann firir það, þegar 
hann dreitti Laugamenn inni, og kemur þar fram dóm- 
ur höfundar. Söguhetjan sjálf er þá ekki saklaus. Af 
þessum mólgerðum á báða bóga leiðir svo víg Kjartans. 
Enn þó að Guðrún væri ráðbani hans, þá er henni líst 
sem hinum mesta kvennskörungi, og vegandinn, Bolli, 
er líka látinn hafa marga góða kosti. 1 firri hluta Njálu 
er Gunnarr söguhetjan. Honum er líst sem glæsimenni 
og mesta öðlingi, enn þó lætur sagan hann rjúfa þá 
sætt, sem hann hafði handsalað að halda. Hins vegar 
er þeim Gizuri hvíta og Geiri goða, sem eru forsprakk- 
arnir að vígi hans, líst sem ágætum og veglindum höfð- 
ingjum. í síðari hluta Njálu er Flosa borin að sínu 
leiti eins vel sagan eins og Njáli eða Kára. Og svona 
mætti halda áfram að taka dæmi úr fleiri sögum. Jeg 
tók það fram áðan, að jafnvel hinar fullkomnustu sögu- 
hetjur hafa sínar veiku hliðar. Enn mjer mun hafa 
láðst þar að taka það fram, að mjög fáum mönnum 
er svo illa líst í sögunum, að þeir hafi ekki líka ein- 
hverja kosti. Jafnvel Mörðr hefur þann kost, að hann 
elskar konu sína. Uppivöðsluseggurinn og ójafnaðar- 
maðurinn Óspakr í Bandamanna sögu hefur líka sína 
kosti. Framan af reinist hann Oddi trúr og diggur, 
þangað til þeim sinnast útaf goðorðinu, enn upp frá 
því kemur fram alt hið illa í fari hans. Þegar hann 
hefur drepið Vala, játar hann þó sjálfur, að það hafi 
verið hið versta verk. Það er þessi venja sagnamann- 
anna að segja bæði kost og löst á persómmum, hver 
sem í hlut á, sem gerir persónurnar, sem þeir lísa, svo 
menskar og um leið svo aðlaðandi firir oss, þvi að 
vjer finnum í þeim spegil af hinu daglega lífi í kringum 
oss. Og í þessari óhlutdrægni sagnamannanna kemur 
fram ákveðin lifsskoðun. Þeir menn, sem hafa skrifað 
þessar sögur, hafa verið lausir við hleipidóma, sjón- 
deildarhringur þeirra hefur verið víður, þeir hafa haft 
opin augu firir öllu mannlegu, bæði góðu og illu, í fari 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 77 

manna og mannúð til að skilja og bera í bætifláka 
firir mannlegan breiskleika. I stuttu máli: i persónu- 
lísingum þessara höfunda kemur fram sú mannúð 
(humanitet), sú víðsíni, það andans frelsi, sem er eins 
dæmi i bókmentum miðaldanna. 

Sama óhlutdrægni, sama viðsíni, sama andlega 
frelsi, lísir sjer í frásögn söguhöfundanna frá öllu því, 
sem snertir fornan átrúnað. Allar íslendingasögur ger- 
ast annaShvort i heiSni eSa á firsta eSa i siSasta lagi 
öSrum mannsaldri eftir kristnitökuna, meSan trúin enn 
var blendin. Sögurnar geta þvi ekki komist hjá aS lísa 
heiðnum átrúnaSi, heiSnum goSum. Enginn getur efast 
um þaS, aS söguhöfundarnir vóru sjálfir trúaSir kristnir 
nienn, enda kemur það stundum fram beinlínis eða 
óbeinlínis í sögunum. Eyrbyggja lætur t. d. Þórgunnu 
óska sjer kirkulegs i Skálholti, „þvi at mér segir svá 
hugr um, at sá staðr muni nokkura hrið vera mest 
dýrkaðr hér á landi." Sbr. Laxdælu, 66. k.: Gestr Odd- 
\eifsson vill liggja að Helgafelli, „þvi at sá staðr mun 
verða mestr hér í sveitum, þangat hefi ek oft Ijós sét"; 
Gunnlaugs sögu, 5. k.: „Ok þessu næst urðu þau tíðindi, 
er bezt hafa orðit hér á Islandi, at landit varð alt kristit 
ok alt fólk hafnaði heiðnum átrúnaði." Glúma segir, að 
Víga-Glúmr hafi tekið skírn, þegar kristni kom út 
hingað, lifað 3 vetur siðan og verið biskupaður af Kol 
hiskupi i banasótt, andast i hvítavoðum og verið jarð- 
^ður að kirkju i Fornhaga i Hörgárdal. Og mart fleira 
mætti til tína þvi til sönnunar, að söguhöfundar hafa 
^erið sannkristnir menn. Enn þrátt fyrir það ber ekki 
á neinu ofstæki hjá þeim i garð heiðninnar. Þeir .eru 
nógu víðsínir til að skilja það, að trú forfeðra vorra á 
hin heiðnu goð var jafnrjettmæt og sjálfsögð eins og 
trú þeirra sjálfra á þríeinan guð, og þeir tala um hina 
beiðnu trú jneð fullum skilningi og virðingu, í einu 
°rði með fullkominni ólilutdrægni. I dírlingasögum eða 
sögum, sem standa þeim nærri, svo sem sögum Ólaf- 
anna, kemur það að vísu firir, að hin heiðnu goð eru 
skoðuð sem óhreinir andar eða sem nokkurs konar 



78 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



djöflar, enn í hinum eiginlegu Islendingasögum kemur 
slíkt örsjaldan firir. 1 ) Jeg skal taka nokkur dæmi, sem 
sína, hve virðulega sögurnar tala um heiðna trú. Af 
fóstbræðrunum Ingólfi landnámsmanni og Hjörleifi er 
Ingólfr trúaður blótmaður, enn Hjörleifr þvert á móti. 
Leifr fær dapran dauðdaga, því að hann er drepinn við 
Hjörleifshöfða af auðvirðilegum þrælum. Litlu síðar ber 
þar að Ingólf, og er hann sjer afdrif Hjörleifs, leggur 
sagan honum þessi orð í jnunn: „Lítit lagðist hér fýrir 
góðan dreng, er þrælar skyldu at bana verða, ok sé ek 
svá hverjum verða, er eigi vill blóta". 2 ) Heiðinginn er 
hjer látinn tala að sínu leiti likt og kristinn prestur 
mundi tala ifir moldum mans, sem aldrei hefði sótt 
kirkju. Eyrbyggja lísir Þórólfi Mostrarskegg sem ein- 
Jægum Þórsdirkanda. Þegar hann kemst í óvináttu við 
Harald hárfagra, fjekk hann að blóti miklu í Þórshofi 
sínu i Mostur og gekk til frjettar við Þór „ástvin sinn", 
hvort hann skildi sættast við konung eða fara af landi 
brott. Frjettin vísar honum til Islands. Hann bir ferð 
sína, tekur ofan Þórshofið og hefur jneð sjer flesta 
viðu úr því og moldina undan stallanum, sem Þórr hafði 
setið á. Hann siglir firir sunnan land og norður firir 
Reikjanes. Þá kastar hann firir borð öndvegissúlum 
þeim, sem staðið höfðu í hofinu, og var Þórr markaður 
á annari, og mælti svo firir, að hann skildi þar biggja, 
sem Þórr ljeti súlurnar á land koma. Enn þegar þær 
hóf frá skipinu, sveif þeim til hins vestra fjarðarins 
(Breiðafjarðar), og þótti þeim þær fara furðu fljótt. 
Þeir lenda i Hofsvog og finna á framanverðu Þórsnesi, 
að þar var „Þórr á land kominn með súlurnar". Þar 
reisir Þórólfr bæ á Hofsstöðum og gerir upp hofið. A 
tangann, þar sem Þórr hafði á land komið, lagði Þór- 
ólfr svo mikla helgi, að hann mátti eigi „saurga með 
heiftarblóði, ok eigi skyldi þar álfrek ganga." 3 ) Út af 



1) Sbr. þó viðureign Þorgils örrabeinsstjúps og Þórs í Flóa- 
manna s., 20. — 21. k., sjerstaklega orð Þorgils við Þór í 21. k. („inn 
leiði fjandi"). — 2) Landn., 1843, I, 7. k.; bls. 35—6. — 3) Eyrb., 4. k. 



J 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 79 

þessu rísa síÖan deilur þeirra Þórsnesinga og Kjallek- 
linga i sögunni. Hvergi er hjer eitt einasta stigðarirði i 
garð Þórs eða heiðninnar, og átrúnaður Þórólfs kastar 
bersínilega engum skugga á hann í augum höfundarins, 
heldur er honum beint til sóma. 1 Gísla sögu segir, að 
Þorgrímr goði Þorsteinsson Þórólfssonar Mostrarskeggs 
hafi verið mikill vinur Freys og fært honum blót að 
veturnóttum. Að blótveislu þeirri var Þorgrímr veginn. 
Síðan segir, að snjó hafi eigi fest sunnan á haugi Þor- 
gríms, „ok gátu menn þess til, að hann jnyndi Frey 
svá ávarðr fyrir blótin, at hann nryndi eigi vilja, at 
fröri á milli þeirra." 1 ) Frá þessu er sagt blátt áfram, 
og enginn dómur á það lagður. — Þegar Glúmr flæmir 
Þorkel háva burt frá Þverá og Freyshofinu, sem hann 
varðveitti á Hripkelsstöðum, er Þorkatli þungt í skapi, 
eftir því sem Glúma segir. Þá stendur svo í 
áðr Þorkell fór á brott frá Þverá, þá gekk hann til hofs 
Freys ok leiddi þangat uxa gamlan ok mælti svá: 
„Freyr," sagði hann, „er lengi hefir fulltrúi minn verit 
ok margar gjafir at mér þegit ok vel launat — nú gef 
ek þér uxa þenna til þess, at Glúmr fari eigi ónauðgari 
af Þverárlandi enn ek fer nú. Ok láttu sjá nokkurar 
jarteiknir, hvártú þiggr eða eigi." Enn uxanum brá svá 
við, at hann kvað við ok fell niðr dauðr, ok þótti Þor- 
katli vel hafa við látit ok var nú hughægra, er honum 
þótti sem þegit mundi heitit." 2 ) Þetta verður og að 
áhrínsorðum. Glúmr verður að fara frá Þverá. í 26. k. 
segir sagan frá draumi Glúms firir þeim tíðindum. 
„Enn áðr Glúmr riði heiman, dreymdi hann, at margir 
menn væri komnir þar til Þverár at hitta Frey, ok þótt- 
ist hann sjá jnart manna á eyrunum við ána, enn Freyr 
sat á stóli. Hann þóttist spyrja, hverir þar væri komnir. 



1) Gísl., 15. og 18. k. — 2) Glúma, 9. k. Mjög lík saga er i 
Brandkrossa þ. um Odd sindra, er hann fer burt frá Oddstöðum. Helgi 
Asbjarnarson kemur í stað Odds, og bir hann þar eftir Dropl., 3. k., 
þangað til kona hans Droplaug Bessadóttir (Oddlaug Brkr. þ.) druknar 
og hann kaupir Mjóanes, „ok þótti honum sér þá skjótara firrast líf- 
lát Droplaugar." Eflaust er sagan um Odd og Frey minduð eftir Glúmu. 



80 UM ÍSLENDINGASÖGUR 

Þeir segja: „Þetta eru frændr þínir framliðnir, ok 
biðjum vér nú Frey, at þú sér eigi á brott færðr af 
Þverárlandi, ok tjóar ekki, ok svarar Freyr stutt ok 
reiðulega ok minnist nú á uxagjöf Þorkels hins háva." 
Hjer er og ekki i neinu hallað á heiðnina. Frásögnin er 
að þvi leiti svo vaxin, að hún gæti vel verið sögð af 
heiðnum manni. — Meistaralega lísir Hallfreðar saga 
baráttunni milli trúarinnar á Krist og trúarinnar á 
Óðin, Frey og Njörð í hjarta Hallfreðar vandræða- 
skálds, og hefur sagan þar stuðning í visum Hallfreðar. 
Frásögnin er hjer og alveg lilutlaus, hallar i engu á 
heiðnina, því að eigi má það hlutdrægt heita, þó að 
sagan láti Ólaf konung segja við Hallfreð, að hann 
skuli ekki lengur þjóna fjandanum. Hins vegar lætur 
hún Hallfreð segja við Ólaf, að hann muni tína þeim 
kristnum fræðum, sem konungur ljet kenna honum, ef 
hann hlíði ekki kvæði, sem Hallfreðr hafði ort um 
hann, „ok eru þau fræði ekki skáldlegri, er þú lézt 
mik nema, enn kvæðit er, sem ek hefi um þik ort". 
(Hallfr. s., 6. k.). Annars er svo að sjá á sögunni, sem það 
hafi fremur verið drottinhollusta Hallfreðar við Ólaf 
konung enn ifirburðir kristinnar trúar, sem drógu hann 
til kristni. 

Þessi dæmi nægja til að sína, hvernig sagnahöf- 
undarnir bera hinum heiðnu goðum og heiðninni sög- 
una. Vjer sjáum á þessu, að þeir hafa verið andlega 
frjálsir menn, mannúðlegir og viðsinir i dómum sín- 
um og lausir við þann klerkaofsa, sem einkennir mið- 
aldirnar. Mun það umburðarlindi við heiðna trú, sem 
hjer kemur fram, vandfundið í ritum miðaldanna, 
enn minnir aftur sterklega á rit húmanistanna á 
endurfæðingartímanum. Sama umburðarlindi, sama 
andans frelsi, sama mannúð lísir sjer í goðasögunum 
i Snorra-Eddu. Þessir höfundar unna fornum sið sann- 
mælis, enn af því megum vjer ekki álikta, að þeir hafi 
sjálfir verið (blendnir i trúnni eða að trúin á hin heiðnu 
goð hafi enn lifað í kolunum, þegar sögurnar voru 
ritaðar. 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 81 

Aftur á móti virðast söguhöfundarnir hafa tekið í 
arf frá forfeðrunum eitt atriði i hinni heiðnu lífsskoðun, 
og það er trúin á hið dularfulla vald örlaganna. Þessi trú 
er mjög rík í sögunum. Málsháttinn „eigi má sköpum 
renna" (eða „við sköpum sporna") mætti setja sem ein- 
kunnarorð firir flestar sögur. Hann kemur firir i Harðar 
sögu, 35. k. 106. bls., í Vatnsd., 15. k., bls. 26 17 sbr. Gísl. k. 
9,22: „mæla verðr einnhverr skapanna málum". I Glúmu 
dreimir Glúm firir því, að hamingja Vigfúsar móður- 
föður hans, sem er dáinn, komi til Þverár í konu liki 
og leiti sjer staðfestu hjá Glúmi. Svo filgir hamingjan 
sumum persónum sagnanna, og hefur ,hún mörg nöfn: 
gæfa, gifta, auðna, heill. Slikum mönnum lánast alt 
vel, sem þeir taka firir, eru „giftudrjúgir" (Flóa- 
m., 20. k.). Aðra eltir ógæfan í hverju sem þeir gera, 
hve vel sem þeir eru gerðir, eins og t. d. Gretti, enda 
lætur Grettis saga Jökul móðurbróður Grettis segja við 
hann: „satt er þat, sem mælt er, at sitt er hvárt, gæfa 
eða gervuleikr" (Grett., 34. k.). 1 31. k. Grettis sögu 
vill Barði ráða Gretti með sjer til suðurfararinnar 
(Heiðarvíganna). Enn Þórarinn spaki fóstri hans ræð- 
ur frá þvi: „grunar mik um, hversu heilladrjúgr hann 
verðr, ok jnuntu þess þurfa, at eigi sé allir ógæfumenn 
i þinni ferð". Sbr. orð Ólafs helga: „Mikill ógæfumaðr 
ertu, Grettir" k. 39,8. Líkt segir Ólafur helgi við Þor- 
geir Hávarsson, Fóstbr., 8. k. („ok munt ekki vera í öllu 
gæfumaðr"). Þegar sættin út af vígi Höskuldar Hvíta- 
nesgoða er orðin að engu út af orðasennu þeirra Flosa 
og Skarpheðins, segir Hallr af Síðu: „helzti miklir 
ógæfumenn eigu hér i hlut at" (Nj., k. 123 102 ). Oft lísir 
gæfan eða ógæfan sjer i svip mannanna. Svo segir t. d. 
Þorkell hákr um Skarpheðin, að hann sje „ógæfusam- 
legr" (Nj., k. 120 34 ). Um Þorstein, föður In^mundar, 
segir Vigdís, sem varð tengdamóðir hans, að hann sje 
„giftuvænligr at sjá", og um Ingimund segir Ingjaldr, 
vinur Þorsteins: „hamingjusamligr sveinn ertu". Þess- 
ar hugmindir um gæfu og ógæfu, gæfumenn og ógæfu- 
menn, spretta bersínilega af örlagatrúnni. Það sjest t. 

6 



82 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



d. á orðum Njáls, þegar þeir Ásgrímr Elliða-Grímsson 
koma bónleiðir til búðar hans: „Búit arki at auðnu, 
til hvers sem draga vill" (Nj., 120 k.), eða orðum Þór- 
lialls i Reykdælu, k. 6 29 : „ferr þá sem auðit verðr", 
eða orðum Þorsteins í Gunnlaugs sögu (4. k.) : „veltr 
þangat se.m verða vill um flesta hluti". 

Þegar Áskell vítir Vémund kögur frænda sinn firir 
ósiDektir hans, afsakar Vémundr sig með þessum orð- 
tim: „kvað hvern sínumforlögum fylgja verða, . . . ok . . . 
þá mun hverr deyja, er feigr er" (Reykd., 6. k. niður- 
lagið). Sama hugsun kemur fram í málshættinum 
„eigi má feigum forða", sem Harðar saga leggur í munn 
Helgu, þegar Hörðr, maður hennar, gengur í greipar ó- 
vinum sínum (Harðar saga, 35. k., bls. 103). Þegar Njáll 
gengur inn í húsin á Bergþórshvoli og vill ekki verjast 
þeim Flosa úti, tekur Skarpheðinn það sem merki þess, 
að Njáll sje feigur. Lík hugsun kemur frajn i orðskviðn- 
um „hverjum bergr nokkut, er eigi er f eigr" (Fóstbr., Hb. 
k. 9, bls. 100) og „eigi má ófeigum bella" (Heiðarv. 
saga, Kálund, 40. bls.). Þetta var lífsskoðun hinna fornu 
víkinga, og var hún þeim ein liin sterkasta hvöt til 
góðrar framgöngu í orustum. Vjer sjáum, að hún 
stendur enn í fullum blóma í Noregi á 12. öldinni, því 
að Sverrir konungur notar sjer þessa orðskviði í eggj- 
unarræðum til manna sinna á undan orustunni á llu- 
völlum. Sverrir segir þar frá heilræðum bónda við son 
sinn, sem fer í hernað, á þessa leið: Bóndi segir: 
„Hvernig myndir þú hátta, ef þú kæmir i orrustu ok 
vissir þú þat áðr, at þar skyldir þú falla?" Sonurinn 
svarar: „Hvat væri þá við at sparast at höggva á tvær 
hendr?" Karl mælti: „Nú kynni nokkurr maðr þat at 
segja þér með sannleik, at þú skyldir eigi þar falla?" 
Sonur svarar: „Hvat væri þá at hlífast við at ganga 
fram sem bezt?" Karl mælti: „1 hverri orrustu sem þú 
ert staddr, þá mun vera annathvárt, at þú munt falla 
eða braut komast, ok ver þú fyrir því djarfr, at alt 
er áðr skapat. Ekki kemr ófeigum í hel, ok ekki 
má feigum forða — í flótta er fall verst". Og sama 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



83 



lífsskoðim kemur énn fram í fullum krafti á 13. öld- 
inni á Islaudi, um það leiti sem flestar Islendingasög- 
ur eru skrifaðar. Það sjest t. d. á hinni ágætu vísu, sem 
Þórir jökull kveður, þegar hann er leiddur til höggs 
eftir Örlygsstaða bardaga 1238: 

Upp skalt á kjöl klífa, 
köld er sjávar drífa, 
kostaðu hug þinn herða: 
hér muntu lífit verða. 
Skafl beygjattu, Skalli, 
þót skúr á þik falli — 
ást hafðir þú meyja — 
eitt sinn skal hverr deyja. 1 ) 

Hjer kemur örlagatrúin sjerstaklega fram í síðasta 
vísuorðinu, orðskviðnum „eitt sinn skal hverr deyja", 
sem þiðir hjer um bil sama og „eigi má feigum forða". 
Vísan ber það rneð sjer, að hún er ort í sjávarháska, 
og er því eldri enn Þórir jökull, enn samt sínir hún 
lífsskoðun hans, örlagatrúna, þvi að hann gerir orð 
visunnar að sínum orðum. Mart er það fleira i Sturl- 
imgu, sem sinir, að örlagatrúin lifði enn góðu lífi í 
hjörtum Islendinga á 13. öidinni. Trúin á hamingju 
ættarinnar kemur t. d. ljóst fram i draumnum, sem 
Egil Halldórsson dreimdi, þegar Snorri Sturluson ætl- 
aði að flitja burt frá Borg (um 1208), ættbóli Míra- 
manna. E^gill þessi var af Míramanna kini að lang- 
feðgatali. Hann dreymdi, að Egill Skalla-Grímsson kom 
til hans og ljet illa ifir þvi, að Snorri ætlaði burt frá 
Borg, „þvi at lítt hafa rnenn setit yfir hlut várum 
Mýramanna, þá er oss tímgaðist". 2 ) Mjög ljóslega kem- 
ur örlagatrúin fram í hinni indislegu sögu um Þórurnar, 
dætur Guðmundar gríss á Þingvelli. Eldri Þóra spir 
sistur sína, hvern mann hún mundi helst kjósa að 
eiga. Ingri Þóra segir: „Enga þörf ætla ek á þvi, því 
at alt mun ætlat fyrir, ok gerir þvi ekki hugsan fyrir 
slíku at bera eða geipa þar um nokkut." „Nú er þat 
víst", segir hin eldri Þóra, „at þat er ákveðit, er minna 



1) Sturl.3 I, 532 bls. - 2) Sturl. 3 I, 273. 



84 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



háttar er enn forlög manna. Enn þó vil ek eigi at siðr 
at þú segir mér, hvat þú mundir kjósa, ef fyrir lægi." 
Endirinn verður, að eldri Þóra segir first, að hún 
mundi kjósa Jón Sigmundarson, enn ingri Þóra óskar 
sjer, að Jóra biskupsdóttir kona Þorvalds Gizurar- 
sonar andaðist og að hún irði síðari kona Þorvalds. 
Báðar óskirnar verða síðar að áhrínsorðum. 1 ) Mart er 
það fleira í Sturlungu, svo sem firirburðir og draumar 
firir stórtíðindum, sem sínir, að örlagatrúin var i fullu 
fjöri, þegar sögur vorar vóru ritaðar, — hún er jafn- 
vel ekki með öllu kulnuð enn þann dag í dag — , enda 
er örlagatrúin svo rík í sögunum, að það er ljóst, að 
höfundar þeirra hafa trúað á örlagavaldið. Afstaða 
þeirra við örlagatrúna er þvi alt önnur enn afstaða 
þeirra við trúna á hin heiðnu goð. Þeir trúa ekki 
sjálfir á Þór eða Óðin, þó að þeir tali um heiðna trú 
með allri virðingu, enn þeir trúa á það, að örlög 
mannanna sjeu ákveðin firir fram. Þó að sagnahöf- 

« 

undarnir sjeu sjer þess meðvitandi, að þeir eru að 
lísa heiðnum mönnum, sem trúa á heiðin goð, og að 
það sje skilda þeirra sem sagnamanna að unna þess- 
ari trú og heiðnu goðunum sannmælis, þó kemur það 
tiltölulega sjaldan firir, að þeir minnist á slíkt. Enn 
örlagtrúin, sem líka er ramheiðin, lisir sjer í annari 
hverri línu í sögunum, og i sumum sögum er hún svo 
rík, að hún ber upp alla söguna. Sagnamennirnir taka 
örlagatrúna í þjónustu sagnalistarinnar og spinna 
úr henni þann rauða þráð, sem heldur allri sögunni 

saman. _ ;^ 

Örlagatrúarmenn trúðu því, að menn gætu með 
imsu móti vitað firir forlög sin. Menn gátu leitað 
„fréttar" hjá goðunum, eins og Þórólfr Mostrarskegg 
gerði, áður en hann fór til íslands. Sumir menn vóru 
forvitrir og gátu sagt firir örlög manna (t. d. Njáll, 
Gestr Oddleifsson o. fl.). Til slikra manna má telja 
völur og spákonur og framsínar fóstrur, sem oft koma 



1) Sturl.s I, 248—251. 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



85 



firir í sögunum. 1 ) Líka tóku menn mark á ímsum 
firirburðnm, og er nóg af þeim bæði í íslendingasög- 
um og i Sturlungu. Þegar singur í atgeiri Gunnars, 
veit það á „manns bana eins eða fleiri" (Nj. 9 k. 79 13 ). 
Ef hrafnar filgja manni á leið til víga, veit það á, að 
menn fari ekki erindisleisu. Svo filgja hrafnar tveir 
þei.m Högna og Skarpheðni, þegar þeir fara að hefna 
Gunnars (Nj., k. 79 ir ), og sama trú kemur fram á 
Sturlungaöldinni. Þegar þeir Eyjólfr og Hrafn fara 
norðan úr Eyjafirði að Oddi Þórarinssini í Geldinga- 
holti, „fljúga tveir hrafnar með þeim um alla heið- 
ina. Hrafni Oddssyni kvaðst það vel líka, er nafnar 
hans váru þeim í sinni. Þá kvað Þorvarðr tréfótr vísu 
þessa: Brands fljúga tveir með tiri tafns leitandi 
hrafnar ... Er þat satt, at á mörgu henda spakir 
menn mið." 2 ) Meðal firirburða má sjerstaklega nefna 
drauma, sem menn tóku mikið mark á. 

Alt þetta, sem nú var talið: spásagnir framsínna 
manna, karla eða kvenna, firirburði og þó sjerstak- 
lega drauma nota sagnamennirnir í þjónustu íþróttar 
sinnar. Þeir láta hið ókomna lísa sjer firirfram i spá- 
sögnum framsínna manna, firirburðum eða draum- 
um og undirbúa þannig frásögn viðburðanna sjálfra, 
vekja hjá lesandanum eða áheirandanum eftirvænting 
um það, sem fram á að koma, von eða kviða. í sumum 
sögum eru svo að segja allir hinir merkari viðburðir boð- 
aðir firirfram á þennan hátt, t. d. í Njálu, og það eru 
aðallega þessir forboðar, sem halda frásögninni saman 
og gera hana að einni heild. A. U. Bááth segir um Njálu: 
„Þegar vjer lítum á Njálu eins og hún er til vor komin, 
sem eina söguheild, þá sjest, að höfundur hennar 
hefur haft svo mikið vald ifir efninu, sem hann fór 
nieð, að hann hefur þegar i upphafi sögunnar, er hann 
reit firstu línuna, haft auga á síðustu línunni . . . og 
að hann hefur frá birjun til enda haft firir augum f asta 



1) Eyrb., 63. k., fóstra Þórodds; Heiðarv., Kál., bls. 70 og 76—77. 
— 2) Sturl.3 H 3 233. 



86 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



uppistöðu („plan") sögunnar, hugsaða út i æsar og 
bigða á örlagatrúnni, og lísir þessi uppistaða sjer firir- 
fram í spásögnum um óorðna hluti eða firirboðum firir 
því, sem síðar gerist." Og á öðrum stað segir sami mað- 
ur: „í Njálu gerist ekkert — ekki hið allra minsta — 
nema það sje boðað firirfram." 1 ) Bááth hefur i þessari 
ritgerð rakið ágætlega alla uppistöðu sögunnar og fært 
full og gild rök firir þessum dómi sínum. Þó er það 
nokkuð djúpt tekið í árinni, að „ekki hið allra minsta" 
gerist án þess að það sje boðað firirfram, og má ekki 
taka það of bókstaflega. I Njálu eru firirboðarnir oftast 
fólgnir í spásögnum spakra manna (t. d. Njáls, Hrúts) 
eða manna, sem eru feigir (Skarpheðinn spáir þvi í 
brennunni, að Kári jnuni hefna þeirra feðga), 2 ) eða 
framsínna kvenna (kerlingin og arfasátan), enn stund- 
um eru þeir þó fólgnir í öðrum firirburðum (atgeir 
Gunnars gefur frá sjer hljóð firir vígum, hrafnarnir, 
sem filgja Högna og Skarpheðni — sbr. áður) firiburð- 
urinn firir Njálsbrennu, sem ber firir Hildiglúm á Reykj- 
uni (maður á grám hesti með eldibrand í hendi kveður 
vísu), eða í draumum (draumur Flosa firir falli brennu- 
manna, maður í geithjeðni með járnstaf i hendi, Járn- 
grímr að nafni, gengur út úr Lómagnúpi og kallar 
nöfn þeirra, sem feigir vóru, Nj., 133. k.). 

Á þessu sjest, að Njáluhöfundurinn hefur gert 
þessa firirboða firir hinu ókomna, sem eiga rót sína í 
örlagatrúnni, að megingrundvelli sagnaíþróttar sinnar. 
í engri annari sögu er þessu vopni beitt af jafnmikilli 
snild eins og i Njálu, enn flestar sögur beita því meira 
eða minna. í Gunnlaugs sögu ormstungu speglast allur 
gangur sögunnar, sem á eftir fer, í draumi Þorsteins, 
föður Helgu hinnar fögru, i upphafi sögunnar um álft- 
ina fögru og örnuna tvo, sem börðust um hana, þangað 
til þeir hnigu báðir dauðir niður, og valinn úr vestri, 
sem siðan ljet blítt við álftina og flaug með henni heim 

1) A. U. Bááth, Studier öfver kompositionen i nágra isl. áttsagor 
159.— 160. og 90. bls. — 2) N.j., k. 129 18 *: þat hlægir mik, ef þú kemst 
i braut, at ])ú munt hefna vár. 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



87 



til sín (síðari mann Helgu, Þorkel úr Hraunsdal). Allur 
hinn síðari hluti Laxdælu er boðaður firirfram í þeim 
fjórum draumum, sem Guðrúnu Ósvífrsdóttur dreimir 
og leggur firir Gest spaka til ráðningar. í Harðar sögu 
birtir draumur Signýjar, sem hana dreimdi meðan hún 
gekk með Hörð, örlög Harðar firirfram í meginatriðum. 
1 Vatnsdælu gengur gifta Vatnsdæla, Ingimundar og 
þeirra langfeðga, eins og rauður þráður gegnum alla 
söguna, og er örlagatrúin þar rikari enn í flestum öðrum 
sögum, ekki síst í frásögninni um Ingimund sjálfan. 
Þar er sagan um Finnuna eða Heiði völu, sem Land- 
náma nefnir svo. Hún spáir Ingimundi, að hann muni 
^íggj^ á Islandi, og það til ynarks, að hlutur sá, sem 
Haraldr konungur gaf honum í Hafrsfirði, Freyr úr 
silfri, sje nú horfinn úr pússi hans og kominn í holt 
það, þar sem hann muni biggja á Islandi. Ingimundr 
streitist á móti, vill ekki „selja ættjarðir sínar margar 
ok góðar ok fara i eyðibygðir þær." Hann sendir Finna 
í hamförum til Islands til að sækja hlutinn. Enn það 
kemur firir ekki. Ingimundr verður að f ara til Islands „af 
forlögum ok atkvæði rammra hluta," segir sagan (12.k.), 
og þegar hann reisir hof sitt og grefur firir öndvegis- 
súlum þess, finnur hann hlutinn. 



VI. 

Þjer sjáið á þessu, að meginþráðurinn í uppistöðu 
margra íslendingasagna er ofinn úr örlagatrúnni. Uppi- 
stöðu kalla jeg það, sem kallað er á Norðurálfumálum 
„komposition," og skal jeg nú ræða nokkrum orðum um 
það atriði. 

A. U. Bááth hefur rannsakað nákvæmlega uppi- 
stöðuna í 4 íslendingasögum: Ljósvetninga sögu, Vatns- 
dælu, Laxdælu og Njálu, í ritgerð sinni, sem áður var 
nefnd, „Studier öfver kompositionen i nágra islándska 
áttsagor." Af þeim er Ljósvetninga saga lausust í sjer, 
að því er uppistöðuna snertir, og má fremur heita safn 



88 UM ÍSLENDINGASÖGUR 



af þáttum enn ein lieild, einkum firri hlutinn (Guð- 
mundar saga), enda t>er minst á örlagatrúnni í þessari 
sögu. 1 Vatnsdælu er örlagatrúin ráðandi í uppistöð- 
unni, þaö er hún, sem tengir viðburðina saman og gerir 
þá að einni heild. I þeirri sögu eru að visu þættir, enn 
þeir taka eðlilega við hver af öðrum, jafnóðum og níjar 
kinslóðir koma til sögunnar, og er alt áframhaldandi 
frásögn. Laxdæla er lík Ljósvetninga sögu í firri hlut- 
anum, þangað til Kjartan og Guðrún koma til sögunnar; 
í þeim hluta eru þættir, sem standa í nokkuð lausu 
sambandi hver við annan, og það er litið af þeim firir- 
boðum ókominna viðburða, sem stafa frá örlagatrúnni. 
Enn siðari hlutinn, saga Kjartans og Guðrúnar, er ein 
heild frá upphafi til enda, og örlagaþráðurinn, sem lísir 
sjer í draumum Guðrúnar, aðalþáttur uppistöðunnar. 
1 Njálu eru að visu þættir, enn samt er sagan ein heild 
frá upphafi til enda, og er það örlagaþráðurinn, sem 
heldur öllu saman, og kemur það fram í þvi, að allir 
hinir merkari viðburðir eru boðaðir firirfram með 
spám, firirburðum eða draumum (sbr. áður). Af þessu 
dregur síðan Bááth þá áliktun, sem nú skal greina: 

Það er örlagatrúin, sem ræður mesfu um uppistöðu 
Islendingasagna, því veikari sem hún er í frásögninni,. 
því lausara er sambandið milli hinna einstöku þátta 
sögunnar og þvi skarpari greiningin milli þeirra. Enn 
í þeim sögum, þar sem örlagatrúin er sá rauði þráður, 
er tengir viðburðina saman, þar ber annaðhvort miklu 
rninna á þáttunum, eða þeir hverfa alveg. 

Þessi niðurstaða Bááths er rjett, að því er snertir 
þær fjórar sögur, sem hann hefur rannsakað. Enn hún 
á ekki við allar íslendingasögur. Sumar sögur eru ein 
heild frá upphafi til enda, uppistaðan alveg bláþráða- 
laus eða svo að segja alveg, öll hin einstöku atriði hníga 
að söguheildinni, og er livert um sig nauðsinlegur lið- 
ur í þræði sögunnar, og þó ber í þeim tiltölulega lítið 
á örlagatrúnni. Jeg tek til dæmis Hrafnkels sögu, Hænsa- 
Þóris sögu og Bandamanna sögu. Það er rjett, að örlaga- 
trúin ræður mestu um uppistöðu sumra sagna, enn þvi 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



89 



fer f jarri, að hún sje einráð i þessu efni. Annars er uppi- 
staðan ,mjög misjöfn i sögunum, eins og við er að bú- 
ast, þar sem efnið var að miklu leiti gefið firirfram i 
munnmælunum. 1 sumum er uppistaðan svo að segja 
bláþráðlaus, í sumum slitna þræðirnir oft í sundur, og 
sagan verður ekki ein samhangandi heild, heldur miklu 
fremur safn af sjerstökum þáttum, sem eru lauslega 
tengdir hver við annan. Svo er til dæmis um eina af 
hinum merkustu sögum, Ej'rbyggju. Enn annars mætti 
það æra óstöðugan að rekja uppistöðuna i öllum Is- 
lendingasögum, enda er það ekki tilgangur minn. Jeg 
hef aðeins viljað drej^a á nokkur meginatriði, sem hjer 
að lúta, til leiðbeiningar þeim, sern lesa sögurnar. 

1 nánu sambandi við uppistöðu sagnanna stendur 
sá siður þeirra að kinna (præsentera) lesandanum þær 
persónur, sem við söguna koma, segja deili á þeim, 
áður en sagt er frá athöfnum þeirra. Sögurnar sjálfar 
kalla þetta „at nefna mann (menn) til sögunnar" 1 ) og 
er það orðatiltæki þó sjaldan haft, þar sem menn eru 
greindir í birjun sögunnar, heldur inni í miðju máli 
hennar. First er þá sagt, hvað maðurinn hjet („Maðr 
hét N. N."), og þá hvar hann átti heima, stundum hverrar 
ættar hann var, hvað börn hans hjetu, og svo er oft bætt 
við stuttri mannlísingu. Sumar sögur birja á nokkurs- 
konar skrá ifir flestar jþær persónur, sem segir frá, 
segja stuttlega deili á þeim öllum í einu í upphafi sög- 
unnar, og líkist þá þessi skrá þeim persónulistum, 
sem standa firir framan grísk og latinsk leikrit og eins 
leikrit nútímans (personæ dramatis). Fleiri eru þó þær 
sögur, sem hafa fleiri enn eina persónuskrá, first i upp- 
hafi sögunnar skrá ifir þá menn, sem sagt er frá first i 
sogunni, síðar aftur aðra, þar sem níjar persónur koma 
til sögunnar, og birjar þar þá vanalega um leið nir þátt- 
Ur, og svo koll af kolli, ní skrá, þar sem nír þáttur birjar. 

1) Sá maðr er nefndr til sögunnar, er Geir goði hét, Nj., 46. 
kap. Þessa menn nefnum vér til sögunnar, Svarfd., 16. k. Bræðr 
brír eru nefndir til sögunnar Nj., k. 13 1 . Sá maðr er nefndr t. s. er 
Arnórr hét, Glúma, k. lli. 



90 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



Einstakir menn eru og stundum kintir sjerstaklega, þar 
sem þeir first koma til sögunnar. Þessar persónuskrár 
eða kinningar eru bersínilega til þess ætlaðar að átta 
lesandann í uppistöðu sögunnar. Hann á hægra með að 
filgja þræði frásagnarinnar, þegar hann veit firirfram 
nokkur deili á persónum sögunnar. Fróðlegt er að sjá, 
hvernig Njálusnillingurinn fer með þetta íþróttameðal, 
og mun jeg því stuttlega skíra frá ganginum í Njálu og 
í sambandi við það frá persónukinningunum. 

Hún birjar á þættinum um lijónaband þeirra 
Hrúts og Unnar, og i upphafi sögunnar eru taldar 
þær persónur, sem koma við þann þátt. Þá er þátt- 
urinn, sem segir frá Hallgerði og tveimur hinum firstu 
mönnum hennar, Þorvaldi og Glúmi. Er þar first lís- 
ing á Hallgerði í 9. k. (hennar er getið áður i 1. k.), 
og svo er getið Þjóstólfs, fóstra hennar, og Þorvalds, 
firsta manns hennar, sem hún ræður bana; þegar búið 
er að segja frá, hvernig fór milli Hallgerðar og Þor- 
valds, eru sögð deili á næsta manni hennar Glúmi og 
bræðrum hans (í 13. k.) og svo frá, hvernig það hjóna- 
band fór. Þessi kafli um tvö hin firstu hjónabönd 
Hallgerðar er nokkurs konar inngangur að sögu Gunnars, 
sem verður þriðji maður hennar, og birjar nú þegar 
meginþáttur sögunnar á nijum persónulista, af því 
að nú koma níir menn til sögunnar. Gunnari og bræðr- 
um hans er líst í 19. k., Njáli og hans fólki i 20. 
k., og eru þó börn hans ekki greind sjerstaklega fir 
enn i 25. |k., eftir söguna uni fjárheimtu Gunnars af 
Hrúti firir Unni Marðardóttur, því að þá first fara 
þeir að koma við söguna, og þar eru lika sögð deili 
á Merði, Ásgrími Elliða-Grímssini o. fl., sem nú koma til 
sögunnar. Nú birjar líka nír þáttur í Gunnarssögunni, 
first um kvonfang Njálssona, þá um utanferð Gunnars 
og brúðkaup, er hann fær Hallgerðar, enn Þráinn Þor- 
gerðar, síðan um deilur þeirra Bergþóru og Hall- 
gerðar og víg, sem þær ljetu vega hvor firir annari. 
í þessum kafla eru menn kintir jafnóðum og þeir 
koma til sögunnar (t. d. Þráinn og bræður hans í 34. 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 91 

k., Kolr og Svartr í 36. k., Atli í 37. k., Brynjólfr rósti 
í 38. k., Þórðr leisingi í 39. k., Sigmundr og Skjöldr í 
41. k.). — Með 46. k. birjar nír þáttur, sem segir frá 
stuldi Hallgerðar í Kirkjubæ og viðureign þeirra Gunn- 
ars og Otkels. Þar koma níir menn til sögunnar, og 
eru þeir greindir í upphafi þáttarins (Geirr goði, Giz- 
urr hvíti í 46. k., Otkell og hans ættmenn og Skamm- 
kell í 47. k.). Lög-Skafti og Þóroddr faðir hans eru 
kintir í 56. k., þar sem þeir koma first við söguna. — 
Þá er þátturinn um viðureign Gunnars við Starkað 
undan Þríhyrningi og Egil Kolsson og Þorgeir Otkelsson, 
sem leiðir til falls Gunnars. Þar er persónuskrá í upp- 
hafi þáttarins (Starkaðr og hans ætt í 57. k., Egill og 
hans ætt og Austmennirnir Þórir og Þorgrímr í 58. k.). 
I 59. k. er getið um fæðing Höskulds Hvítanesgoða 
og sini Gunnars, Högna og Grana, og sjer höfundur þar 
fram í tímann, því að saga Höskulds er einn af þeim 
liðum, sem tengir saman Gunnarssöguna og Njálsbrennu- 
söguna, og Högni hefnir síðan Gunnars ásamt Skarp- 
heðni, enn Grani snist í lið með Þráni og Sigfússonum 
á móti Njálssonum. Annar þráður, se.m tengir Gunnars- 
söguna við það, sem eftir fer, er hníttur í 75. k., þar 
sem segir frá firirhugaðri utanför Þráins og Njálssona. 
Gunnarssagan endar á hefndinni eftir hann og sættum, 
sem svo komust á, og stuttri frásögn um Kolskegg, bróður 
Gunnars (81. k.). Þá birjar brennusagan á frásögninni 
um hvað gerist í utanför Þráins og Njálssona. Bæði 
Þráinn og Njálssinir eru kintir áður, svo að hjer þarf 
ekki neina níja persónuskrá í upphafi þessa kafla, enn 
hins vegar eru þeir menn, sem hjer koma first við sög- 
una, greindir jafnóðum og þeir koma til sögunnar (Kári 
í 84. k., Sigurðr Orkneijajarl í 85. k., Hrappr í 87. k. 

s. frv.). Af þessari utanför leiðir svo víg Þráins og 
sættir eftir hann og það, að Njáll tekur Höskuld til 
fósturs. Þá birj ar nír kafli, sem allur stefnir að vígi 
Höskulds, og er hjer nú enn persónuskrá, sem greinir 
Þá níja menn, sem nú koma til sögunnar: Flosa og 
bræður hans og Hildigunni, Hall af Síðu, Þorgeir skorar- 



92 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



geir og bræður hans (96. k.). Inn í þennan þátt af Hösk- 
uldi Hvítanesgoða er fljettaö: 1) frásögnin um vig Hösk- 
ulds Njálssonar, og kemur þar Lýtingr til sögunnar; 
er hann kintur í upphafi þeirrar frásagnar (98. k.) ; líka 
er þar kintur Ámundi sonur Höskuldar, sem á að hefna 
hans; 2) Kristniþátturinn; eru þar þegar í upphafi 
greindir þeir menn, sem helst koma við þá sögu og ekki 
eru áður kintir: Ólafr Tryggvason, Þangbrandr, Guðleifr 
Arason. Eftir víg Höskulds birjar eftirmálið eftir hann, 
og eru þar kintir þeir tveir höfðingjar, sem helst koma 
við eftirmálið, Guðmundr ríki (113 k.) og Snorri goði 
(114. k.). Þorkell hákr er kintur síðar, rjett áður enn þeim 
lendir saman á þinginu honum og Skarpheðni (119. k.). 
Svo kemur sagan um brennuna og aðdraganda hennar; 
eru þar taldir í einu þeir höfðingjar, sem Flosa filgja 
(124. k.), enn flestir þeirra eru kintir áður. Þá er eftir- 
málið eftir brennuna, og er þar ekki um sjerstaka per- 
sónuskrá að ræða, því að hjer koma fáir níir menn til 
sögunnar, og þessir fáu eru greindir jafnóðum og frá- 
sögnin kemur að þeim (Eyjólfr Bölverksson i 138. k.). 
Ef tir brennumálin og sættir þær, sem á komust, er sagan 
um hef nd Kára og að lokum sætt hans og Flosa. 1 þessum 
þætti er lítið um persónuskrár, heldur eru níir menn 
greindir jafnóðum og þeir koma til sögunnar (t. d. Björn í 
Mörk í 148. k.). Inn i þennan þátt er skotið Brjánsþætt- 
inum, er þar og persónuskrá í upphafi hans (154. k.). 

Vjer sjáum þá, að persónuskrár marka vanalega 
skil í uppistöðu sögunnar. Þær marka upphaf nis kafla 
í sögunni og standa þvi vanalega i upphafi hvers kafla, 
þó því að eins að nokkuð margar níjar persónur komi 
til sögunnar í kaflanum; ef svo er ekki, er hver einstak- 
lingur kintur, þar sem hann first kemur til sögunnar, 
þó að það sje inni í miðjum kafla. Mjög sjaldgæft er 
það, að sagt sje frá manni upp úr þuru, sem ekki hafa 
verið sögð nein deili á firirfram, og oftast nær stendur 
eitthvað sjerstaklega á því, ef svo er, t. d. má stunduni 
sanna, að frásögnin um þann mann er tekin eftir öðrum 
eldri ritum inn í söguna. 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



93 



Hins vegar kemur það oft firir, þegar sagan hættir 
að segja frá einhverjum manni, að það er beint tekið 
fram, að „nú sje hann úr sögunni." Þessi siður svarar 
nákvæmlega til hins siðarins, að kinna mönnum þær 
persónur, sem frá er sagt, áður en þær koma til sög- 
unnar, og er tilgangurinn sami með hvorutveggja, að 
leiðbeina lesandanum eða áheirandanum, svo að hann 
geti betur filgt efni frásagnarinnar, muni deili á þeim 
persónum, sem frá er sagt, enn íþingi ekki minninu 
lengur enn þörf er á með þeim persónum, sem úr sög- 
unni hverfa. 

VII. 

Þá skal jeg minnast fám orðum á orðfærið í Is- 
lendingasögunum, sögustílinn, sejn kallaður er. Hver 
sem les íslendingasögur, finnur til þess ósjálfrátt, hve 
vel orðfæri þeirra á við efnið, og dáist að þvi, enn það 
er hægra að finna til slíks enn greina nákvæmlega, i 
hverju sögustíllinn er fólginn. Efnið er viðburðir úr dag- 
lega lífinu. Því efni hæfir einföld frásögn og látlaus, 
og þessir eiginlegleikar einkennasjerstaklegasögustílinn. 
Eins og jeg áður hef tekið fram, líkist hann mjög munn- 
legri frásögn og er einfaldur og óbrotinn eins og hún. 
Enn þó að stíllinn sje einfaldur og látlaus, eða rjettara 
sagt, einmitt af þvi að hann er einfaldur og látlaus, þá 
tekst sagnamönnunum að leiða viðburðina, sem þeir 
skíra frá, fram firir sjónir vorar svo Ijósa og lifandi, 
að oss finst sem þeir gerist firir augum vorum. I þvi er 
hin mikla íþrótt sagnastílsins fólgin, að hann lætur sög- 
una gerast frammi firir lesandanum, hann hefur alt af 
augun á atburðunum eða athöfnunum (facta) og vefur 
S1 g utan um þá líkt og gagnsæ blæja. Með ensku nafni 
Hiætti kalla sögustílinn „matter-of-fact style", þvi að 
facta, athafnir, viðburðir, eru efni sögunnar. Setninga- 
skipunin er einföld og óbrotin, lítið um aukasetningar, 
likt og í daglegu tali. Frásögnin er laus við óþarfa mála- 
lengingar, gjörsneidd allri klerkamærð og íburði, og 



94 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



komi slíkt firir, þá er þvi vanalega síðar í aukið af ein- 
hverjum klerki. Mest ber á slíku í þeirri gerð Fóst- 
bræðra sögu, sem geimst hefur i Möðruvallabók og Flat- 
eijarbók. Þar kemur t. d. firir þessi klausa um Þorgeir 
Hávarsson: „hinn hæsti höfuðsmiðr hafði skapat ok 
gefit í brjóst Þorgeiri svá örugt hjarta ok hart, at hann 
hræddist ekki ok hann var svá öruggr i öllum mannraun- 
um sem hit óarga dýr. Ok af þvi at allir góðir hlutir 
eru af guði gervir, þá er öruggleikr af guði gerr ok gef- 
inn i brjóst hvötum drengjum ok þar með sjálfræði at 
hafa til þess er þeir vilja, góðs eða ills, því at Kristr 
hefir kristna menn sonu sína gert enn ekki þræla, enn 
þat mun hann hverjum gjalda, sem til vinnr." 1 ) Þessi 
klerkamærð er svo ólík vanalegum sögustíl sem framast 
má verða, enda stingur hún i stúf við orðfærið á sjálfri 
Fóstbræðra sögu bæði á undan og eftir, og er auðséð, 
að einhver lærður klerkur hefur fjallað um söguna og 
skotið inn þessari grein og fleirum samskonar greinum, 
enda er Hauksbókargerð sögunnar til samanburðar í 
siðari kafla sögunnar, og finst þar ekkert af slíkum 
viðaukum. Þjer munið eflaust eftir sögunni um víg Þor- 
gríms trölla, sem jeg mintist á firir skemstu. Menn 
hjeldu first, að Fífl-Egill hefði vegið það víg, enn ekki 
Þormóðr Kolbrúnarskáld, af þvi að Fífl-Egill flíði frá 
vetvangi að undirlagi Þormóðar, og veittu menn því 
Agli eftirför. Hauksbók segir þannig frá hræðslu Egils: 
„Egill varð stórum hræddr, er hann sá manna för eftir 
sér ok með vápnum. Ok er hann var handtekinn, skalf 
á honum leggr og liðr sakir hræðslu." 2 ) Enn i Flateijar- 
bók segir svo: „Egill varð stórum hræddr, er hann sá 
mennina hlaupa eftir sér herklædda. Ok er hami varð 
handtekinn, skalf á honum leggr ok liðr fyrir hræðslu 
sakir. Öll bein hans skulfu, þau sem i váru hans likama, 
enn þat váru tvau hundruð beina ok f jórtán bein. Tennr 
hans nötruðu, þær váru þrjátíu. Allar æðar i hans hör- 
undi pipruðu fyrir hræðslu sakir. Þær váru fjögur 



1) Fósbr. s., 3. k. — 2) Hauksb., bls. 395. 



I 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 95 

hundruð ok fimtán." 1 ) Að vísu er þessi upptalningur 
beina og æða fjarska hlægilegur í þessu sambandi, enn 
hann stingur alveg i stúf við sögustílinn og er bersínilega í 
aukið af klerki, sem hefur viljað sína lærdóm sinn, og 
getur enginn vafi verið á þvi, að Hauksbók hefur hjer 
geimt hinn upphaflega texta sögunnar. í Vatnsdælu 
koma og firir ímsar smágreinar, sem klerkabragð er 
að, einkum i síðari kafla sögunnar, þætti Þorkels kröflu, 
t. d. „Bjóst Þorkell mjök kristilega við sínum dauða, 
eftir því sem honum samdi, því at hann var vel kristinn 
maðr ok ræktaði vel trú sina .... hann var rétttrúaðr 
maðr ok elskaði, sem sá er framast elskaði, sannan 
guð." 2 ) Líka bregður oft firir riddarasögustíl í þessari 
sögu. Það er auðsjeð, að sagan er mjög ung i þeirri mind, 
sem hún er til vor komin, enda er hún að eins til í til- 
tölulega ungum handritum. Hins vegar hefur sagan verið 
notuð af þeim manni, sem Landnáma Sturlubókar og 
Hauksbókar stafar frá, enn sú gerð Landnámu er til 
orðin um 1225. Hlítur þyí sagan i sinni upphaflegu mind 
að vera frá firsta fjórðungi 13. aldar, og er líklegt, að 
hún hafi síðar gengið í gegn um hendur mans, sem 
hefur bætt við hinum klerklegu klausum og sett sum- 
staðar riddarasögublæ á orðfærið. 

Sögustíllinn líkist einnig að því leiti munnlegri frá- 
sögn, að höfundarnir skjóta oft inn samtölum milli per- 
sonanna eða segja frá, hvað persónurnar hafi sagt við 
það og það tækifæri. Þessi samtöl eða orð, sem lögð 
eru í munn persónunum, lífga mjög upp alla frásögnina, 
gefa henni lit og fegurð, og kemur snild sagnamann- 
anna fram í þeim á sínu hæsta stigi. Orðstefin — svo 
kalla jeg „replikkurnar" — eru oftast nær stutt og kjarn- 
goð, hvöss og beitt sejn sverð, einkennileg og eiga vel 
^ið tækifærið. Leikritasnillingar nútímans, einkum 
Björnson og Ibsen, hafa að þessu leiti bersínilega tekið 
s Jer orðstef fornsagnanna til firirmindar. Auðvitað er 
snild sú, sem kemur fram i þessum samtölum, meiri í 



1) Flat. II, 211. — 2) Vatnsd.. 47. k. 



1 



<)() 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



sumum sögum enn öðrum. Meðal þeirra, sem bera af 
öðrum í þessu efni, má t. d. nefna Njálu, Egils sögu, Grett- 
is sögu og ekki síst Bandamanna sögu. I innganginum að 
útgáfu sinni af Bandamanna sögu talar Heusler um 
samtölin i þeirri sögu og dáist mjög að þeirri snild, 
sem þar kemur fram. Til dæjnis um snildina skal jeg 
leifa mjer að taka upp svolítinn kafla úr Banda- 
manna sögu. 

Þat var einn dag, er Ófeigr karl gekk frá búð sinni, ok var 
áhyggjumikit; sér enga liðveizlumenn sína, enn þótti við þungt at 
etja; sér varla sitt færi einum við slíka höfðingja, enn i máli váru 
engar verndir; ferr hœkilbjúgr; hvarflar í milli búðanna ok reikar 
á fótum; ferr þannig lengi; kemr um síðir til búðar Egils Skúlasonar. 
Þar váru þá menn komnir til tals við Egil. Ófeigr veik hjá búðar- 
dyrunum ok ibeið þar til þess, er menninir gengu i brott. Egill 
fylgdi þeim út; enn er hann ætlar inn að ganga, þá snýr Ófeigr fyrir 
hann ok kvaddi Egil. Hann leit við honum ok spurði, hverr hann 
væri. „Ófeigr heiti ek," sagði hann. Egill mælti: „Ertu faðir Odds?" 
Hann kvað svá vera. „Þá muntu vilja tala um mál hans; enn þat þarf 
ekki við mik at tala; miklu er þvi meir fyrir komit, enn ek mega þar 
neitt til leggja; eru ok aðrir meir fyrir því máli enn ek: Styrmir ok 
Þórarinn; láta þeir mest til sín taka, þó at vér fylgim þeim at." 
Ófeigr svarar, ok varð staka á munni: 

Fyrr var sæmra 
til sonar hugsa. 
Gekk ek aldregi 
Odds at sinni; 
sá hann lítit 
til laga, gassi, 
þótt f jár hafi 
fullar gnóttir. 

Ok enn kvað hann: 

Þat er nú gömlum 
gleði heimdraga, 
at spjalla helzt 
við spaka drengi. 
Muntu eigi mér 
c máls of synja; 

þvi at virðar þik 
vitran kalla. 

„Mun ek fá mér annat til skemtanar enn tala um mál Odds; 
hefir þat verit ríflegra enn nú; muntu eigi vilja synja mér máls. Er 
J)at nú helzt gaman karls, at tala við þess háttar menn ok dvelja svá af 
stundir." Egill svarar: „Eigi skal varna þér máls." Ganga þeir nú 
tveir saman ok setjast niðr. Þá tekr Ófeigr til orða: „Ertu búmaðr, 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



97 



Egill?" Hann kvað svá. „Býr þú þar at Borg?" „Þat er satt," segir Egill. 
Ofeigr mælti: „Vel er mér frá þér sagt ok skapfeldlega; er mér sagt, 
at þú sparir við engan mann mat ok sér rausnarmaðr ok okkr sé ekki 
ólíkt farit, hvárrtveggi maðrinn ættstórr ok góðr af sinu, enn óhægr 
fjárhagrinn; ok þat er mér sagt, at þér þykki gott vinum þínum at 
veita." Egill svarar: „Vel þættu mér, at mér væri svá farit at frétt sem 
þér, því at ek veit, at þú ert ættstórr ok vitr." Ófeigr mælti: „Þat 
er þó ólíkt, því at þú ert höfðingi mikill og óttast ekki, hvat sem fyrir 
er, ok lætr aldri þinn hlut, við hvern sem þú átt, enn ek lítilmenni; 
enn skaplyndi kemr saman helzt með okkr, ok er þat harmr mikill, er 
slíka menn skal nokkut fé skorta, er svá eru miklir borði." Egill 
svarar: „Þat kann vera, at þat skiftist brátt, at hægist ráðit." „Hversu 
kemr þat til?" kvað Ófeigr. „Þannig hygst mér," sagði Egill, „ef undir 
oss berr féit Odds, at þá muni fátt skorta, þvi at oss er þar mikit af 
sagt auð þeim." Ófeigr svarar: „Eigi mun þat aukit, þó at hann sé 
sagðr ríkastr maðr á íslandi; enn þó mun þér forvitni á, hverr þinn 
hlutr verðr af fénu, því at þú ert þess mjök þurfi." „Þat er satt," 
kvað Egill, „ok ertu góðr karl ok vitr, ok muntu vita görla um fé 
Odds." Hann svarar: „Þess vænti ek, at þat sé eigi öðrum kunnigra 
enn mér, ok kann ek þat at segja þér, at engi segir svá mikit frá, at 
eigi sé þó meira. Enn þó hefi ek hugsat um áðr fyrir mér, hvat þú 
munt af hljóta." Ok varð honum vísa á munni: 



Satt er, at sækir átta 
seims ágirni heima, 
orð gerast auðar Njörðum 
ómæt, ok ranglæti; 
ynnak yðr fyr mönnum 
Iðja hlátr at láta, 
þundum þykkra randa 
þeys, ok sæmdarleysis. 



»Hratt mundi þat ólíklegt," segir Egill, „ok ertu skáld gott," Ófeigr 
nuelti: „Ekki skal þat draga fyrir þér, hverja fullsælu þú munt upp 
taka, enn þat er enn sextándi hlutr ór Melslandi." „Heyr á endemi," 
s agði Egill, „eigi er þá féit jafnmikit sem ek hugða; eða hversu má 
þetta vera?" Óí'eigr svarar: „Eigi er þat, allmikit er f éit ; enn þess 
Vaentir mik, at þessu næst munir þú hljóta. Hafi þér eigi svá talat, 
' at bér skylduð hafa hálft fé Odds, enn f jórðungsmenn hálft? Þá telst 
me r þannig til, ef þér eruð átta bandamenn, at þér munið hafa hálft 
Melsland; því at svá munuð þér til ætla ok svá mælt hafa, þó at þér 
hafið þetta með fádæmum upp tekit meirum enn menn viti dæmi til, 
munuð þér þessi atkvæði haft hafa. Eða var yðr nokkur ván á því, 
at Oddr, son minn, mundi sitja kyrr fyrir geisan yðvarri, er þér 
r íðit norðr þangat? Nei," sagði hann, Ófeigr; „eigi verðr yðr hann 
Oddr ráðlauss fyrir; ok svá mikla gnótt sem hann hefir til fjár, ])á 
hefir hann þó eigi minni gæfu til vitsmunanna ok til ráðagerða, þegar 
hann þykkist þess við þurfa; ok þat grunar mik, at eigi skríði at síðr 
knörrinn undir honum um íslandshaf, þó at þér kallið hann sekjan. 
Enn þat má eigi sekt heita, er svá er rangliga upp tekit; ok mun á 

7 



98 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



þá falla, cr með fara; ok þess væntir mik, at hann muni nú í hafi 
með alt sitt, nema landit á Mel, þat ætlar hann yðr. Frétt hafði hann 
þat, at eigi var löng sjávargata til Borgar, ef hann kæmi á Borgar- 
fjörð. Nú mun þetta svá setjast, sem upp var hafit, at þér munuð fá 
af skömm ok svívirðing, ok gengr þó at maklegleikum, ok þar með hvers 
manns ámæli." Þá sagði Egill: „Þetta mun vera dagsanna, ok eru nú 
brögð í málinu. Var þat miklu líkara, at Oddr mundi cigi sitja ráð- 
lauss fyrir, ok mun ek eigi at þessu telja; þvi at eru þeir sumir i 
málinu, er ek ann vel svívirðingar af ok mest æsa málit, svá sem er 
Styrmir eða Þórarinn ok Hermundr." Ófeigr mælti: „Þat mun fara 
sem betra er ok maklegt, at þeir munu fá margs manns ámæli af 
þessu; enn þat þykki mér illa, er þú hefir eigi góðan hlut af ; því at þú 
fellst mér vel í geð ok bezt af yðr bandamönnum." Lætur hann nú síga 
fésjóð einn digran niðr undan kápunni. Egill brá til augum. Ófeigr 
finnr þat, kippir upp sem skjótast undir kápuna ok mælti: „A þá 
leið er, Egill!" segir hann, „at mik væntir, at því nær skal fara, sem 
ek hefi sagt þér. Nú mun ek gera þér sæmd nokkura;" — vindr nú upp 
sjóðnum ok steypir ór silfrinu í skikkjuskaut Egils. Þat váru tvau 
hundruð silfrs, þess er bezt kunni verða. „Þetta skaltu þiggja af mér, 
ef þú gengr eigi i móti málinu; ok er þetta nokkurr sæmdarhlutr." 
Egill svarar: „Þat ætla ek, at þú sér eigi meðalkarl vándr. Er þér 
engi þess ván, at ek muna vilja rjúfa særi min." Ófeigr segir: „Eigi 
eru þcr ])ó slíkir sem þcr þykkizt: vilið heita höfðingjar, enn kunnið 
yðr engan fögnuð, þegar þér komið i nokkurn vanda. Nú skaltu eigi 
svá með fara, heldr mun ek hitta þat ráð, at þú munt halda særi 
þín." — „Hvert er þat?" segir Egill. Ófeigr mælti: „Hafi þér eigi svá 
mælt, at þér skylduð hafa sektir eða sjálfdæmi?" Egill kvað svá vera. 
„Þat kann vera," segir Ófeigr, „at oss, frændum Odds, sé þess unt, at 
kjósa, hvárt vera skal. Nú mætti svá til bera, at undir þik kæmi gerðin; 
vil ek þá, at þú stillir henni." Egill svarar: „Satt segir þú, ok ertu 
slægr kari og vitr; enn þó verð ek eigi til þess búinn, ok hvárki hefi 
ek til mátt né liðsafla at standa einn i mót þessum höfðingjum öllum; 
þvi at fjandskapr mun fyrir koma, ef nokkurr riss við." Ófeigr mælti: 
„Hversu mun, ef annarr kemr í málit með þér?" — „Þá mun nær 
fara," sagði Egill. Ófeigr mælti: „Hvern viltu helzt til kjósa af banda- 
mönnum? Láttu svá, sem ck eiga á öllum völ." — „Tveir eru til," 
sagði Egill; „Hermundr er mcr næstr, ok er illa með okkr; enn annarr 
er Gellir; ok hann mun ek til kjósa." — „Þat er mikit til at vinna," 
segir Ófcigr; „því at öllum ynna ek ills hlutar af þessu máli nema 
þér einum; enn hafa mun hann vit til þess at sjá, hvárt betra er af 
at kjósa: at hafa fé ok sæmd, eða missa fjár ok taka við óvirðing. 
Eða viltu nú ganga í málit, ef undir þik kemr, til þess at minka 
gerðina?" — „Þat ætla ek víst," sagði Egill. „Þá skal þetta vera fast 
með okkr," sagði Ófeigr; „þvi at ek mun koma hegat til þín af annarri 
stundu." 1 ) 

I þessu samtali er alt snildarlegt, hvort sem litið er a 
heildina eða á einstök atriði. Jeg hef áður bent til, að 

1) Bandams., 8. k. 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



99 



samtölin í sögunum hljóti ifir höfuð að vera tilbúin af 
höfundunum sjálfum og ekki tekin eftir munnlegum 
sögum. Þetta er því áþreifanlegra sem samtölin eru samin 
af meiri íþrótt. Það er óhugsandi, að þetta snildarlega 
samtal þeirra Ófeigs og Egils hafi geimst i munnmælum 
og höfundur Bandamanna sögu ekki gert annað enn 
skrifa það upp eftir öðrum. Vinur minn, próf. Heusler, 
hefur nílega sent mjer ritgjörð eftir sig, þar sem hann 
heldur þvi fram, að flestar íslendingasögur hafi verið 
til svo að segja óbreittar á vörum þjóðarinnar, áður enn 
þær vóru skrif aðar, og að sagnaritararnir hafi lítið annað 
átt í þeim enn uppskriftina, sjeu í rauninni ekki rjett- 
nefndir höfundar þeirra. Önnur eins samtöl eins og 
þetta, sem jeg nú las upp, eru einhver hin sterkasta 
sönnun firir því, að þessi skoðun getur ekki verið á rök- 
um bigð, og slík samtöl eru als ekki svo sjaldgæf í sög- 
unum. Með þessu vil jeg þó engan veginn neita því, að 
sagnaritararnir eigi jnunnlegum sögnum mikið að þakka. 
Enn það mark guðdómlegrar íþróttar, sem er á sögum 
vorum, sumum meira, sumum minna, það stafar aðal- 
lega frá sagnahöfundunum, þeim sem firstir færðu 
þær í letur. 

Jeg hef þá líst sem best jeg get íþrótt þeirri, sem 
kemur fram í Islendingasögum. Jeg hef drepið á efni 
þeirra og meðferð efnisins, hve hlutlaus (objektiv) frá- 
sögnin er; jeg hef minst á snild þeirra í þvi að lísa per- 
sónunum með orðum þeirra og gjörðum, á hinar fáu 
náttúrulísingar, sem firir koma, á lífsskoðun þá, sem 
kemur fram i sögunum og gefur þeim einkennilegan blæ, 
hve lausir höfundar þeirra hafa verið við hleipidóma, 
hve mannúðlegir og andlega frjálsir og víðsínir, og að 
örlagatrúin er mjög rík í flestum sögum, svo rík i sum- 
um, að hún setur sinn blæ á alla uppistöðu sögunnar og 
er á þann hátt tekin i þjónustu sagnalistarinnar, jeg hef 
tekið fram íms atriði, sem lúta að uppistöðu sagnanna, 
sjerstaklega þann sið, að kinna persónurnar áður enn þær 
koma til sögunnar, og sint, hvernig persónuskrárnar 
gera vanalega skil i uppistöðunni. Og loks hef jeg farið 



100 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



nokkrum orðum um orðfærið á sögunum, sögustílinn, og 
i sambandi við hann minst á samtölin. 

Því verður ekki neitað, að i öllu þessu, sem ein- 
kennir sögurnar, kemur fram iþrótt á háu stigi, sem 
veit, hvert hún stefnir, íþrótt, sem kann að fara með sög- 
ur, enda eru allir visindamenn nú á dögum samdóma 
um að dást að þessari íþrótt. Axel Olrik segir, 1 ) að Is- 
lendingasögur hafi, að þvi er íþrótt snertir („kunstne- 
risk"), komist upp á hæðir, sem mansandinn sjaldan 
kemst upp á. J. E. Sars segir, að í hinum bestu Islendinga- 
sögum komi fram „snild á hæsta stigi" („fuldendt mester- 
skab"). Enn fullur skilningur á iþrótt íslendingasagna 
verður ekki gefinn með almennum orðum. Menn verða 
að lesa sögurnar sjálfar til að skilja hana til hhtar. 



VflL 

Jeg hverf þá að spurningu, sem mönnum hefur orðið 
mjög tíðrætt um: hvað vita menn um höfunda þessara 

sagna? — . - 

Allar íslendingasögur eru til vor komnar nafnlausar, 
að undanskilinni Droplaugarsona sögu einni, ef það er rjett, 
sem jeg hef haldið fram áður, að höfundur hennar sje 
sá Þorvaldr Ingjaldsson, sem nefndur er i niðurlaginu 
með þeim orðum, að hann hafi „sagt sögu þessa". Heusler 
telur þetta stirkja þá skoðun sina, að þeir, sem first f ærðu 
sögurnar i letur, hafi ekki mátt heita höfundar þeirra, 
heldur hafi sögurnar verið til áður svo að segja óbreittar 
i munnlegri frásögn. Það hefði því ekki verið rjett af 
þeim, sem skrifuðu þær upp, að eigna sjer þær, þar sem 
þeir áttu ekki annað í þeim enn uppskriftina. En Heusler 
játar sjálfur, að sumar sögur, t. d. Njála og Eigla, beri 
það með sjer, að sá, sem first skrifaði þær upp, hafi líka 
skapað söguna sem höfundur, og eru þó báðar þessar 
sögur nafnlausar. Nafnleisi sagnanna sannar þvi als ekki, 



1) Nord. ándsliv, 81. bls. 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



101 



að þær hafi áður verið til í munnlegri frásögn, enda má 
skíra það eðlilega á annan hátt. Jeg hef áður tekið það 
fram, sem einkennir sögurnar fremur öllu öðru, og það 
er, hve hlutlausar þær eru, hvað illa þeim er við að skira 
frá nokkru öðru enn því, sem beint við kemur sögunni. 
Og nafn þess, sem söguna samdi, er sjálfri sögunni al- 
veg óviðkomandi. Þá ber og þess að gæta, að Islendinga- 
sögur eru ekki hin einu rit íslendinga, sem eru til vor 
komin nafnlaus, heldur má sama segja um langflest þau 
rit, sem samin eru á ritöldinni, t. d. Biskupasögurnar, 
Himgrvöku, Þorláks sögu og Páls sögu, Prestsögu Guð- 
mundar biskups, Þorgils sögu og Hafliða, Hvamms-Sturlu 
sögu, Hrafns sögu, Árons sögu, Gizurar sögu og Skag- 
firðinga, Þórðar sögu kakala, Þorgils sögu skarða, enn 
fremur Ágrip, Fagrskinnu, Ólafs sögu helga hina elstu, 
allar Fornaldarsögurnar osfrv., osfrv. 1 engri af þessum 
sögum nafngreinir höfundurinn sig sjálfur, og sama er 
að segja um Heimskringlu og Hákonar sögu gamla. Vjer 
vitum, að Heimskringla er eftir Snorra óg Hákonar saga 
eftir Sturlu Þórðarson, enn hvorugur þeirra nafngreinir 
sig í ritinu sjálfu, svo að menn hafa jafnvel verið i efa 
um, að Heimskringla væri verk Snorra, og það jafnvel 
aðrir eins menn og Konrad Maurer, 1 ) og það eru first 
rannsóknir G. Storms, sem taka af allan efa í því efni. 
Hvort Sturla Þórðarson hefur nafngreint sig sem höfund 
í Islendinga sögu sinni, er vafasamt. Sömuleiðis er mjög 
vafasamt, hvort Snorri hefur nefnt sig sjálfur sem höf- 
und Eddu sinnar. Nafn hans finst þar aðeins í ifirskrift 
Uppsalabókar og i klausu aftan við málfræðisritgjörð 
Ólafs hvítaskálds, sem eflaust er síðar við bætt. Meðal 
nafnlausra rita má enn nefna 3 af málfræðisritgjörðun- 
um, homilíubækurnar, flestar þíðingar helgar, Elucidarius 
osfrv. 1 einu orði má segja, að langflest íslenzk rit i 
sundurlausu máli sjeu til vor komin án höfundarnafns. 
Sama er að segja um hið merkasta rit Norðmanna, Kon- 



1) Úber die Ausdr. altnord., altnorw. u. isl. spr. 15 — 16 með at- 
hugas. 24 og 25. 



102 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



ungsskuggsjá. Þeir höfundar, sem nafngreina sig, eru fljót- 
taldir. Það eru helst hinir elstu, sem rituðu á 12. öld eða 
á takmörkum 12. og 13. aldar: Ari fróði og líklega Sæ- 
mundr fróði, Eiríkr Oddsson að öllum líkindum, Þing- 
eiramunkarnir Karl ábóti, Oddr og Gunnlaugr og að lík- 
indum Styrmir, sem stendur í nánu sambandi við Þing- 
eiraklausturshöfundana, ef hann er sonur Kára Runólfs- 
sonar, sem var ábóti Þingeiraklausturs 1181 — 87, og upp- 
alinn í klaustrinu, eins og Hannes Þorsteinsson hefur 
leitt sterkar líkur að (Skírnir 1912). Nikulás ábóti (d. 
1159) virðist og hafa tilgreint nafn sitt í riti sínu „Leiðar- 
vísir og borgaskipan", og Gizurr Hallsson (d. 1206) í ferða- 
sögu sinni (Flos peregrinationis), sem var skrifuð á latínu. 
Allir þessir menn eru klerkar nema ef til vill Eiríkr 
Oddsson. Á 13. öld eru það að eins fáeinir menn auk 
Styrmis (sem þó má að nokkru telja til 12. aldar), sem 
hafa ritað með nafni, helst þíðendur heilagra manna 
sagna (svo sem Brandr Jónsson, Runólfr Sigmundarson, 
Grímr Hólmsteinsson, Jón hestr), alt klerkar. Á 14. öld 
er það einkum Arngrímr ábóti, sem virðist skrifa undir 
nafni — rit hans var upphaflega á latínu — og svo tveir 
þíðendur heilagra manna sagna, Bergr Sokkason og Árni 
Lárentíusson, lika klerkar. Vjer sjáum á þessu, að það 
eru ifirleitt aðeins klerkar, sem segja sjálfir til sín sem 
höfundar, og þó einkum klerkar á 12. öldinni. Á 13. öld- 
inni, þegar flestar Islendingasögur verða til, er það hrein- 
asta undantekning, að höfundar segi til nafns sins. Það 
að þeir, sem færðu Islendingasögur i letur, láta ekki uppi 
nafn sitt, sannar því als ekki það, sem Heusler vill láta 
það sanna, að þessir menn hafi ekki viljað eigna sjer 
sögurnar, af þvi að þær hafi verið áður til í munnlegri 
frásögn og skrifararnir hafi ekki átt annað í þeim enn 
uppskriftina. Þeir, sem first rituðu sögurnar, geta vel 
verið sannir höfundar sagnanna, þó að þeir filgdu þeim 
almenna sið að greina ekki nafn sitt. Enn af því að þeir 
segja ekki til nafns, leiðir hins vegar það, að vjer vitum 
ekki, hverjum vjer eigum að þakka fyrir þessi snildar- 
verk, sem eru liin mesta príði bókmenta vorra. Höfund- 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



103 



arnir hafa sjálfir látið nöfn sín falla i gleimsku og dá, 
enn jafnframt hafa þeir gert alla hina íslensku þjóð að 
erfingja þessara rita sinna. Eina undantekningin frá þessu 
er Droplaugarsona saga. Hún virðist nefna Þorvald 
Ingjaldsson sem höfund sinn. Auk þess má heita komin 
fram full sönnun þess, að Snorri Sturluson muni eiga 
Egils sögu. Enn hverjir sje höfundar allra hinna, það 
verður að öllum líkindum altaf óráðin gáta. 

Samt getum vjer lært ímislegt af sögunum um höf- 
unda þeirra. Þær bera t. d. órækan vott um, hvaða lifs- 
skoðun höfundarnir höfðu i ímsum atriðum, og hef jeg 
áður minst á það. Hinar nákvæmu staðlísingar flestra 
sagna bera vott um það, að höfundar þeirra hafa verið 
nákunnugir öllum staðháttum í þvi hjeraði, þar sem sagan 
gerist. Af því virðist mega ráða með nokkurri vissu, að 
höfundar flestra sagna hafi annaðhvort verið bornir og 
barnfæddir á sögustöðvunum eða þó búsettir þar um 
lengri eða skemri tíma. Þessi áliktun stirkist og af þvi, 
að munnmælasögur þær, sem sagan f ór ef tir, hafa eflaust 
verið filstar og greinilegastar á þeim stöðum, þar sem 
sagan hafði gerst, og er því líklegt, að þeim hafi einmitt 
verið safnað og sagan skráð þar á staðnum. Þar á sögu- 
stöðvunum má og ætla, að menn hafi verið móttækileg- 
astir firir skrifaða sögu hjeraðsins og haft mest indi af 
henni. Er því líklegast, að þeir sem skráðu hjeraðasögur 
þessar, hafi einmitt sjerstaklega haft hjeraðsbúa firir aug- 
um, er þeir sömdu söguna, og ritað hana sjerstaklega 
firir þá, og þá eflaust á sögustöðvunum. I sömu átt benda 
þær tvær sögur, sem vjer vitum höfunda að. Þorvaldr, 
höfundur Droplaugarsona sögu, var af ætt Gríms Drop- 
laugarsonar og allar líkur til, að hann hafi verið búsettur 
a Austf jörðum nálægt sögustöðvunum, þó að Ketill prest- 
ur, sem líklega var bróðir hans, væri um hríð með Guð- 
niundi biskupi (sjá áður). Snorri, höfundur Egils sögu, 
var að vísu ekki borinn og barnfæddur i Borgarfirði, 
e nn hann var þar búsettur allan síðari hluta æfi sinnar 
og bjó að Borg 5 eða 6 ár (1202 til 1207 eða 1208), og 
síðan í Reikjaholti. 



104 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



Ef vjer gætum að, hvar sögurnar gerast, sjáum vjer, 
að sum hjeröð eru miklu sagnauðugri enn önnur, og sum 
alveg sögulaus. Að tölunni til stendur Húnavatnsþing efst 
— þar gerast 8 sögur (Kormáks s., Grettis s., Banda- 
manna s., Þórðar s. hreðu, Heiðarvíga s. (siðari hlutinn), 
Vatnsdæla, Hallfreðar s. og (að mestu) Finnboga s.). 
1 Borgarfirði og á Mírum gerast 4 sögur (Egils s., Gunn- 
laugs s., Hænsna-Þóriss.,Bjarnars. Hitdælakappa) ; í Þórs- 
nesþingi 4 (Eyrbyggja, Vígastyrs s. (fyrri hluti Heiðar- 
víga sögu), Laxdæla, Bárðar s.) ; í Þorskaf jarðarþingi 4 
(Gull-Þóris s., Gisla s., Hávarðar s., Fóstbræðra s.) ; 
á Ströndum og í Hegranesþingi engin; i Vaðlaþingi 4 
(Glúma, Valla-Ljóts s., Svarfdæla, Þorleifs þáttr jarls- 
skálds) ; í Þingeijarþ. 2 (Ljósvetninga s. (sem gerist að 
nokkru við Eyjafjörð) og Reykdæla). Sunnudalsþing og 
Múlaþing tek jeg saman, því að takmörkin eru óljós; í 
þeim 2 þingum gerast 7 sögur (Vápnfirðinga s., Þorsteins 
s. hvíta, Þorsteins þáttr stangarhöggs, Hrafnkels s., 
Droplaugarsona s., Gunnars þáttr Þiðrandabana, Þorsteins 
s. Síðu-Hallssonar) . í Skaftafellsþingi engin. í Rangárþingi 
Njála, sem vegur móti mörgum. 1 Árnesþingi Flóamanna 
s., í Kjalarnesþingi Kjalnesinga s. og Harðar s. Þessi mun- 
ur, sem er á hjeröðunum, virðist helst stafa af því, að í 
sumum hjeröðum hefur það orðið að tísku að rita sögur, 
enn i öðrum annaðhvort als ekki eða ekki að sama skapi. 
Mælir þetta heldur með þvi, að sögurnar sje ifirleitt 
samdar á sögustöðvunum. 

Um stjett höfundanna er hæpið að ráða nokkuð víst 
af sögunum. Margir halda, að höfundar flestra Islend- 
ingasagna hafi verið klerkar, og ráða það helst af því, að 
við og við kemur firir í sögunum imislegt, sem ber vott 
um, að höfundarnir hafa verið hlintir kristindómnum. 
Jeg hef áður drepið lauslega á þetta atriði i sambandi við 
lífsskoðun höfundanna og tekið fram íms dæmi, sem sína, 
að kristin trú hefur haft áhrif á frásögnina. Enrt hvernig 
gat það verið öðruvísi? Að vísu er það ljóst, að klerka- 
mærð sú, sem kemur fram í þeirri gerð Fóstbræðra sögu, 
sem geimst hefur i Möðruvallabók og Flateijarbók, hlitur 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 105 

að stafa frá klerki, og sömuleiðis sumt í Vatnsdælu. Enn 
jeg hef þegar sínt líkur til, að þessu hafi síðar verið bætt 
inn í þessar sögur af klerki, sem um þær hefur f jallað. 
Flest hitt, sem menn hafa bent á því til sönnunar, að saga 
sje af klerki samin, er svo vaxið, að það getur eins vel 
verið ritað af trúuðum leikmanni eins og af klerki. Og 
þegar vjer lítum á sögurnar í heild sinni, þá virðist miklu 
fremur vera á þeim leikmanna blær enn klerka. Hin and- 
lega víðsíni, það andans frelsi, sú mannúð, sem kemur 
fram i þeim, og sjerstaklega meðferð þeirra á heiðnum 
goðum og heiðinni trú, bendir miklu fremur til, að höf- 
undarnir hafi verið þjóðlega mentaðir leikmenn enn 
klerkar eða klaustramenn. Um Snorra, höfund Egils sögu, 
vitum vjer og, að hann var leikmaður og ekki klerkur. 
Um Þorvald Ingjaldsson, höfund Droplaugarsöna sögu, 
vitum vjer hvorki til nje frá. Finnur Jónsson hefur jafn- 
vel haldið þvi fram, að klaustrin hafi verið hinar helstu 
gróðrarstíur Islendingasagna, og að í þeim sjeu þær flestar 
til orðnar. Hann ræður það af því, að flestar sögur sjeu 
til úr þeim hjeröðum, þar sem klaustur vóru sett á 12. 
öldinni, Borgarf jarðarsögurnar nálægt Hitárdalsklaustri, 
Breiðaf jarðar og Vestf jarðasögurnar kringum klaustrið 
að Helgafelli (og Flatei), sögurnar úr vestanverðu Húna- 
vatnsþingi kringum Þingeiraklaustur, Eijafjarðar og 
Þingeijarþingssögurnar kringum Þverárklaustur og Njála 
ekki fjarri klaustrinu í Veri (Þikkvabæjarklaustri í 
Álftaveri). Aftur sjeu engar sögur til úr Skagafirði nje 
úr austurhluta Húnavatnsþings, og ekki frá Austf jörðum 
firir sunnan Fljótsdal, 1 ) og standi það í sambandi við, að 
þau hjeröð hafi farið á mis við áhrif frá klaustrunum. 
Þessar röksemdir virðast mjög veikar. Hitárdalsklaustrið 
stóð skamma stund og aldrei með neinum blóma. Frá 
Austf jörðum eru 7 sögur, 2 ) og þar er ekkert klaustur sett 
firr enn um 1500 í Skriðu. Njála gerist mest í Rangár- 

1 ) Þetta er ekki alveg rétt. Þorsteins saga Síðu-Hallssonar gerist við 
Álftafjörð. — 2) Jeg tel ekki Brandkrossa þátt, þvi að hann má heita 
inngangur til Droplaugarsona s., og ekki Draum Þorst. Síðu-Hallssonar, 
bvi að hann má varla heita saga. 



106 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



þingi, sem er allf jarri klaustrinu i Veri. Og hvernig stend- 
ur á þvi, að engar sögur eru til, sem gerast i nágrenni við 
það klaustur? Óskiljanlegt er og, hversvegna klaustrið i 
Flatei skapar sögur á Vestfjörðum, enn enga í Stranda- 
síslu, sem stendur þó, að því er suðurhlut síslunnar snertir, 
í svo nánu sambandi við Dalina, þar sem Laxdæla gerist. 
Eða hvers vegna skapast sögur í vesturhluta Húnavatns- 
þings, enn engar i austurhlutanum, þar sem þó Þingeira- 
klaustur lá í miðju þinginu? Skagafjörður liggur miðja 
vega milli Þingeiraklausturs og Þverárklausturs. Hvernig 
stendur á, að þar skapast engar sögur af áhrifum þessara 
klaustra, þar sem þó Finnur Jónsson heldur, að áhrifin 
frá Þverárklaustri hafi náð norður á við til sagnanna, sem 
gerast í Reikjadal og við Mívatn? Helst mætti trúa því, 
að hinar mörgu sögur í Húnavatnsþingi stæðu i einhverju 
sambandi við klaustrið á Þingeirum og fræðimenn þá, er 
þar störfuðu. Enn Karl ábóti virðist ekki hafa ritað um 
aðra enn Sverri, og þeir Oddr og Gunnlaugr skrifuðu 
um dirðlinga (Jóns s. Gunnlaugs) eða hálfgerða dírðlinga 
(Ólafasögur þeirra beggja) og báðir á latínu, og bera rit 
þeirra als ekki þjóðlegan blæ líkt og Islendingasögur. Hjer 
getur þvi varla verið um annað eða meira að ræða enn 
það, að sú menning, sem breiddist út frá klaustrinu, kunni 
að hafa vakið leikmenn þar i kring til ritstarfa. Annars 
virðist nágrenni söguhjeraðanna við klaustrin vera alveg 
þíðingarlaus t í þessu efni. Þegar klaustur vóru komin á 
fót i öllum landsfjórðungum nema i Austfirðingafjórð- 
ungi, gat ekki hjá því farið, að þau lægi nálægt einhverj- 
um sögustöðum. Hins vegar er það líf, sem sögurnar lísa 
með svo miklum kærleik til efnisins, svo ólíkt klaustra- 
lifi serti framast má verða, og sama má segja um lífs- 
skoðun sagnamannanna, þá víðsíni og skort á hleipidóm- 
um, sem einkennir sögurnar, ekkert af þessu ber neinn 
klaustrakeim. „Klaustralífið er ekki vant að geta af sér 
slíkar sögur," segir gamli P. E. Muller, og það er dag- 
sanna. Jeg higg því, að flestar Islendingasögur sjeu samd- 
ar af leikmönnum, enn vil þó ekki neita því, að einstöku 
saga geti verið eftir klerk, því að meðal klerka vóru lika 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



107 



til víðsínir menn og hleipidómalausir. Menn hafa það 
helst á móti leikmönnunum, að um þessar mundir hafi 
verið fáir leikmenn, sem kunnu að lesa og skrifa. Enn 
hvað vita menn um það? Vóru ekki Þóroddr rúna- 
meistari og Stjörnu-Oddi leikmenn? Um Snorra hef jeg 
áður talað. Sturla Þórðarson var og leikmaður. Dæmi 
þeirra Snorra og Sturlu sína, að höfðingjasinir hafa feng- 
ig gott uppeldi og lært bæði að lesa og skrifa, þó að þeim 
væri ekki ætlað að taka vígslur. Og dæmi þeirra Þórodds 
og Stjörnu-Odda, sem háðir vóru óbreittir alþíðumenn, 
eru því til sönnunar, að sumir alþíðumenn hafi verið hæði 
lesandi og skrifandi, enda var það eðlilegt, að sú „góða 
list" að lesa og skrifa breiddist út frá klerkunum til ekki 
fárra manna af alþíðustjett, þar sem íslensk alþíða var 
svo fróðleiksgjörn, með því líka að allur þorri klerka vóru 
sjálfir alþíðumenn. 

Aðalefnið í flestum íslendingasögum eru deilur höfð- 
ingja eða vígaferli, sem höfðingjar eru við riðnir. Sumar 
þeirra rekja jafnvel sögu höfðingjaætta, kinslóð eftir kin- 
slóð, og mega þvi með sönnu heita ættarsögur, t. d. Egils 
saga, Vatnsdæla, Laxdæla, Reykdæla og Vápnfirðinga 
saga. Oftast eru höfuðpersónur sagnanna höfðingjar eða 
af höfðingjaætt. Þetta alt mælir með því, að höfðingja- 
stjettin íslenska eigi drjúgan þátt í Islendingasögum, enda 
er höfðingjabragur (aristokratisk tone) á flestum sög- 
um. Hjá höfðingjastjettinni geta menn og helst búist við 
þvi viðsíni og andans frelsi, sem kemur fram í lífsskoð- 
un sagnanna. Um höfund Egils sögu, Snorra, vitum vjer 
og, að hann var höfðingi. Alt bendir því til, að það sje 
fremur höfðingjastjettin enn klerkastjettin, sem hefur sett 
niark sitt á sögurnar. Þó er líklegt, að óbreittir alþíðu- 
ttienn eigi líka einhvern þátt í sögunum. Sumar sögur 
eru svo vaxnar, að það er mjög ólíklegt, að höfðingjar 
hafi samið þær, t. d. Bandamanna saga, sem er frá upp- 
hafi til enda ekki annað enn napurt háð (satíra) um 
höfðingjastjettina. 



Einstakar sögur. 



Bjarnar saga Hitdælakappa. 

Af sögunni, eins og hún var upphaflega, hafa aðeins 
tvö blöð geimst á skinni, og eru þau nú i AM 162 F, fol. 
Aftur á móti eru til pappírshandrit af þessari mind sög- 
unnar, og eru þau afskriftir af glataðri skinnbók, sem 
hefur verið náskild AM 162 F, fol. I þessum pappírshand- 
ritum er sagan miklu fillri enn í 162 F, fol., enn þó vant- 
ar þar bæði upphaf sögunnar, sem hefur sagt frá upp- 
vaxtarárum Bjarnar Hitdælakappa, og dálítinn kafla inni 
í miðri sögunni. Hefur þessa kafla vantað í skinnbókina, 
sem pappírshandritin stafa frá, þegar þau voru rituð eftir 
henni. Sagan birjar í þessum pappírshandritum í miðri 
utanferð Bjarnar, er hann kemur i annað sinn til hirðar 
Eiríks jarls frá Garðariki, í 5. kap. sögunnar. Upphafið 
væri með öllu glatað, ef eitt handrit af Ólafs sögu helga 
hefði ekki tekið upp sem sjerstakan þátt útdrátt úr upphafi 
sögunnar, af þvi að hann kemur dálitið við Ólafs sögu. 
Þetta skinnhandrit f jekk Árni frá Saurbæ á Rauðasandi, 
og er það nefnt Bæjarbók. Þvi miður brann þetta handrit 
að mestu, að því er virðist í brunanum 1728 (smnir halda 
1795), og eru ekki til af því nú nema 4 blöð, sem ekki 
snerta Bjarnar sögu Hitdælakappa. Enn til allrar ham- 
ingju eru til pappírsafskriftir af Bæjarbók, meðan hún 
var heil, og í þeim hefur geimst þátturinn af Birni Hit- 
dælakappa, sem stóð í þessari Ólafs sögu. Þessi þáttur 
hefur haft firir sjer söguna, meðan hún var heil, og farið 
eftir henni. Enn af því að sá, sem tók upp þáttinn í Ólafs- 
söguna, hefur aðallega augun á þvi, sem snerti Ólaf kon- 



i 



BJARNAR SAGA 109 

ung, sleppir hann mörgu úr sögunni, sem honum var 
óviðkomandi, tekur aðeins með það, sem nauðsinlegt var 
til þess að þátturinn gæti komið fram sem ein söguheild. 
Alt stefnir í þessum þætti að viðskiptum Bjarnar við 
Ólaf helga og sjerstaklega að sögunni um það, þegar þeir 
fóru i laug saman og Björn tók óvart hosureim konungs 
i misgripum, þegar þeir klæddust, og f jekk hana að gjöf 
frá konungi, enn síðan, þegar Björn var löngu dáinn og 
bein hans grafin upp, fanst ræman ófúin um fótlegg hans 
og var höfð fyrir messufatalinda á Görðum á Akranesi. 
Þátturinn hættir i 10. kap. og segir síðast frá skilnaði 
þeirra Björns og Ólafs konungs, þegar Björn fór heim til 
Islands frá honum. Þar endar þátturinn á stuttri athuga- 
semd um deilur þeirra Bjarnar og Þórðar Kolbeinssonar 
og kveðst sleppa þvi efni, af því að það snerti ekki Ólafs- 
söguna, enn vísar um það til Bjarnar sögu Hitdælakappa. 
Eftir þessum þætti hefur upphaf Bjarnar sögu verið filt 
í útgáfum hennar, enn auðvitað getur það ekki bætt upp 
missi sögunnar sjálfrar, því að auðséð er, að þátturinn 
hefur slept mörgu úr. Meðal annars sjáum vjer á þættin- 
um, að í sögunni hefur verið sagt frá því, að þeim Þórði 
Kolbeinssyni og Birni hefur lent saman á uppvaxtarár- 
Um Bjarnar, og enn fremur ber sagan það siðar með sjer, 
að Björn hefur í bernsku sinni um stund notið fóstnrs 
bjá manni, sem Ingjaldr hjet. 1 ) Samt er það upphaf 
sögunnar, sem geimst hefur í afskriftum Bæjarbókar, 
miklu betra enn ekki neitt, þó að vjer hefðum heldur 
kosið að eiga söguna heila. Eiðan, sem er í miðri sög- 
unni, verður ekki filt. 

Efnið í Bjarnar sögu Hitdælakappa eru ástir þeirra 



1) Þetta hafa menn ekki skilið, enn mjer virðist það ljóst af 
e ftirfarandi stöðum. í 7. k., þegar þeir Björn og Þórðr hittast í Brenn- 
eyjum, segir Þórðr honum „andlát Skúla, enn líf föður þíns og fóstra". 

10- k. segir frá heimkomu Björns úr utanferðinni. Þar stendur svo: 
»Þeir Arngeirr ór Hólmi (faðir Bjarnar) ok Ingjaldr fara til skips" ... 
»°k bjóða Birni til sín" . . . „Hann kvaðsk fara mundu til föður síns." 
Síðan segir, að fóstri hans hafi gefið honum hund, enn faðir hans hest. 
^f sambandinu má ráða, að Ingjaldr muni vera fóstrinn (sbr. aths. 
Boers við staðinn). 



110 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



Bjarnar Hitdælakappa Arngeirssonar og Oddnýjar ey- 
kyndils Þorkelsdóttur úr Hjörsei og deilur þeirra Bjarnar 
og ÞórSar skálds á Hitárnesi Kolbeinssonar útaf Odd- 
nýju. Tildrögin til deilunnar eru mjög lík og tildrögin til 
deilunnar milli þeirra Gunnlaugs ormstungu og Hrafns 
um Helgu hina fögru. BæSi Björn og Gunnlaugur fastna 
sjer ástmei sína rjett áSur enn þeir ætla aS fara utan til 
aS leita sjer frægSar og frama, og skal heitmærin bíSa 
þeirra þrjá vetur. BáSir hitta þeir keppinaut sinn í út- 
löndum, og fer keppinauturinn heim á undan þeim. BáSir 
eru utan lengur enn 3 vetur, og notar keppinauturinn 
þaS til aS vjela heitmeina frá þeim, sem hún var lofuS, 
og eiga hana sjálfur. Líkur eru til, aS annarhvor sögu- 
höfundurinn hafi hjer lagaS frásögn sína í einstökum at- 
riSum eftir sögu hins, og hafa sumir haldiS, aS höfund- 
ur Bjarnar sögu Hitdælakappa hafi haft Gunnlaugs sögu 
firir sjer. Þetta var eSlilegt, meSan menn hjeldu, aS Gunn- 
laugs saga væri meS eldri sögum. Enn þar sem jeg hef 
sint, aS Gunnlaugs saga er ekki samin fir enn á síSari 
helmingi 13. aldár, verSur afstaSa sagnanna alt öSruvísi. 
AS minni higgju er enginn efi á því, aS Gunnlaugs saga 
er ingri enn Bjarnar saga Hitdælakappa og hefur tekiS 
eftir henni íms einstök atriSi í frásögn sinni, og hef jeg 
leitt rök aS þessu í ritgerS minni um Gunnlaugs sögu. 

Hin eina leiSbeining, sem sagan gefur sjálf um aldur 
sinn berum orSum, er þaS, aS hún vitnar til Bunólfs Dálks- 
sonar („Dagsson" er hann nefndur ranglega í hdr.) um 
þaS, aS Björn hafi látiS gera kirkju á Völlum og eignaS 
Tómási postula og ort drápu um Tómás. Þessi Bunólfr 
Dálksson var uppi um og eftir miSja 12. öld 5 er hans get- 
iS bæSi í Nafnaskrá íslenzkra presta frá 1143 (pr. í D. I. 
I og víSar) og í Sturlungu. Af Sturlungu má ráSa, aS 
Bunólfr hefur um 1174 veriS á vist hjá tengdasini sínum 
Ólafi presti Sölvasini á Helgafelli og hefur þá veriS rosk- 
inn maSur. Menn vita ekki firir víst. nær hann dó. Boer 
hefur þaS eftir íslenskum annálum, aS hann hafi dáiS 
1186, enn þaS er ógát, þvi aS þar er ekki um hann aS 
ræSa, heldur Runólf son Ketils biskups, sem vanalega 



w 

$ 

BJARNAR SAGA 111 

er kallaður „biskupsson". Þeir voru bræðrasinir Runólf- 
arnir, því að Dálkr, faðir Runólfs þess, sem hér ræðir um, 
var bróðir Ketils biskups á Hólum Þorsteinssonar, og 
vóru þeir bræður Möðrvellingar, komnir i beinan karl- 
legg frá Guðmundi rika. Ekki er ólíklegt, að Runólfr 
Dálksson hafi dáið um sama leiti og Runólfr biskupsson. 
Af orðum sögunnar (svá sagði R. D.) er svo að sjá, sem 
Runólfr hafi verið dáinn, þegar sagan var færð í letur, 
enn hitt verður ekki sagt með neinni vissu, hvort höfund- 
ur hefur sjálfur munað Runólf og haft sögnina beint frá 
honum eða talað við menn, sem mundu hann, og heirt 
þá hafa þetta eftir honum. Sagan getur því firir þessu 
vel verið færð í letur alllöngu eftir dauða Runólfs, sem 
jeg higg að hafi að borið um 1185, og fráleitt er hún skrif- 
uð firir aldamótin 1200. Hins vegar mun hún ekki vera 
ingri en 1250. Frásögnin er einföld og blátt áfram, still- 
inn ljós og laus við allan riddarasögukeim, og hvergi 
sjest það á meðferð efnisins, að sagan hafi orðið firir 
áhrifum af riddarasögum likt og Gunnlaugs saga. Sögu- 
kappinn Rjörn er hraustur maður og hugrakkur. enn 
honum er annars líst sem íslenskum bónda og ekki sem 
riddaralegum glæsimanni, eins og þeim Gunnlaugi og 
Hrafni í Gunnlaugs sögu. Á utanlandsferð sinni ratar hann 
í æfintíri, fellir nokkurskonar berserk (Kaldimar) á hólmi 

■ 

austur í Garðariki, líkt og Egill feldi Ljót bleika, og drep- 
ur dreka í leiðangri með Knúti konungi. Slík æfintíri 
filgja oft sögnum um svaðilfarir Islendinga í útlöndum, 
og eru þau sniðin éftir munnmælasögum um fornaldar- 
kappa, enn stafa ekki frá riddarasögum. Finnur Jóns- 
son heldur, að slíkt komi ekki firir nema i ingri sögum 
eða þá sem síðari viðbót í eldri sögum. Enn jeg get ekki 
sjeð neitt því til firirstöðu, að þetta sje upphaflegt í 
Bjarnar sögu Hitdælakappa og að hún geti þrátt firir það 
verið tiltölulega gömul. Jeg higg, að sagan sje til orðin 
einhvern tíma á árunum 1200—1250, þó líklega heldur 
nær 1250 enn 1200, því að orðfærið er ekki sjerlega forn- 
legt, enn þar er þess að gæta, að skinnbók sú, sem liggur 
til grundvallar firir pappírshandritum sögunnar, hefur 



112 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



verið tiltölulega ung, og má vera, að orðfærið hafi verið 
ingt upp í meðferð afritara. 

Það sjest á sögunni, að höfundur hefur þekkt Nor- 
egskonungasögu og tímatalið i henni á stjórnarárum 
þeirra Eiríks jarls og Ólafs helga, því að eftir þvi sníður 
hann tímatal sitt, þar sem hann segir frá utanferð Bjarn- 
ar Hitdælakappa. Enn hins vegar her sagan ekki með sjer, 
að höfundur hafi þekt aðrar Islendingasögur, ekki einu 
sinni Egils sögu, sem þó gerist á næstu grösum. Hjer 
við er þó það að athuga, að öll sagan gerist eftir það, að 
Egils saga endar, nema ef til vill upphafið, sem vjer höf- 
um ekki í upphaflegri mind, og má vera, að höfundur hafi 
þar notað Egils sögu, þvi að Björn var náskildur Míra- 
mönnum; móðir hans var sisturdóttir Egils Skallagríms- 
sonar. Tímatal sögunnar kemur að ímsu leiti i hága við 
tímatal i öðrum sögum. Eftir sögunni dvelur Björn i upp- 
vexti sínum hjá Skúla Þorsteinssyni, sem þá bír að Borg. 
Eftir Gunnlaugs sögu bír Þorsteinn faðir Skúla á Borg um 
sama leiti, enn Skúli er enn erlendis. Flestir, t. d. Guð- 
brandur Vigfússon, sem firstur manna hefur bent á mól- 
sögnina, og Boer, trúa hjer betur Gunnlaugs sögu, enn 
það tel jeg mjög vafasamt, að hún hafi rjettara firir sjer. 
Vjer höfum ekki nægileg skilríki til að dæma milli sagn- 
anna, enn víst er það, að vitnisburður Bjarnar sögu Hit- 
dælakappa er eldri enn vitnisburður Gunnlaugs sögu. Af 
sögunni er svo að sjá sem Björn hafi komið heim úr utan- 
ferð sinni 1019 og verið drepinn nokkru eftir 1030, því 
að sagan skoðar Kolla sem launson hans og Oddnýjar, 
fæddan minst 1 ári eftir heimkomu Björns (1020), og 
lætur hann vera að vígi Bjarnar, og ætti hann þá að hafa 
verið minnst 12 ára gamall. Hins vegar segir sagan, að þeir 
Þorsteinn Kuggason og Þorkell Eyjólfsson hafi verið 
riðnir við eftirmálið eftir Björn. Enn íslenskir annálar 
segja, að Þorkell hafi dáið 1026, enn Þorsteinn 1027, og 
að likri niðurstöðu kemst Guðbrandur Vigfússon sam- 
kvæmt tímatali Laxdælu og Grettis sögu, þó svo, að hann 
heldur, að Þorsteinn Kuggason hafi dáið um haustið 1026. 
Ef það er rjett, að þessir menn hafi dáið svo snemma, sem 



t 



BJARNAR SAGA 113 

getur verið nokkuð vafasamt, þá er sagan hjer óneitan- 
lega í mótsögn við rjett tímatal. Enn á það legg jeg firir 
mitt leiti ekki mikla áherslu. Mótsögnin er einmitt sönn- 
un firir því, að höfundur hefur farið eftir munnmæla- 
sögum þeim, sem firir honum lágu, óbreittum og ekki 
lagað þær eftir neinum tímatalskreddum, og get jeg ekki 
tekið það sem neinn vott þess, að sagan sje seint samin, 
heldur höfum vjer hjer eitt dæmi af mörgum, sem sínir, 
að hin munnlega sögusögn er óáreiðanleg, sjerstaklega 
að því er tímatalið snertir. 

Bjarnar saga tilfærir allmargar lausavísur máli sínu 
til sönnunar líkt og Egils saga og Gunnlaugs saga. Margar 
af þeim finst mjer vera vafageplar og líklega síðar ortar, 
enn sumar af þeim eru þó eflaust rjett feðraðar, t. d. brot 
af Grámagaflími, níðkvæði, sem Björn orti um Þórð; er 
það merkilegt af því, að svo að segja ekkert annað hefur 
geimst af þess konar kveðskap. 

Bjarnar saga cr ekki samin af nærri eins mikilli 
snild og Gunnlaugs saga, að jeg nú ekki líki henni saman 
við Egils sögu. Uppistaðan er að vísu skipuleg, enn frá- 
sögnin um hin mörgu deiluefni þeirra Þórðar og Björns 
er nokkuð smásmugleg og staglkend og fremur þreit- 
andi firir lesandann, og er það auðvitað efninu að kenna, 
sem höfundur tók eftir munnmælum. Sumir kaflar eru 
þó mjög vel sagðir, t. d. sagan um það, þegar Þorsteinn 
Kuggason, óvinur Bjarnar, neiddist til að gista hjá hon- 
um um jólin og gerðist síðan vinur hans. Persónulís- 
mgarnar hjá honum eru og allgóðar og sjálfum sjer sam- 
kvæmar, enn í samtölum persónanna lísir sjer ekki nein 
sjerleg snild. 

Finnur Jónsson heldur, að höfundur hafi verið 
klerkur, og ræður það af ímsum málsgreinum í sögunni, 
sem honum finst klerkakeimur að. Enn þessar greinir 
er u þó þess eðlis, að þær geta vel verið samdar af leik- 
uianni, svo að jeg tel alt eins víst, að leikmaður hafi ritað 
söguna. 



8 



Bollaþáttr 



1 nánu sambandi við Laxdælu stendur Bollaþáttr. 
1 handritum y-flokksins 1 ) er hann beint áframhald af sög- 
unni og engin skil gerð á milli, og í öllum útgáfum er 
hann prentaður aftan við hana, og útgáfan 1826 greinir 
hann ekki frá sögunni sem sjerstakan þátt. Það gera 
aftur á móti útgáfur Kálunds. Það er einkum tvent, sem 
sínir, að þátturinn heirir ekki sögunni til frá upphafi, 
heldur er aukið aftan við hana síðar: Annað það, að 
hann stendur aðeins i handritum y-flokksins, enn ekki í 
handritum z-flokksins, sem ifirleitt eru fornlegri og upp- 
haflegri enn handrit y-flokksins. í handritum z-flokksins 
endar sagan á 78. k., og i niðurlagi þess kap. stendur „Ok 
lýkr þar nú sögunni", enda er það auðsjeð á efni 78. k., 
eins og hann er i báðum handritaflokkum, að hann er 
nokkurskonar eftirmáli við söguna, Hitt, sem sínir, að 
Bollaþáttr er siðari viðauki, er það, að allur blærinn á 
honum er ólíkur sjálfri Laxdælu. Persónulisingarnar eru 
daufar og rista ekki djúpt, samtölin milli persónanna 
fremur óliðleg, og ifirleitt er frásögnin sneidd þeirri snild, 
sem einkennir Laxdælu. Þátturinn gerist svo að segja 
allur á Norðurlandi, í Skagafirði og Eijafirði, og segir 
frá viðureign Bolla Bollasonar við norðlenska höfðingja 
og er að því leiti líkur síðasta kafla Laxdælu, að hann 
otar Bolla mjög fram og reinir að gera frægð hans sem 
mesta. Enn höfundur virðist hafa verið mjög ófróður um 



1) [Handrit Laxdælu skiftast i tvo flokka, sem Kr. Kálund hefur 
kallað y-flokk og z-flokk. Til y-flokksins teljast Möðruvallabók og 
Vatnshyrna (til í eftirriti), frá 14. öld, og brotið AM 162 Dl fol., frá 
þvi um 1300. Af z-flokknum eru til fjögur skinnbókabrot og margt 
pappírshandrita. Sjá formálann að útg. Kálunds eða ísl. fornrit V. Útg.] 



BOLLA ÞÁTTR 115 

sögu landsins, því að allir þeir höfðingjar, sem Bolli 
sldftir við, virðast hafa verið dánir um það leiti, sem 
þátturinn gerist, eða um miðja 11. öld. Sagan nefnir 
Hjaltasonu, Arnór kerlingarnef, Goðdala-Starra, Valla- 
Ljót og Guðmund ríka. Af þeim virðist Guðmundur hafa 
verið ingstur, og hann andast 1025 eftir sögn Snorra 
Sturlusonar. 1 ) Svo fáfróður í sögu landsins er Laxdælu- 
höfundur ekki, þó að mart og mikið megi setja út á tíma- 
talið hjá honum. 

Höfundur Bollaþáttarins hefur verið gagnkunnugur 
i Skagafirði, einkum utantil nálægt Hofstöðum í Blöndu- 
hlíð og Miklabæ í Óslandshlíð, og í Eijafirði, einkum í 
Svarfaðardal. Af þessu og af því, að þátturinn gerist mest- 
allur norður í Skagafirði og Eijafirði, hefur Kálund viljað 
ráða, að höfundur þáttarins hafi verið Norðlendingur. 
Það verð jeg að telja mjög vafasamt. Sínu máli til sönn- 
unar telur Kálund það, að höfundur fari í mannjöfnuð 
milli landsfjórðunga og telji Norðlendinga fremsta. Enn 
jeg get hvergi fundið neitt slikt í þættinum. Þvert á móti 
verða allir þeir norðlensku höfðingjar, sem bekkjast til 
við Bolla, að lúta firir honum, Vestfirðingnum. Ennfrem- 
ur segir Kálund, að áttatáknanir þáttarins bendi fremur 
til þess, að höfundur hafi verið Norðlendingur enn Breið- 
firðingur, og virðist hann eiga við það, að þátturinn hefur 
tvisvar atviksorðið suðr um stefnuna úr Skagafirði eða 
Eijafirði að heimili Bolla, Sælingsdalstungu í Hvamms- 
sveit. 2 ) Enn mjer finst þetta fremur benda til þess, að 
höfundur sje Breiðfirðingur enn Norðlendingur. Norð- 
lendingar segja enn í dag og hafa víst alltaf sagt vestr um 
stefnuna úr norðurhjeröðunum til Breiðafjarðarhjerað- 
anna. 3 ) Aftur á móti segja Breiðfirðingar og hafa altaf 
sagt norðr um stefnuna úr Breiðaf jarðarhjeröðunum til 



1) Heimskr., F. J., Óh. 129. k. — 2) K. 80, 1: Guðrún (á Marbæli 
i Óslandshlíð) mœlti: „ek mun ríða suðr til Tungu", 86, 3: Guðmundr 
(ríki á Möðruvöllum í Eijafirði) mæltí (við Bolla) : „ríð suðr i vár", 
88, 7: Bolli ríðr nú í brott af Miklabæ (í Óslandshlíð) ... ok heim 
suðr. — 3) Svo líka á einum stað í Bolla])., k. 88, 5: hon (Sigríðr á 
Skeiði í Svarfaðardal) vildi fara vestr með honum (Bolla). 



116 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



norðurhjeraðanna, og er þá ekki óeðlilegt, þó að þeim 
verði það að hafa suðr um stefnuna úr norðurhjeröð- 
unum til Breiðaf jarðarhjeraðanna. Þátturinn hefur altaf 
undantekningarlaust norðr um stefnuna frá Sælingsdals- 
tungu til Skagafjarðar eða Eijaf jarðar, 1 ) þar sem hann 
hins vegar hefur þrisvar saðr, enn einu sinni vestr um 
hina gagnstæðu stefnu, virðist það heldur benda til, að 
höfundurinn hafi verið breiðfirskur. Líklegast þikir mjer 
því, að höfundur hafi verið Breiðfirðingur, enn hann 
hefur verið vel kunnugur firir norðan og líklega dvalið 
þar um hríð, annaðhvort í Svarfaðardal eða utarlega í 
Skagafirði, nálægt Hofstöðum eða Miklabæ i Óslandshlíð. 
Um og firir miðja 13. öld vóru mikil viðskifti milli Eija- 
fjarðar og Dala, þegar þeir rjeðu firir báðum hjeröðun- 
um Sighvatr og Sturla son hans og síðar Þórðr kakali 
og eftir hann umboðsmenn hans Eyjólfr Þorsteinsson og 
Hrafn Oddsson. Má ætla, að þá hafi imsir breiðfirskir 
menn flutt norður og setst þar að og að viðskiftin miili 
hjeraðanna hafi haldist fram eftir öldinni. Hrafn Odds- 
son, sem lengi hafði búið að Sauðafelli og ráðið firir í 
Dölum, flutti og norður í Skagafjörð um eða laust eftir 
1280 og bjó í Glaumbæ. Var hann þá skipaður ifir alt 
land af konungi sem merkismaður, og má ætla, að þá 
hafi verið með honum einhverjir menn úr Dölum. 2 ) 
Hrafn virðist hafa búið i Glaumbæ til dauðadags, og þar 
búa ættmenn hans eftir hann, t. d. Hrafn Jónsson korps, 
sonarsonur hans, um 1320. 3 ) Glaumbær er ekki f jarri þeim 
stöðum í Skagafirði, þar sem höfundur þáttarins er kunn- 
ugastur. Jeg tek þetta fram til að sína, hvernig á því 
getur staðið, að breiðfirsk saga eins og Laxdæla fær þenn- 
an viðauka, sem aðallega sníst um viðburði norðanlands. 
Höfundur þáttarins virðist hafa þekt Valla-Ljóts sögu. 
1 87. k. segir þátturinn um Valla-Ljót, að hversdagsbún- 
ingur hans hafi verið svartur ldrtill og refði í hendi, enn 



1) K. 81, 1; 83, 5—6. — 2) Bisk. I 760—761. bls., árið 1286, er 
Hrafns first getið í Glaumbæ i Árna s., sbr. þó 758. bls. efst. — 3) Laur- 
ent. s., 35. k., Bisk. I 834. 



BOLLA ÞÁTTR . 117 

ef hann bjóst til víga, hafi hann haft bláan kirtil og öxi 
snaghirnda. Þessu er líst með mjög líkum orðum i Valla- 
Ljóts s., 2. kap., og er ljóst, að höfundur hefur það þaðan, 
þó virðist hann ekki beint hafa haft söguna sjálfa firir 
sjer, þegar hann skrifaði, heldur tekið þetta upp eftir 
minni. 

Þó að Bollaþáttr beri það með sjer, að hann er ingri 
enn Laxdæla, þá getur það ekki munað mjög miklu. Þátt- 
urinn stendur í þeim handritaflokki, sem Kálund nefnir 
y-flokkinn, enn af þeim flokki er til eitt handrit (AM 162 
Dl fol.) skrifað um 1300. Þátturinn getur því ekki verið 
ingri enn frá síðustu árum 13. aldar og gæti vel verið 
saminn um það leiti, sem Hrafn Oddsson bír í Glaumbæ. 
Um höfundinn er ekki til neins að leiða neinum getum. 



Gísla saga Súrssonar. 



Af sögu þessari eru til 2 gerðir, og eru menn vanir 
að kalla aðra þeirra Gisla sögu hina minni, en hina Gisla 
sögu hina stærri. Minni sagan hefur geimst í AM 556a, 
4to, skinnhandriti frá 15. öld, enn stærri sagan er ekki 
til nema i pappírshandritum, og eru merkust þeirra 2 
afskriftir Ásgeirs Jónssonar í Árnasafni, nr. 149, fol., og 
482, 4to, eftir skinnbók i konungsbókhlöðunni í Kaup- 
mannahöfn, sem síðar hefur glatast; frá þessum hand- 
ritum eru runnin þau pappirshandrit, sem til eru bæði 
af minni og stærri sögunni. Þó segir Finnur Jónsson, 
að nr. 1181, fol. í N. kgl. safni sje sjálfstæð afskrift af 
hinni glötuðu Konungsbók; á Katalog Kálunds sjest, að 
afskrift þessi er gerð um 1780 af Jóni Johnsonius (Jóns- 
sini Sigurðssonar) eftir skinnbókinni sjálfri, sem þá er 
enn til í vörslum Jóns, 1 ) og enn fremur er til afskrift 
Árna Magnússonar af vísum sögunnar eftir hinni glötuðu 
skinnbók. Loks er til brot af sögunni á skinni í AM 445 c, 
4to, skrifað i birjun 15. aldar. Brot þetta er úr miðri 
sögunni og hefur ennþá ekld verið gefið út eða notað 
sem skildi, enn Finnur Jónsson telur það skildara stærri 
sögunni en hinni mínni. 

Ef vjer nú berum saman þessar tvær gerðir sög- 
unnar, hina meiri og hina minni, þá sjest brátt, að mest- 
ur hluti sögunnar er svo að segja eins í báðum að efni 
til, að eins er stærri sagan vanalega orðfleiri. Það leinir 



1) Jón þessi (Urða-Jón) hjálpaði Suhm við fornfræðaútgáfur. 
þíddi Njálu á latinu, varð síslumaður í ísafjarðarsíslu 1797, d. 1826. 
Honum má ekki rugla saman við alnafna hans og samtíða mann 
Jón síslumann Jónsson í Bæ, sem líka hafði ísaf jarðarsíslu um stund, 
d. 1831. 



r 



GÍSLA SAGA 119 

sjer ekki heldur, aö minni sagan er ifirleitt upphaflegri 
og fornlegri, enn stærri sagan eikur víða málið með 
óþörfum málalengingum. Þó kemur það líka stundum 
firir, að stærri sagan virðist hafa geimt frumlegri texta 
enn minni sagan, svo að vjer verðum alstaðar að hafa 
hliðsjón af henni, ef vjer viijum gera oss rjetta hugmind 
um hina upphaflegu sögu. Minni sagan hefur líka sína 
viðauka fram ifir stærri söguna, sem ekki eru upphaf- 
legir í sögunni, þó að þetta komi ekki oft firir. Á bak 
við báðar gerðir sögunnar eigjum vjer því sameigin- 
legt frumrit, sem liggur til grundvallar firir báðum 
gerðum í mestallri sögunni. Að eins í upphafi sögunn- 
ar, i 3 hinum firstu kapítulum minni sögunnar og firri 
hluta 4. k., eru gerðirnar svo ólíkar hvor annari, að það 
er ómögulegt, að báðar sjeu runnar frá sameiginlegu 
frumriti. 

Hvernig stendur nú á þessum mikla mun, sem er á 
gerðunum í upphafi sögunnar? Sá sem best hefur greitt 
úr því máh, er Finnur Jónsson, og eftir nákvæman 
samanburð get jeg sagt, að jeg sje honum nokkurn 
veginn samdóma. 

Þegar vjer berum saman upphöf beggja gerðanna, 
kemur það glögglega i ljós, að minni sagan er þar miklu 
upphaflegri og frumlegri enn stærri sagan. Þessi síðar- 
nefnda gerð er íkt með „reifarasögum" um stigamenn 
á Kili (hjer er- eiða í sögunni) og viðureign Gísla við 
víkinga, sem minni sagan veit ekki um. Þetta er ber- 
sínilega skáldskapur í meiri sögunni. Líka bætir stærri 
sagan framan við alllangri grein um ímsa landnáms- 
menn, sem er tekin ef tir Landnámu og líklega að nokkru 
leiti eftir Islendingabók Ara. Þessi grein er bersínilega 
ekki upphafleg í sögunni. Ef vjer nú vinsum úr þessa 
bersínilegu viðauka í upphafi stærri sögunnar, þá verð- 
ur eftir kjarni frásagnarinnar um uppruna söguhetj- 
unnar og tildrögin til þess, að hann fluttist til Islands 
frá Noregi, og er aðalefni þessa kjarna mjög svipað aðal- 
efninu i upphafi minni sögunnar, enn þó eru talsverðar 
niissagnir og hvergi orðrjett samhljóðun milli sagnanna. 



120 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



Er því auðsjeö, að gerðirnar geta ekki á þessum kafla 
verið sprottnar frá sömu skriflegu heimild eins og i 
meginsögunni, sem á eftir fer. Hins vegar liggur það i 
augum uppi, að stærri sagan er hjer sem annarstaðar 
ófrumlegri og ingri enn minni sagan. Finnur Jónsson 
skírir þetta á þann hátt, að í það handrit af sögunni, sem 
höfundur stærri gerðarinnar hafði firir sjer, hafi vantað 
upphafið. I það skarð hafi hann reint að bæta, sumpart 
með því að skjóia inn áðurnefndum innskotsgreinum, 
sumpart með því að safna saman þeim munnmælasögum, 
sem vóru á gangi um Gísla á hans dögum, og prjóna þær 
framan við söguna, enn þær hafi þá — á siðari hlut 13. 
aldar að skoðun Finns Jónssonar — verið orðnar af- 
bakaðar og úr lagi færðar. Það er eflaust rjett, að upp- 
haf sögunnar hefur vantað í það handrit, sem stærri 
sögu höfundurinn hafði firir sjer, og að hann hefur filt 
í eiðuna frá eigin brjósti. Enn hitt finst mjer ólíklegt, 
að hann hafi þar farið eftir munnmælasögum sinna 
tíma. Flestar missagnir við minni söguna eru fólgnar í 
mannanöfnum, og er auðsjeð, að höfundur stærri sög- 
unnar hefur vilst í nöfnunum, og liggur næst að halda, 
að allur sá ruglingur stafi af misminni. Til dæmis að 
taka geta báðar sögurnar mn tvo menn, sem lögðu hug 
á Þórdísi, sistur Gísla, meðan hún var í föðurgarði í 
Noregi. Báðar segja þær, að annar þessara manna hafi 
heitið Bárðr, hinn heitir Kolbjörn í minni sögunni, en 
Kolbeinn í stærri. Enn það er einkennilegt, að stærri 
sagan hefur hausavíxl á mönnunum, segir það um Kol- 
bein (= Kolbjörn), sem minni sagan segir um Bárð, og 
um Bárð það, sem minni sagan segir um Kolbjörn. Þetta 
og annað fleira þessu líkt, sem of langt irði að greina, 
sínist helst vera sprottið af misminni. Sá sem setti sam- 
an stærri söguna, hefur, eins og Finnur Jónsson getur 
til, haft firir sjer handrit, sem upphafið vantar í, virð- 
ist handritið hafa birjað á orðunum „Yésteinn Vésteins- 
son gerðist fardrengr góðr", 1 ) því að upp frá þeim 



1) Útg. F. J., k. 4, 9. 



GÍSLA SAGA 



121 



orðum eru báðar gerðir sögunnar svo að segja samhljóða. 
Hins vegar hefur hann eflaust þekt söguna í heilu líki, 
af lestri eða áheirn, þó að hann hefði ekki upphafið skrif- 
að firir sjer, þegar hann tók að skrifa upp söguna. Hann 
tekur því það ráð, að prjóna upphafið framan við sög- 
una eftir minni sínu. Stigamanna-sögunni og sögunni 
um viðureign Gísla við vikingana bætir hann við frá 
sjálfum sjer og eins innskotsgreininni úr Landnámu. 
Með þessu móti, ef upphaf stærri sögunnar er aðallega 
bigt á frumsögunni, enn skrifað eftir minni, verður skilj- 
anlegur sá ruglingur, sem þar er á mannanöfnum, og 
þikir mjer þetta líklegra enn að höfundur stærri sög- 
unnar hafi tekið sig til að safna samtíða munnmæla- 
sögum og bigt á þeim. 



Þegar vjer eigum að dæma um Gísla sögu, verðum 
vjer að biggja dóm vorn aðallega á minni sögunni, því að 
hún ein gefur nokkurn veginn ljósa hugmind um sög- 
una eins og hún var í upphafi, og verðum vjer þá að 
kveða upp þann dóm, að Gísla saga sje ein með hinum 
allra fegurstu íslendingasögum. Hún lísir lifi seks skóg- 
armans líkt og Grettis saga, og tekst það meistaralega. 
Uppistaðan er ekki margþætt, en föst og vel ofin. 



Persónulísingar Gísla sögu eru svo ágætar, að sagan 
verður í því efni að teljast í fremstu röð meðal íslend- 
ingasagna. Ekki síst tekst sögunni upp að lisa sögukapp- 
anum, Gísla Súrssyni sjálfum. Hann er skörungur hinn 
mesti, kemur fram heill og óskiftur í öllu því, sem hann 
legst á, triggur vinur vina sinna og reiðubúinn til að 
kggja líf sitt við þeirra líf. 1 hefndinni eftir Véstein 
beitir hann slægð og undirferli, þegar hann vegur Þor- 
grím, enn honum er þar óvandur eftirleikurinn, því að 
Þorgrímur hafði að firra bragði beitt hinu sama gagn- 
vart Vésteini. Meistaralega er hst lífi hans i sektinni og 
ahrifum þeim, sem hinar sífeldu ofsóknir hafa á skaps- 
muni hans. Óróinn í sál hans lísir sjer í draumum þeim, 
sem firir hann bera, sumum góðum með von um betri 



122 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



daga, enn miklu fleiri vondum. Hann á tvær draumkon- 
ur, aðra góSa, hina vonda. Kristnar hugmindir hafa hjer 
eflaust haft áhrif á munnmælin um Gísla, því aS góða 
draumkonan táknar bersínilega von kristinna manna um 
annað betra líf eftir þetta, t. d. þar sem góða draum- 
konan leiðir hann með sjer inn í fagra höll og heitir hon- 
um þvi, að hann skuli lifa þar sælu lifi eftir dauðann, 
og jafnframt leggur hún honum lífsreglur, sem eru al- 
gerlega í anda kristninnnar, að hann skuli láta sjer leið- 
ast fornan sið, vera vel við blinda menn og halta og sjer 
minni menn. Móti henni berst vonda draumkonan, hún 
ríður hann allan í manna blóði, setur dreiruga húfu 
á höfuð honum, segist skulu bregða þvi öllu, sem betri 
draumkonan hjet honum. Hún á bersínilega að tákna 
heiðnina. Sagan lísir því, hvernig hin góða kristna lífs- 
skoðun berst við vonda, heiðna lífsskoðun í hjarta skóg- 
armannsins og hvernig hann sveiflast altaf milli vonar 
og ótta. Jeg skal nú að vísu engan veginn neita þvi, aS 
slíkur tvískinnungur, sem hjer kemur fram, hafi getaS 
átt sjer staS í brjósti íslensks skógarmanns um þessar 
mundir, enda segir sagan, aS Gísli hafi látiS prímsignast 
i Vébjörgum. Enn samt finst mjer þaS ljóst, aS kristnir 
tímar hafa sett sinn lit á þessar frásagnir um drauma 
Gísla, hvort sem þær eru bigSar á þjóSsögum eSa þær eru 
skáldskapur höfundar. Draumvísurnar, sem sögunum 
filgja, virSast mjer vera ortar í kristni, og kem jeg aS 
þvi síSar. Einkennilegt er þaS og, aS hvergi ber á krist- 
inni lifsskoSun hjá Gísla i því, sem sagan segir um at- 
hafnir hans, nema í þessum draumum. I þessum sögum 
af Gísla kemur fram snarræSi hans, hugpríSi og hreisti, 
snarræSiS ekki síst i hinni kímilegu sögu um hvernig 
hann slapp úr höndum Barkar á BreiSafirSi, þegar hann 
var einn á báti nieS ambáttinni og leikur IngjaldsfífliS, 
hreistin og hugpríSin ekki síst í síSustu baráttunni, þegar 
hann f jell. Á þessa eiginleika Gísla, hugpríSina og hreist- 
ina, virSist höfundur hafa lagt mesta áherslu, þvi aS hann 
tekur þaS tvisvar fram, aS hann hafi veriS hinn mesti 



GÍSLA SAGA 123 

hreistimaður og fullhugi, þó að ekki væri hann gæfumað- 
ur, og brítur höfundur með þessu það hlutleisislögmál, 
sem annars tíðkast í Islendingasögum. 

Gagnólíkur Gísla er bróðir hans Þorkell. Hann er lít- 
ilmenni, heigull gagnvart konu sinni, undirförull gagn- 
vart Vésteini, sem hann grunar um konu sína, hleipir 
Þorgrími á hann, enn stendur sjálfur á bak við tjöldin; i 
rauninni ann hann Gísla bróður sínum; hann veit, að 
Gísli hefur drepið Þorgrím, enn reinir að breiða ifir það, 
sem hann veit, og varna því að sannleikurinn komist upp, 
með því að fela hina snjóugu skó Gísla, og síðan rjettir 
hann Gísla hvað eftir annað hjálparhönd i sektinni, þó 
svo að hendur verði ekki hafðar í hári hans firir bjarg- 
irnar, vill ekki leggja neitt verulegt í sölurnar firir hann, 
gerir alt hálft. Hann er hálfgerður Farísei. Það er auð- 
sjeð, að höfundur hsir þannig lítilmensku Þorkels til 
þess að láta enn meira bera á skörungsskap og stór- 
mensku Gísla í samanburði við hann. 

Við hlið Gísla stendur kona hans Auðr í öllum raun- 
um hans, trú og digg til dauðans. Lísingin á þessari konu 
skógarmannsins er hin langhelsta priði Gísla sögu og 
jafnast að snild við bestu kvennlísingar i öðrum sögum, 
t. d. lísing Guðrúnar i Laxdælu, Hallgerðar i Njálu, og 
að siðferðislegu þreki og kvennlegum digðum ber Auðr 
af öllum kvennmönnum, sem sögurnar lísa. Einna helst 
má jafna Bergþóru, konu Njáls, við hana. Trigðin og 
digðin er hin sama, enn það er þó eitthvað kalt og ekki 
vel kvennlegt við Bergþóru. Eins og höfundur setur Þor- 
kel við hlið Gísla sakir mótsetningarinnar milli þeirra, 
eins setur hann Ásgerði, konu Þorkels, við hlið Auðar. 
1 samanburði við ljettúð Ásgerðar ber enn þá meira á 
trigð og digð Auðar. 

Einkennileg er lísingin á Þórdísi, sistur Gísla. Það 
er hún, sem kemur því upp, að Gísli hafi vegið Þorgrím 
hónda hennar, og þegar svo Gisli er veginn, er það hún, 
sem reinir að hefna hans. Hvorttveggja er vel skiljanlegt 
frá sálarfræðislegu sjónarmiði. Frakkar mundu kalla slíkt 



124 UM ÍSLENDINGASÖGUR 



„inconséquence féminine", enn þess verður þó sjerstak- 
lega að gæta, að hjer koma í bága tvö öfl, sem rikust 
vóru í þá daga: ástin til eiginmansins og bróðurástin. 

Orðfærið er einfalt og óbrotið, setningar stuttar og 
lítið um aukasetningar. Samtölin milli persónanna eðli- 
leg og sumstaðar gerð af hinni mestu snild, t. d. sam- 
talið milli þeirra Auðar og Ásgerðar, sem verst hlitst af, 
og viðtal þeirra beggja eftir það við menn sína. Einkenni- 
legt er það, að sagan lætur Þorkeli verða ljóð af munni, 
þegar hann hefur hlítt á tal konu sinnar og Auðar („heyr 
undr mikit, | heyr örlygi, | heyr mál mikit, | heyr manns 
bana"). Þetta er auðvitað gert til þess að gefa i skin, 
hve alvarlegar afleiðingar þetta samtal muni hafa firir 
söguna, sem á eftir fer, enn orðstefið er ekki vel eðli- 
legt í munni Þorkels. 

Um afstöðu Gísla sögu við aðrar sögur er það að 
segja, að hún — það er að segja hin upphaflega saga — 
virðist vera öðrum sögum óháð og þær henni. Þó verður 
að gera eina undantekningu frá þessari almennu stað- 
hæfingu, og kem jeg að því síðar. Sjerstaklega hef jeg 
rannsakað afstöðu hennar við Landnámu, og niðurstað- 
an er þessi: Landnámuhöfundur hefur þekt aðalefnið i 
Gísla sögu og segir frá ímsu hinu sama sem hún, enn þó 
með svo miklum missögnum, að óhugsandi er, að hann 
hafi haft firir sjer söguna, heldur filgir hann bersíni- 
lega sjálfstæðum munnlegum heimildum. Hins vegar er 
ljóst, að báðir þeir menn, sem settu mark sitt hvor á sína 
gerð Gísla sögu, minni söguna og stærri söguna, hafa 
hvor um sig notað Landnámu, höfundur stærri sögunn- 
ar meira, höfundur minni sögunnar minna. Enn allar 
þær greinir, bæði í stærri og minni sögunni, sem Land- 
náma hefir verið notuð við, eru bersínilega síðari íaukar 
þeirra, sem settu saman gerðir sögunnar, og hafa ekki 
staðið í hinni upphaflegu Gísla sögu, sem hefur verið al- 
veg óháð Landnámu. 

I Eyrbyggju eru stöku kaflar líks efnis og kaflar í 
Gísla sögu, einkum frásögnin um það, þegar Þórdis reindi 
að hefna bróður síns á Kyjólfi. Orð Þórdísar við þetta 



GÍSLA SAGA 



125 



tækifæri — „mun eigi vel fagnat Gísla bana, ef grautr 
er görr ok gefinn" — eru svo að segja eins i báðum sög- 
unum. Enn þessi orð eru svo einkennileg, að þau gátu 
vel geimst i manna munni, og getur vel verið, að hvor 
um sig hafi þau eftir óháðri munnlegri frásögn. Hins 
vegar er ímislegt, sem sögunum ber á milli, og virðist 
flest mæla með þvi, að þær sjeu óháðar hvor annari, eða 
að minsta kosti er það ekki sannað, að önnur hafi haft 
hina firir sjer. 

Gull-Þóris saga veit um bjargir þær, sem Ingjaldr 
í Hergilsei veitti Gísla Súrssini, og að Börkr hinn digri 
átti sök á því, enn að öðru leiti ber sögunum ekki saman. 
Gisla saga segir, að Ingjaldr hafi verið landseti Barkar, 
enn af Gull-Þóris sögu má ráða, að Ingjaldr hefur átt 
sjálfur Hergilsei, því að hún ségir, að Börkr hafi „gert af 
Ingjaldi eyjarnar" firir bjargirnar. Af þessu virðist ljóst, 
að Gull-Þóris saga og Gísla saga eru hvor annari óháðar. 

Vjer komum nú að undantekningunni, sem áður var 
getið. Sterkar líkur má leiða að því, að höfundur Gísla 
sögu hafi þekt og tekið sjer til firirmindar á einum stað 
sögu, sem gerist í f jarlægum landsf jórðungi, á Austf jörð- 
um; jeg á þar við Droplaugarsona sögu. Sagan um víg 
Þorgrims i Gisla sögu er mjög svipuð sögunni um víg 
Helga Ásbjarnarsonar í Droplaugarsona sögu, svo svip- 
uð, að líkur eru til, að þar sje eitthvað samband á milli. 
Eftir báðum sögunum er vígið vegið um nótt á bæ, þar 
sem mjög er gestkvæmt, af því að veisla er þar haldin. 
I báðum sögunum er það húsbóndinn, sem er veginn í 
rekkju hjá konu sinni. Eftir báðum sögum er innangengt 
i fjós úr bæjarhúsunum, þar sem vígið fer fram, og kem- 
ur vegandinn first inn í f jósið og hnítir (eða lætur hníta) 
saman halana á kúnum, sem þar eru (í Droplaugarsona 
s °gu lætur Grímr Glúm fjelaga sinn gera þetta, enn í 
Gísla sögu gerir Gísli það sjálfur), og er það auðsjáan- 
* e ga gert til þess að tef ja firir þeim, sem elta muni veg- 
andann út um þær dir. Síðan gengur vegandinn eftir 
báðum sögum til bæjardira og fer þar inn í skálann að 
hvílunni, þar sem bóndi sefur hjá konu sinni, tekur á 



126 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



öðru þeirra með kaldri hendi (í Gisla sögu tekur Gísli 
first á konunni, í Droplaugarsona sögu tekur Grímr á 
bóndanum), og heldur það hjónanna, sem á er tekið, að 
rekkjunautur sinn hafi tekið á sjer, og kvartar um, að 
höndin sje köld. Vegandinn bíður þess, að hjónin sofni 
aftur, vekur síðan bóndann og leggur hann í gegn. Þá 
biður annað hjónanna menn vaka í skálanum, þvi að víg 
sje vegið (í Gísla sögu er það Þórdís, sem segir: „Vaki 
menn i skálanum, Þorgrímr er veginn, bóndi minn," í 
Droplaugarsona sögu segir Helgi Ásbjarnarson, þegar 
sverðið stendur í gegnum hann: „Vaki sveinar í seti: 
maðr vegr at mér.") Þá leitar vegandinn útgöngu og 
kemst undan. Eins og menn sjá, er hjer svo likt líst öll- 
um atvikum, að varla getur leikið efi á, að önnurhvor 
sagan hafi hjer haft hina til hliðsjónar, og ef svo er, þá 
hlítur það að vera Gísla saga, sem hefur notað Drop- 
laugarsona sögu, enn ekki þvert á móti. Frásögnin í 
Droplaugarsona sögu er sjálfri sjer samkvæm frá upp- 
hafi til enda, enn það er frásögnin í Gísla sögu ekki. Áður 
enn Grímr gengur inn, lætur hann Glúm gera farartálma 
i f jósinu, af því að hann ætlar sjer að ginna þá, sem elta 
vegandann, til að leita að honum í f jósinu, meðan hann 
sjálf ur fer út um sjálfar bæjardyrnar. Því er það, að hann, 
þegar hann hefur vegið Helga, kastar riðvelinum, sem 
hann haf ði inn með sjer, í skíðahlaðann, sem stendur við 
dirnar, sem til fjóss vóru, svo að hlaðinn fellur. Af því 
leiðir, að þeir, sem ætla að ná vegandanum, lilaupa þang- 
að sem þeir heira skarkið, að fjósdirunum, þvi að þeir 
halda, að vegandinn hafi hlaupið þar út, og með því gefa 
þeir Grími tóm til að komast undan út um bæjardirnar. 
1 Gísla sögu gerir Gísli líka farartálma i f jósinu áður enn 
hann gengur inn, með því að binda saman kírhalana, og 
sagan bætir því beinlínis við, að hann hafi lokað aftur 
fjósinu og biíið svo um, að ekki mátti lúka því upp að 
innan. Síðan gengur hann til hinna venjulega dira, bæj- 
ardiranna, og þar inn í skálann og inn eftir skálanum 
að lokhvílunni, sem þau Þorgrímr sofa í, og virðist hún 
eftir frásögninni vera skamt frá dirunum, sem til fjóss 



y 



GÍSLA SAGA 127 

vóru. Eftir vígið segir svo sagan, að Gísli hafi gengið til 
fjóssins „ok þar út sem hann hafði ætlat". Hjer er 
sagan í beinni mótsögn við sjálfa sig. Því að þó að vjer 
nú hugsum oss, að Gísli hafi getað smogið undir halana 
á kúnum hindrunarlaust, hvernig gat hann þá komist út 
um útidirnar á f jósinu, sem hann hafði sjálfur búið svo 
um, eftir því sem sagan segir, að þeim varð ekki lokið 
upp að innan? Hvernig stendur nú á þessari mótsögn? 
Hún er skiljanleg, ef vjer hugsum oss, að höfundur Gisla 
sögu haf i þekt f rásögn Droplaugarsona sögu um víg Helga 
Ásbjarnarsonar og lánað úr henni ímsa drætti til að 
skreita með munnmælasögur þær, sem hann hafði firir 
sjer um víg Þorgríms. Sagan segir, að logndrífa hafi verið 
kvöldið, sem Þorgrímr var veginn, og því hafi Gísli, til 
að hilja spor sín, gengið heiman götu þá, sem til lækjar- 
ins lá, síðan eftir læknum og loks eftir götu þeirri, sem 
lá frá læknum til f jóssins á Sæbóli, og að hann hafi farið 
sömu leið heim aftur frá víginu. Þetta virðist benda til 
þess, að munnmælasögurnar, sem söguhöfundur hafði 
firir sjer, hafi látið Gísla fara inn um fjósið til vígsins, 
og út sömu leið frá víginu. Þessum sögum virðist höf- 
undur hafa blandað saman við frásögnina í Droplaugar- 
sona sögu. Af því mun ruglingurinn og mótsögnin stafa. 
Firri hluti frásagnarinnar, um það að Gísli fór first inn 
í fjósið, batt saman halana og lokaði fjósinu svo að ut- 
an, að þvi varð ekki lokið upp að innan, er sniðinn eftir 
Droplaugarsona sögu, og bendir til að höfundur, þegar 
hann ritaði þetta, hafi ætlað sjer að láta Gísla ganga út 
frá víginu um bæjardirnar eins og Grímr gerir í Drop- 
laugarsona sögu. Enn siðan hafa munnmælasögurnar, 
sem hann hafði firir sjer, komið honum til að láta Gísla 
ganga út um fjósið, og hefir hann ekki gætt þess, að 
þetta var í beinni mótsögn við það, sem áður var sagt. 
Með þessu móti má skíra, hvernig á mótsögninni stend- 
Ur, enn annars er hún lítt skiljanleg. 

Vjer höfum þá sjeð, að Droplaugarsona saga er eina 
sagan, sem líkur eru til, að höfundur hinnar upphaflegu 
Gísla sögu liafi þekt og notað. Þá er það og merkilegt, 



128 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



að Sturla Þórðarson minnist i íslendinga sögu sinni, sem 
hefur geimst í Sturlungu, á Grásíðu, kingispjótið, sem 
mest ilt hlautst af, og hefur um það orð, sem sina, að 
Sturla muni ekki hafa þekt Gísla sögu. Þetta er í frá- 
sögninni um bardagann á Breiðabólstað í Fljótshlíð 17. 
júní árið 1221, þar sem þeir áttust við Loftr biskupsson 
og Björn Þorvaldsson, hálfbróðir Gizurar jarls, og lauk 
svo, að Björn var veginn af Guðlaugi Eyjólfssini Jóns- 
sonar í Odda Loftssonar. Segir Sturla þannig frá: „Hljóp 
Guðlaugr fram ok lagði til Bjarnar með spjóti því, er þeir 
kölluðu Grásíðu og sögðu átt hafa Gísla Súrsson. Lagit 
kom í óstinn, ok snerist Björn upp at kirkjunni og settist 
niðr. Guðlaugr gekk til Lofts ok sagði honum, at Björn 
var sárr orðinn. Loftr spurði, hverr því olli. „Vit Grá- 
siða", svarar hann." I vísu, sem ort var rjett eftir fund- 
inn, er og Grásíðu getið. 

Björn frák brýnðu járni 

— bragð gott var þat — lagðan, 

gerði Guðlaugr fyrðum 

geysihark, í barka. 

Auðkýfingr lét æfi 

óblíðr fyrir Grásíðu, 

hvöss var hon heldur at kyssa. 

Harðinúlaðr var Skúli. 1 ) 

Grásiðu nefnir Sturla líka spjót það, sem Sturla frændi 
hans Sighvatsson hafði á Örlygsstöðum, þegar hann f jell: 
„Sturla varðist með spjóti því, er Grásíða hét, fornt og ekki 
vel stint málaspjót; hann lagði svá hart með því jafnan, 
at menn fellu fyrir, enn spjótit lagðist, ok brá hann því 
undir fót sér nokkurum sinnum." 2 ) Líklega er þetta sama 
spjótið, sem Guðlaugr átti. Sturla hefur líklega fengið það 
hjá Álfheiði, sistur Guðlaugs, er hann tók af heimildir á 
Oddastað 1237. 3 ) Guðlaugr andaðist á suðurvegum 
skömmu eftir 1221, og er líklegt, að Álfheiðr hafi erft 
spjótið eftir hann. 4 ) Hitt er vafasamara. hvort Grásíða 
þessi var sú sama, sem Gísla saga segir frá, enn merkilegt 



1) Sturl. 3 I, 345—348. bls. — 2) Sturl. 3 I, 528. bls. — 3) Sturl. 3 I, 
501 sbr. 506. — 4) Sturl. 3 I, 351. 



GÍSLA SAGA 129 

er það, að Gísla saga segir, að mál hafi verið í Grásiðu, 1 ) 
og kemur það heim við það, að Sturla lísir Grásíðu 
sem fornu málaspjóti. Enn hvernig sem þessu nú er 
varið, þá er það vist, að Sturla talar um það sem 
sögn manna, að Gísli Súrsson hafi átt spjótið Grdsíðu. 
Þetta er ekki rétt eftir Gísla sögu. Frá upphafi var 
Grásíða, eftir þvi sem sagan segir, sverð, sem Kolr þræll 
átti og ljeði Gísla föðurbróður Gísla Súrssonar til hólm- 
göngu, siðan vildi Gísli ekki skila sverðinu, og vógu þeir 
þrælhnn og Gísli hvor annan út úr því. Við það tækfæri 
brotnaði Grásiða, og gengu sverðsbrotin síðan i arf til 
Þorbjarnar föður Gísla Súrssonar og frá honum til sona 
hans Þorkels og Gísla. Þegar þeir bræður skiftu f je með 
sjer, segir sagan, að sverðsbrotin hafi fallið í hlut Þorkels, 
og úr þeim smíðar Þorgrimr nef spjótið Grásíðu. Með 
því vegur svo Þorgrímr Véstein og skilur spjótið eftir i 
sárinu. Gísli tekur spjótið úr undinni og geimir það, 
þangað til hann vegur Þorgrím með því, enn hann eign- 
ast það aldrei, það gengur aldrei úr eigu Þorkels bróður 
hans. Sú mótsögn, sem hjer er milli Islendinga sögu og' 
Gísla sögu um eiganda spjótsins, bendir helst til, að 
Sturla hafi ekki þekt Gísla sögu, heldur aðeins ein- 
hverjar óljósar sagnir um afstöðu spjótsins við Gisla. 
Þó er ekki alveg óhugsandi, að Sturla hafi þekt söguna, 
og að missögnin sje sprottin af rangminni. 

Njála (114. k.) minnist lauslega á Gísla sem bróður 
Þórdísar móður Snorra goða, enn af því verður ekki 
ráðið með neinni vissu, að Njáluhöfundur hafi þekt 
Gísla sögu. 

Aldur frumsögunnar er erfitt að ákveða, af þvi að 
hún kemur svo lítt við aðrar sögur. Orðfærið er fremur 
fornlegt, enn þó ekki eins og t. d. á Heiðarvíga sögu. Þó 
að nílegri orðatiltækjum bregði fyrir sumstaðar, þá er 
það ekki vel að marka, því að sagan hefur geimst í til- 
tölulega ungum handritum og afskrifarar eru vanir að 
f æra málið í seinni tíma búning. í minni sögunni kemur á 



1) Gísl., F. J. s k. 11, 3. 

9 



130 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



einum stað firir æva í merkingunni „aldrei". Þegar 
minni sagan segir frá því, að Gísli hafi kveðið visuna, 
sem kom upp um hann, að hann hefði vegið Þorgrím, 
bætir hún við „er æva skyldi". 1 ) I orðum þessum brít- 
ur höfundur bág við hlutleisisreglu þá, sem tíðkast í ís- 
lendingasögum, og bæði af þessari ástæðu og af þvi að 
setninguna vantar i meiri söguna, skoðar Finnur Jóns- 
son hana sem siðari innskotsgrein. En fornirðið æva 
bendir til, að setningin hafi staðið i frumsögunni. Orðið 
æva = aldrei er algengt í fornum kveðskap, enn kemur 
varla firir i óbundnu máli nema á þessum stað i Gisla 
sögu. 2 ) Síðari afskrifari mundi ekki hafa orðað þetta 
svona. Þess ber og að gæta, að höfundur Gísla sögu brít- 
ur hlutleisisregluna á stöku stað öðrum en þessum. Ef 
setningin hefur filgt frumsögunni, bendir hún til, að 
Gísla saga sje fremur gömul. Hins vegar mun sagan 
vera ingri en Droplaugarsona saga, ef það er rjett, sem 
jeg hefi haldið fram, að hún hafi þekt þá sögu og haft 
hana til firirmindar. Droplaugarsona saga virðist vera 
með eldri Islendingasögum, líklega frá firstu árum 13. 
aldar. Gæti þá Gísla saga verið frá c. 1220. Þetta kem- 
ur nokkurn veginn heim við niðurstöðu Finns Jóns- 
sonar, að sagan sje „ekki mikið ingri" („nicht erheb- 
lich spáter") enn 1200. 

Um höfundinn vitum vjer annars sama sem ekki 
neitt, nema það sem sagan ber með sjer, að hann hefur 
verið ritsnillingur — söguna má telja með þeim, sem 
best eru sagðar af sögum vorum — og að hann hefur 
eflaust átt heima í Dírafirði eða þar á næstu grösum, 
þvi að hann þekkir þar hverja þúfu. Það, að hann virð- 
ist þekkja svo fáar sögur og hefur t. d. ekki notað 
Landnámu, er vel skiljanlegt, ef hann er Dírfirðingur, 
þvi að hjeraðið er fremur af skekkt. Hins vegar bendir það, 
að hann virðist hafa haft firir sjer Droplaugarsona 
sögu, á það, að hann muni ef til vill hafa dvalið um 
hríð á Austfjörðum eða Droplaugarsona saga borist á 



1) Gisl., 18. k. — 2),Finst ekki i Larsson, Ordförrádet. 



GÍSLA SAGA 



131 



einhvern hátt til Dírafjarðar. Sagan lísir miklu frem- 
ur lífi alþýðu manna en höfðingja, og er þvi varla lík- 
legt, að höfundur hafi verið af höfðingjastjett. Finnur 
Jónsson heldur helst, að hann hafi verið klerkur, og 
ræður það einkum af því, að sagan talar um, að Gísli 
hafi verið prímsigndur, og að Auðr kona hans og Gunn- 
hildr, mágkona hennar, taka kristni og ganga suður 
til Róms. Þetta getur vel verið, og ef draumvísur Gísla 
eru eftir söguhöfundinn, sem mjer virðist mjög líklegt, 
þá stiður það mjög skoðun Finns Jónssonar. Þessar 
draumvísur eru bersínilega ortar í kristni löngu eftir 
daga Gísla, og sumar þeirra eru svo klerklegar, að líkur 
eru til, að prestur hafi ort þær. 1 ) En full sönnun firir 
þvi, að höfundurinn hafi verið klerkur, fæst varla. 

í sögunni eru margar fleiri vísur enn draumvísurnar. 
Sumar þeirra eru töluvert grunsamlegar, enn sumar 
virðast vera rjett feðraðar. Þetta atriði er enn ekki 
rannsakað til hlitar. Að höfundurinn hafi verið skáld- 
mæltur, sjest á vísunni „Heyr undr mikit", sem hann 
leggur Þorkeli í munn. Hún að minsta kosti hlitur að 
vera eftir söguhöfundinn. 



1) T. d. vísan ; Vald eigi þú vigi / (ver þú ótyrrinn) fyrri / morðs 
við mæti-Njörðu / — mér heitið þvi — sleitinn. / Baugskyndir, hjálp 
blindum / — Baldr hygg at því skjaldar / — ilt kveða háð at hölt- 
um. / Handlausum tý (imp. af týja = efast, hika) granda. Eða þessi 
helmingur: Mér bar hljóm í heimi, / hör-Bil, þá er vit skilðumsk / — 
skekkek dverga drekku — / drcyra sals fyr eryru. [Dreyra salr = líkami, 
fyr eyru dreyra sals = f. líkams eyru; F. J. heldur, að eigi saman: i 
heimi sals (= jarðar) dreyra = í heimi árinnar = í hjeraðinu kring- 
um Botnsá — enn það er ómögulegt.] 



Havarðar saga Isfirðings eða Isfirðinga saga. 



Saga þessi er nú því miður ekki til nema í pappírs- 
handritum, fremur ljelegum, sem öll virðast stafa frá 
sama skinnhandriti, og eru þó tvær gerðir af sögunni, 
önnur stærri, hin minni. Af þeim er hin stærri upp- 
haflegri, minni gerðin hefur haft Landnámu til hlið- 
sjónar og tekið þaðan imsar leiðrjettingar, enn er ann- 
ars ekki annað enn stærri sagan dálítið stitt, einkum 
að því leiti sem flestum vísum er slept. 



Söguhetjan Hávarðr halti er gamall víldngur, sem 
hefur særst í hnjeskelina á víkingaferðum sínum og 
gengur haltur siðan. Sagan telur hann hafa verið af 
góðum ættum, en rekur þó ekki framætt hans, og 
sama er að segja um Landnámu, þar sem hún getur 
um Hávarð. Meira segir sagan ekki af ingri árum Há- 
varðs, og er óþarfi að hneixlast á þvi, eins og Finnur 
Jónsson gerir, því að aðalefni sögunnar er að segja frá 
hefnd þeirri, sem Hávarðr tók eftir víg sonar síns, 
Ólafs bjarnyls. Hávarðr bír að Blámíri í Laugardal, á 
tanganum, sem skagar út í Isafjarðardjúp að vestan- 
verðu milli Skötufjarðar og Mjóafjarðar. Móðir Ólafs, 
kona Hávarðs, heitir Bjargey, vitur kona og skörungur 
hinn mesti, eftir því sem sagan lísir henni. Ekki rekur 
sagan heldur framætt Bjargeyjar, enn það gerir Land- 
náma, sem segir, að hún hafi verið Valbrandsdóttir, 
Eyvindarsonar knés landnámsmanns, sem nam Álfta- 
fjörð og Seiðisfjörð (er ganga til suðurs af Isafjarðar- 
djúpi) ; á sama stað 1 ) telur Landnáma (Sturlubók og 



1) Útg. 1843 á 149. bls. — II. p., 29. k.j F. J. Stb., 148 k., Hb., 119 



HÁVARÐAR SAGA 



133 



Melabók ingri) bræður Bjargeyjar, Hallgrím og Gunn- 
ar. 1 ) Hjer er Hávarðar saga í mótsögn við Landnámu, 
því að Hávarðar saga nefnir bræður Bjargeyjar, þá Val- 
brand á Valbrandsstöðum, Þorbrand á Þorbrandsstöð- 
um og Ásbrand á Ásbrandsstöðum. Hjer kemur fram 
hið firsta dæmi þess, sem er svo einkennilegt firir Há- 
varðar sögu, að hún ruglast í mannanöfnum og sömu- 
leiðis í örnefnum. Bæirnir Valbrandsstaðir, Þorbrands- 
staðir og Ásbrandsstaðir eiga að liggja við Isafjarðar- 
djúp, enn enginn þeirra þekldst annars fir eða síðar. 
Söguhöfundurinn virðist hafa munað óglögt föðurnafn 
Bjargeyjar, Valbrandr, enn gerir hann að bróður henn- 
ar (sbr. Hauksbók) og bír svo til eftir því nafni nöfn 
hinna bræðranna og skírir eftir þeim bústaði þeirra. 
Landnámu er miklu betur trúandi um nöfn bræðranna. 

Ólafr bjarnylr vex upp hjá foreldrum sínum og er 
hið besta mansefni, allra manna sterkastur og best 
vígur, enn jafnan góðviljaður og hjálpfús við nágranna 
sina. Á Laugabóli, næsta bæ við Blámiri, bír höfðing- 
inn Þorbjörn Þjóðreksson, ójafnaðarmaður hinn mesti. 
Sagan ættfærir hann ekki nánar, þar sem hún nefnir 
hann i upphafinu, enn af Landnámu vitum vjer, að 
Þjóðrekr, faðir Þorbjarnar, bjó í Saurbæ (í Dalasíslu) 
og var Sleitu-Bjarnarson, og að bræður Þorbjarnar 
hjetu Víga-Sturla, Knöttr og Þjóðrekr. Landnáma get- 
ur þess, 2 ) að Þjóðrekr faðir Þorbjarnar hafi flutt úr 
Saurbæ til Isafjarðar (= ísafjarðardjúps) og að þar 
gerist saga þeirra Þorbjarnar og Hávarðar hins halta. 
Þessi tilvitnun virðist þó ekki hafa staðið í Melabók 
eldri, sem hjer er til hliðsjónar (32. k.). Síðar í Hávarðar 
sögu eru nefndir bræður Þorbjarnar, og kemur það 
ekki heldur heim við Landnámu, þvi að sagan nefnir 
aðeins Sturlu af þeim, sem Landnáma nefnir, getur 
ekki Þjóðreks nje Knattar, enn telur í stað þeirra 2 



1) Hauksbók telur Bjargey á þessum stað dóttur Eyvindar knés og 
sistur Valbrands, enn það kemur bersínilega af því að handritið fellir 
úr á þessum stað, þvi að á öðmm stað (Hb., 121. k.) telur Hauksbók 
hana Valbrandsdóttur. — 2) Stb., 117. k., og Hb., 89. k. 



134 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



bræður, sem báðir heita Ljótr, annar búsettur að Mána- 
bergi, enn hinn á Rauðasandi. 1 ) Hér kemur fram sami 
nafnaruglingurinn, og mun jeg minnast á það betur síð- 
ar. Hjá Þorbirni er ráðskona, Sigríðr að nafni, sem 
Ólafr Hávarðsson legst á hugi við, og líkar Þorbirni 
það illa, og það bætir ekki um, að Vakr, frændi Þor- 
bjarnar og heimamaður, illmenni hið mesta og mjög 
líkur Skammkatli, gerir alt sitt til að rægja þau Ólaf 
við Þorbjörn. Tvisvar kemur það firir á hausti, að fje 
heimtist illa af fjalli, einkum fje Þorbjarnar, og tvisvar 
leitar Ólafr um afrjettina og finnur flest, sem vantaði, 
og skilar liverjum sínu, þar á meðal Þorbirni, enn fær 
ekki annað enn óþökk og smánarirði í staðinn hjá 
honum. Þriðja haustið vantar Þorbjörn enn fjölda fjár, 
enn þá leitar Ólafr ekki, og ljetu þeir Þorbjörn þau 
orð um fara, að Ólafr mundi hafa stolið sauðunum. 
Út af þessu o. fl. þrútnar fjandskapur milli heimilanna, 
og líkur svo, að þeir Þorbjörn og Vakr ráðast á Ólaf 
á förnum vegi, og tekst þeim með hjálp þriðja mans 
að vega hann eftir hraustlega vörn. 2 ) Hávarðr bregður 
svo við sonarmissinn, að hann legst í rekkju og liggur 
næstu 12 mánuði, þá fær Bjargey, kona hans, hann 
til að fara til Þorbjarnar og beiðast bóta, en Þorbjörn 
bíður honum ekki annað en afgamlan húðarjálk í 
sonarbætur. Eftir það legst Hávarðr aftur i rekkju og 
liggur annað árið. Þá fær Bjargey hann aftur til að 
biðja Þorbjörn bóta, jneðan Þorbjörn er á þingi, og 
segir, að Gestr Oddleifsson hinn spaki muni stiðja mál 
hans. Þorbjörn hafði þá nílega gengið að eiga sistur 
Gests, eftir þvi sem sagan segir. Þessi sistir Gests er 
ekki nefnd á nafn first þar sem hennar er getið í sög- 
unni, eins og títt er í sögum, enn seinna í sögunni er 



1) Um þennan Ljót, sem sagan nefnir Hólmgöngu-Ljót, segja öll 
handrit, eins og um hinn Ljótinn, að hann væri bróðir Þorbjarnar, enn 
í einu handriti er það leiðrétt eftir Landnámu og sagt, að Þorbjörn 
ætti sistur hans, og hefur Gunnlaugur Þórðarson ranglega tckið þessa 
leiðrjettingu inn í texta sögunnar. — 2) Landnáma getur um þetta víg 
og bætir við: „Þar af gerist saga ísfirðinga ok víg Þorbjarnar." 



HÁVARÐAR SAGA 135 

hún nefnd Þorgerðr. Það verður og úr, að Gestr stiSur 
málstaS HávarSs á þinginu svo fast, aS hann segist 
munu rifta ráSahag Þorbjarnar og sistur sinnar, ef 
Þorbjörn vilji ekki gjalda HávarSi fullar sonarbætur, 
og verSur þaS úr, aS Gestr gerir um máliS þrenn mann- 
gjöld á hendur Þorbirni, enn Þorbjörn rífur sættir 
með því að slá á nasir hans með knítiskauta, sem í 
vóru tennur, er hann hafði höggvið úr Ólafi sini hans. 
Er þá lokið sættunum, og fer Hávarðr heim og legst 
í sæng sína og liggur svo þriðja árið. Þá tekur Bjargey 
að undirbúa hefndina. Fer hún first til Valbrands bróð- 
ur síns og fær loforð firir 2 nótum hans — það eru 2 
sinir hans, vaskir menn — siðan til Þorbrands bróður 
síns og fær loforð firir 2 netum (= sonum) hans, og 
loks til Ásbrands bróður síns og fær loforð firir torf- 
öxi, sem hann átti — það er Hallgrímr sonur hans. 
Siðan eggjar hún Hávarð til hefnda. Verður Hávarðr 
þá sem ungur í annað sinn, og sitja þeir, hann og bróð- 
ursinir Bjargeyjar og 2 menn aðrir, firir Þorbirni við 
lendinguna hjá Laugabóli, þegar hann kemur heim 
þangað ásamt Sturlu bróður sínum o. fl., og vega báða 
bræðurna og fjelaga þeirra. Að því búnu fara þeir að 
Ljóti á Mánabergi, bróður Þorbjarnar, og vega hann. 
Eftir það leita þeir fjelagar sjer trausts hjá „Steinþóri 
á Eyri", og tekur hann við þeim. „Steinþórr á Eyri" 1 ) 
er einn af hinum alkunnu Eyrbyggjum, sem Eyrbyggja 
segir frá, og virðist sagan láta hann búa gegnt Otradal 
i Arnarfirði, annaðhvort á Eiri í Geirþjófsfirði (Kross- 
eiri) eða á Eiri í Arnarfirði (Hrafnseiri). Það er auð- 
sjeð, að hjer er eitthvað blandað málum, enda segir 
Landnáma, 2 ) að það hafi verið Eyjólfr grái (sem 
bjó í Otradal, sjá Gísla sögu) og Steingrímr son hans, 
sem skutu skjólshúsi ifir Hávarð og fjelaga hans, og 
er það miklu Iíklegra, að þeir hafi Ieitað trausts hjá 
vestfirskum höfðingja enn hjá höfðingja, sem bjó á 
Snæfellsnesi. Það er og ljóst, að Sturlubók hefur hjer 



1) Hallbjarnareiri í Eirarsveit á Snæfellsnesi. — 2) Sturlub., 142. k. 



136 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



sina frásögn eftir hinni eldri Hávarðar sögu, sem hún 
vitnar í á tveim stöðum. Hjer kemur enn fram rugling- 
ur sögunnar í mannanöfnum. 1 ) 

Nú kemur næst í sögunni kafli, sem stendur i nokkuð 
lausu sambandi við meginsöguna og segir frá því, að 
tveir bræður, drengir 10 — 12 ára gamlir, vega kappann 
„Hólmgöngu-Ljót á Rauðasandi", sem sagan telur bróð- 
ur Þorbjarnar Þjóðrekssonar, út af ágreiningi jnilli Ljóts 
og föður drengjanna um læk, sem rann milli landa 
þeirra, og engi, sem læknum var veitt á. Það er 
fróðlegt að bera þennan kafla saman við tilsvarandi 
kafla í Landnámu um deilu þeirra Ljóts hins spaka 
og Grims kögurs um læk, sem hafður var til áveitu, og 
lauk svo, að sinir Gríms kögurs drápu Ljót. Kafli þessi 
er bersínilega síðari innskotsgrein i Landnámu, stend- 
ur aðeins í Sturlubók (142. k.) og Melabók ingri, enn 
ekki í Hauksbók. Efnið er í verulegum atriðum hið 
sama og í Hávarðar sögu, enn nöfn og örnefni eru öðru- 
vísi. Eftir Landnámu er Ljótr ekki bróðir Þorbjarnar 
Þjóðrekssonar heldur Þorgrímsson, 3. maður frá Ingjaldi 
Brúnasini, sem nam Ingjaldssand, enn hann er mægð- 
ur við Þorbjörn á þann hátt, að Þorbjörn á Halldísi, 
sistur Ljóts. Eftir Landnámu gerist sagan öll á Ingjalds- 
sandi og kemur þar ágætlega heim við alla staðháttu. 
Bær Ljóts er eflaust Sæból á Ingjaldssandi, Grímr 
kögurr bír á Brekku, og lækurinn, sem Landnáma nefnir 
Ósóma, er aðaláin, sem rennur eftir dalnum milli bæj- 
anna. Eftir Hávarðar sögu á Ljótr heima á Rauðasandi, 
sagan segir ekki á hvaða bæ þar, enn andstæðingur 
hans á Eyri, sem als ekki er til á Rauðasandi, og sínir 
þetta hinn vanalega glundroða sögunnar í staðháttum. 
Eftir Landnámu ber Ljótr auknefnið hinn spaki, enn 
í Hávarðar sögu er hann nefndur Hólmgöngu-Ljótr 



1) Brynj. Jónsson hefur bcnt á það, að Otradalr heitir í Bjarnar- 
hafnarfjalli vestanverðu gegnt Hallbjarnareiri, og heldur, að sagan 
sje staðsett þar á Snæfellsnesi. Enn það er mjög óliklegt, með þvf lika 
að Háv. s. annars ber vott um, að höfundur hennar hefur verið alveg 
ruglaður í staðháttuni, þar sem sagan gerist. 



HÁVARÐAR SAGA 



137 



(Hólmgöngu-Ljótr er og nefndur í Laxd., enn bætt við 
„af Ingjaldssandi") . Andstæðingur Ljóts heitir i Land- 
námu Grímr kögurr, sem áður er sagt, og sinir hans, 
sem vógu Ljót, Sigurðr og Þorkell, enn i Hávarðar 
sögu heitir andstæðingurinn Þorbjörn og drengirnir 
Grímr og Þorsteinn. Auðsjeð er, að þetta er alt sama 
sagan, staðbundin frá upphafi við Ingjaldssand; Há- 
varðar saga hefur ruglað bæði mannanöfnum og ör- 
nefnum, enn Landnáma (Sturlub. og Melab. ingri) geimt 
hina upphaflegu sögu. Saga þessi er tengd á mjóum 
þræði við sögu Hávarðs, því að bæði eftir Landnámu 
og Hávarðar sögu leita sveinarnir, sem vógu Ljót, hælis 
hjá Hávarði halta og fjelögum hans eða rjettara sagt 
hjá þeim höfðingja, sem skaut skjólshúsi ifir þá Há- 
varð. 1 Landnámu er sagan síðari íauki, eins og jeg 
tók fram, og af því að efnið kemur heim við kafla i 
Hávarðar sögu vorri, virðist mega ráða, að sagan eins 
og hún er í Landnámu-handritum hafi staðið i hinni 
upphaflegu Hávarðar sögu, sem Sturlubók hafði firir 
sjer og vitnar í, og sje þaðan komin nokkurnveginn 
óbreitt inn í Sturlubók (og Melab. ingri), með öðrum 
orðum, að Sturlubók hafi hjer geimt hinn upphaflega 
texta Hávarðar sögu. 

Eftir þáttinn um Hólmgöngu-Ljót heldur sagan áfram. 
„Steinþóri" verður kostnaðarsamt að halda þá fjelaga 
og leitar til mágs síns, Atla, auðugs bónda, sem bír 
gagnvart „Eyri", hinumegin fjarðarins, í Otradal, eftir 
föngum. Atli er lítilmenni og felur sig undir heikleggja, 
þegar hann sjer til Steinþórs, enn kona hans, sistir 
Steinþórs, skörungur mikill, lætur bróður sinn hafa alt, 
sem hann vill. Lætur Steinþór menn sína fara heim 
nieð föngin, enn verður sjálfur eftir hjá sistur sinni 
til að sjá, hvernig Atla verður við. Birjar nú skringi- 
leg saga. Atli kemur nú úr filgsni sínu og fárast first 
ftiikið um fjárlát og eiðslusemi konu sinnar, enn þegar 
hann er kominn í sæng til hennar, skiftir hann skapi, 
hrósar konu sinni firir örlæti hennar og lofar Steinþór 
á hvert reipi, segir, að það sje vel komið, sem hann 



138 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



hafi fengið. Steinþórr hefur hlítt á alt þetta i leini, gefur 
sig nú fram og hvetur hann til að sína sig eftirleiðis 
sem göfgan mann og veglindan. Atli lætur sjer þetta 
að kenningu verða. Um vorið fer Steinþór til þings til 
að halda svörum uppi firir Hávarð og fjelaga hans í 
vígsmálunum. Þá bíður Atli honum að taka þá Hávarð, 
meðan hann er á þingi, og fara þeir til hans. Veitir 
hann þeim nú stórmannlega og ver þá með hreisti og 
fjölkingi gegn árás fjandmanna þeirra. Á þinginu sætt- 
ist Steinþórr á vígin, mest firir milligöngu Gests Odd- 
leifssonar, sem er fenginn til að gera um málin. Var 
vígum jafnað saman og bættur skakki. Skildu sumir af 
vegendum fara utan um stund, enn Hávarðr færa bú- 
stað sinn burt úr Vestfirðingaf jórðungi. Fer Hávarðr 
þá norður í Svarfaðardal og sest þar að í Ux.adal á bæ, 
sem hann nefnir Hávarðsstaði. Síðar fer hann utan 
ásamt Bjargeyju konu sinni og Þórhalli frænda sínum 
á fund Ólafs Tryggvasonar, og taka þau öll kristna trú. 
1 þeirri ferð andast Bjargey, en þeir Hávarðr og Þór- 
hallr fara heim til Islands til Eijafjarðar og setjast nú 
að i Þórhallsdal (nú Þorvaldsdal, milli Svarfaðardals 
og Hörgárdals). Litlu síðar andast Hávarðr og er gi*af- 
inn að kirkju, sem Þórhallr ljet reisa í Þórhallsdal. 
Merkilegt er, að örnefni þau, sem nefnd eru í Svarfaðar- 
dal og Þórhallsdal, koma heim við staðháttu þar, og 
virðist höfundurinn hafa verið kunnugri þar nirðra 
enn í Vestfjörðum. 

Vjer höfum sjeð, að Landnámu-handrit vor vitna á 
einum stað til „sögu þeira Þorbjarnar og Hávarðar 
halta" og á öðrum stað til „ísfirðinga sögu", og efnið 
sinir, að hvorttveggja þetta hlítur að vera sama sagan. 
Þessi saga hefur verið sama efnis og Hávarðar saga, 
sem vjer nú höfum, enn það lítið, sem Landnáma til- 
færir úr sögunni, bendir til, að hún hafi verið laus við 
þann rugling í manna og staða nöfnum, sem kemur 
svo greinilega fram í Hávarðar sögu vorri. Sjerstak- 
lega er þetta ljóst af kaflanum um Ljót spaka á Ingjalds- 
sandi, þegar hann er borinn saman við tilsvarandi 



HÁVARÐAR SAGA 



139 



kafla í Hávarðar sögu um Hólmgöngu-Ljót á Rauða- 
sandi. Af Landnámu-handritunum er ljóst, að firir 
þeim hefur legið Hávarðar saga í eldri mind enn vjer 
nú þekkjum, og þar sem bæði Sturlubók og Hauksbók 
vitna til sögunnar, hlítur þessi eldri Hávarðar saga að 
vera eldri enn sú Landnámugerð (Styrmisbók?), sem 
Sturlubók og Hauksbók stafa frá, eða eldri en ca. 1230. 

Hávarðar saga sú, sem vjer nú höfum, hlítur að vera 
miklu ingri. Á það bendir sá ruglingur á manna og 
staða nöfnum, sem hún gerir sig seka í og eldri sagan 
virðist hafa verið laus við. Sömuleiðis það, að sagan 
á einum stað talar um lögmann þeira ísfirðinganna, 
og síðar í sögunni er sagt, að þeir Þorbjörn og Hávarðr 
hafi leitað „lögmanns úrskurðar" um hvalmál. 1 ) Vjer 
vitum ekki til, að neinir slikir lögmenn, sem feldu úr- 
skurð um mál manna, hafi verið til á þjóðveldistiman- 
um. Þeirra er ekki getið í Grágás og ekki í öðrum sög- 
um enn Hávarðar sögu og Svarfdælu, sem er mjög óá- 
reiðanleg. Lögmenn og lögmannaúrskurðir komu hingað 
first með hinum norsku lögum, Járnsíðu og Jónsbók 
1271 — 1281. Sagan hefur hjer bersínilega dregið dám 
af hinu níja rjettarástandi, sem komst á með lögbók- 
unum, og er ólíklegt, að þetta sje ritað fir enn rjettar- 
ástand lögbókanna hafði náð nokkurri festu i meðvit- 
und manna, líklega ekki fir enn svo sem einum mans- 
aldri eftir að Járnsíða var lögtekin (1271), eða um 1300. 
Annað, sem sögunni hefur verið fundið til foráttu, virð- 
ist vera sprottið af misskilningi. Þegar þeir Hávarðr 
og Ólafr sonur hans færa bústað sinn frá Blámíri vestan 
Isafjarðardjúps sakir ifirgangs Þorbjarnar, flitja þeir, 
eftir þvi sem sagan segir, norður firir djúpið og setj- 
ast þar að á landi, sem „engi maðr á", og svo bætir 
sagan við þessum orðum: „Váru þeir einir bændr í 
þennan tíma í Isafirði, er landnámsmenn váru." Bæði 
Guðbrandur Vigfússon og Finnur Jónsson hneixlast á 
þessum orðum og halda, að þau þíði sama sem sagt 



1) Háv. GÞ., 1. og 3. k. (bls. 2 og 7—8). 



140 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



væri, að allir bændur við Isaf jarðardjúp um þessar 
mundir hafi verið landnámsmenn, sem nær engri átt, 
því að sagan ber það með sjer, að hún á að gerast seint 
á 10. öld, og þá er landnámstíð löngu á enda og land- 
námsmenn dauðir og grafnir. Enn sambandið sínir, að 
þeir Guðbrandur Vigfússon og Finnur Jónsson hafa 
misskilið söguna. Hin rjetta þíðing orðanna er ber- 
sínilega: Um þessar mundir vóru þeir Hávarðr og Ólafr 
sonur hans einu bændurnir við Isaf jarðardjúp, sem 
kálla mátti landnámsmenn, af því að þeir námu óbigt 
land að norðanverðu við djúpið. Af þessum orðum 
verður þvi ekkert ráðið um aldur sögunnar, enda þarf 
þess ekki með. Það sem áður er sagt, er nóg til að sanna, 
að sagan í þeirri mind, sem vjer þekkjum, getur varla 
verið eldri enn frá aldamótunum 1300. 

Um höfund sögunnar vitum vjer eins og vant er litið 
sem ekkert. Af því að sagan, eins og hún nú er, ber svo 
víða vott um ókunnugleika höfundar á Vestfjörðum, 
má ráða, að höfundur þessarar ingri gerðar sögunnar 
hafi ekki verið Vestfirðingur, eða að minsta kosti ekki 
Isfirðingur. Af því að sagan endar á að segja frá því, 
að Hávarðr flutti sig norður í Svarfaðardal og að frændi 
hans og fóstri Þórhallr staðfestist þar og jók þar kin 
sitt, hafa menn viljað ráða, að höfundurinn hafi verið 
Svarfdælingur og að sagan sje samin þar nirðra eftir 
afbökuðum munnmælasögum, sem hafi gengið í ætt 
Þórhalls. Sá firsti, sem kastaði þessu fram, var Gísli 
Brynjúlfsson ingri, í athugasemdum sínum við söguna, 
sem eru prentaðar aftan við útgáfu Gunnlaugs Þórðar- 
sonar, 1 ) og síðan hafa þeir Guðbrandur Vigfússon og 
Finnur Jónsson tekið það eftir honum. í sjálfu sjer er 
það ekki ósennilegt, að höfundur ingri sögunnar, þeirr- 
ar sem vjer höfum, hafi verið Svarfdælingur eða að 
minsta kosti Eifirðingur, þvi að sagan talar kunnug- 
lega um staðháttti í Svarfaðardal og þar í grend, sem 
áður er sagt. Merkilegt er það og, að Hávarðs saga og 



1) Sjá þar 138. bls. 



HÁVARÐAR SAGA 



141 



Svarfdæla eru þær einu sögur, sem geta um lögmann 
í hjeröðum og lögmansúrskurði á þjóðveldistímanum, 
Hávarðar saga um Þorkel lögmann í Æðei, Svarfdæla 
um Höskuld lögmann í Svarfaðardal. Hins vegar finst 
mjer mart mæla á móti því, að sagan sje samsett eftir 
svárfdælskum munnmælasögum. Þegar vjer berum sögu 
vora saman við það, sem læra má af Landnámu um 
efni eldri sögunnar, og sjerstaklega við kaflann í Sturlu- 
bók um Ljót spaka á Ingjaldssandi, þá virðist ljóst, 
að eldri sagan er sá grundvöllur, sem ingri sagan er 
bigð á, þó ekki svo að skilja, að sá, sem samdi ingri 
söguna, hafi haft hina eldri firir sjer skrifaða, heldur 
hefur hann einhvern tíma heirt hana lesna og munað 
aðalefni hennar og skrifað hana svo upp eftir minni. 
Hann hefur líklega verið Eifirðingur og ókunnugur á 
sögustöðvunum. Með þessu móti verður skiljanlegur sá 
ruglingur, sem er á mannanöfnum og lísingum stað- 
hátta. Alstaðar þar, sem ingri söguna greinir á við hina 
eldri, virðist sú skiring liggja beinast við, að það sje 
sprottið af rangminni, t. d. Steinþórr firir Steingrímr, 
Ljótr af Rauðasandi firir Ljótr á Ingjaldssandi (Rauða- 
sandr miklu kunnugri enn Ingjaldssandr, sem er af- 
skektur og miklu minni en Rauðasandr), Valbrandr 
faðir Bjargeyjar gerður að bróður hennar, Ljótr gerður 
að bróður Þorbjarnar í stað þess að hann er mágur 
hans, af sveinunum, sem vega Ljót, er annar nefndur 
-Þorsteinn firir Þorkell í eldri sögunni, hinn Grímr, og 
er honum bersínilega ruglað saman við föður sinn Grím 
(kögur) í eldri sögunni. 

Leifar þær, sem geimst hafa af eldri sögunni i Land- 
námu, þó litlar séu, benda til þess, að eldri sagan hafi 
verið laus við þann rugling, sem kemur fram í manna- 
nöfnum og sérstaklega í staðlísingum ingri sögunnar. 
Jeg hef áður tekið það fram, að staðlísingin á Ingjalds- 
sandi í kaflanum um Ljót spaka er laus við alt slíkt, 
og er ljóst, að sá kafli er samin af gagnkunnugum 
nianni. Bendir þetta til, að höfundur hinnar upphaflegu 
sögu hafi verið Vestfirðingur og að sagan sje upphaf- 



142 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



lega samsett þar vestra eftir munnmælum þar á staðn- 
um. 

Annars er Hávarðar saga skemtileg aflestrar og sam- 
in af talsverðri snild. Mannlísingar eru ifirleitt sjálf- 
um sjer samkvæmar og lísa talsverðri mannþekkingu. 
Hávarðr sínir oss sanna mind af gömlum víkingi, sem 
sorgin út af sonarmissinum lamar um stund, enn hefnd- 
arhugurinn reisir á fætur aftur. Menn hafa hneixlast á 
hinni snöggu breitingu, sem á honum verður, þegar hann 
alt i einu rís úr kör sinni sem ungur í annað sinn til 
að koma fram hefndinni. Enn mjer finst sú breiting 
vera vel skiljanleg frá sálarfræðislegu sjónarmiði og í 
góðu samræmi við hugsunarhátt þeirra tíma. Sagan 
minnir að nokkru leiti á sorg Egils og viðreisn eftir lát 
Böðvars — þar er kveðskapurinn meinabót, hjer hefnd- 
arhugurinn. Líka má jninna á söguna i Njálu um 
Ámunda blinda, sem fær sjón sína aftur, meðan hann 
hefnir föður síns. Við hlið Hávarði stendur hin trúa og 
digga kona hans Bjargey, sem svipar að sumu til Berg- 
þóru í Njálu. Ólafr sonur þeirra er ágæt ímind (typus) 
ungs islensks bóndasonar, og i Þorbirni er vel líst of- 
stopafullum og ifirgangssömum höfðingja; Vakri og 
Brandi, filgdarmönnuin Þorbjarnar, er og mjög senni- 
lega líst, þó að ólíkir sjeu. Aftur á móti er sú mikla breit- 
ing, sem verður á Atla, úr lítilmenni í hinn mesta skör- 
ung, fremur ólíkleg, og tekst þó sögunni ekki illa að 
gera grein firir, hvernig á henni stendur. Samtalið milli 
Atla og konu hans og Steinþórs eftir ránið er snild- 
arlega samið, og ifirleitt eru samtöl þau, sem firir koma 
í sögunni, eðlileg og vel orðuð. Orðfærið er ljóst og lip- 
urt, enn ekki mjög fornlegt, enda er það eðlilegt, þar sem 
sagan er ekki til nema í ungum handritum. 

I sögunni eru margar vísur, ein eignuð Ólafi bjarnyl, 
fremur ómerkileg og líklega síðar ort, hinar allar eign- 
aðar Hávarði. Kjarninn í þessum vísum. að minsta 
kosti sumum þeirra, virðist vera gamall. Um eina þeirra 
má sanna, að hún er gömul. Það er visan „Hlakkar hagli 
stokkinn". Enn hún er eflaust ekki eftir Hávarð, þvi að 



HÁVARÐAR SAGA 



143 



Landnámu eignar firri helming hennar Þorbirni þynu, 
sini Hrómundar halta, enn síðari helminginn Hrómundi 
halta, og er þaö eflaust rjettara. Höfundur sögunnar, 
sem ritar eftir minni, virðist hafa vilst á nöfnum höfund- 
anna Hrómundar halta og Hávarðs halta. Annars eru 
vísur Hávarðs hræmuglega afbakaðar i handritunum. 
Gísli Brynjúlfsson og Finnur Jónsson hafa reint að lag- 
færa þær, eg hefur einkum hinum síðarnefnda tekist 
eftir öllum vonum, enn margar af vísunum hefur hann 
orðið að irkja upp, svo að þær lagfærðar mega eins vel 
heita verk Finns Jónssonar sem Hávarðs. 



Fóstbræðra saga 



segir frá þeim fóstbræðrum Þorgeiri Hávarssini og Þor- 
móði Bersasini Kolbrúnarskáldi. Hún hefur bæði geimst 
sjerstök og í sambandi við Ólafs sögu helga i Flat. 

Hin sjerstaka saga hefur frá upphafi staðið öll i 2 
merkum handritum, Möðruvallabók (AM 132 fol.), hinu 
fræga söguhandriti, og i Hauksbók. Nú eru þvi miður 
ekki til nema 4 blöð af Fóstbræðra sögu Möðruvallabókar, 
enn svo vill vel til, að Ásgeir Jónsson hefur afskrifað 
söguna eftir þessu handriti, meðan það var fillra enn 
nú, og er sú afskrift nú geimd í Árnasafni nr. 566 B 4to; 
samt vantar aftan við söguna eftir þessu handriti Ás- 
geirs alt að því helming hennar. 

1 Hauksbók vantar aftur framan við söguna sem 
svarar þriðja parti. Þessi tvö handrit filla því hvort 
annað, og hafa bæði saman tekin geimt i öllum verulegum 
um atriðum hið upphaflega efni sögunnar. Enn á þeim 
kafla, sem hefur verið sameiginlegur firir bæði hand- 
ritin, sjest með samanburði, að hjer er um 2 nokkuð 
mismunandi gerðir sögunnar að ræða. Frásögnin i 
Hauksbók er ifirleitt einföld og óbrotin, enn í Möðru- 
vallabók eru miklar málalengingar fullar af klerklegri 
mærð og mælsku. Vjer munum hverfa að þessu síðar. 

Auk þessara tveggja skinnhandrita af sögunni hefur 
verið til að minsta kosti ein skinnbók af henni í safni 
konungs, þvi að i Árnasafni eru til 2 pappirshandrit með 
hendi Ásgeirs Jónssonar, rituð eftir þessari Konungs- 
bók, sem nú er glötuð (AM. 142, fol. og 566 A, 4to). Enn- 
fremur eru til tvö pappírshandrit, AM. 565 A, 4to og 566 
C, 4to, sem ef til vill hafa sjálfstætt gildi, af því að þau 
hafa geimt einkennilegan viðauka, sem ekki stendur í 



FÓSTBRÆÐRA SAGA 



145 



öðrum handritum, við frásögnina um víg Þorgeirs Há- 
varssonar, þess efnis, að Þorgeir hafi í andarslitrunum 
slitið úr sér garnirnar og kastað þeim framan í Þorgrím 
trölla og sagt, að hann skildi hafa þær út til Grænlands 
og láta konu sína gera úr þeim „sýr", enn svo sé köll- 
uð á Grænlandi „sú matgerð, er konur tóku kálfagarnir 
ok söxuðu i smátt ok hjuggu svá til, ok var þat rikra 
manna réttr." Viðauki þessi er auðvitað ekki upphaf- 
legur í sögunni, enn samt er hann ekki ómerkilegur, af 
því að hann hefur geimt forngrænlenskt orð (sýr), sem 
annars er óþekt, og sínir þetta, að vert væri að gefa 
gaum að þeim pappírshandritum, sem nú vóru talin, 
enn það hefur ekki verið gert til neinnar hlítar, þó að 
Finnur Magnússon hafi tekið orðamun úr þeim í þá 
kafla af sögunni, sem hann gaf út í Grönlands historiske 
Mindesmærker, og Gunnlaugur Oddsson notað sum 
þeirra við Hafnarútgáfuna 1822. Eftir því sem Finnur 
Jónsson segir eru öll þessi handrit skildari Möðruvalla- 
bók enn Hauksbók. 1 ) 

Loks hefir sagan geimst í sambandi við Ólafs sögu 
helga í Flateijarbók. Hún er þar liðuð sundur í kafla, 
sem eru fljettaðir inn hingað og þangað í Ólafssöguna. 
Þessi gerð sögunnar i Flateijarbók er mjög svipuð 
þeirri sögu, sem stendur í Möðruvallabók, hefur sömu 
málalengingar og sömu klerklega mærð sejn hún, enda 
er það engin furða, því að upphaf sögunnar í Möðru- 
vallabók bendir til, að sagan í þvi handriti sé frá upp- 
hafi tekin úr Ólafs sögu. 2 ) 



1) [Nákvœinur samanburður handrita sögunnar er gerður i út- 
gáfu Bjarnar K. Þórólfssonar, Kh. 1925—1927. Útg.]. — 2) „Á dögum 
hins helga Ólafs konungs váru margir höfðingjar undir hans kon- 
ungsdæmi ... ok váru þeir allir mest virðir af guði, er konungi lík- 
aði bezt við", M upphafið. Þessi inngangur stendur orðrjett eins í 
Flat. (II 92) framan við 1. kafla sögunnar og á þar vel við, enn 
nijög ólíklegt, að sjerstök saga þeirra fóstbræðra hafi birjað þanníg. 
Þess ber og að geta, að Fóstbrs. í Hb. endar á svofeldum orðum : 
»Ok lýkr hér frásögn þeiri, sem vér kunnum at segja frá Þor- 
móði, kappa hins helga Ólafs konungs." Gæti þetta niðurlag bent til 
þess, að Hb.-gerðin stæði líka í einhverju sambandi við Ól. s. h. 

10 



146 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



Jeg hef áður getið þess, að í þeim kafla, sem er sam- 
eiginlegur firir Hauksbók og Möðruvallabók, er það 
einkennilegt fyrir M, að hún hefur ímsar málalengingar, 
sem ekki standa í Hb. og eru fullar af klerklegri mærð. 
T. d. skal jeg taka frásögnina um það, þegar Þormóðr 
heillar að sjer Þórdísi með því að snúa Kolbrúnarvís- 
um upp á hana. í M (38) stendur svo: „Ok svá sem 
jnyrkva dregr upp ór hafi ok leiðir af með litlu myrkri 
ok kemr eptir bjart sólskin, svá dró kvæðit allan órækt- 
arþokka ok myrkva af hug Þórdísar ok rendi hugarljós 
hennar heitu ástar görvalla til Þormóðar með varmri 
blíðu." í Hb. (64 1 ) : „Ok tekst nú upp með þeim ný vin- 
átta." Eða þessi klausa um hina hinstu vörn Þorgeirs: 
„Almáttigr er sá, sem svá snart hjarta ok óhrætt gaf í 
brjóst Þorgeiri, ok ekki var hans hugprýði af mönnum 
ger né honum i brjóst of borin, heldr af enum hæsta 
höfuðsmið." Hb. hefur ekkert tilsvarandi til þessarar 
klausu. Eða þetta um hjarta Þorgeirs: M (57) : „Svá segja 
sumir menn, at þeir klyfði hann til hjarta ok vildu sjá, 
hvílíkt væri, svá hugprúðr sem hann var, enn menn 
segja, at hjartat væri harðla litit, ok höfðu sumir menn 
fyrir satt, at minni sé hugprúðra manna hjörtu enn hug- 
lausra — því at menn kalla minna blóð i litlu hjarta 
enn miklu, enn kalla hjartablóði hræzlu fylgja, ok segja 
menn þvi detta hjarta manna í brjóstinu, at þá hræðist 
hjartablóðit ok hjartat í manninum." Hb. (77) : „Þeir 
skáru upp líkam hans ok vildu sjá hjarta hans, ok var 
þat eigi meira enn vathnot ok hart sem sigg ok ekki 

Móð í." ' ' W^^^^^S^^WéXS 

Það væri blindur maður, sem ekki sæi, að þessar 
málalengingar í M eru ekki annað en klerklegar hug- 
leiðingar („reflexionir") út af hinu einfalda efni, sexn 
stendur i Hb. Slíkar hugleiðingar ríða algerlega i bága 



Enn þó er það í sjálfu sjer ekki óeðlilegt, að frásögnin frá dauða 
Þormóðar endi á þvi að minnast á samband hans við hinn helga mann, 
og þar sem Hb.-gerðin annars er alveg óháð Ól. s., virðist liklegt, að 
þar hafi aldrei verið neitt samband á milli. 



FÓSTBRÆÐRA SAGA 



147 



við hinn einfalda, hlutlausa íslenska sögustíl. Það er 
með öðrum orðum ljóst, að Hb. hefur hjer varðveitt 
hinn upphaflega texta sögunnar. Enn þessar klerklegu 
málalengingar koma eigi aðeins firir í þeim kafla sög- 
unnar i M, sem lika hefur geimst í Hb., heldur og all- 
víða í firri hluta sögunnar í sama handriti, þar sem Hb. 
er ekki til samanburðar. Enn af þvi að Hb. er altaf 
sjálfri sjer samþykk í því, að sleppa öllu slíku í sam- 
eiginlega partinum, má ráða, að svo hafi og verið í firri 
hluta sögunnar, sem nú er glataður í Hb., og að mála- 
lengingarnar í tilsvarandi kafla í M sjeu ekki upphaf- 
legar í sögunni. Að vinsa þær úr er ifir höfuð að tala 
mjög auðvelt, því að hin klerklega jnærð, sem lísir sjer 
í þeim, stingur greinilega í stúf við hina einföldu og ó- 
brotnu frásögn í kring, og ef vjer tökum þær burtu, verð- 
ur eftir ljós og einföld saga í hinum vanalega íslenzka 
sagnastíl, og má ganga að því vísu, að sú saga sé hin 
upphaflega Fóstbræðra saga eða því sem næst. 

Hver er afstaða Flat. við þessar málalengingar í M? 
1 einu orði sú, að hún hefur þær allar eða flestar hinar 
sömu sem M, oftast nær orðrjett eins, sumstaðar með 
nokkrum orðamun, og er þá textinn stundum rjettari í 
Flat., og eftir að M þrítur hjer um bil i miðri sögunni, 
halda alveg samskonar málalengingar áfrajii að koma 
firir við og við í Flat. i síðari helmingi sögunnar, þar 
sem Hb. ein er til samanburðar, og sjest á þeim stöð- 
um, að Hb. sleppir altaf öllu slíku og hefur alstaðar 
varðveitt hina upphaflegu einföldu frásögn. Allar þess- 
ar málalengingar Flateijarbókar i síðari hluta sögunn- 
ar eru með alveg sama marki brendar og þær, sem eru 
sameiginlegar Flat. og M í firri hlutanum og auðsjáan- 
lega eftir sama manninn; kemur stundum fram i þeim 
ekki lítil kímni, t. d. í lísingunni á hræðslu Fífl-Egils, 
þegar hann flír og heldur, að menn ætli að drepa sig. Þessi 
lísing er meistarastikki í sinni röð: 

Flat. (II 211) : „Ok er hann varð handtekinn, skalf í 
honum leggr og Uðr fyrir hræzlu sakir. Öll bein hans 
skulfu, þau sem váru í hans líkama, enn þat váru cc bein 



148 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



og xiij bein. Tennr hans nötruðu, þær váru xxx; allar 
æðar í hans hörundi pipruðu fyrir hræzlu sakir, þær 
váru cccc ok xv." 1 ) 

Þessi lísing hræðslunnar minnir nokkuð á ameriska 
kímnihöfunda nú á dögum t. d. Mark Twain. 

Ef vjer berum FJat. saman við hin handritin, þá 
sjáum vjer, að hún sleppir einni grein, sem stendur í 
upphafi sögunnar i M, frásögninni um viðureign Grettis 
og Isfirðinga, þegar Þorbjörg digra bjargaði honum. 
Þessi frásögn á bersínilega ekki heima i Fóstbræðra 
sögu, er efni hennar alveg óviðkomandi og er i M tekin 
eftir Grettis sögu, 52. k., sem segir frá hinu sama. Líka 
sleppir Flat. dálitlum kafla, sem stendur í M, um það, 
að Þorgeir hafi farið kaupferð til Vindlands, skömmu 
eftir að hann gerðist hirðmaður Ólafs konungs, og ver- 
ið síðan í förum milli Islands og Noregs og dvalið ann- 
anhvorn vetur á Islandi, enn annanhvorn við hirð Ólafs 
konungs í Noregi. Þessi kafli stendur í 8. k. i M (KG. 
bls. 29) og filgir vísan Sex lét sævar faxa o. s. frv. 
Kaflinn virðist hafa staðið í sögunni frá upphafi, og er 
ranglega slept í Flat. Hins vegar finnast í Flat. ímsar 
smágreinar, sem ekki standa í M eða Hb. Sumar af 
þessum greinum hafa eflaust staðið í Fóstbræðra sögu 
frá upphafi, enn verið sleppt i sameiginlegu frumriti 
Möðruvallabókar og Hauksbókar, aðrar eiga bersínilega 
ekki heima í Fóstbræðra sögu, heldur eru teknar úr 
þeirri Ólafs sögu helga, sem liggur til grundvallar firir 
Flat., og má þekkja þær greinar á því, að greinar sama 
efnis koma firir í hinum eldri Ólafssögum. I útgáfu 
Valdimars Ásmundssonar eru sumar af þessum auka- 
greinum, enn ekki allar, prentaðar aftan við sem við- 
aukar. 

Þær aukagreinar, sem Flat. hefur fram ifir hin 
handritin og ætla má að hafi frá upphafi staðið i Fóst- 
bræðra sögu, eru þessar: 



1) Hb. (89): „Ok er hann var handtekinn, skalf á honum leggr ok 
liðr sakir hrœzlu." 



FÓSTBRÆÐRA SAGA 



149 



1. Frásögnin um víg Torfa bögguls, Flat., Óh. 85. k. 
Þetta gerist á leið Þorgeirs til skips, staðháttum er líst 
kunnuglega (Böggullækur, Þorgeirr nær samferðamönn- 
um sínum í Mjósyndi) ; Grettis saga, sem hefur notað 
Fóstbræðra sögu í 26. og 27. k., getur um víg „Böggnl- 
Torfa" 1 ), og sínir það, að þetta er upphaflegt í Fóst- 
bræðra sögu. Slept í M, Hb. glötuð. 

2. Frásögnin um víg sauðamanns að Hvassafelli, 
Flat., Óh. 86. k. niðurlagið. Mjög einkennileg og sjálf- 
sagt upphafleg í sögunni. Um víg þetta leggur sagan 
Þorgeiri þessi orð í munn: „Eigi hafði hann nokkurar 
sakir til móts við mik, en hitt var satt, at ek mátta eigi 
við bindast, er hann stóð svá vel til höggsins!" Þessi við- 
burður gerist líka á leið Þorgeirs til skipsins eins og víg 
Böggul-Torfa. Slept í M, Hb. glötuð. 

í sambandi við þetta skal jeg líka geta þess, að upp- 
hafið á sömu frásögninni, um ferð Þorgeirs til skips, 
er i Flat. líklega : frumlegri enn i M. Þar segir frá, er 
þeir fóstbræður skildu út af því, að Þorgeirr spurði 
Þormóð, hvor þeirra mundi af öðrum bera, ef þeir 
reindi með sjer, og tók Þormóðr spurningunni svo, að 
hann sagði sundur f jelag þeirra. Þetta er sagt með miklu 
nánari atvikum í Flat. enn í M (Hb. tind) og staðhættir, 
þar sem það gerðist (við hamarinn Drífandi) 2 ), greindir 
með meiri kunnugleik. Eftir M virðist það gerast ein- 
hverstaðar norður á Ströndum. Samt er M upphaflegri 
að því leiti, að hún greinir við þetta tækifæri vísu Þor- 
xnóðar um missætti þeirra fóstbræðra, sem Flat. sleppir. 

Orsökin til þess, að M sleppir sögnunum um víg 
Torfa bögguls og sauðamannsins, virðist vera sú, að 
skrifara bókarinnar hafa þótt þessi vig tilefnislaus og 
tilgangslaus og kasta rírð á sögukappann, og sú önnur, 
að hann hefur ekki fundið þessara víga getið í erfi- 
drápu þeirri, sem Þormóðr orti um Þorgeir. M til- 
færir vísuna um víg Þorgils Mássonar og þeirra Skúfs 
og Bjarna, enn þar er ekki getið um víg Torfa nje sauða- 



1) Grett., 27. k. — 2) í Flat. rangl. gerður að á. 



150 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



mansins. Flat. sleppir þessari vísu. Um leið og hann 
feldi þessa kafla burt, hefur hann svo kipt sögninni um 
ágreining og skilnað fóstbræðra út úr því sambandi, 
sem hún stóð í við söguna um ferð Þorgeirs til skips. 

3. kafli, sem Flat. hefur fram ifir hin handritin, er 
sögnin um það, þegar þeir fóstbræður vóru að tína sjer 
hvannir í bjargi hjá Horni (Hornbjargi?) og aurskriða 
brast undan fótum Þorgeirs, og hefði hann fallið firir 
björg ofan, ef hann hefði ekki gripið um hvannnjóla 
og haldið sjer uppi á honum, þangað til Þormóðr bjarg- 
aði honum. Þessi kafli stendur i Flat., Óh. 121. k., enn 
hvorki í M nje Hb. Hugpríði Þorgeirs kemur fram í 
því, að hann kallar ekki til Þormóðs að hjálpa sjer, þó 
að hann sje svo nauðuglega staddur, og þegar Þormóði 
leiðist eftir honum og spir, hvort hann hafi ekki enn 
fengið nóg af hvönnum, gefur hann honum það ein- 
kennilega og tvíræða svar: „Ek ætla, at ek hafa þá nógar, 
at þessi er uppi, sem ek held um." Líklegt þikir mjer, 
að þessi kafli sje upphaflegur í sögunni og slept í M-Hb., 
af því að hann grípur ekki að neinu leiti inn í þráð frá- 
sagnarinnar. 

4. 1 beinu framhaldi af þessari sögu uin Þorgeir og 
hvannnjólann segir Flat. (Óh. 121. k.) frá því, að þeir 
fóstbræður og Grettir hafi allir þrír í einu verið á vist 
hjá Þorgilsi Arasini á Reykhólum, og að Þorgils hafi 
sagt svo á alþingi að lögbergi, er hann var spurður að 
veturtaksmönnum sínum, að Grettir væri mirkhrædd- 
ur, Þormóðr guðhræddur, enn Þorgeirr kinni ekki að 
hræðast. Sama sagan að efni til stendur i Grettlu, 50. k. 
Er nú þessi saga upphafleg í Fóstbræðra sögu og tekin 
þaðan inn í Grettlu, eða hefur ritari Flat. bætt henni við 
eftir Grettis sögu? í M og Hb. finst hún ekki. I Flat. er 
sagan mjög einföld og meðal annars ekki sagt, hver það 
var, sem spurði Þorgils um veturtaksmennina. Enn í 
Grettlu er sagan skreitt með því móti, að spurningin er 
lögð í munn Skafta lögsögumanni, og verður úr því heilt 
samtal milli þeirra Þorgils og Skafta. Það virðist ljóst, 
að hin einfalda frásögn Flat. er upphaflegri enn hin 



FÓSTBRÆÐRA SAGA 



151 



skreitta í Grettlu, og aS sá, sem samdi söguna, eins og 
hún er í Flat., mundi hafa getið þess, að þaS var Skafti, 
sejn spurði, ef hann hefSi tekiS hana eftir Grettlu. Hins 
vegar vitum vjer, aS Grettis saga hefur víSar enn á þess- 
um staS notaS FóstbræSra sögu. Jeg tel þaS því vafa- 
laust, aS þessi saga hafi frá upphafi staSiS í FóstbræSra 
sögu. ÞaSan er hún komin inn i Fóstbrs. Flateijarbókar, 
og úr Fóstbrs. hefur höfundur Grettlu tekiS söguna 
• nokkuS skreitta inn í sitt rit. 

Þetta eru hinar helstu greinar, sem Flat. hefur fram 
ifir hin handritin og telja má upphaflegar í sögunni. 
Af þessu má sjá, aS Flat. hefur aS sumu leiti geimt upp- 
hafiegri texta enn hin handritin. Um eitt af þeim mörgu 
æfintírum, sem ÞormóSr rataSi í á Grænlandi, ber Flat. 
ekki saman viS Hb. (M glötuS á þeim kafla), og er 
FJat. þar talsvert fillri en Hb. ÞaS er þar sem segir frá 
því, aS Þormóðr tók bát Þórdísar á Löngunesi og var 
eltur af Þórdísi og BöSvari sini hennar. Flat. getur þar 
um, aS ÞormóSr hafi, þegar hann tók bátinn, veitt Kár, 
verkstjóra BöSvars, áverka; í frásögn Flat. eru hér ímsar 
mótsagnir, sem ekki eru í Hb.; t. d. skilst ekki, hvers 
vegna ÞormóSr þarf að taka bátinn, þar sem hann eftir 
frásögn Flat. kemur þangaS sjálfur á báti; líka lætur 
Flat. Kár haltra heim til aS segja húsbónda sínum um 
bátstuldinn, enn jafnframt segir Flat., aS Þórdís hafi 
sjeS þetta í svefni og sagt BöSvari til, sem virSist óþarft 
í sögunni, first Kárr er á leiSinni til aS láta BöSvar vita, 
hvaS um sje aS vera. Eftir Hb. hefur ÞormóSr engan bát 
á Löngunesi, og er þá eSlilegt, aS hann taki bátinn, og 
þar er þaS Þórdís ein, sem kemur upp um ferSalag 
ÞorjnóSs. Þessi saga um áverkann viS Kár virSist því 
ekki eiga heima í sögunni frá upphafi, og hefur Hb. 
hjer geimt hinn upphaflega texta. Sá sem bætti viS sög- 
unni um áverkann viS Kár, virSist hafa gert þaS til aS 
skreita söguna, honum hefur ekki fundist hún nógu 
söguleg eins og hún var, og hefur viljaS láta ÞormóS 
vinna hjer eitthvaS til frægSar sjer. 

Þá eru nokkrir viSaukar í Flat., sem bersínilega 



152 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



eiga ekki heima í Fóstbræðra sögu frá upphafi, heldur 
eru teknir eftir þeim Ólafs sögum helga, sem Flat. fór 
eftir. Hvaða Ólafssögur eru það, sem Flat. hefur haft 
firir sjer? Aðallega tvær. 1) Ólafs sögu Snorra, og er 
hægt að vinsa úr langa kafla, sem þaðan eru teknir hjer 
um bil orðrjett, af því að saga Snorra er til samanburð- 
ar. 2) „Lífssögu Ólafs helga" eftir Styrmi, sem Flat. 
vitnar til berlega. Sú saga er nú því miður ekki til í 
heilu lagi, enn það virðist mega ganga að því visu, að 
þeir kaflar úr Ólafs sögu, sem Flat. hefur fram ifir 
Ólafs sögu Snorra, sjeu teknir úr bók Styrmis, svo fram- 
arlega sem þeir eru ekki teknir eftir öðrum sögum enn 
Ólafs sögum (t. d. kaflarnir úr Fóstbræðra sögu). Þessar 
greinar eru nokkurnveginn auðþektar úr á því, að frá- 
sögnin er með klerkakeim, og oft finnast þessir kaflar 
svo að segja óbreittir eða lítið breittir í hinni svonefndu 
„helgisögu" Ólafs (Kria 1849, „den legendariske saga"), 
og virðist Styrmisbók hafa verið náskild helgisögunni. 
Styrmir og helgisagan hafa aftur haft firir sjer hina 
svonefndu elstu Ólafs sögu. Af henni eru nú því miður 
ekki til nema brot, sem fundist hafa i bókbandi utan 
um gamla fógetareikninga frá 17. öld í Ríkisskjalasafn- 
inu norska, als 6 blöð eða blaðslitur, og hefur G. Storm 
gefið þau út ljósprentuð ;með mjög fróðlegum athuga- 
semdum í Kristianíu 1893. Brot þessi eru leifar af mjög 
gömlu handrili, varla ingra enn frá 1220. Þessar allar 
Ólafs sögur verðum vjer að bera saman við Flat. og við 
hinar sjerstöku Fóstbræðra sögur í M og Hb., ef vjer 
viljum gera oss rjetta hugmind um afstöðu Flat. við 
hinar Ólafssögurnar og afstöðu hinnar sjerstöku Fóst- 
bræðra sögu við sögur Ólafs helga. Allar Ólafssögurnar 
hafa eitthvað að segja frá Þormóði. Það var mjög eðli- 
legt, að Ólafs saga tæki upp ímsar sagnir um Þormóð, 
þar sem hann var svo lengi með ÓJafi konungi og var 
hirðskáld hans. Hjer eru um fram alt þrjár spurningar, 
sem áríðandi er að svara. Hafa Ólafssögurnar þekt og 
notað Fóstbræðra sögu? Eða hefur hin upphaflega Fóst- 
bræðra saga notað Ólafs sögu? Eða eru Ólafssögurnar 



FÓSTBRÆÐRA SAGA 



153 



og Fóstbræðra saga hvor annari óháðar? Undir því, 
hvernig þessum spurningum er svarað, er að miklu leiti 
kominn dómur vor um aldur sögunnar. 

í hinni elstu Ólafs sögu hefur geimst brot af sögu 
um Þormóð, sem segir frá veru hans við hirð Knúts 
ríka og firstu samfundum hans og Ólafs helga. Sama 
saga finst í heilu líki i helgisögu Ólafs, 57. — 58. k., og 
ber henni svo vel saman við brotin, það sem þau ná, að 
Gustav Storm hefur getað filt i eiður brotanna eftir 
helgisögunni. Sama sagan hjer um bil með sömu orð- 
um stendur líka í Flat. II, 148.— 150. k. Aðalefnið er þetta: 
Þormóðr kemur first til Danmerkur. Þar er Knútr ríki 
konungur firir og gerir orð eftir Þormóði og biður hann 
gerast hirðskáld sitt. Þormóðr færist undan, þangað til 
konungur lofar honum mörk gulls i mála. Þormóðr 
gengur að þvi, enn hefur þó nokkrar dilgjur um, að 
konungur efni ekki altaf það sem hann lofar. Við hirð- 
ina kinnist Þormóðr víkingi, Háreki að nafni, og firir 
tilmæli Knúts gerist Þormóðr stafnbúi á skipi Háreks, þó 
með því skilirði, að hann fái að ráða, hvar í hafnir skal 
l e ggJ a e <5a í burt halda. Áður enn Þormóðr fer burt 
með Háreki, irkir hann vísu til konungs og óskar í 
henni að fá mörk gulls í mála, sem um samið var. Kon- 
ungur gefur honum gullhring, sem stóð % mörk, enn 
Þormóðr gerir sig ekki ánægðan með það og minnir 
á, að hann hafi heitið sjer mörk gulls. Konungur játar 
því og gefur honum annan hring, síðan irkir Þormóðr 
visu um örlæti konungs. Að því búnu fer liann burt 
með Háreki. Eitt sinn um sumarið vill svo til, að þeir 
Hárekr liggja í höfn, þá kemur þangað dreki Ólafs 
konungs helga, og vill Hárekr þoka úr læginu firir 
drekanum, enn Þormóðr ræður, að það er eigi gert. 
Drekinn brunar að þeim, og lendir þeim saman stafn- 
búa konungs og Þormóði, og líkur svo, að Þormóðr veg- 
ur stafnbúann og stekkur síðan upp á drekann, enr 
Hárekr forðar sjer og skipi sínu. Þormóðr gengur aftur 
eftir skipinu til liftingar og er tekinn höndum. Firir 
milligöngu Finns Árnasonar tekst honum þó að koma 



154 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



sjer i sátt við konung og gengur honum á hönd. Eftir 
Flat. gerist þetta í firstu utanferð Þormóðs rjett eftir 
víg Þorgeirs fóstbróður hans. Gustav Storm higgur, að 
elsta Ólafs sagan hafi tekið þennan kafla eftir Fóst- 
bræðra sögu og hafi hann þaðan komist inn í helgisög- 
una, og leiðir af því þá áliktun, að allir þeir „partar af 
Fóstbræðra sögu", sem finnast í helgisögunni, hafi frá 
upphafi staðið í elstu sögunni. 1 ) Þar sem nú hin elsta 
Ólafs saga, eftir því sem Storm leiðir rök til, er samin 
á árunum 1155 — 1180, 2 ) þá leiðir af þessu, að Fóstbræðra 
saga hlitur að vera dálítið eldri, samin um eða laust 
eftir miðja 12. öld. Þetta nær engri átt. Það er rangt 
hjá Storm, að Ólafs saga hin elsta hafi tekið þennan 
kafla eftir Fóstbræðra sögu, enn honum er nokkur 
vorkunn, því að hann fer eftir útgáfu Fóstbræðra sögu 
frá 1822, enn sú útgáfa er prentuð eftir handriti, sem er 
runnið frá eða náskilt Flat. og kemur alveg heim við 
hana i þessum kafla. Það vill nú svo vel til, að vjer 
höfum hjer báðar hinar sjerstöku sögur, bæði M og Hb. 
til samanburðar. Þær segja báðar frá hinni firstu utan- 
ferð Þormóðs og hvernig hann komst first í kinni við 
Ólaf helga, og kemur þeim i öllu vel saman, enn þær 
segja söguna alt öðruvísi enn Ólafssögurnar. Þær vita 
ekkert um, að Þormóðr hafi first verið hjá Knúti ríka 
eða verið stafnbúi Háreks, eða um það, að hann hafi 
vegið stafnbúa Ólafs konungs, þegar hann hitti hann í 
firsta sinni, vita ifir höfuð að tala ekkert um söguna 
eins og hún er i Ólafssögunum. Þær segja, að Þormóðr 
hafi farið utan rjett eftir fall Þorgeirs beina leið til 
Noregs. Þar hittir hann Ólaf konung; konungur tekur 
honum vel og gerir hann að hirðmanni sínum. Af þessu 
má ráða, að sagan, eins og hún er í Ólafs sögu hinni 
elstu, hafi als ekki frá upphafi staðið í Fóstbræðra sögu 
og sje als ekki þaðan tekin, heldur sje hún upphafleg 
i Ólafs sögu elstu. Með þessu fellur öll röksemdaleiðsla 



1) Útg. Storms af elstu ÓI. s. h., formálinn, 10. bls. — 2) S. st. 
22.-23. bls. 



FÓSTBRÆÐRA SAGA 



155 



Storms um, að hin elsta Ólafs saga hafi notað Fóst- 
bræðra sögu, og verður því ekki af aldri elstu sögunnar 
dregin nein áliktun um aldur Fóstbræðra sögu. Annars 
er fróðlegt að sjá, hvernig Flat. fer með þessa sögu um 
hina firstu samfundi Þormóðs og Ólafs. Hún eikur þar 
inn sögu, sem stendur síðar i helgisögunni (i 88. k.), 
um það, að konungur hafi spurt Þormóð, hve mörg 
víg hann hafi vegið, og Þormóðr svarað með vísunni 
„Sex hefk alls síz uxu Þessi vísa með tilheirandi sögu 
hefur eflaust frá upphafi staðið i hinni elstu Ólafs sögu, 
enn hún finst hvergi i hinum sjerstöku Fóstbræðra 
sögum. Loks má sjá, að Flat. hefur hjer haft firir sjer 
Fóstbræðra sögu, þvi að hún endar frásögnina um firstu 
fundi þeirra konungs með þvi að tilfæra sömu vísuna 
sem stendur i M og Hb., þar sem þær segja frá firstu 
samfundum þeirra („Þarf sá er þér skal hvarfa"). Þessi 
vísa stendur annars ekki í neinni Ólafs sögu. 1 ) Líka 
birjar Flat. sína frásögn á því, að Þormóðr hafi farið 
utan í Vaðli eftir víg Þorgeirs, og er það tekið eftir Fóst- 
bræðra sögu. 2 ) 

Fleiri eru sagnir um Þormóð í Flat. enn þær, sem 
nú vóru greindar, er rekja má til Ólafssagnanna. Því 
miður er hin elsta Ólafs saga ekki til samanburðar 
nema um söguna um veru Þormóðs hjá Knúti og firstu 
samfundi hans við Ólaf konung. Að þeirri sögu undan- 
skildri finst ekkert um Þormóð í þeim fáu brotum, sem 
geimst hafa af elstu sögunni, nema hvað þess er getið 
lauslega, að hann hafi ásamt fleirum nafngreindum 
mönnum filgt konungi í útlegð hans, austur í Garðaríki. 
Enn í helgisögu Ólafs eru ímsar greinir um Þormóð, sem 
líklegt er, að staðið hafi í elstu sögunni og sjeu þaðan 
komnar inn í helgisöguna. Ein af þessum greinum geng- 
ur þó frá. Helgisagan segir í 62. k., að Þormóðr hafi eftir 
áskorun Ólafs konungs ort vísuna „Geisli stendr til 
grundar" um mind af Sigurði Fáfnisbana og Fáfni, sem 



1) Sbr. Flat. II, 202.— 203. bls. við Fóstbrs. KG, 58.-59. bls. og 
77. — 78. bls. — 2) Fóstbrs., KG., 58. bls. 



156 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



var mörkuð á tjald eiít. Hjer er „Þormor" (svo hdr.) 
ritvilla firir Þorfiðr, eins og sjest á sajnanburði við elstu 
Ólafssöguna, sem hefur sömu söguna, enn eignar vísuna 
Þorfinni munni, öðru skáldi konungs, 1 ) og samhljóða 
elstu sögunni er Flat. III, 244. bls. Helgisagan (90. k.) 
eignar og Þormóði vísuna „Þora mun ek þann arm 
verja", enn Heimskringla og Fagrskinna og allar aðrar 
Ólafs sögur, þar á meðal Ólafs saga í Flat., eigna hana 
Haraldi harðráða, og mun það rjettara. Þó getur verið, 
að Ólafs saga hin elsta hafi í þessu verið samhljóða 
helgisögunni. Aðrar greinar um Þormóð í helgisögunni 
eru þessar: I 83. k. segir hún frá því, að Þormóðr og 
fleiri af konungsmönnum hafi troðið niður akur firir 
bónda í Veradal, Þorgeiri að nafni, sem bauð Ólafi kon- 
ungi heim. Flat. getur bæði þess, að konungsmenn hafi 
troðið akur firir Þorgeiri — þá sögu hefur Flat. eftir 
Heimskringlu 2 ) — og líka þess, að Þormóðr og fleiri hafi 
troðið akur firir ónefndum bónda í Veradal — sú saga 
er sammæðra við söguna í helgisögunni — og hvort- 
tveggja er auðvitað frá upphafi sama sagan. Snorri segir 
hana aðeins á einn hátt, dálítið öðruvísi enn helgisagan, 
og er munurinn fólginn í þvi, að Þormóðs er ekki við 
söguna getið hjá Snorra, og að skemdin á akrinum gef- 
ur tilefni til jarteinar Ólafs konungs, hann lætur akur- 
inn ná sjer aftur. Flat. tekur upp báðar þessar mis- 
sagnir sem tvær sjerstakar sögur. 3 ) í hinni sjerstöku 
Fóstbræðra sögu í Hb. (M tínd) er ekkert þessu líkt,. og 
virðist sagan því vera upphafleg í Ólafs sögu, enn ekki 
eiga heima í Fóstbræðra sögu. 

Sama er að segja um það, sem helgisagan segir i 83. 
k., að Þormóðr hafi jetið mörbjúga á föstudegi. Sagan 
stendur líka i Flat. í 267. k., enn ekki i hinni sjerstöku 
Fóstbrs. Hauksbókar (M tínd) og á þar ekki heima frá 
upphafi. 

1 hinni sjerstöku Fóstbræðra sögu (Hb.) er þess get- 



1) Útg. bls. 2% 1. blaff. — 2) Hkr., F. J., Óh. 203 k. — 3) Flat. Óh. 
264. og 267. k. 



FÓSTBRÆÐRA SAGA 



157 



ið, að Þormóðr hafi firir Stiklastaðaorustu ráðið konungi 
til að brenna bigð bænda, og filgir sögninni vísa Þormóðs 
um þetta efni: „Brennum öll fyrir innan". Sama sögnin 
stendur og í Ólafs sögu Heimskringlu, þó svo breitt, að 
þar er það Finnr Árnason, sem leggur á ráðið, enn 
Þormóðr stiður mál hans með visunni. Sagan stendur 
líka i helgisögunni og ifir höfuð að tala i öllum Ólafs 
sögum. Hún virðist vera upphafleg bæði i Fóstbræðra 
sögu og í Ólafs sögunum, tekin í báðum eftir munn- 
mælasögu, sem studdist við vísuna, og virðast sögurnar 
hvor annari óháðar. Þó er orðfærið á þessari sögn í 
helgisögunni mjög svipuð því, sem er í Fóstbræðra sögu, 
og virðist það koma af því, að helgisagan hefur hjer haft 
Fóstbræðra sögu til hliðsjónar. Vjer munum sjá, að 
helgisagan hefur haft firir sjer Fóstbræðra sögu i frá- 
sögninni um Stiklastaðaorustu, sem vjer nú komum að. 

Um athafnir Þormóðs i Stiklastaðaorustu og dauða 
hans eftir bardagann hafa frá upphafi verið til tvennar 
frásagnir, hvor annari óháðar, önnur i hinni elstu Ólafs 
sögu, hin i hinni sjerstöku Fóstbræðra sögu, og hefur sú 
frásögn, að því er virðist, geimst nokkurnveginn óbreitt 
i Hb., enn frásögn hinnar elstu Ólafs sögu um þetta efni 
er þvi miður glötuð. Samt má gera sjer nokkra hugmind 
um hvað þar hefur staðið með því að bera saman þær 
Ólafs sögur, sejn geimst hafa til vorra tima. Eftir ná- 
kvæman samanburð hef jeg komist að þeirri niðurstöðu, 
að frásögn hinnar elstu Ólafs sögu hafi geimst best i 
Ólafs sögu Snorra i Heimskringlu og í hinni sjerstöku 
Ólafs sögu hans (Kria 1853), sem kemur í öllu verulegu 
héim og saman við Heimskringlu. Ef vjer berum frásögn 
Snorra saman annars vegar við frásögnina í hinni sjer- 
stöku Fóstbræðra sögu, hins vegar við frásögnina í helgi- 
sögunni og Flat., þá sjest first og fremst, að sögn Snorra 
er alveg óháð frásögn Fóstbræðra sögu, eins og líka við 
er að búast, ef Snorri hefur hjer farið eftir hinni elstu 
Ólafs sögu, 1 ) og í annan stað, að frásögn Snorra er miklu 



1) Sbr. F. J. í form. Hb.-útg., LXXIX.— LXXX. bls. 



158 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



frumlégri enn tilsvarandi kaflar i hinum Ólafssögunum, 
helgisögunni og Flat.-sögunni, þvi að háðar þessar sögur 
eru hjer hlendingar af þvi efni, sem finst hjá Snorra, 
og því, sem finst í hinni sjerstöku Fóstbræðra sögu. 
Jeg skal ekki rekja þennan samanburð í öllum einstök- 
um atriðum, enn til þess að færa sönnur á mitt mál verð 
jeg þó að taka eitt ljóst dæmi: 

Snorri segir frá því, að Þormóðr var lostinn öru i 
siðuna vinstri seint í bardaganum. Síðan gekk hann 
heim til húsanna (á Stiklastöðum) og kom að hlöðu 
nokkurri, þar sem sárir menn vóru inni: 1 dirunum 
mætir hann manni af bóndahernum, sem nefnist Kimbi. 
„Sá mælti: „Furðu ill læti eru hér inni, veinan ok gaulan. 
Skömm mikil, er karlmenn hraustir skulu eigi þola sár 
sín, ok vera kann, at konungsmenn hafi allvel fram 
gengit, enn allódrengilega bera þeir sárin sín." Þormóðr 
spir hann: „Vartu í bardaga?" „Var ek," segir hann 
„með bóndum, er betr var." „Ertu nökkut sárr," segir 
Þormóðr. „Lítt," segir Kimbi, „eða vart þú í bardaga." 
Þormóðr svarar: „Var ek með þeim, er betr höfðu." 
Kimbi sá, at Þormóðr hafði gullhring á hendi. Hann 
mælti: „Þú munt vera konungs maðr, fá þú mér gull- 
hringinn, enn ek mun leyna þér; bændr munu drepa 
þik, ef þú verðr á veg þeira." Þormóðr segir: „Haf þú 
hring, ef þú fær, látit hef ek nú meira." Kimbi rétti fram 
höndina og vildi taka hringinn. Þormóðr sveifldi til 
sverðinu ok hjó af honum höndina, ok er svá sagt, at 
Kimbi bar sár sitt engum mun betr enn hinir, er hann 
hafði fyrr á leitat." 

Fóstbræðra saga Hauksbókar hefur mjög svipaða 
sögu. Hún segir líka frá sári því, sem Þormóðr f jekk af 
ör í brjóstið, enn með alt öðrum orðum enn Ólafs saga 
Snorra. Hún getur og þess, að Þormóðr gekk til bigg- 
hlöðu, þar sem sárir menn vóru. Þormóðr hittir þar 
mann af bændaliðinu, sem fárast um það, hve þrótt- 
lausir konungsmenn sjeu — „þvi at jnér þykkir svá 
mega at kveða," segir hann, „at þeir menn, sem hér eru 
inni, þoli varla óæpandi sár sín ..." Þormóðr mælti: 



FÓSTBRÆÐRA SAGA 



159 



„Svá má vera, sá sé hér nokkurr maðr í hlöðunni inni, 
er ekki sé þrekmikill — ok ekki mun þér sýnast mitt 
sár mikit." Bóndi gengr at Þormóði ok vildi sjá sár hans. 
Enn Þormóðr sveipar öxinni til hans ok særir hann 
miklu sári. Sá kvað við hátt og stundi fast. Þormóðr 
mælti þá: „Þat vissa ek, at vera mundi nokkurr sá xnaðr 
inni, er þreklaus mundi vera. Er þér illa saman farit 
— leitar á þrek annarra manna — því at þú ert þrek- 
lauss sjálfr. Eru hér margir menn mjök sárir, og stynr 
engi þeirra, enn þeim er ósjálfrátt, þótt hátt láti í sár- 
mn þeira, enn þú stynr, þó at þú hafir fengit eitt lítit 
sár." 1 

Það er auðsjeð, að þessar tvær frásagnir eru hvor 
annari óháðar, því að orðfærið á þeim er mjög mismun- 
andi og sum minni háttar atvik öðruvísi sögð, svo sem 
það, að Snorri nefnir manninn Kimba, enn Fóstbræðra 
saga segir ekki, hvað hann hjet, og að Þormóðr fær 
höggfæri á manninum með því að egna firir hann með 
hringnum eftir sögn Snorra, enn eftir sögn Fóstbræðra 
sögu með þvi, að látast ætla að sína honum sár sitt. Enn 
samt er það ljóst, að hvorttveggja er frá upphafi sama 
sagan, sem hefur breitst misjafnlega í munnmælum, 
áður enn hún var skrifuð upp. 

Hvernig fer nú helgisaga Ólafs með þetta efni? Hún 
tekur upp báðar sögurnar, bæði söguna um Kimba, 
sem Þormóðr hjó af höndina, og söguna um hinn ó- 
nefnda mann, sem Þormóðr særði, og setur þær hvora 
við hlið annarar. Það er ljóst, að höfundur helgisögunn- 
ar hefur haft Kimbasöguna úr hinni elstu Ólafs sögu, 
enn söguna um ónefnda manninn úr Fóstbræðra sögu. 
Konr. Maurer hefur firir löngu sjeð það rjett, að helgi- 
sagan gerir sig hjer seka í sagnablendingi, og að sagan 
um ónefnda manninn er tekin eftir Fóstbræðra sögu. 2 ) 
Þó er orðfæri helgisögunnar nokkuð ólíkt orðfæri heim- 



1) Hkr. FJ. Óh. 233. k., Óh. Kria 1853, 233. k., Fóstbrs., K.G., 
no. — 112. bls. — 2) K. Maurer: Úber die ausdrucke altnord. altnorweg. 
u. isl. sprache, Anm. 18, s. 88 sq. 



160 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



ildanna í báðum sögunum. T. d. kippir hún nokkru af við- 
tali Þormóðar við Kimba, eins og það er i Heimskringlu, 
út úr Kimbasögunni, og setur það inn í söguna um ó- 
nefnda manninn, og missagnir eru nokkrar, enn óveru- 
legar (t. d. lætur helgisagan Kimba vera sáralækni og 
segir, að ónefndi bóndinn hafi dáið úr sárum, sem Þor- 
móðr veitti honum). Enn þetta raskar með engu móti 
þeirri niðurstöðu, að helgisagan hefur hjer haft firir sjer 
tvær heimildir, Ólafs sögu hina elstu og Fóstbræðra 
sögu, og blandað saman frásögnum þeirra. 1 ) 

Ennþá ljósari er sagnablendingurinn í Ólafs sögu 
Flateijarbókar. Hún tekur Kimbasöguna svo að segja 
óbreitta eftir Heimskringlu og söguna um ónefnda 
manninn með mjög litlum breitingum eftir Fóstbræðra 
sögu. 2 ) Breitingarnar í sögunni um ónefnda manninn 
eru aðeins fólgnar í því, að Flat. skreitir sumstaðar hinn 
einfalda stíl Fóslbræðra sögu og bætir þvi við, auðsjá- 
anlega til að gera útreið bóndans hlægilegri, að sárið, 
sem Þormóðr veitti honum, hafi verið í því fólgið, að 
hann hjó af honum þjóhnaiDiDana, og hafi maðurinn 
æpt og gripið til þeirra báðum höndum. Flat. staðfestir 
því niðurstöðu þá, sem vjer komumst að um helgisög- 
una. í þessum síðasta kafla Flat. um Þormóð eru og 
ímsar smágreinar, sem ekki standa í Fóstbræðra sögu 
Hauksbókar og eiga þar ekki heima, heldur eru teknar 
annaðhvort nokkurnveginn orðrjett eftir Ólafs sögu 
Snorra (t. d. vísan „Undrask öglis landa" með næstu 
orðum á undan og því sem á eftir fer um dauða Þor- 
móðs), eða eftir þeirri annari Ólafs sögu, sem Flat. 
hafði firir sjer, og má þá oft finna líkan kafla í helgi- 
sögunni. Enn það irði of langt mál að rekja þetta í ein- 
stökum atriðum. 

Vjer getum nú svarað spurningu þeirri, sem jeg setti 
áður fram og öll þessi rannsókn hefir stefnt að, spurn- 
ingunni um afstöðu hinnar sjerstöku, upphaflegu Fóst- 



1) Óh. Kria 1849, 96. k., 71.— 72. bls. — 2) Flat., Óh. 293. k. 
(II, 363.-364. bls.). 



FÓSTBRÆÐRA SAGA 



161 



bræðra sögu við Ólafssögurnar. Hin upphaflega Fóst- 
bræðra saga hefur verið gersamlega óháð öllum Ólafs- 
sögum. Ólafs saga hin elsta og Ólafs sögur Snorra virð- 
ast sömuleiðis vera alveg óháðar Fóstbræðra sögu. Aft- 
ur á móti hefur helgisagan haft Fóstbræðra sögu til 
hliðsjónar og lagað eftir henni einstök atriði. Um Flat. 
vitum vjer, að hún hefur í Ólafs sögu sinni haft firir sjer 
Ólafs sögu Snorra og Ólafs sögu Styrmis og fljettað inn 
i sina Ólafs sögu nálega alla Fóstbræðra sögu ef tir hand- 
riti, sem á stöku stað virðist hafa verið fillra og betra 
enn þau handrit hinnar sjerstöku Fóstbræðra sögu, sem 
vjer nú höfum. Menn verða því að hafa Flat. til hlið- 
sjónar við texta sögunnar, enn þó að hún hafi sumstaðar 
betri texta enn Hb., þá raskar það ekki þeirri niður- 
stöðu, sem vjer höfum áður komist að, að Hb. er ifirleitt 
frumlegasta handritið, það sem hún nær. 

Um aldur sögunnar má nokkuð ráða af einum stað i 
henni, þar sem segir, bæði í M og Flat., að þilin i skál- 
anum á Reikjahólum, sem þeir Vegglágr og Þorgeirr 
smíðuðu, hafi haldist alt til þess, er Magnús biskup var 
að staðnum i Skálholti hinn síðari. 1 ) Hjer er átt við 
Magnús Gizurarson, sem var biskup 1216 — 1236. Hb. 
breitir þessu þannig, að skálinn hafi staðið enn, er Árni 
biskup hinn siðari (Helgason) var vigður til Skálholts, 
eða til 1304, og lísir skálanum nánar 2 ), og er auðsjeð, 
að Haukr hefur breitt þessu, af því að hann sjálfur 
hefur sjeð skálann eða haft afspurn af honum á sínum 
dögum. Það liggur í augum uppi, að M og Flat. hafa hjer 
haft firir sjer c. 80 árum eldri texta enn þann, sem stend- 
ur í Hb. Af þessu má að minsta kosti ráða, að sagan 
muni ekki vera mikið ingri enn frá 1236, og ef þessi orð 
eru upphafleg í sögunni, getur hún ekki verið eldri en 
frá 1216. Finnur Jónsson efast um, að þau sjeu upp- 
hafleg, og heldur, að maður, sem afskrifaði söguna á 



1) Fóstbrs., KG., 44. hls., Flat., Óh. 119. k. (II 157. bls.). — 2) „Hann 
19 álna ok 40 álna langr; hann stóð enn er Árni biskup enn síð- 
ari var vigðr til Skálaholts; hann er þiliðr um endilangt", Hb. Fóstbrs. 
KG., 67. bls. 

11 



162 UM ÍSLENDINGASÖGUR 

dögum Magnúss biskups, hafi lagað tímatakm&rkið eftir 
sínum tíma, enn upphaflega hafi staðið eldra tímatak- 
mark, líkt og Hb. óneitanlega hefur gert. Þetta er í 
sjálfu sjer als ekki óhugsandi, enn samt þikir mjer lik- 
legt, þar sem M og Flat. ber alveg saman, að þau hafi 
hjer geimt hinn upphaflega texta sögunnar, enda er ekk- 
ert í Fóstbræða sögu, se;m ber vott um, að hún sje eldri 
enn frá 1216. Vjer höfum sjeð, að Ólafs saga helga hin 
elsta muni ekki hafa notað Fóstbræðra sögu og Fóst- 
bræðra saga ekki hana nje Ólafs sögu Snorra. Af því 
verður þá ekkert aldurstakmark dregið firir söguna. 
Aftur virðist helgisagan hafa haft firir sjer Fóstbræðra 
sögu, sem áður er sínt, enn helgisagan í þeirri mind, 
sem vjer höfum hana, er varla eldri enn frá síðari helm- 
ingi 13. aldar; helgisagan sannar því ekki, að Fóst- 
bræðra saga sje eldri enn frá miðri 13. öld. Vjer höfum 
sjeð, að Grettis saga hefur notað Fóstbræðra sögu, enn 
Grettis saga er varla eldri enn frá firstu árum 14. aldar, 
enn það vitum vjer, að Fóstbræðra saga hlítur að vera 
töluvert eldri enn svo. Ekki verður heldur neitt ráðið 
af afstöðu sögunnar við Landnámu. Að vísu hefur hún 
í firstu 2 kapitulunum ættartölur, sem koma heim við 
tilsvarandi ættartölur í Landnámu í flestum atriðum, 
enn þó eru þar missagnir, sem sína, að sagan muni ekki 
tafa tekið þessar ættartölur eftir Landnámu, t. d. þar 
sem sagan segir, að Ólafr hvíti hafa verið Ingjaldsson 
Fróðasonar (hitís frækna, er Svertlingar drápu, Laxd.) 
í staðinn firir Ingjaldsson, Helgasonar, og kemur sagan 
í þessu efni heim við Laxdælu, eða þar sem hún segir, 
að móðir Álfs úr Dölum hafi verið Hildr dóttir Þor- 
steins rauðs — Landnáma nefnir hana Þórhildi. Sagan 
segir, að Hávarr faðir Þorgeirs hafi verið Kleppsson, og 
kemur það heim við Hauksbók og Melabók Landnámu, 
enn Sturlubók segir, að Hávarr hafi verið Einarsson 
Kleppssonar. Það sem gerir, að jeg held, að Fóstbræðra 
saga hafi ekki notað Landnámu, er þó einkum það, að 
hún getur þess ekki, að Þorgeirr var kominn frá Jör- 
undi hinum kristna, sini Ketils Bresasonar landnáms- 



I 



FÓSTBRÆÐRA SAGA Ibd 

mans á Akranesi — Jörundr er eftir Landnámu faðir 
Klepps, sem fir var nefndur, — og ekki getur sagan 
heldur þess, sem Landnáma segir, að Þormóðr Kolbrún- 
arskáld var 3. maður í beinan karllegg frá Gunnbirni 
Úlfssyni kráku, sem fann Gunnbjarnarsker, og að afi 
hans Halldórr son Gunnbjarnar hafði ásamt Gunnsteini 
bróður sínum numið Skötufjörð, Laugadal og Ögur til 
Mjóvafjarðar. Báðir sögukapparnir eru af frægum land- 
námsættum, enn þess er ekki getið. Enn má geta þess, 
að bæði Landnájna og Fóstbræðra saga skíra frá því, 
að Þorbjörg kolbrún var dóttir Kötlu og Glúms, enn 
Landnáma segir það fillra, að Katla hafði siðar gengið 
að eiga Eyjólf Nesja-Knjúksson Þórólfsson sparrar. Lík- 
lega hefði Fóstbræðra saga sagt nánari deili á Þorbjörgu, 
ef höfundurinn hefði þekt Landnámu. Annars heldur 
Finnur Jónsson ættartölurnar í 2. k. sje síðari innskots- 
grein. Enn þær standa bæði í Flat. og M, — Hb. því 
miður glötuð, — og finst mjer því ekki ástæða til að 
útiloka þær úr hinum upphaflega texta sögunnar, þar 
sem þær í filsta lagi snerta efni hennar. Enn hvaðan 
höfundurinn hefir haft þær og hvernig stendur á mis- 
sögnunum við Landnámu og á því, að sagan rekur fram- 
ætt Ereiðfirðinga upp til Fróða ins frækna eins og Laxd., 
um það getum vjer nú ekki sagt neitt vist nema það, að 
Fóstbræðra saga virðist ekki beinlínis hafa notað Land- 
námu, og Landnámu-handritin ekki Fóstbræðra sögu. 
Ljósvetninga saga hefir í 32. k. allgreinilega frásögn um 
víg Þorgeirs Hávarssonar, enn hún er jnjög ólík frásögn 
Fóstbræðra sögu, og er þar bersínilega ekkert samband 
á milli. Eftir Ljósvetninga sögu gerist þetta í Hrútafirði 
(í Hraunshöfn á Melrakkasljettu, Fóstbræðra s.), og Þor- 
gríms trölla er ekki getið við sjálft vígið i Ljósvetninga 
sögu, enn síðar er þó sagt, að Þormóðr hafi farið til 
Græniands að drepa Þorgrím i hefnd eftir Þorgeir. 
Ljósvetninga saga filgir auðsjáanlega alt annari munn- 
mælasögu enn Fóstbræðra saga. Hvorug sagan hefur 
þekt hina. 

Hin eina fótfesta, sem vjer höfum til að ákveða ald- 



164 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



ur sögunnar, er þá sögn hennar um skálaþiljurnar á 
Reikjahólum. Eftir henni er hún samin ekki fir enn 
1216; af því að sagan segir „þau þili heldust" (þátíð), 
ekki „haldast" (nútíð), verður aldurstakmarkið niður á 
við nokkuð óákveðið, og getur þetta, og þarmeð sagan, 
verið skrifuð nokkru, enn ekki löngu, eftir dauða 
Magnúss biskups (1236). Sagan virðist þvi vera til orðin 
hjer um bil á árunum 1220 — 1250. 

Orðfærið á þeim kafla sögunnar, sem geimst hefur 
i Hb., kemur vel heim við þessa niðurstöðu, þvi að það 
er ekki tiltökumál, þó að á stöku stað sje nílegri blær 
á málinu en svarar tímanum 1220 — 1250, þar sem Hb. 
er ekki rituð fir enn snemma á 14. öld. Stöku sinnum 
kemur það firir, að Flat. hefur varðveitt eldri leshætti, 
t. d. hefur hún hið fornlega búimanna (= gesta, aðkom- 
andi manna) II 208 2 , þar sem Hb. hefur aðeins manna. 1 ) 
Hins vegar hefur bæði M og Flat. hinar klerklegu klaus- 
ur, sejn jeg áður hef getið um, og má ekki taka tillit til 
þeirra, þegar dæmt er um aldur frumsögunnar. Þeim er 
bersínilega síðar bætt við af klerki, sem fjallað hefur 
um söguna; líklega eru þær ekki eldri enn frá lokum 
13. aldar, því að málið á þeim hefur á sjer ingriblæ. 
Klerkur sá, sem hefur bætt þeim við, hefur þó verið rit- 
fær maður, þvi að víða eru þær mjög einkennilegar og 
findnar. Þess má til geta, að þær sjeu samdar af þeim 
manni, sem first fljettaði Fóstbræðra sögu inn i Ólafs 
sögu helga; því til sönnunar er það, að þær finnast að- 
eins í M og Flat., enn áður er sínt, að sú gerð, sem stend- 
ur í M, hefur frá upphafi verið partur af Ólafs sögu, og 
í Flat. er sagan beint þáttur i Ólafssögunni. 

Uppistaða sögunnar er bláþráðalaus og vel ofin. A 
tveim stöðum koma þó firir þættir, sem lítið eða ekkert 
koma við efni sögunnar. 

Annar þeirra er þátturinn um Helga hinn hvíta, sem 
Hvítsstaðir á Mírum eru við kendir, son Hækils-Snorra. 
Hann stendur ekki í neinu öðru sambandi við söguna 



1) Sbr. Ark. f. n. filol. XXXI, bls. 79. 



FÓSTBRÆÐRA SAGA 



165 



enn því, að faðir Helga er veginn af Þorgeiri. Þetta til- 
efni notar sagan til að skjóta inn þættinum, sem segir 
frá deilu þeirra Helga og Þorsteins Egilssonar Skalla- 
grímssonar um Gufufitjar. 1 ) Það er bágt að koma þess- 
ari sögu heim við Bjarnar sögu Hitdælakappa, að þvi er 
tímatal snertir, og hefur Guðbrandur Vigfússon bent á 
það. 2 ) Eftir Fóstbræðra sögu gerist víg Hækils-Snorra 
eftir það, að Þorgeirr er orðinn hirðmaður Ólafs helga, 
eða 1014 í firsta lagi, því að þá kemur Ólafr til ríkis. 
Helgi hvíti er ungur, þegar faðir hans er veginn (M og 
Flat., ekki í Hb.). Hann bír eftir föður sinn á Hvíts- 
stöðum (hjet áður á Mel). Ekki sjest á sögunni, hve langt 
leið frá vígi Snorra, þangað til þeir Þorsteinn deildu, 
mætti giska á svo sem 6 ár, og hefði deilan þá gerst um 
1020. Enn eftir Bjarnar sögu Hitdælakappa virðist Þor- 
steinn hafa dáið firir c. 1007, þvi að um það leiti elst 
Björn Hitdælakappi upp hjá Skúla, sini Þorsteins, sem 
þá bír á Borg, enn Egils saga segir, að Skúli hafi búið 
þar eftir föður sinn látinn. Jeg skal láta ósagt, hvor 
sagan hefur rjettara firir sjer — það stendur ekki á 
miklu — enn að eins taka fram, að timatalið i Bjarnar 
sögu Hitdælakappa virðist vera mjög á ringulreið og að 
þáttur Helga hvíta i Fóstbræðra sögu kemur als ekki í 
bága við Egils sögu, sem segir, að Þorsteinn Egilsson 
hafi orðið gamall maður. Guðbrandur Vigfússon held- 
ur, að Þorsteinn sje fæddur um 950. Hefur hann þá verið 
sjötugur um 1020, og er ekkert því til firirstöðu, að hann 
hafi átt deilu við Helga á þeim aldri. Merkilegt er það, 
að Egils saga getur ekki einu orði um þessa deilu. 

Hinn þátturinn, sem ekki kemur við efni Fóstbræðra 
sögu, er sagan um þá frændur og fóstbræður Eyjólf Þór- 
dísarson í Ólafsdal og Þorgeir hófleysu, sem vóru mjög 
samrímdir á unga aldri, enn svo spáði kerling firir þeim, 
að þeir mundu verst skilja sitt vinfengi, og varð það að 
áhrínsorðum, þvi að þeir urðu hatursmenn og drápu 



1) Fóstbrs. KG., 42.-43. bls. (M) og 66.-67. bls. (Hb.), Flat. 
II 156.— 157. bls. (Óh. 118. k.). — 2) Safn I 467. 



166 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



hvor annan. Saga þessi er fjarska svipuð sögunni, sem 
Glúma segir um þá frændur og fóstbræður Arngrím 
Þorgrímsson og Steinólf Arnórsson, sem Oddbjörg far- 
andkona spáði, að mundu berast á banaspjót, og gekk 
það eftir, enn þó virðist hvor sagan óháð annari. Þátt- 
urinn stendur í þvi einu sambandi við efnið i Fóstbræðra 
sögu, að rjett áður enn þeir Eyjólfr og Þorgeirr hóf- 
le} r sa vega hvor annan, gerist sá firirburður, að bræð- 
urnir Kálfr og Steinólfr sjá Þorgeir Hávarsson aftur- 
genginn og menn þá, sem með honum vóru vegnir, ganga 
alblóðga að þeim stað, þar sem vig þeirra Eyjólfs og 
Þorgeirs hófleysu gerast síðan við Garpdalsá, og hverfa 
þar sínum. 1 ) 

Báðir þessir þættir, um Helga hvíta og þá Eyjólf 
fóstbræður, standa í öllum handritum sögunnar, og sje 
jeg enga ástæðu til að útiloka þá úr frumsögunni eða 
skoða þá sem síðari iauka. Þess eru nóg dæmi fir og 
síðar í bókmentum íslendinga, að þeim hættir til að 
gera „útúrdúra" frá efni því, sem þeir fara með, ef þeim 
dettur í hug einhver fróðleikur, sem þeir vilja skíra 
lesendum sínum frá, og íslenskir höfundar eiga í þessu 
sammerkt við höfunda annara þjóða. 

Af mannlísingum sögunnar ber mest á lisingum f óst- 
bræðranna Þormóðs og Þorgeirs. Sagan filgir þéim frá 
upphafi til enda, í firri hlutanum meira Þorgeiri, þang- 
að til hann er veginn, í síðari hlutanum Þormóði, og er 
þó sá partur sögunnar líka um Þorgeir, því að hann 
segir aðallega frá hefnd þeirri, sem Þormóðr tók eftir 
hann. Flestar aðrar persónur koma aðeins við litinn 
kafla sögunnar, þeim bregður að eins firir í svip, og 
eru fljótt úr sögunni. 

Þeim fóstbræðrum er snildarlega list, og þó eru þeir 
mjög ólíkir. í Þorgeiri kemst berserkseðlið á sitt hæsta 
stig. Hreisti hans er óviðjafnanleg og hugpríðin engu 
síður. Sagan segir frá því, að hann kunni ekki að hræð- 



1) Fóstbrs. KG., 50. og 59.— 60. bls. (Hb.) ; 71. og 78.— 80. bls. 
(Flt. II 167). 



FÓSTBRÆÐRA SAGA 167 

ast, enn það kunnu þeir Þormóðr og Grettir, og sögu- 
höfundurinn dáist sjerstaklega að honum firir þetta og 
virðist jafnvel að þessu leiti taka hann fram ifir Þor- 
móð. Hann hefur ánægju af að segja frá hriðjuverkum 
Þorgeirs, sem lísa svo miklum ofstopa og vígamóði, að 
oss, sem nú lifum, hlöskrar að lesa, Þorgeir elskar vígin 
sakir þeirra sjálfra, er altaf með vopnin á lofti, getur 
ekki stilt sig um að vega alsaklausa menn firir ekki 
aðra sök en þá, að þeir „stóðu vel til höggsins". Ofur- 
kapp hans kemur einna ljósast fram i sögunni um það, 
þegar hann fer i metnað við fóstbróður sinn og spir 
hann, hvernig mundi fara, ef þeir reindu með sjer. Þor- 
móðr, sem er tilf inningamaðr, þolir ekki þessa spurn- 
ingu og segir sundur f jelag þeirra út af henni. Þorgeirr 
segist ekki hafa spurt í alvöru. Þormóðr svarar: „í 
hug kom þér, meðan þú mæltir, ok munum vér skilja 
félagit." í þessari spurningu Þorgeirs og undirtektum 
Þormóðs kemur fram snild höfundarins í mannlísingum, 
þvi að hvorttveggja er eins og talað út úr hjarta hvors 
um sig. Höfundurinn virðist hafa tekið þessa ágætu lís- 
ing upp hjá sjálfum sjer, því að í vísu þeirri eftir Þor- 
móð, sem hann tilfærir, um ágreining þeirra fóstbræðra, 
er ekki sveigt að neinum metnaði frá Þorgeirs hálfu, 
heldur gefið í skin, að vondir menn hafi rægt þá hvorn 
við annan. Andlega ifirburði hefur Þorgeirr enga og 
engar ástríður nema að berjast og vega menn. Sagan 
tekur það t. d. beint fram, að hann hafi ekki verið 
kvennhollur, „sagði þat vera svívirðing síns krapts at 
hokra at konum." 1 ) Hann hafi verið „óbliðr og óhýrr 
hversdaglega við alþýðu." 1 stuttu máli: Þorgeirr er, 
eftir þvi sem sagan lísir honum, áflogakragi og ekkert 
meira. Og þessari iísingu er ágætlega haldið gegnum 
alla söguna. 

Þormóðr er geðríkur og tilfinninganæmur, eins og 
skáldin eru oft, hefur opið auga og hjarta firir öllu 
fögru, ekki síst kvennlegri fegurð, mjög vel lísir sagan 



1) Fóstbrs. KG., bls. 8: Flat. II, 95. bls. (Hb. glötuð). 



168 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



■ 



ástaræfintírum hans; hann er ekki við eina fjöl feldur, 
elskar first Þórdísi, dóttur Grímu i Ögri, síðan Þor- 
björgu kolbrúnu Kötludóttur í Arnardal og irkir um 
hana Kolbrúnarvísur, sejn þvi miður eru glataðar; sið- 
an endurníjar hann vinfengið við Þórdísi og snír Kol- 
brúnarvísum upp á hana, enn iðrast þess aftur og gerir 
bragarbót við Kolbrúnu. 1 þessu lísir sjer eigi lítil 
ljettúð og óstöðugleiki, og er það ekki óeðlilegt af skáldi. 
Enn hins vegar elskar hann sverð sitt eigi síður enn 
kvennfólkið, hefur indi af æfintírum og glæfraferðum, 
sneiðir aldrei hjá hættum, sjest aldrei firir, tekur með 
ánægju þátt í svaðilförum Þorgeirs, svo lengi sem þeim 
semur. Og eitt er einkennilegt. Svo óstöðugur sem þessi 
maður er í ástamálum, svo stöðuglindur er hann í vin- 
áttu, triggur sem tröll við vini sína og altaf boðinn og 
búinn til að leggja alt i sölurnar firir þá. Hann gerir 
sjer ferð til Grænlands til að hefna fóstbróður síns. 
Sagan segir snildarlega frá öllum þeim æfintírum, sem 
hann rataði í á Grænlandi, og svo líkur, að hann vegur 
eigi að eins Þorgrim trölla, heldur og marga aðra í 
hefnd eftir Þorgeir. Náskild trigðinni og vinfestunni er 
drottinhollusta Þormóðs við Ólaf konung. Henni lísir 
sagan átakanlega i frásögninni um Stiklastaðabardaga 
og andlát Þormóðs. Hann er Ólafi konungi trúr til dauð- 
ans, vill ekki lifa eftir hann. Víða varpar höfundur 
með mikilli list blæ gletninnar ifir lísing Þormóðs, t. d. í 
frásögninni um víg Þorgríms trölla, sem má telja meðal 
þeirra sagna, sem best eru sagðar og snildarlegast í ís- 
lendingasögum. Eða í sögunni um það, er Þormóðr skifti 
ifirhöfnum við Lúsa-Odda. Hálfkæringur kemur og 
fram í sögunni um bóndann, sem brá konungsmönnum 
um þrekleysi og Þormóðr særði til að sjá, hvort hann 
þildi betur sár sín enn þeir, sem hann var að niðra. 
Einkennilegt er það, hve mikill veruleika og sennileika 
blær er á lísingu Þormóðs. Höfundur gerir sjer ekkert 
far um að breiða ifir galla þá, sem eru í fari hans, eða 
fegra (idealisera) hann firir lesandanum. Og einmitt 



FÓSTBRÆÐRA SAGA 



169 



þess vegna, af því að Þormóör er sannur maður með 
mannlegum breiskleika, verður hann lesandanum því 
kærari og hugðnæmari. Lísing hans á þar sammerkt 
við lísing Þorgeirs, að báðar virðast vera teknar beint 
úr lifinu sjálfu. 

Aðrar jjersónur, sem við söguna koma, eru aðeins 
dregnar upp með lauslegum dráttum, eins og eðlilegt 
er, af þvi að þær koma að eins snöggvast fram á sjón- 
arsviðið. Sumar af þessum mannlísingum eru þó mjög 
einkennilegar, t. d. lísingin af Fífl-Agli eða grænlenska 
flækingnum Lúsa-Odda. 

Um höfundinn vitum vjer lítið annað enn það, að 
hann hlítur að hafa verið gagnkunnugur um Vesturland 
frá Gilsfirði suður að Hvítá. Sjerstaklega er auðsjeð, 
að hann þekkir mjög vel til í Borgarfirði, veit t. d. að 
taka, að bærinn Hvítsstaðir hjet áður á Mel, og að 
„mannahúsin" (bæjarhúsin) lágu áður „neðar í tung- 
unni", þangað til Helgi hvíti flutti þau þangað sem bær- 
inn nú er. Sömuleiðis er leiðinni frá Reikhólum um 
Saurbæ (Mjósindi) og Dali suður í Borgarfjörð mjög 
kunnuglega líst, þar sem segir frá ferð Þorgeirs frá Reik- 
hólum til skips í Norðurá. Sömuleiðis er hann kunnugur 
við Isafjarðardjúp. Menn hafa fett fingur út í það, sem 
segir um Dyrðilmýri, þar sem Bersi faðir Þormóðs bjó 
first, af því að menn hafa haldið, að það væri sama 
og Tyrðilmýri á Snæf jallaströnd firir norðan djúpið, 
enn það nær engri átt, því að bær Bersa liggur eftir sög- 
unni skamt frá Vatnsfirði og skamt frá Jöklakeldu, bæ 
Þorgeirs í Mjóafirði. Þar sem höfundurinn annars sínir 
kunnugleika um þessar slóðir, er líklegast, að bæjar- 
nafnið sje nú glatað. Norður í Jökulfjörðum virðist hann 
ekki hafa verið eins kunnugur, því að hann segir, að 
Sigrfljóð hafi búið hinumegin við fjörðinn, sem Svið- 
insstaðir (nú Sviðningsstaðir) standa við, gegnt Svið- 
insstöðum, enn tilgreinir hvorki nafn bæjarins, líklega 
Eyri, nje fjarðarins (Hrafnsfjörður). Á Hornströndum 
talar höfundur um Almenningar og Horn, enn greinir 



170 UM ÍSLENDINGASÖGUR 

annars ekki örnefni (nema Þorgeirstó í Flat. í hvann- 
njólasögunni — vafasamt örnefni, þekkist ekki nú) og 
hefur því líklega ekki þekt vel til þar nirðra. 

Af þvi að báðir þeir fóstbræður standa í nánu sam- 
bandi við Ólaf helga, gat ekki hjá því farið, að sagn- 
irnar um þá, einkum þó Þormóð, drægi nokkurn dám af 
helgisögum. Af því verður það ekki leitt með neinni 
vissu, að höfundur hafi verið klerkur. Hitt er ljóst, að 
þær klerklegu klausur, sem standa i M og Flat, stafa 
frá klerki. Enn Hb. er laus við slíkt, eins og jeg áður 
hef sagt. Að eins á tveim stöðum bregður firir orðalagi, 
sem er óvanalegt í íslenzkum sögum. Firri staðurinn 
er lísingin á druknun Falgeirs 1 ) : „skýtr þá upp þjónum 
ok herðunum ok við andlátit skaut upp andlitinu; var 
þá opinn munnrinn ok augun, ok var þvi líkast at sjá í 
andlitit sem þá er maðr glottir at einhverju." Enn þessi 
lísing er beint tekin eftir vísu Þormóðs um þennan at- 
burð og er þvi eflaust upphafleg í sögunni. Hinn stað- 
urinn er þar sem Gríma afsakar það, að hún hafi Þór 
merktan á stólsbrúðum sínum, með því að hún hafi það 
til að minna sig á, hversu miklu meiri guð kristinna manna 
sje heldur enn Þórr, því að líkneski hans megi hún 
brenna í eldi, ef hún vilji. 2 ) Sagan sjálf gefur tilefni til 
þessarar afsökunar. Höfundurinn var neiddur til að 
finna einhverja afsökun firir Grímu. Getur vel verið, að 
klerkur hafi skrifað þetla, enn víst er það als ekki. Jeg 
læt það því liggja á milli hluta, hvort höfundur frum- 
sögunnar hefur verið klerkur eða leikmaður. 

Sagan tilfærir margar vísur eftir Þormóð, sjer- 
staklega úr erfidrápu þeirri, sem Þormóðr orti eftir 
Þorgeir fóstbróður sinn. Um þessa erfidrápu hefur orðið 
deila milli Guðbrands Vigfússonar og Finns Jónssonar. 
Finnur Jónsson hjelt því fram, að brot þau af dráp- 
unni, sem geimst hafa í Fóstbræðra sögu, væri rjétt 
feðruð, enn Guðbrandur Vigfússon heldur því fram í 
Origines Islandicae II, að vísurnar ættu ekkert skilt við 



1) Fóstbrs. KG., 94. bls. — 2) Fóstbrs. KG., 99. bls. 



FÓSTBRÆÐRA SAGA 



171 



Þormóð, heldur væri seint ortar. Helsta ástæða hans firir 
þessu er það, að í einni af þessuxn vísum er sagt, að 
Þorgeirr hafi gengið á skip „með Rögnuatdi" og herjað 
með honum. 1 ) 

Sagan segir, að þessi Rögnvaldr, sem vísan nefnir, 
sje Rögnvaldr Brúsason, og lætur Þorgeir i einni utan- 
ferð sinni koma við í Orkneijum og ráðast í lið með 
Rögnvaldi. Guðbrandur Vigfússon bendir á það, sem er 
alveg rjett, að um þessar mundir — líkl. um 1020 — 
var Rögnvaldr barn að aldri. Vjer vitum af Ólafs sögu 
helga og Orkneyinga sögu, að Rögnvaldr varð eftir hjá 
Ölafi helga 1021 í gíslingu firir trúnaði föður síns, Brúsa 
jarls, við konung, og er hann þá sagður 10 vetra. Af 
þessari mótsögn við rjett tímatal áliktar Guðbrandur 
Vigfússon, að vísan, sem talar um hernað Þorgeirs 
„með Rögiwaldi", hljóti að vera rangfeðruð og ort 
löngu síðar, og sama hljóti þá lika að ganga ifir allar 
hinar vísurnar um Þorgeir, sem sagan eignar Þormóði, 
þær sjeu allar seinni tíma tilbúningur. Við þessa rök- 
semdaleiðslu Guðbrands Vigfússonar er það að athuga, 
að vísa sú, sem hjer er um að ræða, segir aðeins, að 
Þorgeirr hafi herjað „með Rögnvaldi", enn greinir als 
ekki nánar, hvaða Rögnvaldr þetta hafi verið. Það er 
sagan, sem segir, að hjer sje átt við Rögnvald Brúsason, 
og það er bersínilega misskilningur söguhöfundarins. 
Eftir vísunni getur þetta verið hvaða Rögnvaldr sem 
vera vill, ef hann aðeins er uppi sem fulltíða maður um 
1020, enn líklegt er þó, þar sem hann er nefndur ein- 
tómur Rögnvaldr, að hjer sje um einhvern nafnkendan 
höfðingja að ræða með Rögnvalds nafni. Og sá maður 



1) Njörðr gekk á skæ skorðu 
skeljeggr (enn þann teljum 
hjaldr) es herja vildi 
hjörgaldrs með Rögnvaldi. 
Litt sparði fjör fyrða 
fremdar mildr at hildi 
— drengs var dáð at lengri — 
djarfra Hávars arfi. 



172 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



er tiL Það er Rögnvaldr jarl á Vestrgautlandi, Úlfsson. 
Vjer vitum, að Ingigerðr, dóttir Ólafs Svíakonungs, tók 
Rögnvald jarl með sjer austur í Garðariki, þegar hún 
giftist Jarisleifi Garðakonungi árið 1019 og áskildi hon- 
um þar jarlsríki til forráða. Hefur hann líklega um 1020 
verið landvarnarmaður Garðakonungs, og er mjög lík- 
legt, að Þorgeirr hafi farið þangað austur til hans og 
ráðist í lið með honum. Ástæður Guðbrands Vigfús- 
sonar firir því, að vísan sje rangfeðruð, eru því einskis 
virði. Hitt var mjög eðlilegt, að höfundur Fóstbræðra 
sögu viltist á Rögnvöldunum af vanþekkingu eða í ó- 
gáti, og hefir það haft þær afleiðingar, að hann lætur 
Þorgeir dvelja um hríð í Orkneijum, sem líklega er að 
eins tilbúningur hans, sprottinn af röngum skilningi vis- 
unnar. Mjer virðast allar þær visur sögunnar, sem heim- 
færa xná til erfidrápunnar, bera þess merki, að þær sjeu 
rjett eignaðar Þormóði, og skal jeg sjerstaklega taka 
fram hina ágætu vísu Þormóðar um missætti þeirra 
Þorgeirs, þar sem hann segir svo fagurlega, að hann 
vilji einskis minnast „nema okkars góða". 1 ) 

Vísan er að nokkru leiti í mótsögn við söguna sjálfa 
um tilefnið til ágreinings fóstbræðranna, eins og jeg áður 
hef tekið fram, og er það sterk sönnun firir því, að hún 
sje eldri enn sagan og rjett eignuð Þormóði. Það er mjög 
fróðlegt að bera þessi brot af erfidrápunni saman við 
söguna sjálfa. Öll saga Þorgeirs er að miklu leiti nokk- 
urs konar umgjörð um erfidrápuvísurnar, sem mega 
teljast með helstu heimildum söguhöfundarins, þó að 
hann hafi auðvitað meðfram stuðst við munnmælasög- 
ur, og vísurnar sína, að saga Þorgeirs er að flestu leiti 



1) Frétt hefr öld at áttum 
(undlinns) þá er svik vinna 
(rjóðanda nautk ráða) 
rógsmenn saman gnóga. 
Enn vilk einskis minnast 
(æsidýrs við stýri 
raun gatk fyrða fjóna 
flóðs) nema okkars góða. 



FÓSTBRÆÐRA SAGA 



173 



sönn og áreiðanleg. Vísur þær, sem Þormóðr kveður 
kringum Stiklastaðabardaga, koma flestar heim við 
sömu vísur, sem geimst hafa i Ólafs sögu helga, þó svo, 
að jnissagnir eru um, hvaða vísuhelmingar eigi saman, 
og stöku vísa stendur í Fóstbræðra sögu, sem vantar í 
Ólafs sögu, og þvert á móti. Þetta sínir, að Fóstbræðra 
saga og Ólafs saga helga eru hvor annari óháðar. Þess- 
ar vísur virðast þvi sömuleiðis allar rjettfeðraðar. 
Meiri vafi finst mjer leika á þeim vísum, sem sagan 
eignar Þormóði um framgöngu hans á Grænlandi. Sumar 
af þeim að minsta kosti virðast mjer bera seinni tíma 
blæ. 

Að öllu samtöldu má telja Fóstbræðra sögu með 
hinum merkari og best sögðu íslendinga sögum. Hún 
varpar ljósi ifir mart i lífi feðra vorra, ekki síst fóst- 
bræðralagið. Höfundur hefur haft indi af fornum fróð- 
leik um siðu feðranna. Það sjest t. d. á athugasemd 
hans í 3. kap. um það, að sverð hafi verið ótíð mönnum 
til vopnabúnings á dögum fóstbræðra, enn spjót og axir 
mest tíðkaðar. 

Jeg tók það fram áður, að sögur vorar væru ekki 
enn rannsakaðar nándar nærri til hlitar, og að enn 
vantaði tilfinnanlega sjerstakar rannsóknir (mono- 
grafíur) um einstakar sögur. Úr þessu hef jeg viljað 
reina að bæta nokkuð í þessum firirlestrum, og það 
verður að vera mjer til afsökunar, að jeg skuli hafa 
þreitt iður, heiðruðu áheirendur, á svo löngu máli um 
Fóstbræðra sögu. Það er mín skoðun, að jnenn læri 
meira á því að rannsaka nákvæmlega einstök rit, eink- 
um hin merkari, og gera sjer ljóst til nokkurrar hlítar, 
hvað af þeim má læra um mentalíf feðra vorra, enn á 
hinu, að drepa lauslega á mart og kafa hvergi til botns. 

J e § gæti með þessum firirlestrum vísað einhverjum 
af áheirendum mínum veg til slikra rannsókna, bent 
þeim á hina rjettu aðferð (methode), sem þar verður 
að filgja, vakið þá til að lesa með athigli sögur vorar, 
vega þær og meta, þá væri starf mitt margfaldlega 
launað. 



Þáttr af Hrómundi halta 



hefur geimst í Flateijarbók 1 ), og er þar skotið inn í 
Ólafs sögu Tryggvasonar, og er þar ekkert samband á 
milli annað enn það, að Hallsteinn sonur Hrómundar 
fer að lokum utan og gengur á hönd Ólafi konungi, 
berst með honum á Orminum langa og fellur þar við 
góðan orðstir. Það er auðsjeð, að þátturinn á frá upp- 
hafi als ekki heima í Óiafssögunni, heldur hefur verið 
sjerstök lítil saga. Það sjest og á þvi, að Landnáma 
hefur tekið upp útdrátt úr sömu sögunni, sem stendur 
bæði i Sturlubók — Hauksbók og i Melabók ingri. Þetta 
sínir líka, að sagan er tiltölulega göjnul. Eins og jeg 
hef áður sínt, er sú Landnámugerð, sem liggur til grund- 
vallar firir Sturlubók og Hauksbók, til orðin um 1230. 
Þá hefur þátturinn verið til sem sjerstök saga, og frá 
þeirri sögu er kinjaður hinn stutti útdráttur i Land- 
námu og þátturinn í Flateijarbók. Sagan virðist því 
vera samin á firsta fjórðungi 13. aldar. 

Hún gerist öll á Islandi. Hrómundr er borinn og 
barnfæddur norður í Húnavatnsþingi, sonur Eyvindar 
sörkvis, ástvinar Ingimundar gamla. Segir þátturinn, 
að Eyvindr hafi getið hann i elli við ambátt sinni. Frá 
uppvexti Hrómundar í Húnavatnsþingi segir þátturinn 
ekki annað enn það, að hann hafi gengið að eiga Auð- 
björgu dóttur Más Jörundarsonar háls, og að Auðbjörg 
væri ambáttar dóttir, og drepur lauslega á það, að Hró- 
mundr hafi verið með Mávi tengdaföður sínum, er hann 
barðist við Ingimundarsonu um Deildarhjalla, og vegið 
í þeirri orustu Högna Ingimundarson, enn orðið sár á 



1) Flat I, 409. — 414. bls. 



HRÓMUNDAR ÞÁTTR 



175 



fæti, svo hann bar þess jafnan menjar og var kallaður 
Hrómundr halti. Vatnsdæla greinir frá deilum þeirra 
Más og Ingimundarsona, enn kallar landið, sem deilan 
var um, Hjallaland (ekki Deildarhjalla eins og þáttur- 
inn bæði í Flateijarbók og Landnámu), segir Vatnsdæla 
mjög ítarlega frá orustunni og greinir meðal annars, að 
það var Jökull Ingimundarson, sem særði Hrómund; 
hún getur og þess, að Hrómundr var son Eyvindar 
sörkvis og átti dóttur Más. Enn þó að frásögnin um or- 
ustuna sje svona ítarleg í samanburði við Hrómundar 
þátt, þá greinir þó þátturinn sumt framar, t. d. að Hró- 
mundr hafi verið ambáttar son og kona hans Auðbjörg 
ambáttar dóttir. Um þetta hvorugt er getið í Vatnsdælu, 
og ekki heldur er kona Hrómundar þar nefnd á nafn. 
Þetta og missögnin um nafn deilulandsins bendir til, 
að þátturinn og Vatnsdæla sjeu hvort öðru óháð. 

Bæði Vatnsdæla og þátturinn segir frá því, að Hró- 
mundr hafi verið gerður hjeraðssekur firir víg Högna 
milli Jökulsár í Skagafirði (Hjeraðsvatna) og Hrúta- 
fjarðarár. Upp frá því segir Vatnsdæla ekki meira frá 
Hrómundi, enn þátturinn heldur sögunni áfram. Hró- 
mundr kaupir sjer land að Fagrabrekku í Hrútafirði 
og setst þar að, og birjar nú aðalefni þáttarins, enn það 
er að segja frá deilum Hrómundar og sona hans við 
Sleitu-Helga og hans fjelaga, norska kaupmenn, mestu 
ifirgangsmenn og víkinga. Þeir feðgar stefna þeim 
Sleitu-Helga um hrossastuld. I hefndarskini gera vík- 
ingarnir 12 saman atför að þeim feðgum á Fagrabrekku 
og komast inn í virki, sem er um bæinn. Enn Hrómundr 
og sinir hans 2, Þorbjörn þyna (þynna? — svo Hauks- 
bók) og Hallsteinn, og Þorleifr Hrómundarfóstri, sonur 
Þorbjarnar, verjast hraustlega, þó að þeir sjeu ekki 
fleiri firir enn fjórir, og svo líkur, að þeir reka víking- 
ana af höndum sjer og drepa af þeim 7 menn, enn þá 
stendur þó ekki uppi nema Hallsteinn einn, enn þeir 
Hrómundr og Þorbjörn eru fallnir og Þorleifr óvígur. 
Þorleifr er síðan græddur, enn Hallsteinn fer utan og 
fellur á Orminum langa með Ólafi Tryggvasini. 



176 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



Ef vjer berum saman þáttinn í Flateijarbók við út- 
dráttinn í Landnámu, þá sjest, að efnið er alveg sama. 
Þó er ein lítil missögn. Eftir Flateijarbók er það Sleitu- 
Helgi, sem vegur Þorbjörn þynu með því að skjóta 
spjóti til bans, enn Þorbjörn tekur sjálfur spjótið úr sár- 
inu og skítur því í flokk Austmanna, og kom á Jörund, 
bróður Helga, og bíður hann bana af. Eftir Landnámu 
var það Jörundr, 1 sem skaut atgeiri gegnum Þorbjörn, 
Þorbjörn tekur atgeirinn úr sárinu og setur hann milli 
herða Jörundi, svo að út kom um brjóstið. Verið getur, 
að Landnáma hafi hjer geimt eldri texta enn Flateijar- 
bók, enn missögnin er mjög óveruleg. tJtdrátturinn í 
Landnájnu er mjög stuttur, tekur að eins fram helstu 
viðburði, enn lísir þeim ekki nánar einsog þátturinn í 
Flateijarbók. Samt er Landnámuþátturinn að einu leiti 
fillri enn Flateijarbók. Sögumii hafa filgt frá upphafi 
vísur þær, sem þeir Hrómundr feðgar ortu við þetta 
tækifæri. Landnáma hefur als 11 yísur — þar af standa 
þó aðeins 7 hinar firstu i Hb. — enn Flateijarbók hefur 
aðeins 3 hinar firstu, sleppir hinum átta. Ein missögn er 
um vísurnar. Flateijarbók eignar Hrómundi aðra vís- 
una (Hlakkar hagli stokkinn), enn Landnáma eignar 
hana Þorbirni þynu, sem eflaust er frumlegra. Það er 
enginn efi á, að allar vísurnar eru upphaflega i sögunni 
og að Flat.-þátturinn gerir sig hjer sekan í úrfellingu. 
Það kemur oftar firir, að Flateijarbók sleppir vísum úr 
þeim sögum, sem hún notar, t. d. í Fóstbræðraþættinum, 
sem jeg benti á við Fóstbræðra sögu. Vísurnar eru ef- 
laust allar rjett feðraðar í Landnámu. Þær bera öll merki 
þess, að þær sjeu gamlar og góðar, þó að sumar sjeu 
nokkuð afbakaðar. Þær hafa frá upphafi verið ein hin 
helsta príði sögunnar, og virðist hún í firstu vera samin 
til að vera umgjörð utan um vísurnar. 

Allar líkur eru til, að Flateijarbók hafi geimt hina 
gömlu sögu nokkurn veginn óbreitta, þó að orðfærið sje 



1) Svo Hb. og Mh. i.; Stb. greinir ekki, hver skaut Þorbjörn með 
atgeirnum. 



HRÓMUNDAR ÞÁTTR 



177 



á stöku stað klætt í níjari tíma búning, t. d. þar sem sagt 
er frá tilhugalífi Sleitu-Helga og Helgu Þórisdóttur með 
svo feldum orðum: „Ok er þeir (Austmennirnir) höfðu 
verit þar (á Mel hjá Þóri föður Helgu) um hríð, þá bar 
oft saman fundi þeira stýrimanns ok bóndadóttur, ok 
reittist á um tal ok kossa ok kneikingar með alvöru ok 
blíðu, ok fylgdi framkvæmd byrgiskapar." Þetta er 
klerkamál, enn ekki sögumál, og er líklegt, að það stafi 
frá klerki þeim, sem skaut sögunni inn í Ólafssöguna. 

Persónur sögunnar eru sjálfum sjer samkvæmar, 
það sem sagan nær, enn um verulegar persónulísingar 
getur varla verið að ræða í svo stuttri sögu. Sagan 
bregður upp sannri jnind úr lífinu á 10. öld. 



12 



Heiðarvíga saga. 



First er að skíra frá, hvernig sagan hefur geimst til 
vorra daga. Það er nógu skrítin saga og gott dæmi þess, 
sem rómverska skáldið segir, að „bækur hafa sin ör- 
lög" — habent sua fata UbellL 

Á dögum Páls Vídalíns, á öndverðri 18. öld, er svo að 
sjá sem menn hafi ekki þekt eða átt neitt handrit af 
Heiðarvíga sögu. á Islandi, og ekki hafði Árni Magnús- 
son getað komist ifir eða spurt uppi neitt handrit af 
henni á ferðum sínum um landið. Enn Árni hafði um 
1691 komist á snoðir um, að til væri handrit af sög- 
unni í Stokkhólmi, og lagt drögur firir að fá það lánað 
til Kaupmannahafnar. Samt dróst það, að hann fengi 
handritið, þangað til 1725. Þá vóru honum send frá 
Stokkhólmi 12 skinnblöð i 2 heftum, 8 i öðru, enn 4 í 
hinu, og var þar á brot af Heiðarvíga sögu. Skinnblöð 
þessi lágu hjá Árna til áramótanna 1727 — 1728. Þá lét 
hann Jón Ólafsson frá Grunnavik taka eftirrit af þeim. 
Enn svo illa fór, að bæði afskriftin og frumritið brann 
i brunanum mikla 1728 ásamt mörgum fleiri bókum, 
er Árni átti. Nú hugðu menn, að sagan væri algjörlega 
tínd og tröllum gefin, og þvi reindi Jón að rifja upp 
fyrir sjer efnið í brotinu, sem hann hafði skrifað eftir, 
og færði alt það, sem hann mundi, i letur árið eftir 
brunann (1729) og jók við ári síðar (1730) nokkrum 
athugasemdum frá sjálfum sjer. Var honum það til 
mikils stuðnings, að hann hafði ritað hjá sjer ímsa 
talshætti og einstakar málsgreinir úr sögunni, er hon- 
um þóttu merkilegir, og það hafði ekki brunnið. Það 
sem vjer vitum um efnið í þessum kafla sögunnar, 
eigum vjer alt Jóni að þakka. 



HEIÐARVÍGA SAGA 



179 



Nú liðu svo rúm 40 ár, að menn vissu ekki meira um 
Heiðarvíga sögu enn þetta. Þá vildi svo til árið 1772, 
að Hannes Finnsson, er síðar var biskup, var á ferð í 
Stokkhólmi. Hann rakst þá á brot úr Heiðarvíga sögu 
í bókhlöðu konungs nr. 18, 4to, og sá brátt, að þetta 
handrit tók við, þar sem útdráttur Jóns Ólafssonar 
endaði, og var framhald af þeim parti handritsins, 
sem brunnið hafði í vörslum Árna Magnussonar, og 
náði til enda sögunnar, enn því miður vantaði inn i 
brotið á einum stað. . . . Það hafði þá orðið þessum síð- 
ari kafla Heiðarviga sögu til lífs, að Svíar höfðu í nokk- 
urs konar ógáti sent Árna Magnússini að eins 12 skinn- 
blöð, sem firsti kaflinn var á, framan af handritinu, 
enn skilið eftir siðari kaflann, sem var áfastur við sög- 
ur þær, er á eftir fóru. 

Handritið 18, 4to, i bókhlöðu konungs í Stokkhólmi er 
eitt af þeim handritum, sem Jón Eggertsson flutti til 
Stokkhólms 1682 — 3; hafði fornfræðaskjalasafnið sænska 
hann þá í sinni þjónustu og ljet hann safna handritum 
á íslandi. Svíar lögðu þá jnikla stund á að safna ís- 
lenskum handritum. Eins og handritið er nú, er það 
54 blöð, sem skiftast á 7 „kver" („legg"). Er þar first 
brot af Heiðarvíga sögu á einu 8 blaða kveri og 3% 
blaði af næsta (nú 2.) kveri. Þá tekur við Gunnlaugs 
saga ormstungu, þá er stutt ævintíri skrifað sem blað- 
síðufillir, þar sem Gunnlaugs saga endar. Þá tekur við 
Hrólfs saga Gautrekssonar og loks Ólafs saga Tryggva- 
sonar eftir Odd munk. Enn þegar handritið first kom 
til Stokkhólms, var það 12 blöðum lengra, sem skiftust 
á 2 kver (8 blöð i firra kverinu, 4 í þvi síðara). Á þess- 
um blöðum, sem tíndust í vörslum Árna, var firri hluti 
Heiðarviga sögu, sem Jón Ólafsson gerði útdráttinn úr, 
og sjest á efninu, að handritið, sem til er í Stokkhólmi, 
tekur við og heldur áfram sögunni, þar sem útdráttur 
Jóns endar, og að þar hefur ekkert fallið úr á milli. 
Enn aftur á móti hefur vantað framan við söguna, því 
að útdráttur Jóns birjar i miðju kafi. Þess er og getið 
i handritaskrá frá 1693, að þá vantaði framan við Heið- 



180 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



arvíga sögu, og er líklegt, að svo hafi verið, þegar Jón 
Eggertsson kom með handritið til Sviþjóðar 1682 — 3. 
Sömuleiðis vantar nú eitt blað í Heiðarvíga sögu aftan 
til, og hefur það líklega verið glatað, þegar handritið 
kom til Svíþjóðar. Samt hefur handritið þá verið með 
hinum stærri íslensku handritum, þar sem í því vóru 
als 66 blöð, sem skif tust í 9 kver. 

Samt verðum vjer að fara enn þá miklu lengra aft- 
ur i timann til þess að rekja til hlitar það, sem vjer 
vitum um æfisögu þessarar merkilegu skinnbókar. Það 
sem geimst hefur af handritinu í Stokkhólmi, ber það 
með sjer, að á því eru ekki færri enn 7 rithandir, og 
bæði handarlag og stafsetning ber þess vitni, að hand- 
irnar eru mjög misgamlar. Elst er áttablaðakverið firsta 
af Heiðarvíga sögu, skrifað ekki síðar enn um 1250, 
og er það þvi ásamt litlu broti af Egilssöguhandriti 
elsta skinnbrot, sem til er af nokkurri íslendingasögu. 
Framhald Heiðarvíga sögu eða niðurlagið í 2. kveri og 
Gunnlaugs saga, sem tekur við af henni i sama kveri 
og endar í 3. kveri á næstöftustu blaðsíðu, er með 3 
höndum, sem allar eru samtíða og virðast vera frá síð- 
ari helmingi 14. aldar. Hjer í 2. kveri er eiðan i Heiðar- 
víga sögu, sem jeg áður gat um — hefur glatast 2. blað 
kversins. Blaðsíðufillirinn á síðustu bls. 3. kvers (æfin- 
tírið) er ritað um 1400 og Hrólfs saga Gautrekssonar (4. 
kver) litlu síðar, enn Ólafs saga Tryggvasonar (5. — 7. 
kver) er aftur með eldri hendi frá þvi um 1300. 

Þjer sjáið þá, að handritið, eins og það er nú, er 
næsta mislitt. Og enn þá mislitara hefur það þó verið, 
áður enn firstu 2 kverin, sem Jón Ólafsson afskrifaði, 
glötuðust hjá Árna, þvi að Kálund hefur leitt sterk rök 
að þvi, að þau hafi ekki verið með sömu gömlu hend- 
inni (frá ca. 1250), sem hefur skrifað firsta kverið, 
heldur með sömu hendi (eða höndum), sem eru á nið- 
urlagi sögunnar í 2. kveri og á Gunnlaugs sögu og stafar 
frá siðara helmingi 14. aldar. 

Saga handritsins verður þá i stuttu máli þessi. Um 
1250 skrifaði ókunnur íslenskur maður upp Heiðarviga 



s 



HEIÐARVÍGA SAGA 181 

sögu eftir eldra handriti. Rúmri öld síðar, á seinní 
helmingi 14. aldar, virðist þetta handrit hafa verið orð- 
ið skemt af einhverjum ástæðum bæði að framan og 
aftan, og kemst það þá í hendur mans, sem gjarnan 
vill eiga heilt og óskemt eintak af allri sögunni. Hann 
tekur þá út úr gamla handritinu eitt hver, sem var 
nokkurn veginn óskemt — það er 8 blaða kverið, sem 
enn er geimt i Stokkhólmi. Á 14. og 15. bls. þessa kvers 
hefur hann skírt upp eina línu neðst á hvorri síðu 
um sig, sem hafa verið orðnar máðar, og bendir það til 
skemda á handritinu. Síðan afskrifar hann eða lætur 
afskrifa söguna frá upphafi aftur að þar sem gamla 
kverið tekur við og sömuleiðis niðurlag hennar frá þeim 
stað, þar sem gamla kverið þraut, og eikur svo aftan 
við þetta Gunnlaugs sögu ormstungu. Þetta alt heftir 
hann saman, og á þá heilt og gott handrit af Heiðar- 
víga sögu og Gunnlaugs sögu. Alt bendir til, að hand- 
ritið hafi ekki verið lengra, þegar þessi maður skildi 
við það, og var þá aftasta blaðsíðan auð, næst á eftir 
niðurlagi Gunnlaugs sögu. Þessa eiðu fillir svo einhver 
nokkru síðar (um 1400) með æfintírinu. Svo líða nokk- 
ur ár. Þá, um 1425 (?), lætur nír eigandi þessa handrits 
afskrifa Hrólfs sögu Gautrekssonar og festa hana aftan 
við handritið ásamt eldra handriti, sem hann átti, af 
sögu Ólafs Tryggvasonar eftir Odd munk. Upp frá 
þeim tima vitum vjer ekkert um forlög handritsins fir 
en Jón Eggertsson kemur með það til Svíþjóðar árið 
1682 — 3. Þá hefur verið glatað framan af þvi upphaf 
Heiðarvíga sögu og ef til vill meira, því að vel getur 
verið, að ein eða fleiri sögur hafi staðið firir framan 
Heiðarvíga sögu í handritinu, meðan það var heilL 
Sömuleiðis hefur þá verið glatað það blað úr Heiðar- 
víga sögu, sem nú vantar i 2. kveri. 

Jeg sní mjer þá að sögunni sjálfri. Dómur vor um 
hana fer að nokkru leiti eftir því, hvort vjer megum 
treista efnisifirliti Jóns Ólafssonar ifir hinn glataða firri 
hluta sögunnar, og munum vjer því first drepa lauslega 



182 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



á þá spurningu. . . . Koma first til greina orð Jóns Ól- 
afssonar sjálfs um það efni í dálitlum formála, sem hann 
hefur sett framan við „inntakið". Hann segir svo: 

„... Það sem undan gekk berserkjadrápinu og 
þar til, er Þórhalli komst í sakir við Styr, man jeg eigi 
glöggvara en hjer er sett. Af historíunni um víg Styrs, 
atrekandanum til þess og hefndunum eftir hann, er án 
efa engu gleimt, því er í membrana stóð, og eigi fjarri 
því niður raðað efninu, enn hversu Heiðarvígin hnítt- 
ust þar við, var so eður mjög líkt því, sem hjer greinir. 
Um nöfn þeirra manna, sem lítið koma við söguna, 
hef jeg um getið, hvar jeg man þau ei glögt. So og um 
bæjanöfn. Var mjer ei auðvelt þau að muna, því jeg hef 
hvergi verið i Eirarsveit nje þar í Borgarfirði, sem sagan 
mest um getur, og eru þær sveitir so að segja mjer als 
ókunnar. Jeg las og eigi membranam oftar ifir enn í 
því eina sinni, er jeg skrifaði hana upp, og er nú síðan 
heilt ár og nokkrir mánuðir. Var mjer þá annara að lesa 
hana rjett enn setja ríkt á mig sögunnar efni. . . . Þetta 
hef jeg helst þar firir uppteiknað, að menn nærri lagi 
viti, hvað mikið þetta fragment innihjelt og hvílíkt inni- 
haldið hafi verið, þeim til vilja, er það eigi forsmá, held- 
ur vel virða, hvers jeg vænti. 

Þeirra þjenustuviljugur vin 
Jón Ólafsson." 

Þessi ifirlísing Jóns ber öll einkenni sannleikans 
og hreinskilninnar. Jón var sómamaður hinn mesti, og 
vjer höfum enga ástæðu til að vefengja orð hans, enda 
kemst Kr. Kálund að þeirri niðurstöðu, þar sem hann 
rannsakar þetta mál í formálanum firir útgáfu sinni, 
að „inntak" Jóns sje svo áreiðanlegt sem framast má 
við búast eftir atvikum, þar sem það er skrifað meira 
enn ári eftir það, að Jón afritaði sögubrotið, og Kálund 
bendir sjerstaklega á íms atriði í þeim hluta sögunnar, 
seni enn er til i Stokkhólmi, er staðfesta sögn Jóns. Jeg 
get ifirleitt vísað til þess, sem Kálund segir, enn skal 
þó reina að skíra þetta mál dálítið frá mínu sjónarmiði. 

Jón segir sjálfur, að hann treysti síst minni sínu 



. HEIÐARVÍGA SAGA 183 

um firsta kaflann aftur að berserkjadrápinu, enn telur 
víst, að hann muni ekki hafa gleimt neinu verulegu af 
því, sem stóð i skinnbókinni um aðdragandann að vigi 
Styrs, vigið sjálft og hefndirnar firir það, aftur á móti 
fullirðir hann ekki eins sterklega, að hann hafi munað 
rjett síðasta kaflann, sem segir frá, hvernig saga Styrs 
hníttist við Heiðarvígin, segir, að það hafi verið „svo 
eða mjög líkt því, sem hjer greinir." Vjer verðum að taka 
þetta trúanlegt. Engum er betur treistandi enn Jóni 
sjálfum til að bera um, hve langt eða skamt minni hans 
náði. 

1 firsta kaflanum, sem Jón vill síst ábirgjast, geng 
jeg fram hjá upphafinu um hið firsta vig, sem Styrr 
vó, því að þar er ekkert til stuðnings nema 2 greinar, 
sem Jón hefur skrifað hjá sjer orðrjettar eftir skinn- 
bókinni. f berserkjaþættinum, sem líka heirir til þess- 
um kafla, rná sanna, að Jón hefur haft Eyrbyggju til 
hliðsjónar. Hann vísar viða til Eyrbyggju neðanmáls í 
„inntaki" sínu og tekur fram, hvar Eyrbyggja komi 
ekki heim við það, sem stóð i Heiðarvíga sögu, og á 
einum stað, þar sem hann tilfærir vísu Leiknis ber- 
serks til Ásdísar Styrsdóttur, segist hann beinlinis taka 
vísuna eftir Eyrbyggju, sem annars eignar Halla þessa 
vísu, og vjer getum meira að segja sagt eftir hvaða Eyr- 
byggju-handriti Jón hefur skrifað þessa vísu. Það er 
afskrift Ásgeirs Jónssonar af Vatnshyrnu, sem geimd 
er í Árnasafni Nr. 448, 4to, og eru vísurnar þar með 
hendi Árna Magnússonar sjálfs, skrifaðar eftir skinn- 
bókinni, sem þá var enn óbrunnin í safni Resens, enn 
þegar Jón skrifaði „inntakið", hafði Vatnshyrna glat- 
ast i sama brunanum og Heiðarvígasögubrotið. Afskrift 
Jóns af vísunni kemur nákvæmlega heim við 448, 4to, 
og má af þvi ráða, að hann hefur haft það Eyrbyggju- 
handrit firir framan sig til hliðsjónar, þegar hann rifj- 
aði upp firir sjer berserkjaþátt Heiðarvíga sögu. Ein- 
mitt þetta mun vera aðalástæðan til þess, að Jón þorði 
ekki að treista til hlítar minni sínu í þessum kafla. Frá- 
sögn E^Tbyggju gat beint orðið til að rugla firir Jóni, 



184 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



þegar hann reindi að rifja upp efnið í Heiðarvíga sögu, 
því að hætt var við, að hann blandaði saman sögunum, 
með þvi að efnið var líkt. Vjer getum þvi búist við, að 
mart sje líkt frásögn Eyrbyggju hjá Jóni, enda er það 
svo einkum í lísing hinna smávægilegri atvika t. d. í 
samtali Vermundar og Hákonar jarls, þegar jarlinn 
lætur loks tilleiðast að gefa honum berserkina o. fl., 
og er ekki ólíklegt, að frásögn Jóns hafi á slíkum stöð- 
um dregið dám af Eyrbyggju. Enn þó verður að gæta 
þess, að Eyrbyggja vitnar í Heiðarvíga sögu og hefur 
notað hana, og gæti verið, að likingar þær, sem jeg nefndi, 
stöfuðu af því, að Eyrbyggja hefði þar farið eftir Heið- 
arvíga sögu og frásögnin því orðið keimlík í báðum 
sögunum. Þetta verður því altaf nokkrum vafa bundið. 
Enn hitt er víst, að sumt í „inntaki" Jóns kemur beint í 
bága við Eyrbyggju. Meðal annars segir Jón, að Halli 
hafi lagt hug á dóttur Vermundar, enn Leiknir á Ásdisi 
dóttur Styrs, enn Eyrbyggja segir, að Halli hafi first 
beðið Vermund fá sjer sæmilegt kvonfang og síðar lagt 
hug á Ásdísi, dóttur Styrs, enn getur Leiknis hvergi við 
nein kvennamál. Af þvi að Jón hafði Eyrbyggju firir 
sjer, má ganga að því vísu, að hann hafi verið sjer með- 
vitandi um þessar missagnir og aðrar smærri, enda 
tekur hann það beint fram neðanmáls á tveim stöð- 
um, þar sem hann segir frá ástamálum berserkjanna, að 
Eyrbyggja segi öðruvísi frá. Vjer getum því ekki efast 
um, að Jón greini rjett missagnir þær, sem hann tekur 
fram, enn á hinu gæti verið efi, hvort missagnirnar hafi 
ekki verið fleiri enn þær, sem Jón greinir. 

Þá kemur kaflinn, sem Jón þikist muna best, um 
vig Styrs með aðdraganda og afleiðingum, vigi Þorsteins 
Gíslasonar. í Eyrbyggju er sagt lauslega frá vígi Styrs 
og deilujn Snorra út af því við Borgfirðinga. Virðist sögn 
Eyrbyggju ekki vera annað enn stuttur útdráttur úr 
Heiðarvíga sögu og staðfestir í aðalatriðunum útdrátt 
Jóns. 1 niðurlagi þessa kafla segir Jón frá því, að Borg- 
firðingum fjell það svo illa, að Snorri skildi hafa dval- 
ist í búfjárhögum í hjeraðinu eftir víg Þorsteins og 



HEIÐARVÍGA SAGA 185 

sloppið úr greipum þeim, að þeir settu það í lög sin, að 
hver maður skildi vera skildur að leita þegar að veg- 
anda um landeign sína, ef víg væri vakið innanhjeraðs. 
1 þeim kafla sögunnar, sem geimst hefur i Stokkhólms- 
handritinu, minnist Þórarinn spaki á það við Barða, að 
Borgfirðingar hafi tekið þetta í hjeraðslög. Er þetta því 
dæmi þess, hve vel Jón gat munað jafnvel smærri atriði. 

1 síðasta kafla inntaksins er mart, sem bendir til 
hins sama. T. d. getur Jón um það (60. hls.), að Þórði 
bónda á Másstöðum i Vatnsdal hurfu hestar ágætir i 
þingför með Barða. Jón hefur hjer stuðning í smágrein, 
sem hann hefur skrifað hjá sjer eftir sögunni, — á 
henni sást, að maðurinn hjet Þórðr — enn annars filgir 
sögn Jóns engin skíring þess, hvernig á þessu stóð eða 
hvaða þíðing það hafði firir frásögnina. Enn skíringin 
kemur i Stokkhólmshandritinu. Þar segist Þórarinn 
fóstri Barða (bls. 70) hafa valdið hestahvarfinu, af því 
hann vildi nota það sem átillu firir njósnarmenn, sem 
hann sendi suður, að spirja að hestunum. Jón man þetta 
alveg rjett og vissi þó ekkert um hverja þíðing það hafði 
firir söguna, nema hann misminnir um bæ Þórðar, 
nefnir hann Másstaði firir Breiðavað við Blöndu. 

Jón segir frá því, að Þórarinn hafi látið „Narfa" 
frænda Gíslunga ná frá þeim sverði. Narfi gerir til- 
raunir hjá tveimur, enn hepnast ekki nema hjá öðrum, 
sem Jón nefnir Þórólf, enn hinn segir hann hafi búið 
á Veggjum, enn nefnir ekki nafn hans. Á leifum sögunn- 
ar í Stokkhólmi sjest, að Jón man þetta rjett að öðru 
leiti enn því, að þessi frændi Gíslunga nær frá þeim 2 
sverðum, öðru frá Þorgauti (ekki Þórólfi), hinu frá 
Þorbirni Brúnasini á Veggjum, og að frændinn heitir 
ekki Narfi heldur (Lyga-) Torfi. 

Sömuleiðis man Jón það rjett í niðurlagi inntaks- 
ins, að „þeir Gíslungar, þrír bræður (heldur enn fjórir), 
höfðu einn teig við Hvítá að slá, og skildi teigurinn bú- 
inn á tilteknum tíma." Á leifum sögunnar sjest, að þeir 
þrír bræður, Gíslungar, Gísli, Ketill og Þormóðr Þor- 
gautssinir fóru á ákveðnum degi, jniðvikudegi í 5. viku 



186 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



firir veturnætur, að slá Gullteig, og þar komu þeir 
Barði og fjelagar hans að þeim, og drap Barði Gísla. 
Jón gat ekki vitað firir víst, hvaða þíðing þetta hafði firir 
frásögnina á eftir, enn þó fer hann nærri um það i „til- 
gátum" sínum, sem prentaðar eru aftan við útgáfu 
Kálunds. Hann man alt rjett, nema nöfnunum hefur 
hann gleimt, hæði á teignum og hræðrunum. 

Enn þá meiri furða er, að hann skildi muna það at- 
vik, sem hann segir næst þessu, að „Sá hlutur varð til 
nýlundu um hjeröð Vatnsdal og Víðidal, að aftókust öll 
mannamót á þeim misserum." Engin skíring filgir þessu. 
Enn skíringin kemur í þeim kafla sögunnar, sem Jón 
vissi ekki af. Þar sjest (á 64. hls.), að Þórarinn goði, 
fóstri Barða, olli þessu i þvi skini, að því fleiri kæmu 
til þess mannamóts, þar sem Barði átti að tala við þá 
menn, sem hann vildi fá til suðurfararinnar með sjer. 
Mesta furða, að Jón skildi muna þetta atvik. 

Inntakið segir síðast frá því, að stirimaður að nafni 
Einar (m.m.) hafi haft hest í hafti hjá Halldóri (m.m.) 
bónda á Kleifum (m.m.) á Blöndubakka og hesturinn 
horfið, og hafi stírimaður kvartað undan bónda við 
Höskuld goða á Höskuldsstöðum. Jón man hjer rjett 
efnið, enn misminnir um nöfnin. Það var stírimaður- 
inn, sem hjet Halldórr, fóstbróðir Barða, enn bóndinn 
hjet Þórarinn og bjó að Klifum við Blöndubakka (ekki 
Kleifum). 1 ) Stokkhólmshandritið heldur einmitt hjer á- 
fram sögunni, þar sem Jón skilur við hana, og sínir 
þetta, hve minnugur Jón var á atvik, enn siður á manna- 
nöfn. 

Flest af þessum dæmum um minni — og misminni 
— Jóns hefur Kálund bent á í formálanum. firir útgáfu 
sinni. Jeg skal leifa mjer að bæta við enn þá einu, sem 
jeg veit ekki til, að neinn hafi tekið eftir. Þar sem Jón 
segir frá þvi, sem gerðist á alþingi, þegar Barði beiddist 
bóta í 3. og síðasta sinn, stendur þessi grein í inntakinu: 

1) Þar heitir enn eiðibíli Klifakot, og þar er kölluð Klifamíri rjett 
hjá Klifunum, þar sem brúin liggur nú ifir Blöndu skamt firir ofan 
Blönduóskaupstað. 



HEIÐARVÍGA SAGA 187 

Helga hjet ekkja ung, hún bjó vestur í Dölum 
(m.m.), hennar bað maður sá, er Grímr hjet (m.m.), 
norðan úr Eyjafirði. Konan var í ætt við Kleppjám. 
Maðurinn var á alþingi, og var honum konan föstnuð, 
skildi brúðkaupið standa hálfum mánuði fyrir vetur 
(m.m.). Barði kom eitt sinn að búð Kleppjárns, og 
„mæltu þeir þar mundmáliim" . Þar sá Barði Narfa (þ. e. 
(Lyga-Torfa) o. s. frv. 

Þegar vjer lesum þetta, þá búumst vjer við, að síðar 
í sögunni verði eitthvað minst á þetta brúðkaup, sem á 
að fara fram rjett firir vetrarbirjun, milli ekkjunnar 
Helgu og mansins „úr Eyjafirði". Það getur nú ekki 
verið tilviljun ein, að Stokkhólmshandritið getur þess 
(á 71. bls.), að Þorgils Arason frá Reikjahólum reið 
norður í þeirri viku, sem gekk á undan Heiðarvígunum, 
til að sækja brúðkaup sitt að Þverá í Eijafirði. Barði 
fór að sækja förunauta sína laugardag í 5. viku firir 
vetur, og þá er Þorgils um riðinn norður, og eftir Heið- 
arvígin, þegar „4 vikur lifa sumars" (96 24 ), þá kemur 
Þorgils að norðan ásamt Snorra goða, úr brúðkaupinu, 
og þá slæst Barði á laun í flokk þeirra, og lætur Þorgils 
Snorra ginna sig til að mæla firir griðum, enn iðrast 
eftir, þegar hann kemst að því, að Barði er í förinni, því 
að Þorgils var hinn mesti vinur Borgfirðinga, enn heldur 
sajnt griðin við þá Barða. Síðar er Þorgils einn af þeim, 
sem dregur saman sættir eftir Heiðarvígin og gerir um 
þær sakir ásamt Snorra goða o fl., svo að frásögnin um 
þessa brúðkaupsferð hans er merkilegt atriði í sögunni. 
I þeim hluta sögunnar, sem geimst hefur í Stokkhólmi, 
er hvergi nefnd brúðurin og ekki heldur beinlínis faðir 
brúðarinnar. Enn að hún hafi verið dóttir Einars Þver- 
æings má ráða með fullri vissu af þvi tvennu, sem sagan 
segir, first, að brúðkaupið stóð að Þverá (1. c), og af 
því öðru, að sagan segir, að þeir Þorgils og Snorri „áttu 
systur tvær" (101 14 ), enn það vitum vjer af öðrum heim- 
ildum, að Snorri átti Hallfriði dóttur Einars. 1 ) Jón Ólafs- 

1) Eyrb. appendix; Mb. Landn., útg. 1843, 220. bls., sbr. Mb. eldri, 
útg. F.J., 26. k., og útg. 1843, bls. 99 nmgr., 4; Þ. breð., Kh. 1848, 65. bls. 



188 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



son fullirðir, að brúðurin hafi verið ekkja og heitið 
Helga (ekki neitt „m.m." við nafnið), og þetta kemur 
alveg heim, því að vjer vitum, að Einar átti dóttur, sem 
Helga hjet og var gift Ljóti Siðu-Hallssini, 1 ) og þessi 
Ljótr fjell á Alþingi eftir Njálsbrennu, eftir því sem 
Njála segir, enn það virðist hafa gerst firir Heiðarvíg; 
Helga hefur því verið ekkja eftir Ljót, þegar hún gift- 
ist Þorgilsi. Jón man því þetta rjett, enn hefur vilst á 
heimkinni brúðarinnar og brúðgumans og nafni brúð- 
gumans, og er það vorkunn, þar sem hann gat ekki 
vitað, hverja þíðing þetta hafði firir frásögnina í síð- 
ari hluta sögunnar. Þar sem hann segir, að brúðurin 
hafi verið úr Dölum, getur verið, að sagan hafi gefið 
honum nokkurt tilefni til þess, því að ekki er ólíklegt, 
að það hafi staðið í sögunni, að Helga hafi eftir lát 
firri mans síns dvalið hjá Hallfriði sistur sinni, konu 
Snorra, í Sælingsdalstungu og Þorgils á Reykjahólum 
kinst henni þar (sbr. bls. 106 23 ). Þorgils hafði áður átt 
Grimu Hallkelsdóttur, sistur Illuga svarta, og af þeim 
mægðum stafaði vinátta hans við Borgfirðinga. 2 ) 

Niðurstaðan af þessari rannsókn verður þá sú, að 
Jón hafi ifirleitt munað furðu vel efni og atvik, enn vill- 
ist oft í mannanöfnum og örnefnum, þar sem hann hefur 
ekki sjer til stuðnings þær sniágreinar, sem hann hefur 
skrifað orðrjettar upp úr sögunni. Hitt getum vjer nú 
ekki reitt oss á, að lísing og útmálun einstakra atvika í 
sögunni hafi verið lík því, sem Jón segir frá, þar sem 
þessar smágreinir ná ekki til. Meira að segja er líklegt, 
að Jón hafi í þessu atriði bætt ímsu við frá sjálfum sjer. 
Það sínir orðfærið, því að þótt Jón bersínilega geri sjer 
far um að líkja eftir fornum sögustíl, þá verður hon- 
um það oft ósjálfrátt að viðhafa 18. aldar orð og tals- 
hætti. 1 þessu efni er fróðlegt að rannsaka, hvort Jón 
hefur stitt söguna frá því, sem hún var i frumriti hans, 
eða teigt úr henni með málalengingum. Það má sjá með 

1) Þ. hrcð. 1. c, Biskupa ættir ísl. 2 I 361 5 -°. — 2 Heið. 100 15 . — Jón 
segir, að það hafi verið í eða hjá „búð Kleppjárns", sem ekkjan Helga 
var föstnuð. Skildi þetta ekki vera misminni firir búð Illnga svarta? 



HEIÐARVÍGA SAGA 



189 



einföldu reikningsdæmi. Vjer vitum, að handritið, sem 
Jón afskrifaði og gerði „inntakið" úr, var 12 blöð, og 
Kálund hefur sínt líkur til, að þau hafi verið ekki með 
gömlu hendinni, sem er á firsta kveri Stokkhólmshand- 
ritsins, heldur með þeim 2 níjari höndum, annarihvorri 
eða báðum, sem eru á niðurlagi Heiðarvíga sögu í hand- 
ritinu. Þessar tvær handir eru hjer um bil jafndrjúgar 
(þjettar). Til eins blaðs með firri hendinni svara 88 
prentaðar línur í útgáfu Kálunds, enn með siðari hend- 
inni 93 pr. 1. Að meðaltali samsvara þá 90% prentaðar 
Unur einu blaði í þeim kafla handritsins, sem er með 
þessum 2 höndum. Enn inntak Jóns tekur upp ca. 1500 
prentaðar línur með sama letri og er á sögunni sjálfri 
(inntakið er í útgáfunni prentað með dálítið þjettara 
letri enn sagan). Vjer þurfum nú ekki annað en deila í 
línutölu inntaksins 1500 jneð þeirri linutölu, sem sam- 
svarar einu blaði handritsins skrifuðu með sömu hönd- 
um og niðurlagið, til að finna, hve mörg handritsblöð 
inntakið mundi upp taka, skrifað með þessum sömu 
höndum. Niðurstaðan verður, að inntakið mundi taka 
upp (1500 : 90y 2 =) rúm 16 handritsblöð. Enn blöðin, 
sem Jón tók inntakið eftir, voru ekki fleiri enn 12 eða 
f jórðungi færri enn svarar innlakinu. Eftir þessu er inn- 
takið talsvert orðfleira enn frumritið virðist hafa verið, 
og hlítur það að stafa af málalengingum hjá Jóni. 1 ) 

Þjer hafið þá sjeð, að með samanburði við það, sem 
geimst hefur af sögunni í Stokkhólmi, má leiðrjetta ím- 
islegar villur í inntaki Jóns, og er það mikils virði, því 
að hvert orð í þessari sögu er gullvægt. Þetta er önnur 
aðalástæðan til þess, að jeg hef fjölirt svo mikið um 
inntakið. Hin ástæðan er sú, að þetta er firsta sporið 
til að svara annari enn þá markverðari spurningu, sem 

1) Rithöndin á gamla kverinu i Stokkhólmshandritinu er miklu 
þjettari eða drígri enn þær tvær hendur, sem eru á niðurlagi sögunnar, 
svarar ])ar 130% prentuð lína til eins blaðs í handritinu. Ef frumrit 
Jóns hefur verið skrifað með þeirri hendi, þá verður inntakið hjer 
um bil jafnlangt og frumritið (12 blöð). Þetta gæti bent til þess, að 
frumritið hafi verið með gömlu hendinni, að minsta kosti að ein- 
hverju leiti. 



190 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



má orða stuttlega þannig: Hver er afstaða firri hluta sög- 
unnar við síðari hlutann? 

Jeg hef áður tekið það fram, að Heiðarvíga saga 
greinist eftir efni sínu í tvent. Hefur firri hlutinn sagt 
aðallega frá Víga-Styr og hefndum Snorra eftir hann, 
eða deilum hans við Borgfirðinga. í síðari hlutanum, 
sem birjar aftarlega i inntaki Jóns, er aftur á móti sagt 
frá deilum Norðlendinga, Víga-Barða og hræðra hans, 
við Borgfirðinga út af vígi Halls Guðmundssonar, og 
stefnir sá kafli allur að Heiðarvígunum og sníst um þau. 
Kaflarnir loða saman á vígi Halls, eins og jeg áður hef 
drepið á, því að tilefnið til þess er, að Hallr kemur ein- 
um af þeim, sem vórvi með Snorra að vígi Þorsteins 
Gíslasonar, undan hefndum Borgfirðinga, enn af vígi 
Halls stafar aftur öll saga Heiðarvíganna. Eiga nú þessir 
tveir kaflar saman frá upphafi? Hafa þeir frá upphafi 
mindað eina söguheild? Eða er hjer tveimur upphaf- 
lega sjálfstæðum sögum steipt saman í eina? Hefur 
Víga-Styrs saga verið til sem sjerstök saga og hún síðar 
skeitt við aðra sjálfstæða sögu, sem sagði frá Heiðarvíg- 
unum? Þetta er spurningin. 

Fljótt á litið virðist sumt mæla með því, að sög- 
urnar hafi verið tvær frá upphafi. Þar sem síðari kafl- 
inn birjar, koma margir niir menn til sögunnar, og úr því 
gerist mest af henni — að sjálfum Heiðarvígunum und- 
anteknum — norðanlands, enn allur firri kaflinn gerist 
annaðhvort við Breiðafjörð eða kringum Faxaflóa. Af 
þessu virðist liggja nærri að álikta, að firri kaflinn sje 
saminn á Vesturlandi, enn siðari kaflinn á Norðurlandi. 
Þessu til stuðnings má og segja það, að allur síðari kafl- 
inn ber vott um, að höfundur hans hefur verið nákunn- 
ugur í Húnavatnsþingi og líkur til, að sá sem hefur 
samið firri kaflann, hafi verið að sínu leiti eins kunn- 
ugur vestra, þar sem sá kafli gerist, því að þó þar bregði 
firir ókunnugleika á stöku stað, t. d. þar sem sagt er 
óbeinlinis, að Ferjubakki sje sunnan Hvítár, 1 ) o. fl., þá 

1) Bls. 29"-is, sbr. 22^. .. . 



HEIÐARVÍGA SAGA 



191 



ber þess að gæta, að sá kafli er ekki til nema i „inntaki" 
Jóns, og að allar líkur eru til, að villurnar i lísingum 
staðhátta sjeu honum að kenna, enn ekki höfundi, 
einkum þar sem Jón segir sjálfur, að þær sveitir, þar 
sem þessi kafli aðallega gerist, „sjeu sjer svo að segja 
als ókunnar". Sömuleiðis má benda á það, að það er 
ekki eins dæmi, að tvær eða fleiri sögur, sjálfstæðar frá 
upphafi, hafi síðar verið skeittar saman í eina heild. 
Jeg tek til dæmis Sturlungu — hún er ekki annað enn 
samsteipa af mörgum sjálfstæðum sögum — eða Njálu — 
það er enginn efi á því, að framan við hana hefur verið 
skeitt Gunnars saga og inn í hana aftan til skotið kafla 
úr Brjáns sögu. Samt sem áður eru þessi dæmi öll frá 
miklu síðari tímum enn Heiðarvíga saga, sem virðist 
vera ein hin elsta af öllum íslendingasögum. Og hins 
vegar er mart, sem bendir til þess, að sagan hafi verið 
ein heild frá upphafi. 

Sá maður, sem mest og best hefur fengist við Heið- 
arvíga sögu, bókavörður Kr. Kálund, heldur, að öll sag- 
an sje og hafi altaf verið ein samanhangandi heild. 
Hann leggur áherslu á það, að í „inntaki" Jóns Ólafs- 
sonar sjáist ekki nein merki þess, að ní saga hafi birjað, 
þar sem sögukaflarnir mætast, og að í firri kaflanum 
komi firir sumt, sem beinlínis bendir til og undirbír síð- 
ari kaflann. Vísa Eiriks viðsjár aftan til í sögunni 
„Styrr lét snarr og Snorri | sverðþing háit verða . . . 
enn varð eigi in minna | ættskarð þats hjó Barði" o. s. frv. 
bendi til, að saga Styrs og saga Heiðarvíganna sje ein 
heild, og að hún öll sje samin firir norðan, enn ekki 
i átthögum Styrs, sje líklejgt af því, að sagan komi víða 
i bága við Eyrbyggju, sjerstaklega um tímatal, og geri 
sig þar seka i ímsum villum, sem beri vott um ókunn- 
ugleika í sögu Breiðfirðinga. 

Af þessu, sem Kálund telur, legg jeg firir mitt leiti 
lítið upp úr tímatalsmissögnunum við Eyrbyggju. Þær 
sina það eitt, að höfundur Heiðarvíga sögu, sem er eldri 
enn höfundur Eyrbyggju, hefur ekki lagt eins nákvæm- 
lega niður fyrir sjer tímatalið eins og Eyrbyggju-höfund- 



192 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



ur, sem hefur þekt Heiðarvíga sögu og lagað tímatalið 
eftir því, sem hann taldi rjettast. Hitt bendir alt i þá átt, 
að Styrskaflinn og Heiðarvígakaflinn hafi átt saman 
sem ein heild frá birjun, enn einkum þó það, að i Styrs- 
kaflanum kemur firir að minsta kosti ein frásögn, sem 
undirbír eitt atriði í Heiðarvigakaflanum. í Styrskafl- 
anum er sagt frá því, að Borgfirðingar settu þau lög í 
hjeraði sínu, að menn skildu leita í landeign sinni, ef 
víg væri vakið innan hjeraðs. Þetta er endurtekið i 
Heiðarvígasögukaflanum, eins og jeg hefi áður minst 
á, og kemur beinlínis til framkvæmda þar, þegar þeir 
Barði vega Gísla á Gullteig. Þá ríða hjeraðsmenn eftir, 
samkvæmt þessum lögum, og af því hljótast Heiðar- 
vígin. Líka má benda á það, að frásögnin i Styrskafl- 
anum frá reið Snorra, þegar hann fer að Þorsteini og 
drepur hann, er mjög keimlík frásögninni um reið Barða 
og fjelaga hans, þegar þeir fara að bræðrunum, sem 
slá á Gullteig. Bæði Snorri og Barði senda njósnarmenn 
á undan sjer. Báðir fá að vita, að færi sje á þeim, sem 
þeir ætla að drepa, á tilteknum degi. Báðir senda orð 
eða semja við þá, sem i atförinni eiga að vera, að þeir 
skuli vera tilbúnir ákveðinn dag; sem er 6 vikum firir 
vetur firir förunauta Snorra, 1 ) enn 5 vikum firir föru- 
nauta Barða. Frá heimanbúnaði beggja er skírt ná- 
kvæmlega. Báðir forðast bigðir sem mest í atreiðinni. 
Snorri, sem œtlar að Bæ í Borgarfirði, bústað Þorsteins, 
leggur krók á leið sína inn í Dali og ríður þaðan ifir 
Bröttubrekku suður í Hvítársiðu í næturmirkri og þoku; 
á leið hans þaðan niður að Bæ birtir af degi, og heiðir 
upp þokuna, „ok sá tíðendi yfir heraðit" (orðrjett til- 
vitnun Jóns. 2 ) Barði fer að óvinum sínum ifir Tvidægru 
ofan í Kjarradal og þaðan ofan i Hvítársíðu — þangað 
er förinni heitið, á Gullteig — þar sem Þórarinn leggur 
á ráðin með honum, segir hann meðal annars, að þeir 



1) Um þetta er til stuðnings ein af þessum orðrjettu tilvitnunum 
úr frumriti Jóns Ólafssonar, sem hann hefur skrifað hjá sjer. — 
2) Heið., Kál., bls. 44 20 . 



V 



HEIÐARVÍGA SAGA 



193 



skuli fara ofan á brúnina „þar er þér séð tíðendi um 
heraðit". 1 ) Hjer er orðrjett sanihljóðun milli sögukafl- 
anna. Eftir vígin dilst Snorri i búfjárhögum firir óvin- 
um sínum og kemst heim orustulaust, enn Barði er elt- 
ur og lendir i Heiðarvígunum. Hjer er munur. Enn sagan 
skírir sjálf, hvernig á þeim mun stendur, með frásögn- 
inni um lagasetning Borgfirðinga gegn árásum utanhjer- 
aðsjnanna, sem hefur staðið i báðum köflum sögunnar 
og stendur enn í síðari kaflanum. Þessi sögn sinir ljós- 
lega, að náið samband er á milli frásagnanna um reið 
þeirra Snorra og Barða, eins og líka sjest á samanburð- 
inum hjer að framan. Atvikin eru að nokkru leiti hin 
sömu og orðrjett samhljóðan á einum stað, og um fram 
alt er öll meðferðin á efninu svo lík, að það er alveg ó- 
skiljanlegt nema með þvi móti, að sami maður hafi ritað 
báðar frásagnirnar. Hjer við bætist enn þá eitt. 1 kaflan- 
um um reið Snorra tilfærir Jón orðrjett þessi orð úr 
frumritinu: „kona sú er embættir fé" (bls. 44 2 -, sbr. 
lll 5 ). Þessi talsháttur „at embætta fé" sama sem „að 
mjólka fé" (eiginl. veita þvi þjónustu) kemur að eins 
firir á 2 stöðum i f ornritum vorum, og hinn staðurinn er í 
hinum síðari kafla Heiðarvíga sögu, að vísu ekki í frá- 
sögninni um reið Barða á Gullteig, heldur siðar í sög- 
unni, á bls. 71 24 ok koma þar, er fé var embætt at morg- 
unmáli milíi miðdegis ok dagmála. Þetta einkennilega 
orð bendir og til, að báðir kaflar sögunnar sjeu ef tir sama 
manninn, og i sömu átt bendir talshátturinn (leggja eða 
gefa) „fé til farningar ehm" sem kemur firir í Styrs- 
kaflanum á bls. 36 7 (sbr. lll 20 ) og i Heiðarvíga-kaflan- 
um á bls. 10226 27.2) 

1) Heið., bls. 79 23 , sbr. 81 29 sá tiðendi gerva á Gullteig og 85 5 ok 
sá gerva tíðendi á Gullteig. — i 2) Jeg legg enga áherslu á það, að í 
beim parti af inntaki Jóns, sem heirir til Heiðarvíga-kaflanum, koma 
firir orð og talshættir í tilvitnunum, sem líka koma firir síðar í 
Stokkhólmshandriti sögunnar, t. d. tilvitnunin „ok hefir þú haft vel 
ok drengiliga ór þessum málum" bls. 53 13 (lll 23 ), sbr. sagan bls. 68 5 
hafið drengiliga af þessu við niik. Orðið skattijrðast kemur firir i til- 
vitnun á bls. 59 3 (113 17 ) og í sögunni bls. 101 2 og 101°. Þessir staðir 
sina að eins það, sem enginn efast um, að allur Heiðarvígasögukafl- 
inn er eftir sama manninn. 



13 



194 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



Þó að Heiðarvígakaflinn beri það með sjer, að höf- 
undur þessa kafla hefi verið nákunnugur i Húnavatns- 
þingi, og allar likur sjeu til, að höfundur Styrskaflans 
hafi verið nákunnugur í Borgarfirði og við Breiðafjörð, 
þá sannar það als ekki, að hjer sje um 2 höfunda að 
ræða, annan húnvetnskan, hinn borgfirskan eða breið- 
firskan, því að ekkert er því til f irirstöðu, að sami maður 
hafi verið jafnkunnugur á báðum aðalstöðvum sögunn- 
ar. Og að svo hafi verið, að sá maður, sem samdi Heið- 
arvígakaflann, hafi verið gagnkunnugur að minsta kosti 
í Borgarfirði, það sínir Heiðarvígakaflinn sjálfur, sjer- 
staklega i frásögninni um reið Barða og f jelaga hans á 
Gullteig og þaðan aftur og um eftirreið Borgfirðinga 
eftir honum. Hjer er öllum staðháttum list svo nákvæm- 
lega, að það er auðsjeð, að höfundur hefur þekt svo að 
segja hverja þúfu og vitað rjett afstöðu allra þeirra 
bæja, sem hann nefnir, af eigin sjón. Af kunnugleika þess 
mans, sem hefur skrifað Styrskaflann, um Borgarfjörð 
og Breiðafjörð, verður því með engu móti dregin sú 
áhktun, að sá kafli sje eftir annan mann enn Heiðarvíga- 
kaflinn eða að þessir tveir kaflar sjeu ekki frá upphafi 
ein söguheild, rituð af sama manninum. 

Hins vegar eru báðir þessir kaflar ein samfeld keðja 
af viðburðum, sem leiðir hvern af öðrum. í firri kafl- 
anum er víg Styrs afleiðing af vígi ÞórhaJla og víg 
Þorsteins Gislasonar afleiðing af vígi Styrs. Af vígi Þor- 
steins leiðir aftur víg Halls Guðmundssonar — hjer eru 
samskeitin á milli kaflanna, — og af vígi Halls leiðir 
aftur alla sögu Heiðarvíganna i siðari kaflanum, sem 
endar á að skíra frá afleiðingum Heiðarviganna, eftir- 
málunum eftir þá, sem fjellu, utanferð Barða og fjelaga 
hans og dauða Barða. Þessi óslitni orsakaþráður er það, 
sem gerir uppistöðuna í Heiðarvíga sögu svo fullkomna 
og bláþráðalausa, og hann sínir betur enn nokkuð ann- 
að, að öll sagan, báðir kaflarnir, er ein heild frá upp- 
hafi. Það raskar ekki þessu, þó að níir menn, Norðlend- 
ingarnir, komi til sögunnar í birjun Heiðarvígakaflans, 
með þvi lika að ímsir af þeim gömlu, sem Styrskaflinn 



HEIÐARVÍGA SAGA 



195 



segir frá, eru líka riðnir við Heiðarvígakaflann, t. d. 
Borgfirðingarnir og Snorri. Af Borgfirðingunum eru þeir 
menn, sem sagan nefnir „Gíslunga", taldir i fremstu 
röð, og af þvi að þeir eru að minni higgju einn hlekkur 
i þeirri festi, sem tengir saman báða kafla sögunnar, 
skal jeg reina að sína, hvaða menn það eru, sem sagan 
nefnir „Gíslunga". 

Á fleirum enn einum stað eru sinir Þorgauts bónda 
á Þorgautsstöðum, eiganda Gullteigs, nefndir Gíslungar. 
Jón Ólafsson segir í inntaki sínu, að þeir þrir bræður, 
sem áttu að slá Gullteig, hafi verið Gíslungar (62 19 ). 
Á þeim kafla sögunnar, sem geimst hefur í Stokkhóhni, 
sjest siðar, að þessir menn eru þeir þrír Þorgautssinir, 
Gísli, Þormóðr og Ketill brúsi (78 3 og 84—86) . Að þeim 
er hefndarför Barða gerð og sjerstaklega að Gísla, sem 
fellur firir Barða á Gullteig. Af þvi að hefndin kemur 
first og fremst niður á Gísla, má ráða, að þessi Gísli 
Þorgautsson sje sami jnaðurinn og sá, sem smánaði 
Barða á alþingi, þegar hann krafðist bróðurgjalda, eftir 
því sem Jón Ólafsson segir í inntakinu og stiðst þar við 
orðrjettar tilvitnanir úr frumriti sinu. Jón Ólafsson get- 
ur þess til, að Gisli þessi hafi verið Þorsteinsson, þess 
sem Snorri drap Gislasonar (56 nm.), sami Gísli, sem 
Grettir hiddi. 1 ) Enn það getur varla verið rjett. Orð- 
rjett tilvitnun lísir Gísla þeim, seni smánaði Barða, svo, 
að hann hafi verið „bráðskeyttr til máls ok frígjarn" 
(framgjarn?). í góðu samræmi við þetta er það, að á 
Gullteig gerir hann gis að bræðrum sínum firir hræðslu 
þeirra við Barða. („Svá láti þér sem Barði jnuni koma 
undir hverri hríslu í alt sumar, ok hefir hann enn eigi 
komit" 85 22 ). Líka segir önnur orðrétt tilvitnun, að hann 
hafi svarað Barða, þegar hann beiddist bótanna firir vig 
Halls, að hann (þ. e. Gisli) „þættist nokkuð þverkom- 
inn við málið". Það gat hann varla sagt, ef hann var 
sonur þess manns, sem Hallr var veginn i hefnd firir. 
Þeir vóru fleiri, sinir Þorgauts, enn þeir þrír, sem slógu 



1) Grett., 59. k. 



196 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



á Gullteig. Auk þeirra eru nefndir tveir, Árni að Háva- 
felli og Fróði (líkl. á Fróðastöðum 87 20 ), og þessir tveir 
og Þormóðr, bróðir þeirra, eru nefndir Gislungar á 
bls. 96 10 ásamt Þórarni þverhliðing, sem var tengda- 
faðir Árna Þorgautssonar (S7 26 " 7 ). Þorgautr faðir þeirra 
bræðra er hvergi beint feðraður í sögunni, eins og hún 
er nú, og er það eðlileg afleiðing af þvi, að þeir per- 
sónulistar, sem vanalega filgja sögum vorum og eflaust 
hafa filgt Heiðarvíga sögu, eru tíndir. Enn hjer má 
geta i eiðurnar með nokkurn veginn fullri vissu. Kristi- 
an Kálund hefur getið þess til (bls. 59 nm.), að 
Gíslungar hafi verið afkomendur Þorgauts landnáms- 
mans, sem Landnáma getur og segir að hafi feng- 
ið land niðri i Síðu (þ. e. Hvitársíðu) á Þorgautsstöð- 
um hjá Hrosskatli landnámsmanni Þorsteinssini og átt 
2 Gísla firir sonu. 1 ) Þessi Þorgautr landnámsmaður 
getur ómögulega verið sami Þorgautrinn, sem Heiðar- 
víga saga getur um og fjell í Heiðarvígum á öndverðri 
11. öld, heldur hlitur að vera forfaðir Þorgauts ingra, 
að öllum líkindum afi hans. Ef vjer gerum eina ættar- 
tölu úr þeim tveim ættliðum, sem Landnáma telur, og 
Heiðarvígasögu-ættliðunum, þá lítur sú ættartala 
þannig út: 



Landn. 



Þorgautr landnámsmaður á Þorgautsstöðum 



Gísli Gisli 



Þorgautr ingri 
á Þorgautsstöðum 



Heið. > 



Gisli Ketill Þormóðr Árni Fróði (o: Gislungar) 

brúsi á Hávafelli 



Ef þetta er rjett, — og ættarnöfnin og bústaður Þorgaut- 
anna bendir ótvírætt til þess, — þá hafa Gíslungar dreg- 
ið nafn af Gísla, sini Þorgauts eldra og föður Þor- 
gauts ingra. Nú vil jeg leifa mjer að rifja upp viðburð- 



1) Landn. 1843, 67. bls. 



HEIÐARVÍGA SAGA 



197 



ina frá vígi Þorsteins Gíslasonar til Heiðarvíganna. Af 
vígi Þorsteins hlítst víg Halls, sem Hárekssinir drápu. 
Af þvi aö Hárekssinir drukna rjett á eftir, beiðist Barði 
bóta firir Hall bróður sinn hjá ættingjum þeirra á þrem 
þingum. Á þriðja alþingi svarar Gísli Þorgautsson firir 
hönd ættingjanna, þikist „nokkuð þverkominn við mál- 
ið" og biður smánarboð. Firir það vegur Barði Gísla 
á Gullteig, og af þvi hljótast Heiðarvígin. Af orsaka- 
sambandinu er ljóst, að Hárekssinir eru náfrændur 
Þorsteins Gislasonar og Gísli og þeir Þorgautssinir ná- 
frændur Hárekssona, með öðrum orðum að Þorsteinn, 
Hárekssinir og Þorgautssinir eru allir Gíslungar. Þetta 
kemur vel heim, að þvi er Þorstein snertir, því að vjer 
vitum bæði af inntaki Jóns og Eyrbyggju, 56. kap., að 
hann var Gíslason, efalaust sonur þess Gisla, sem Gísl- 
ungar eru við kendir og bróðir Þorgauts ingra Gísla- 
sonar. Og alt bendir til, að Hárekr, faðir þeirra Há- 
rekssona, sem var hniginn að aldri, þegar sagan gerð- 
ist (sjá tilvitnun bls. 56 14 ), hafi verið þriðji bróðirinn, 
Gíslason, Þorgautssonar eldra. Þeir Þorsteinn og Þor- 
gautr eru líka rosknir menn, eiga fulltíða sonu. Ná- 
skildur Gíslungum er auðsjáanlega Þorbjörn Brúna- 
son á Veggjum, sem fjell í Heiðarvígum. Þorbjörn virð- 
ist vera talinn með Gíslungum í „inntaki" Jóns, því að 
þar segir, að „Narfi" (þ. e. Lyga-Torfi) væri „frændi 
Gislunga", sem hann laug sverðið út úr (bls. 57 13 ), enn 
annar þeirra er Þorbjörn (76 8 ). Líka er Þorbjörn kall- 
aður frændi Þorgauts (84 10 ). Enn vjer vitum ekki glögt, 
hvernig þeirri frændsemi var varið. í föðurætt hefur 
Þorbjörn ekki verið frá Gísla, sem Gíslungar eru við 
kendir, þvi að Landnáma 1 ) segir, að Brúni, faðir hans, 
hafi verið sonur Geirmundar gands landnámsmans. Enn 
vel má vera, að móðir Þorbjarnar hafi verið dóttir 
Gísla, sistir þeirra Þorsteins, Þorgauts og Háreks Gísla- 
sona. Hann væri þá annar maður frá landnámsmanni 
í föðurætt, enn þriðji í móðurætt, sem vel getur staðist. 



1) Landn., Stb. k. 52, Hb. k. 40. 



198 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



Kleppjárn, sem er einn hinn fremsti af Borgfirðingum 
i Styrskaflanum eftir inntaki Jóns, hefur að líkindum 
verið nátengdur þeim bræðrum Gíslasonum, enn ekki 
bróðir þeirra, þvi að líklega er hann sami maður og 
„Kleppjárn hinn gamli", sem Eyrbyggja (56. k.) nefnir 
i andstæðingaflokki Snorra goða við Haugsvað, þegar 
Snorri varð frá að hverfa, og Landnáma segir, að hafi 
verið Þórólfsson viligisls og búið i Flókadal (sbr. Heið. 
78 19 þingmenn Flókdæla). Móðir hans var eftir Land- 
námu Arnleif sistir Svartkels landnámsmanns, og hef- 
ur hann því verið fjörgamall um þetta leiti og líklega 
dáið rjett firir Heiðarvigin, þvi að hans er ekkert getið 
við þau i þeim kafla sögunnar, sem geimst hefur í 
Stokkhólmi. Eftir því sem Jón Ólafsson segir í „inntak- 
inu", bjó hann að Reikjum (líkl. Kleppjárnsreikjum, 
sem þó liggja í Reikholtsdal). Ættartala Gíslunga 
verður þá svona: 

Porgautr landnámsmaður á Þorgautsstöðum 



Gísli Gísli 



Þorsteinn Þorgautr Hárekr Dóttir 

sem Snorri fellur í 

drap Heiðarvígum 



Gísli Ketill Þormóðr Árni Fróði Hárekssynir Þorbjörn 

brúsi á Veggjum 

Jeg higg, að menn muni skilja talsvert betur Heið- 
arvíga sögu, ef menn hafa hugfasta þessa ættartölu. Líka 
mælir hún með þvi, að sagan sje ein heild, þvi að Gisl- 
ungar eru sterklega riðnir við báða aðalkafla sögunn- 
ar, Þorsteinn Gíslason sjerstaklega við Styrskaflann og 
við Heiðarvígakaflann að þvi leiti, sem Heiðarvígin 
eru afleiðing af vígi Þorsteins, hinir sjerstaklega við 
Heiðarvígakaflann. Illugi svarti kemur og við báða 
kafla. 

Vjer höfum þá bent á svo mart, sem sínir, að Heið- 
arvíga saga öll hlítur að hafa verið ein heild frá upp- 



HEIÐARVÍGA SAGA 



199 



hafi og eftir sama manninn. Næst skulum vjer athuga 
afstöðu hennar við aðrar sögur, og first við Landnámu. 

Það er mikið mein, að persónulistar þeir, sem ef- 
laust hafa filgt upphafi sögunnar og líklega samskeit- 
unum milli St^Tskaflans og Heiðarvigakaflans, eru glat- 
aðir, því að ef þeir væri til, þá mundi rannsóknin um 
afstöðu Landnámu og Heiðarviga sögu vera auðveldari 
og aðgengilegri. Nú verðum vjer að tjalda þvi, sem til 
er, og þeir staðir, þó að fáir sjeu, þar sem Heiðarvíga 
saga, eins og hún er nú, snertir Landnámu, virðast nægja 
til að sanna, að þessi rit eru hvort öðru óháð. Að vísu 
vitnar Melabók ingri á einum stað til sögu Víga-Barða, enn 
sú tilvitnun stendur ekki í hinum Landnámu-handritun- 
um, og allar líkur jnæla með, að sr. Þórður Jónsson í 
Hitardal, skrifari Melahókar ingri, hafi bætt þessu við frá 
sjálfum sjer. 1 ) Þetta er því ekki að marka. Næst skul- 
um vjer líta á meðferð Landnámu og Heiðarvíga sögu á 
þvi efni, sem þeim er báðum sameiginlegt. 

Landnáma getur Víga-Barða og bræðra hans, enn 
nefnir ekki bræðurna (Hallr, Steinn, Steingrímr í Heið.). 
Um það kemur sögunum saman, að Barði hafi verið 
Guðmundarson, enn Landnáma rekur ætt hans lang- 
feðgum upp til Skíða hins gamla Bárðarsonar í Ál 
(Skíðungaætt). í Heiðarvíga sögu, eins og hún nú er, er 
ættin ekki rakin lengra upp enn til föður Barða, enn 
það er gefið í skin, að ættin hafi verið göfug (102 1 ), og 
er líklegt, að hún hafi verið rakin í þeim kafla sögunn- 
ar, sem tíndur er. Eilífr örn landnámsmaður, langafi 
Barða, var afi Þorvalds viðförla Koðránssonar frá Giljá. 



1) Landn. 1843, bls. 70 nmgr. 17. Þar getur um Þorbjörn Brúnason, 
»er fell í Heiðarvígi" í öllum hdr., enn Mb. bætir við: „sem ritat er 
i sögu Víga-Barða", og á spássiu firir utan orðið Heiðarvigi skrifar sr. 
Þórður: „Heiðarvijgin" í flt. Og síðar (bls. 186, nmgr. 10), þar sem 
Þórarinn spaki, 5. maður frá Holta, er nam Langadal í Húnavatns- 
þingi, er nefndur, bætir sr. Þórður við in marg. „Þórarinn spaki ráð- 
gjafi Víga-Barða". Þórður er vanur að bæta við slikum spássíugrein- 
um frá sjálfum sjer, og eru þessar auðsjáanlega frá honum. Þær sína, 
að hann hefur þekt Heiðarvíga sögu, og er því líklegt, að hann hafi 
líka bætt tilvitnuninni við frá eigin brjósti. 



200 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



Sonur hans var Þjóðólfr goði á Hofi á Skagaströnd, sem 
að öllum líkindum hefur verið faðir þeirra höfðingj- , 
anna Eilífs og Höskulds á Höskuldsstöðum, sem Heið- 
arvíga saga getur, og hafa þeir verið náfrændur Barða. 
Er því eðlilegt, að Halldórr stírimaðr, fóstbróðir Barða, 
fengi hann til að koma sjer i sátt við þá Höskuld og Eilíf, 
enn ekki getur sagan, eins og hún er nú, um þennan 
skildleika. Líka var Eilifr örn afi Þórlaugar, konu Guð- 
mundar rika á Möðruvöllum, föður Eyjólfs (Land- 
náma). Barði hefur því verið mjög nákominn Möðru- 
vellingum, enda tekur Barði Guðmund til gerðar eftir 
Heiðarvígin (101 20 ), og þegar Barði britur iskip sitt 
við Siglunes, bjóða þeir feðgar Eyjólfr og Guðmundr 
Barða og félögum hans til veturvistar, enn hvergi er þess 
getið i því, sem nú er til af Heiðarvíga sögu, að Barði 
hafi verið í ætt við Möðruvellinga. Ifirleitt má segja, að 
það, sem Heiðarvíga saga nú segir um ætt Barða, sje svo 
óákveðið, að ekki verður neitt af þvi ráðið um afstöðu 
Heiðarviga sögu við Landnámu. 

Bæði Heiðarvíga saga (100 16 ) og Landnáma 1 ) geta 
þess, að Þorgils Arason á Reikjahólum átti Grímu Hall- 
kelsdóttur, sistur Illuga svarta. Enn Heiðarvíga saga 
ein getur þess, að Þorgils hafi síðar átt Helgu Einars- 
dóttur þveræings, ekkju Ljóts Síðu-Hallssonar. Um 
þessar mægðir Reiknesinga og Þveræinga veit engin 
önnur saga enn Heiðarvíga sága, og bendir það helst 
til, að Heiðarvíga saga og Landnáma sjeu hvor annari 
óháðar. ^ 

Landnáma getur um og ættfærir tvo menn, sem hafi 
fallið í Heiðarvígi. Annar þeirra er Þorbjörn Brúnason 2 ) 
og kemur það alveg heim við Heiðarvíga sögu, sem segir 
greinilega frá Þorbirni og falli hans „í Heiðarvígi". Enn 
sögunum ber ekki saman um bústað Þorbjarnar; segir 
Landnáma, að hann hafi búið að Steinum, enn Heiðar- 
viga saga á Veggjum (Síðumúla). Þetta þarf ekki að 



1) Útg. 1843, bls. 67 og 86. — 2) Landn. 1843, 70. bls., Stb. 52. k., 
Rb. 40. k. 



HEIÐARVÍGA SAGA 



201 



vera nein mótsögn, því að vel getur verið, að Þorbjörn 
hafi búið lengi að Steinum, en flutt þaðan að Veggjum 
skömmu firir Heiðarvíg. Enn missögnin sínir, að sög- 
urnar eru hvor annari óháðar. 

Hinn maðurinn, sem Landnáma 1 ) segir, að hafi 
fallið „í Heiðarvígi", er „Ljótr á Veggjum" Þorbjarnar- 
son ísröðarsonar landnámsmans. Þessi Ljótr er auð- 
sjáanlega sami maðurinn, sem Heiðarvíga saga kallar 
Þorljót og segir, að hann hafi verið kappi mikill og átt 
heima á Veggjum (heimamaður Þorbjarnar), enn sumir 
segi hann frá Sleggjulæk. Það er auðsjeð, að Heiðarvíga 
saga hefur hjer firir sjer sjálfstæðar munnmælasagnir, 
óháðar Landnámu, og að höfundur Heiðarviga sögu hafi 
ekki þekt Landnámu, sjest á þvi, að hann ættfærir ekki 
Þorljót, sem hann annars efalaust mundi hafa gert. Enn 
annars er hjer engin mótsögn milli heimildanna, því að 
Ljótr í Landnámu getur vel verið stitting firir Þorljótr. 2 ) 

Af öllu þessu virðist ljóst, að Heiðarvíga saga og 
Landnáma eru hvor annari óháðar. 

Þegar jeg talaði um Eyrbyggju, síndi jeg fram á, að 
Eyrbyggja hefði á ímsum stöðum notað Heiðarvíga sögu 
og vitnaði beinlínis til hennar á einum stað. Jeg mun því 
ekki fjölirða um það. Eyrbyggja hefur notað þá kafla 
Heiðarvíga sögu, sem skira frá sama efni og Eyrbyggju- 
höfundur vildi taka í sína sögu, t. d. berserkjaþáttinn, 
frásögnina frá vígi Styrs og afturgöngu í Hrossholti og 
frá deilum Snorra við Borgfirðinga. Enn höfundur Eyr- 
byggju hefur jafnframt haft firir sjer aðrar munnmæla- 
sögur um sama efni, sem hann tekur fram ifir sögn 
Heiðarvíga sögu, — af því stafa missagnirnar milli Eyr- 
byggju og Heiðarvíga sögu. Eyrbyggjuhöfundur er sjálf- 
stæður í meðferð sinni á Heiðarvíga sögu, og tímatal við- 
burðanna lagar hann auðsjáanlega eftir sínum kreddum. 



1) Útg. 1843, 69. bls.; Stb. 47. k.; Hb. 35. k. — 2) F. J. hefur ekki 
skilið, að „Þorljótr á Veggjum" í Heið. er sami maður og „Ljótr á 
Veggjum" í Landn., og heldur, að Heið. hafi hjer gert tvo menn (Ljót 
Þorbjarnarson og Þorbjörn Brúnason Landn.) að einum (Þorbirni 
Brúnasini, Heið.). Enn þetta er bersínilega ógát. 



202 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



í einum kafla, þar sem efnið ekki er hið sama, virðist 
höfundur Eyrbyggju hafa lagað frásögn sína eftir Heiða- 
víga sögu. Sagan um flutninginn á líki Þórólfs bægifóts 
(einkum i 34. kap. Ej r rbyggju) er svo nauðalík sögn 
Heiðaviga sögu um flutninginn á liki Styrs, 1 ) að það 
verður varla skírt öðruvísi enn að Eyrbyggja hafi sniðið 
sina frásögn eftir Heiðarvíga sögu. 

Önnur saga, sem hefur notað Heiðavíga sögu, er 
Grettis saga. Hún talar svo kunnuglega um Heiðarvigin 
og þó sérstaklega um undirbúninginn undir þau, ráð þau, 
sem Þórarinn spaki lagði Barða, að það er ljóst, að höf- 
undur hennar hefur haft firir sjer Heiðarvíga sögu. 
Grettis saga segir, að Grettir hafi boðið Barða filgd sína i 
Heiðarvígin, og að Barði hafi feginn viljað taka því boði, 
enn Þórarinn ræður frá að hafa ólánsmanninn í förinni, 
svo að Barði lætur ekki Gretti vita, þegar hann fer. Út af 
þessu hafi svo Grettir reiðst Barða og gert honum firir- 
sát, þegar hann kom að sunnan frá Heiðarvigunum, enn 
ekki þorað að ráðast á hann sakir liðsmunar. Alt þetta er 
bersínilega skáldskapur í Grettis sögu, enn það sinir, að 
höfundurinn hefur þekt vel efnið í Heiðarvíga sögu. 

Laxdæla saga getur um Víga-Barða og föður hans 
Guðmund Sölmundarson og sistkini hans, Hall, Stein og 
Steingrím, Ólöfu og Guðrúnu. Alt þetta kemur heim við 
Heiðarvíga sögu og getur verið tekið þaðan. 2 ) Þar segir 
og, að Þuríðr, kona Guðmundar, enn móðir Barða, væri 
dóttir þeirra hjóna Ólafs pá og Þorgerðar Egilsdóttur, og 
hefur það eflaust lika staðið i Heiðarvíga sögu, meðan 
hún var heil, enn nú er Þuríðr, móðir Barða, hvergi ætt- 
færð í Heiðarviga sögu. Merkilegt er það, hve likt þær 
mæðgurnar koma fram gagnvart sonum sinum, Þorgerðr 
i Laxdælu og Þuríðr i Heiðarviga sögu. Þorgerðr 
eggjar sonu sína kröftuglega að hefna Kjartans bróður 
þeirra á Boila og ræðst sjálf með þeim i atförina að 
Bolla. Þuríðr eggjar sonu sína af miklum móði að hefna 



1) Heið. 28. — 2) Guðrún, sistir Barða, er nefnd í Heið., bls. 
7 2 26 , sem móðir Guðbrandssona, „sistursona" Barða. 



HEIÐARVÍGA SAGA 203 

Halls, bróður þeirra, á Borgfirðingum, og ræðst i atförina 
með þeim, enn þeim tekst að tálma för móður sinnar. 

* Atvikin eru að vísu nokkuð öðruvisi, enn andinn hinn 

sami. Allar líkur eru til, sjerstaklega þar sem um mæðgur 
er að ræða, að önnur sagan hafi hjer sniðið frásögn sína 
eftir hinni, og þá hlítur það að vera Laxdæla, sem hefur 
tekið sjer Heiðarvíga sögu til firirmindar, þvi að enginn 
efi er á, að Heiðarvíga saga er eldri enn Laxdæla. Annars 
fer Laxdæla ekkert út i efni Heiðarvíga sögu, getur þó 
þess, að Hallr var i förum milli landa, enn um Barða 
segir hún það eitt, að hann hafi tekið þátt í atförinni að 
Bolla með Ólafssonum. 

Vatnsdæla og Heiðarvíga saga hafa ekkert sam- 
eiginlegt annað enn það, að Vatnsdæla nefnir Barða á 
einum stað, enn ættfærir hann öðruvisi, segir, að hann 
hafi verið Sölmundarson Guðmundarsonar i stað Guð- 
mundarson (Sölmundarsonar). Heiðarvíga saga nefnir 

* Guðbrand á Guðbrandsstöðum í Vatnsdal, sem átti Guð- 

rúnu, sistur Barða. Ekki segir sagan, hvers son hann 
var. Það getur því verið vafasamt, hvort Heiðarvíga saga 
á við sama Guðbrand sem Vatnsdæla segir að hafi búið 
á Guðbrandsstöðum, son Þorsteins Ingimundarsonar 
hins gamla. Vatnsdæla getur ekki um, að Guðbrandr 
væri kvongaður Guðrúnu sistur Barða. Hins vegar getur 
Vatnsdæla þess, að Þorsteinn, faðir Guðbrands, átti firir 
konu Þuríði gyðju, föðursistur Barða (sbr. Landn.), enn 
um þær mæðgur stendur ekki eitt orð í Heiðarvíga sögu, 
eins og hún er nú. Alt bendir til, að sögurnar sjeu óháð- 
ar hvor annari. Aftur á jnóti eru nokkrar líkur til, að 
önnur saga úr Húnavatnsþingi hafi þekt og notað Heið- 
arvíga sögu. Frásögnin i Kormáks sögu (1. k.) um fram- 
sínu fóstruna, sem fer höndum um Ögmund, áður en 

^ hann gengur á hólm, er nauðalik sögunni um Kjannök, 

hina framsínu fóstru Barða, sem fer höndum um hann, 
áður en hann leggur á stað í Heiðarvígin. Hjer er orð- 
rétt samhljóðun. Þegar kerlingarnar hafa farið höndum 
um fóstra sína, segir Kjannök: „hvergi þykki mér við 
hníta, svá at ek finna stórum", og hin: „kvað hvergi 



4 



204 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



stórum við hnita". Líklegt er, að Kormáks saga hafi hjer 
haft firir sjer Heiðarviga sögu. 

Afstaða Heiðarvíga sögu við aðrar sögur er þá sú, 
að hún virðist sjálf ekki hafa notað eða þekt neina af 
þeim sögum, sem vjer nú höfum, enn hins vegar hefur 
Eyrbyggja og Grettis saga og ef til vill Laxdæla og 
Kormáks saga notað Heiðarviga sögu. 

Þá er að minnast nokkrum orðum á þá íþrótt, sem 
kemur fram i Heiðarviga sögu, drepa á meðferð höf- 
undar á efninu, orðfæri og stíl. 

Jeg hef áður tekið það fram, að uppistaðan, alt frá 
því er Styrr vegur Þórhalla á Jörfa alt til enda sögunnar, 
er fullkomin og bláþráðalaus. í nánu sambandi við víg 
Þórhalla stendur það vig, sem Styrr vó þar næst á undan 
(Einars? J. Ó.). Enn það sem þar er firir framan, 
berserkjaþátturinn og hið firsta víg, sem inntakið getur 
um (Þórmóðs eða Þorbjarnar? J. Ó.), leikur nokkuð 
lausu við það efni, sem á eftir fer, ef treista má inntaki 
Jóns, og bendir þó Jón sjálfur til 1 ), að firsti maðurinn, 
sem Styrr vó, muni hafa verið skildur Kleppjárni, sem 
síðar skitur skjólshúsi ifir Gest, veganda Styrs, og stendur 
þá þetta víg í beinu sambandi við frásögnina um deilur 
Borgfirðinga við Snorra goða síðar í sögunni. Uppistaðan 
er þvi óaðfinnanleg, að svo miklu leiti sem vjer nú getum 
um hana dæmt, enn af því að upphaf sögunnar vantar 
alveg og firsti kafli inntaksins ekki sem ábiggilegastur, 
verður ekki sagt neitt víst um þann kafla. 

Ifirleitt má segja, að iþrótt sú, sem lísir sjer í Heiðar- 
víga sögu, standi skör lægra enn íþrótt sú, sem kemur 
fram i þeim sögum, sem samdar eru af mestri snild, t. d. í 
Njálu eða Egils sögu. Það er eins og íþróttin sje enn í 
barndómi. Og þó sjást glöggar menjar þess, að höfundur- 
inn hefur haf t firir augum íþróttareglur, sem aðrar sögur 
beita með meiri snild. T. d. beitir hann með fullri með- 
vitund því bellibragði sagnanna, að vekja athigli og eftir- 
vænting lesandans eða áheirandans með þvi að boða firir- 



1) Bls. 3 nm. 



HEIÐARVÍGA SAGA 



205 



fram þá viðburði, sem siðar verður sagt frá i sögunni. 
Dæmi: I frásögninni um lög þau, sem Borgfirðingar settu 
um eftirreið eftir veganda úr öðru hjeraði, er boðuð löngu 
á undan eftirreiðin eftir Barða, þegar hann hefur vegið 
Gísla á Gullteig. í inntaki Jóns Ólafssonar segir frá því, að 
Þórarinn hafi ráðið Barða að fá „Narfa" (o: L/yga-Torfa) 
norður með sjer frá alþingi, „ og kvað til nokkurs koma 
mundi". 1 ) Þetta undirbír frásögnina um sverðastuldinn 
frá Gíslungum. 2 ) 1 sambandi við bótabeiðslu Barða á 
alþingi firir Heiðarvígin hefur sagan 3 ) skírt frá firir- 
huguðu brúðkaupi þeirra Þorgils Arasonar og Helgu 
Einarsdóttur þveræings, sem átti að standa í 6. viku fyrir 
vetur að Þverá í Eijafirði (sbr. áður). Þennan þráð tekur 
sagan upp aftur. 4 ) í inntakinu segir Jón frá því, að þeir 
Gislungar (Þorgautssinir) áttu að slá (Gull)teig á ákveðn- 
um tíma; þetta boðar firir fram frásögnina um víg Gísla 
á Gullteig. 5 ) Sagan segir frá þvi, að Ólöf kjannök, fóstra 
Barða, hafi lagt steinasörvi um háls honum, þegar hún 
þreifaði um hann firir Heiðarvígin, oglagtríkt á viðhann 
að láta ekki sörvið haggast, 6 ) enn síðan, þegar Barði gisti 
hjá Njáli bónda i suðurferð sinni, hafi sörvið þokast úr 
stað við það, að Barði tók tigilkníf af liálsi sjer til að 
gefa sveininum, sini Njáls. Hjer er boðuð firirfram frá- 
sögnin um skeinuna, sem Barði f jekk á hálsinn í Heiðar- 
víginu. 7 ) Stundum eru firirboðarnir fólgnir í draumum 
eða furðulegum firirburðum, t. d. draumum þeirra Þor- 
bjarnar Brúnasonar og Gísla firir feigð sinni og firir- 
burðum þeim, sem Þorbjörn sjer firir dauða sinn, 8 ) 
stimdum eru firirboðarnir fólgnir í hugboði spakra og 
framsinna manna. Eið grunar, að hið hvatskeitlega svar 
Gisla við bótabeiðni Barða muni koma Borgfirðingum 
í koll, og ávítar þvi Gísla, og af líkum ástæðum er það, 
að bæði Eiðr og Þorgautr letja sína menn að veita Barða 
eftirför eftir vígið á Gullteig. 9 ) Enn um fram alt má 

1) Heið. 57. — 2) Inntakið Heið. 60—61 og sagan sjálf 76. bls. — 
3^) Heið. 59. — 4) Á bls. 71 (norðurför brúðgumans) og 98—100 (heim- 
för sama). — 5) Heið. 78—80 og 84—86. — 6) Heið., 77. bls. — 7) Heið., 
91. bls. — 8) Heið., 82—84. bls. — 9) Heið., 87. og 88. bls. 



206 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



segja, að ekkert markvert gerist, hvorki í undirbúningi 
Heiðarvíganna nje í Heiðarvígunum sjálfum, án þess að 
það sje boðað firirfram í ráðleggingum Þórarins spaka 
við Barða. 

1 öllum þessum firirboðum lísir sjer þá iþrótt höf- 
undarins sem sagnamans, og vjer sjáum, að hann beitir 
henni með fullri meðvitund um, hvaða áhrif hún hefur til 
að vekja athigli og eftirvænting áheiranda eða lesanda. 
Enn hann beitir henni stundum óhönduglega. Sjerstak- 
lega gerir hann alt of mikið úr ráðleggingum Þórarins við 
Barða, spillir með því einfaldleik frásagnarinnar, gerir sig 
sekan í eilífum þreitandi endurtekningum, og gerir Barða, 
sem er hetjan í þessum kafla sögunnar, að ósjálf stæðum og 
viljalausum leiksoppi í hendi Þórarins, enn það kemur illa 
í bága við þá stífni og einþikni, sem annars kemur fram 
i fari Barða, þegar hann er ekki undir hendi Þórarins, 
t. d. gagnvart Auði, konu hans, seint i sögunni. Líka hættir 
höfundi til að tiggja upp aftur það, sem hann hefur áður 
sagt um þessa firirboða, eins og hann vilji gefa lesendum 
(áheirendum) þá aftur inn með teskeiðum; svo segir 
sagan t. d. tvisvar frá lagasetning Borgfirðinga um ef tir- 
reið eftir veganda, lætur Þórarinn að óþörfu skíra Barða 
frá, hvernig hann hafi komist að vopnum Gíslunga, sem 
áður var sagt frá greinilega. Og á einum stað filgir fyrir- 
boðanum tilvitnun til sögunnar, sem á eftir fer. Þetta 
kemur firir í sögunni um steinasörvið. Þegar búið er að 
segja frá þvi, að Ólöf kjannök lagði það um háls Barða 
og bað hann að láta það ekki haggast, og enn fremur, að 
það þokaðist til, þegar Barði gaf sveininum tigilknífinn, 
þá bætir sagan við: ok þess verðr getit síðar. Þetta er 
óþörf viðbót og klaufaleg, því að hún lísir vantrausti á 
minni og dómgreind lesanda. Þessi dæmi sina, að sagna- 
list höfundarins er enn í bernsku. Það er altítt í íslendinga- 
sögum, að boða viðburðina svona firirfram, enn flestar 
beita þær þessu íþróttarbragði með meiri snild enn 
Heiðarvíga saga, og engin með meiri snild enn Njála. 
Þar er svo að segja alt boðað firirfram, enn með óvið- 
jafnanlegri snild. I Njálu kemur Njáll fram sem ráðgjafi 



HEIÐARVÍGA SAGA 



207 



gagnvart Gunnari á mjög líkan hátt og Þórarinn gagn- 
vart Barða í Heiðarvíga sögu, svo likan, að það er grunur 
minn, að Njála hafi að nokkru leiti tekið sjer Þórarin til 
firirmindar við lísinguna á Njáli. Enn hvílikur munur á 
íþrótt höfundanna! 

Það er fleira, sem sínir, að sagnaíþróttin hefur verið 
á bernskuskeiði, þegar sagan var skrifuð. Höfundinum 
hættir við að endurtaka sjálfan sig víðar enn í firirboð- 
unum, sem greindir vóru. Jeg hef áður tekið það fram, 
að reið Snorra suður til Borgarf jarðar er líst með mjög 
líkum atvikum eins og reið Barða suður, þegar hann fór 
að Þorgautssonum á Gullteig. Sama er að segja um þrjú 
af þeim vígum, sem Styrr vegur: firsta vígið (upphaf 
inntaksins bls. 3), víg Einars (?, bls. 15 — 16) og víg Þór- 
halla á Jörfa (bls. 18 — 20). Atvikin („motivin") eru svo 
að segja hin sömu. Maðurinn óvingast við Styr, vill flitja 
sig búferlum úr grend við hann, Styrr kemst að þessu, 
eltir manninn eða situr firir honum, þegar hann er að 
flitja sig, og drepur hann. Þessar endurtekningar eru 
nokkuð þreitandi. í Njálu koma hka firir endurtekningar, 
og er fróðlegt að bera það saman. Þær Hallgerðr og 
Bergþóra láta á víxl drepa menn hvor firir annari, meðan 
bændur þeirra eru á þingi, og er altaf sendur maður til 
þings til að láta vita um vígið. Enn þeir Njáll bæta hvor 
öðrum vígin jafnóðum. Samt eru endurtekningarnar ekki 
þreitandi, því að atvikin að vígunum eru alsendis ólík og 
sögurnar að öðru leiti snildarlega sagðar. 

1 frásögninni um eggjun Þuríðar við sonu sína lætur 
sagan hana leggja á borð firir þá uxabóg britjaðan i 
þrent — auðsjáanlega til að koma að orðstefinu: „Stærra 
var Hallr, bróðir } r ðarr, brytjaðr" — og lætur filgja sinn 
steininn handa hverjum þeirra — auðsjáanlega til að 
koma að orðstefinu: „Melt hafið þér þat bræðr, er eigi 
er vænna til enn steina þessa, er þér hafið eigi þorat að 
hefna Halls, bróður yðvars." Enginn getur neitað, að í 
þessu er fólgin hst, því að höfundur hefur bersínilega 
búið til matreiðslusöguna af eigin brjósti utan um orð- 
stefin, sem hann hefur hugsað sjer first, óhugsandi að 



208 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



hún hafi filgt munnmælunum frá upphafi. Það er meira 
enn list, sem hjer kemur fram, það er það sem við 
köllum á íslensku vanalega tilgerð, enn gætum líka 
ef til vill kallað oflist. Matreiðslusagan er fjarstæð 
öllum sennileika, óeðlileg og smekklaus. Laxdæluhöf- 
undur virðist hafa haft þessa lísing á Þuriði i huga, þar 
sem hann lísir eggjun Þorgerðar, móður Þuríðar við sonu 
sina. Enn hann fer öðru vísi að. Hann lætur Þorgerði 
kveðja sonu sína til filgdar við sig og tekur þá með sjer 
að túngarðinum í Sælingsdalstungu, þar sem Bolli, 
bróðurbani þeirra, bjó, og eggjar þá þar. Hjer er alt eðli- 
legt og smekklegt. Njáluhöf undur er þó mestur snillingur í 
að matreiða þess konar eggjanir, þar sem hann lætur 
Hildigunni leggja kápuna, sem Höskuldr var veginn í, 
blóðuga utan um Flosa. Annað dæmi þess, að höfundur 
virðist haf a búið til sögu til að koma að einkennilegu orð- 
stefi og skíra það, er sagan, sem Gísli segir, þegar hann 
svarar bótabeiðni Barða á alþingi: um jnanninn, sem bar 
f jesjóð Gísla burt á spjótsoddi sínum. Þessi saga undirbír 
hið eiginlega svar til Barða, að bæturnar, sem hann biður 
um, sjeu „á vandar veifi", þ. e.: að hann skuli aldrei fá 
neinar bætur firir bróður sinn. Sagan, sem Gísli segir, ber 
það sjálf með sjer, að hún hefur varla filgt munnmæl- 
iinum frá upphafi, heldur er hún tilbúin af höfundinum 
til að undirbúa svarið. 

Þriðja dæmi hins sama er í orðasennu þeirra Barða 
og Þórðar melrakka, húskarls i Ásbjarnarnesi. First er 
sagt frá því, að verkmenn komu heim frá slætti, og dró 
Þórðr melrakki eftir sjer ljáorf sitt. Barði segir: „Dregr 
melrakki eftir sér halann sinn nú." „Svá er", segir 
Þórðr, „. . . enn þess varir mik, at þú dragir þinn hala 
mjök lengi, áðr þú hefnir Halls, bróður þíns". Hjer er til- 
efnið — að Þórðr dró á eftir sjer ljáorfið — auðsjáanlega 
skáldskapur höfundarins, tilbúinn í því skini, að koma að 
orðstefjunum. 

Annars er höfundur stundum heppinn i þeim orð- 
stefjum, sem hann leggur persónum sögunnar í munn. 
Sum af þeim eru kjarnirt og smellin og eiga vel við efnið. 



HEIÐARVÍGA SAGA 209 



Jeg tek til dæmis það, sem Gestr segir, þegar hann 
hefur vegið Styr: „Þar launaða ek þér lambit grá" (Styrr 
hafði smánað hann með þvi að bjóða honum grátt hrút- 
lamb í föðurbætur). Þetta orðstef er svo einkennilegt, að 
það hefur að öllum líkindum filgt sögunni um víg Styrs 
frá upphafi, og getur vel verið sannsögulegt, enda er það 
almennur talsháttur enn í dag, þó að fæstir viti eða hugsi 
um, hvernig á því stendur. Þá er það og einkennilegt, sem 
sagan lætur Snorra segja við Þórð litla kausa son sinn, 
þegar hann eggjar hann að drepa sveininn litla, son Þor- 
steins Gíslasonar: „Sér köttrinn músina? Ungr skal at 
ungum vega." Hjer skreitir höfundur orðstefið með máls- 
hætti (Ungr o. s. frv.). Sama kemr firir víðar t. d.: „vera 
á vandar veifi" í orðstefi Gísla við Barða, sem jeg áður 
drap á, og í orðstefi Eiðs, þegar hann ávítar Gísla: „segja 
skal þursi, ef hann sitr nökkviðr við eld 6 ' og i svari Gísla 
til Eiðs á sama stað: 1 ) „nýsir fjarri, en nær 2 ) sjaldan". 
Enn hins vegar er einn stórgalli á sumum af þeim sam- 
tölum, sem firir koma i sögunni. Höfundi hættir til að 
skjóta athugasemdum frá sjálfum sjer inn í viðtal per- 
sónanna. Einna hneixlanlegast er þetta í viðtali þeirra 
Þórarins og Barða firir Heiðarvígin, þegar Þórarinn 
leggur á ráðin. 1 þessu lísir það sjer, að sagnalistin er enn 
i barndómi. 

Um mannlísingar sögunnar getum vjer ekki dæmt 
til hlítar i firri kaf lanum, sem að eins er til i inntaki Jóns, 
enn þó virðist mega ráða af því, að lísingin á Styr og 
Gesti, veganda hans, hafi verið einkennilegar og sjálfum 
sjer samkvæmar. Lika virðist höfundur hafa haft lag á 
að lisa Snorra sem slægvitrum höfðingja — sama kemur 
og fram í fari hans í síðari hlut sögunnar, enn þó ber 
þar meira á viturleik Þórarins. Áður hef jeg minst á þann 
galla, sem er á lísingu Barða, enn hann er bersínilega 
hetjan í síðari kafla sögunnar. Af aukapersónum er 
Þuríði, móður Barða, einkennilega líst, og sama virðist 



1) 58. bls. — 2) Svo ber eflaust að lesa firir „ver", sem Jón 
hefur lesið. 



14 



210 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



mega segja um þá Gísla Þorgautsson og Lyga-Torfa, ef 
vjer getum treist inntaki Jóns. 

Orðaleikur kemur firir í orSstefi BarSa við Þórð mel- 
rakka, sem dró á eftir sjer orfið: „Dregr melrakki eftir 
sér halann sinn nú", bendir til auknefnis Þórðar. Líka i 
orðstefi Þuríðar: „Melt hafi þér þat bræðr, er eigi er vænna 
til enn steina þessa" (orðið melt tvírætt). 

Gletni (humor) kemur fram í sögunni um það, 
hvernig Barði lætur húskarlana hefta för ÞuriSar, móSur 
sinnar. :;■**' ; " 

Annars er orSfæriS einfalt og látlaust, enn þó tölu- 
vert stirSara, ekki eins mjúkt eSa lipurt eins og á hinum 
bestu sögum vorum. MáliS er fornlegra enn á nokkurri 
annari íslendinga sögu. Af fornum orSmindum og orSum 
og talsháttum, sem koma firir í sögunni, má nefna: OrS- 
mindir: (eigi) myklogi (minna) 88 29 , (eigi) stórugi 
(meiri) 101 G " 7 , i Gnúpsdali (þáguf.) 77 25 , förna firir 
förina 65 2 , 88 33 , brúna f. brúnina 79 23 , óru f. uáru 
48 16 , 73 1 , götva (= grafa, eiginl. leggja í gröf meS her- 
klæSum, af götvar) 4 6 , þarstu f. þar es þú 62 6 ; svá nökkvi 
63 13 , umb 71 13 , umbráð 77 22 , of (4 sinnum). OrS: tæja = 
hjálpa 41 1 og 48 19 ; farrek (= farartálmi) 60 10 ; mangi 
62 10 ; forkuðr (forvitni) 66 30 ; deila (mat, dögurS = 
skamta) 73 19 * 21 , deild (= skamtur) 73 15 . Talshættir: 
setja úfa við ehm. 54°; vera á vandar veifi 58 21 , vera 
lífi minnr (= dauSur) 56 7 ; bjóða löð 97 25 , bægja hendr 
við ehm. 51 2 " 3 . Og fleira mætti til tina. GriSamál þau, 
sem sagan leggur i munn Þorgilsi, eru i sumum atriS- 
um fornlegri enn griSamál Grágásar. 

Höfundur skreitir sögu sina allvíSa meS vísum. í firri 
hlutanum hefur, aS vitnisburSi Jóns Ólafssonar, staSíS 
hin f agra visa um Ásdisi Styrsdóttur, sem HeiSarviga saga 
eignar Leikni berserki, enn Eyrbyggja Halla, heil vísa vel 
ort eftir Gest Þórhallason um víg Styrs og vísuhelmingur 
eignaSur sama. í síSari hlutanum: eggjunarvása ÞuríSar 
til BarSa, sonar síns, sjö vísur eftir Eirík viSsjá um HeiS- 
arvígin; f jórar, þaraf tvær mjög einkennilegar, vísur eftir 
Þorbjörn Brúnason, ein eftir Gísla Þorgautsson og ein 



HEIÐARVÍGA SAGA 



211 



eftir Tind Hallkelsson. Allar þessar visur eru eldri enn 
sagan og flestar líklega rjett feðraðar. Efniö í tveimur 
hinum einkennilegu vísum Þorbjarnar er ávítur til konu 
hans firir, að hún vilji sig dauðan. Sagan fljettar þær inn 
í sögu um kinjafirirburði, sem Þorbjörn á að hafa sjeð 
firir dauða sinn, sem vísurnar eiga ekkert skilt við, og 
sínir þetta best, að vísurnar eru eldri enn sagan. Heiðar- 
víga saga er gott dæmi þess, að jafnvel hinir elstu íslensku 
sagnamenn hafa skreitt Islendingasögur með vísum. 

Að sagan sje gömul, hklega elst af öllum þeim Is- 
lendinga sögum, sem geimst hafa til vorra tíma, á það 
bendir eigi að eins hið fornlega orðfæri sögunnar, heldur 
og ímislegt annað. Elsti kafli Stokkhólmshandritsins, 
gamla kverið, er, eins og jeg hef þegar tekið fram, skrif- 
aður um miðja 13. öld, og hann er bersínilega ekki frum- 
rit sögunar, því að í honum koma firir ímsar villur og úr- 
fellingar, sem ómögulega geta stafað frá frumhöfundi 
sögunnar. Að þessu kveður svo mikið, að það er varla 
líklegt, að þessi elsti kafli sje skrifaður beint eftir frum- 
ritinu, gæti vel stafað frá því i 3. eða 4. lið. Af þessu virð- 
ist mega ráða, að frumritið geti varla verið ingra enn 
frá aldamótum 1200, enn kunni hinsvegar að hafa verið 
talsvert eldra, t. d. frá h. u. b. 1180 — 1190. 1 sömu átt 
bendir það, að Heiðarvíga saga virðist als ekld hafa notað 
aðrar sögur, enn hins vegar hafa að minsta kosti Eyr- 
kyggJ a og Grettis saga notað hana. Af þeim tveim sögum 
er Eyrbyggja miklu eldri, rituð, eftir því sem jeg hef 
komist næst, um 1220. Nokkru eldri hlítur Heiðarvíga 
saga að vera, og kemur það heim við það, sem áður 
var sagt. Ef vjer berum Heiðarvíga sögu saman við 
þær sögur, sem áreiðanlega eru til orðnar snemma á 
13. öld, t. d. Egils sögu (um 1208), Eyrbyggju (um 1220), 
þá virðist mjer orðfærið og ifirleitt allur blærinn á 
Heiðarvíga sögu mæla með því, að hún sje hjerumbil 
mansaldri eldri, rituð um 1180—90. 

Um höfnndinn vitum vjer ekki annað enn það lítið, 
sem ráða má af sögunni. Hann hefur verið gagnkunnugur 
bæði í Húnavatnsþingi og í Borgarfirði, að minsta kosti 



212 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



í Hvítársíðu, og líklega sömuleiðis á Snæfellsnesi og við 
Breiðafjörð, enn það er þó nokkuð vafasamara, því að 
upphaf sögunnar, sem þar gerist, er ekki til nema i inn- 
taki Jóns Ólafssonar, og síðari hlutinn kemur svo lítið 
vð Breiðafjörð, að hann sker ekki úr. Af þessu leiðir, að 
erfitt er að segja, hvort höfundurinn hefur verið Hún- 
vetningur eða Borgfirðingur eða jafnvel Breiðfirðingur. 
Finnur Jónsson hallast helst að þvi, að hann hafi verið 
Húnvetningur, og færir firir þvi helst þá ástæðu auk kunn- 
ugleikans, að hann dragi fremur taum Barða og Norðlend- 
inga enn Borgfirðinga í sögunni um Heiðarvígin, og úr 
Eyrbyggjuhjeraðinu geti hann varla verið, af því að mis- 
sagnir Heiðarvíga sögu við Eyrbyggju síni, að höfundur 
Heiðarvíga sögu hafi ekki bigt á sömu munnmælasögum 
og Eyrbyggju höfundur. Á þessa síðarnefndu ástæðu legg 
jeg enga áherslu. 1 sama hjeraðinu gátu vel gengið mis- 
munandi munnmælasögur um sömu viðburði, og mis- 
sagnir þær, sem eru um tímatal, eru þíðingarlitlar, því 
að þar kemur fremur til greina útreikningur höfundanna 
enn munnmælasögur. Það er rétt, að Heiðarvíga saga 
hallast fremur á sveif Norðlendinga enn Borgfirðinga i 
frásögninni um Heiðarvígin, enn það getur komið af því, 
að höfundurinn hefur i því efni filgt norðlenskum sögnum, 
og getur hann vel verið Borgfirðingur eða Breiðfirðingur 
firir því. Hins vegar er það einkennilegt, að sumt í lísing- 
um sögunnar á staðháttum i Húnavatnsþingi bendir til, 
að höfundur sje annaðhvort ekki borinn og barnfæddur 
Húnvetningur eða að hann skrifi ekki firir Húnvetninga, 
heldur firir menn, sem þar eru ókunnugir. Lega bæja og 
staða er greind með þeirri nákvæmni, sem var alveg óþörf 
firir Húnvetninga, og er tæpast skiljanleg nema þvi að 
eins, að höfundurinn hafi haf t ókunnuga utanhjeraðsmenn 
firir augum eða ef til vill verið sjálf ur frá upphafi ókunn- 
ugur um þessar slóðir og viljað láta aðra verða aðnjótandi 
þess kunnugleika, sem hann síðar hafði aflað sjer. Stað- 
irnir, sem jeg ræð þetta af, eru þessir: 64 14 : Bær heitir á 
Bakka (= Hjaltabakka), hann er firir utan Húnavatn; 
64 21 : Þar er kallat i sveit þeiri á Kólgumýrum, ok eru 



HEIÐARVÍGA SAGA 



213 



þar bæir margir, ok heitir bær á Meðalheimi; 64 26 27 : 
Bær heitir at Búrfelli milli Svínavatns ok Blöndu; þat 
er á Hálsum (nú Ásum) út; 64 30 : í Langadal heitir 
bær á Auðólfsstöðum; 65 3 : í Sléttadal, þat er upp frá 
Svínavatni; 65 12 : at Ásmundargnúpi — þat er milli Vatns 
(dals?) og Víðidals; 66*: Bær heitir í Vestrhópi at 
Þernumýri; 75 1 : Hann (o: Faxalækr) fellr ór Vestr- 
hópsvatni ok ofan í Viðidalsá; einkennilegast er þó það 
sem Þórarinn er látinn segja við Barða um liinn alkunna 
stað, þar sem þing Húnvetninga var haldið frá ómuna 
tíð og klaustrið stóð síðar, á bls. 64 ö : Nú mun vera manna- 
mót á milli Hóps ok Húnavatns, þar sem heitir Þing- 
eyrar. Staðir þessir eru of margir til þess að menn geti 
skírt þá sem innskotsgreinar, sem afskrifarar, ókunnugir 
í Húnaþingi, hafi bætt inn í. Þeir hljóta að vera upphaf- 
legir í sögunni. Að efninu til eru allar þessar staðskíringar 
keiprjettar og bera vott um, að höfundur þekkir hverja 
þúfu. Enn hvað kemur til, að hann greinir þetta svo 
nákvæmlega? Hjer er um tvent að gera. Annaðhvort er 
höfundurinn ekki borinn og barnfæddur í Húnavatns- 
þingi, heldur hefur kinst hjeraðinu á fullorðins árum; þá 
er skiljanlegt, að hann sje sjer þess meðvitandi, að aðrir, 
sem söguna lesa, muni þurfa nákvæma skíringu á stað- 
háttunum. Eða höfundur hefur aðallega haft aðra firir 
augum enn Húnvetninga sem lesendur sögunnar, líklega 
helst Breiðfirðinga eða Borgfirðinga og skrifað firir þá. 
Þeir þurftu nákvæmra staðskíringa, enn firir Húnvetninga 
vóru þær óþarfar. Ef þessi síðari skíring er hin rjetta, 
þá getur vel verið, að höfundur hafi verið borinn og 
barnfæddur í Húnavatnsþingi, enn að öllum líkindum er 
sagan þá rituð utan Húnavatnsþings, líklega við Breiða- 
fjörð eða í Borgarfirði. 

Finnur Jónsson heldur, að höfundur hafi verið klerk- 
ur, og ræður það af því, hvernig sagan lísir Guðlaugi sini 
Snorra goða, sem er á bænum í kirkju að Helgafelli, 
þegar faðir hans er að búa sig í atförina að Þorsteini 
Gíslasini, og neitar að veita föður sínum vígsgengi, fer 
síðan til Englands og gerist þar munkur. Frásögnin er 



214 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



því miður ekki til nema i inntaki Jóns Ólafssonar, enn af 
því að Jón annars man vel efni sögunnar, þó að hann 
villist oft í nöfnum, er engin ástæða til að rengja söguna, 1 ) 
og hún ber greinilega klerkablæ i inntakinu. Mjer þikir 
því líklegt, að höfundur hafi verið klerkur. Enn sá klerk- 
ur hefur eflaust verið af höfðingjaætt, því að hann hefur 
bersinilega mikið gaman af að lísa deilum höfðingja og 
vígaferlum. 

Nokkrar líkur eru til, að höfundur hafi verið af 
Möðruvelhngaætt. Af tan til í sögunni hsir sagan víðar enn 
á einum stað drenglindi Eyjólfs Guðmundarsonar hins 
ríka, sem Möðruvellingar vóru frá. Barði, sem er höfuð- 
persónan í síðari hluta sögunnar, var og náfrændi Eyjólfs, 
sem áður er sínt. Líka segir sagan nákvæmlega frá tengd- 
um Snorra og Þorgils Arasonar við Einar þveræing, 
bróður Guðmundar ríka. Því miður vitum vjer mjög lítið 
um æfi þeirra Möðruvellinga, sem uppi vóru, þegar sagan 
var skrifuð. Til greina geta komið Runólfr Dálksson, sem 
dvaldi um 1174 á Helgafelli, Runólfr Ketilsson biskups, 
sem er talinn með norðlenskum prestum í prestaskránni 
frá 1143 og deir 1186 (ísl. ann.), og er þá munkur, lik- 
lega í Þingeiraklaustri hjá Kára sini sínum, föður Styrmis 
fróða, eftir því sem Hannes Þorsteinsson hefur sínt firstur 
manna. Kári var ábóti á Þingeirum 1181 — 1187. Bæði 
Kári og sistursonur hans Ketill ábóti á Helgafelli, sonur 
Hermundar Koðránssonar á Gilsbakka, gætu vel verið 
höfundar sögunnar, og þikir mjer Ketill sjerstaklega lík- 
legur til þess, þvi að i honum koma saman ættir Möðru- 
vellinga (móðurætt Koðráns, Álfheiðr Runólfsdóttir), 
Gilsbekkinga (föðurætt Koðráns) og Skíðunga (formóðir 
Koðráns Gunnhildr, kona Hermundar Illugasonar á Gils- 
bakka, dóttir Orms Koðránssonar frá Giljá Eilífssonar 
arnar, langafa Barða). 2 ) Ketill ábóti dó 1220, og er lík- 
lega fæddur um 1160. Þikir mjer líklegt, að hann hafi á 
árunum 1181 — 7 dvalið í Þingeiraklaustri hjá Kára ábóta, 



1) Guðlaugs munks er og getið í viðbæti við Eyrbyggju. — 2) Sbr. 
Skirni 1912, 130.— 131. bls. 



HEIÐARVÍGA SAGA 



215 



móðurbróður sínum, og þar kinst bæði staðháttum í Húna- 
vatnsþingi og sögnum um Heiðarvígin. Enn annars virðist 
hann hafa alið allan aldur sinn utan Húnavatnsþings. 
Hann er borinn og barnfæddur á Gilsbakka, þar sem 
höfundur Heiðarvíga sögu er nákunnugur, síðar vitum 
vjer, að hann var þjónustumaður Páls biskups á efstu 
árum hans (d. 1211), og 1216 varð hann ábóti á Helga- 
felli. Ef hann er höfundur, verða hinar nákvæmu upp- 
hsingar sögunnar um legu staða í Húnavatnsþingi skiljan- 
legar. — Enn annars verður að skoða þetta, sem jeg nú 
hef sagt, að eins sem bendingu. Full vissa um höfundinn 
verður aldrei fengin. 



Kormáks saga. 

Sagan segir mest frá ástum og hernaði líkt og t. d. 
Gunnlaugs saga og Bjarnar saga Hítdælakappa. Hún er 
mjög ólik Gunnlaugs sögu að þvi er frásögn snertir. Ifir 
Gunnlaugs sögu hvílir riddarasögu-blær, sem ekki ber 
neitt á í Kormáks sögu. Gunnlaugs saga fegrar (ideali- 
serar) bæði persónur og viðburði. Það gerir ekki Kormáks 
saga, og líkist hún að því leiti meira Bjarnar sögu Hit- 
dælakappa. 

Um afstöðu Kormáks sögu við aðrar sögur er það 
að segja, að nokkrar likur eru til, að hún hafi þekt og 
notað Heiðarvíga sögu, þar sem hún segir frá þvi, er 
fóstra Helgu jarlsdóttur þreifar um Ögmund, áður enn 
hann fer til einvígis, líkt og fóstra Barða þreifar um 
hann, þegar hann fer á stað í Heiðarvigin. Landnámu hefur 
höfundur Kormáks sögu ekki þekt. Það má sjá á þvi, 
sem sagan segir um „Skíðinga" ( — unga?). Sagan veit, 
að Þorvaldr tinteinn er af þeirri ætt, og að hann var 
Eysteinsson, enn rekur þetta ekki nánar. Það mundi höf- 
undur eflaust hafa gert, ef hann hefði þekkt Landnámu, 
því að þar er ættin greinilega rakin. Þeir frændur kölluðu 
sig Skíðunga, af þvi að þeir röktu ætt sína upp til Skíða 
hins gamla Bárðarsonar, sem lifði firir landnámstíð. Son- 
arsinir Skíða voru tveir landnámsmenn, Þorkell vingnir, 
sem nam Vatnsskarð og Svartárdal, og Eilífr örn, sem 
virðist hafa numið land ifir þveran Húnaskaga, bæði í 
Hegranesþingi og Húnavatnsþingi, firir sunnan Hólm- 
göngu-Mána. Frá báðum þessum landnámsmönnum eru 
ættir komnar, einkum þó stór ætt frá Eilífi, og gat jeg 
um hana við Heiðarviga sögu. Eilifr var langafi Víga- 
Barða, afi Þorvalds trúboða víðförla Koðránssonar, og 



KORMÁKS SAGA 



217 



afi Þorvalds tinteins, því að eftir Landnámu er Eysteinn, 
faðir Tinteins, einn af Eilífssonum. Að ættin hafi verið 
rík og í miklum metum, sjest á því, að sonur Eilífs, 
Þjóðólfr, er nefndur goði að Hofi á Skagaströnd í Húna- 
vatnsþingi, og að hún mægist við Vatnsdæli í Húnavatns- 
þingi, Höfðamenn i Skagafirði og Eyfirðinga i Vaðla- 
þingi. Alt þetta veit Kormáks saga auðsjáanlega ekkert 
um, því að hún segir að vísu, að ættin hafi verið fjöl- 
menn, enn bætir þvl við, að hún hafi haft „litla mann- 
heill". Það hefði höfundurinn ekki sagt, ef hann hefði 
þekt Landnámu. Auk þess kemur hún beint í bága við 
Landnámu, að þvi er Þorvarð snertir, bróður Tinteins. 
Hún þekkir ekki aðra bræður Tinteins enn þennan Þor- 
varð. Landnáma telur aftur á móti tvo bræður Tinteins, 
Örn i Fljótum og Þorstein heiðmenning, enn getur ekki 
Þorvarðs. Það eina, sem kemur heim við Landnámu, er 
það, að bróðirinn bír í Fljótum. Þetta nægir til að sína, að 
Kormáks saga og Landnáma eru hvor annari óháðar, og 
fleira er því til sönnunar, sem of langt irði að fara út í. 
Landnáma minnist að vísu á einum stað á Kormák og ber 
saman við Kormáks sögu um, að móðir hans hafi verið 
Dalla, dóttir Önundar sjóna, sistir Steinars, enn þessi 
staður i Sturlubók og Hauksbók er tekinn eftir Egils sögu 
og hefur ekki staðið í hinni upphaflegu Landnámu. Ekki 
virðast heldur Egils saga og Kormáks saga eiga neitt skilt 
hvor við aðra. Egils saga getur að vísu Kormáks og ber 
saman við Kormáks sögu um nöfn foreldra hans, enn það 
ber á milli, að Egils saga segir, að faðir Ögmundar, föður 
Kormáks, hafi heitið Galti, enn Kormáks saga nefnir hann 
Kormák. Nú gæti þetta að vísu komið heim, ef Kormákr 
þessi hinn eldri, afi Kormáks skálds, hefði haft auknefnið 
galti. 1 ) Enn missögnin bendir til, að sögurnar muni vera 
hvor annari óháðar, og því til stirkingar er það, að Egils 
saga drepur ekki einu orði á hólmgöngu Steinars við 
Bersa, sem Kormáks saga segir frá, nje Kormáks saga á 
deilur Steinars og Þorsteins Egilssonar, sem Egils saga 



1) Sbr. Snæbjörn galti Landn., Þorsteinn galti Sturl. 



218 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



segir frá. Egils saga lætur Steinar flitja að Elliða i Staðar- 
sveit á Snæfellsnesi, þegar hann er flæmdur frá Ána- 
brekku. Kormáks saga lætur hann búa að Elliða, enn getur 
ekki veru hans á Ánabrekku. — Bæði Kormáks saga og 
Laxdæla tilfæra vísurnar, sem Hólmgöngu-Bersi orti um 
sig og sveininn fóstra sinn Halldór, son Ólafs pá, annar 
þeirra er örvasa firir elli sakir, hinn firir bernsku sakir, 
enn sögunum ber ekki saman um texta vísunnar, sem 
virðist rjettur i Laxdælu, enn firri hlutinn hræmuglega 
afbakaður i Kormáks sögu. 1 ) — Auk þess er skírt mjög 
eðlilega frá tilefninu í Laxdælu, enn þvert á móti í Kor- 
máks sögu. — Halldórr virðist þar ekki liggja í vöggu, 
heldur vera kominn á legg. Báðar sögurnar hafa hjer haf t 
firir sjer sömu munnmælasöguna, Laxdæla rétta, enn 
Kormáks saga aflagaða, enn hvorug sagan þekkir hina. 

Ein saga virðist hafa þekkt og notað Kormáks sögu, 
og það er Grettis saga. Hún segir frá því, að Grettir 
hafi á uppvaxtarárum sínum átt illdeilur við tvo bræður, 
sem bjuggu á Mel(stað) og hjetu Kormákr og Þorgils. 
Sá sem þekkir vel Grettis sögu, getur varla verið í efa um, 
að höfundur hennar hefur tekið þessa bræður beint úr 
Kormáks sögu. Jeg mun síðar sína dæmi þess, að höf- 
undur Grettlu tekur til láns nöfn úr ímsum sögum og 
spinnur utan um þau frásagnir um deilur Grettis við þá 
menn, sem nöfnunum heita. Nú er það að vísu ljóst, að 
Kormákr, sem irkir um Sigurð Hlaðajarl föður Hákonar 
„illa", hefur varla getað deilt illdeilum við Gretti, í þann 
mund sem Ólafr helgi gekk til ríkis (1014 svo hjer um 
bil eftir tímatali Grettlu), og það því síður, ef Kormákr 
hefur fallið á Skotlandi á dögum Haralds gráfelds, eins 
og Kormáks saga segir. Því hjelt Guðbrandur Vigfússon 
því fram í Safni til sögu íslands, tímatalsritgerðinni, að 
þessir bræður á Mel, sem Grettis saga segir frá, væri ekki 
Kormákr skáld og Þorgils bróðir hans, heldur sinir Þorgils, 



1) Liggjum báðir / í lamasessi, / Halldór ok ek, / höfum engi 
þrek. / Veldr œska þér, / enn elli mér, / þess batnar þér, / enn þeygi 
mér. 



KORMÁKS SAGA 



219 



bróðursinir skáldsins, og þetta hafa síðan flestir tekið 
eftir Guðbrandi. Enn i Origines fellur Guðbrandur aftur 
frá þessu og heldur, að höfundur Grettis sögu tali hjer um 
skáldið og bróður hans og geri þá i ógáti samtiða Gretti. 
Jeg hallast heldur að liinni eldri skoðun Guðbrands, því 
að höfundur Grettlu er annars fremur sldr í tímareikningi, 
og svo mundi hann eflaust hafa auðkent Kormák með 
nafninu „skáld", ef hann ætti við skáldið. Enn hvort sem 
rjettara er, held jeg að það sje vafalaust, að Grettis sögu 
höfundurinn hafi lánað þessi nöfn úr Kormáks sögu og 
spunnið utan um þau söguna um viðureign mannanna við 
Gretti. Niðurstaðan verður þá sú, að nokkrar líkur, enn 
ekki neinar órækar sannanir, eru firir því, að Kormáks 
saga hafi þekt Heiðarvíga sögu. Hins vegar virðist Grettis 
saga hafa notað Kormáks sögu. Annars sinist ekki vera 
neitt samband milli Kormáks sögu og annara sagna. 

í íslendingadrápu Hauks Valdísarsonar eru tvær vísur 
hvor á eftir annari, hin firri um Hólmgöngu-Bersa og 
hin síðari um Kormák. Það, að þessir 2 kappar eru teknir 
saman, gæti bent til, að höfundurinn hefði þekt viðureign 
þeirra úr Kormáks sögu. Um Bersa segir Haukr, að hann 
hafi vegið hálfan fjórða tug manna, sem kemur heim 
við vísu Bersa i 16. kap. Kormáks sögu. Enn um Kormák, 
að hann „trúði á sik", o: á sinn mátt og megin. Þetta 
stendur að vísu hvergi í Kormáks sögu, enn kemur vel 
heim við lísing sögunnar á Kormáki. Meðferð hans á 
töfrasverðinu Sköfnungi þvert ofan i allar varúðarreglur 
eigandans, Miðfjarðar-Skeggja (9. k.), og framkoma hans 
gagnvart Þórdísi spákonu, þegar hann hvað eftir annað 
truflar kukl hennar (22. k.), sínir, að Kormákr trúði meira 
á sjálfan sig enn á forneskju eða galdra, sbr. orð hans 
við Þórdísi (22. k.) „ekki trúi ek á slíkt". Það sem Haukr 
segir um Bersa og Kormák, gæti þvi beint verið dregið út 
úr Kormáks sögu. Enn víst er það ekki. Hann gæti vel 
þekt efnið frá munnmælasögum. Ef Haukr hefur notað 
Kormáks sögu, gefur það nokkra bendingu um aldur sög- 
unnar. Menn hefur greint á um aldur Islendingadrápu. 
Finnur Jónsson telur hana orta á síðari helmingi 12. aldar, 



220 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



aðrir, Guðbrandur Vigfússon, Möbius, á 13. öld. Nokkrar 
líkur eru til, að Haukr sje sami maður og Víga-Haukr, son 
Orms Fornasonar, sem getur um í Sturlungu. Ormr, faðir 
Víga-Hauks, var sonur Forna Sökkólfssonar, sem Forn- 
ungar eru við kendir, og Vigdisar sistur Guðmundar 
díra. 1 ) Nú vitum vjer, að Guðmundr díri, móðurbróðir 
Orms, átti sjer frillu, sem hjet Valdís, og við henni eina 
dóttur, Ingibjörgu. 2 ) Nafnið Valdís er sjaldgæft, ekki 
nefndar fleiri enn 2 Valdísar í Sturlungu, önnur þessi, 
hin dóttir Hreins ábóta á Þverá, sem getur ekki komið til 
greina sem móðir Hauks, því að hún var gift Magnúsi 
Þorlákssini á Melum. Ekkert er líklegra enn að móðir 
Hauks hafi einmitt verið Valdis, frilla Guðmundar díra, og 
að hann hafi gefið hana Ormi sistursini sínum, þegar 
hann var sjálfur orðinn leiður á henni. Um Víga-Hauk 
vitum vjer, að hann flæktist í skærur Vestfirðinga nokkru 
eftir 1200 og varð að fara af landi burt sakir vígaferla 
um 1209, first til Noregs og þaðan til Grænlands, ásamt 
Hallberu konu sinni. Ef hann er höfundur Islendinga- 
drápu, þá er líklegt, að hann hafi ort hana, áður enn 
hann fór hjeðan, og hafi hann þekt Kormáks sögu, hlítur 
sagan að vera eldri enn 1209. Enn alt þetta er þó nokkuð 
vafasamt. 

Þá er næst að tala um íþrótt þá, sem lísir sjer í 
Kormáks sögu. Að því er snertir uppistöðuna, er Kormáks 
saga ólik öðrum íslendingasögum að því leiti, að í henni 
eru vísurnar sú beinagrind, sem heldur saman sögunni. 
Aðrar sögur dreifa vísum inn í frásögn hingað og þangað 
til príðis, enn vísurnar koma fram sem aukaatriði og 
bera ekki frásögnina í sundurlausu máli ofurliði. Enn í 
Kormáks sögu eru visurnar bersínilega sá þráður, sem 
frásögnin er spunnin utan um, sá meginþáttur, sem heldur 
saman sögunni. Langf lestar af þessum vísum eru eignaðar 
Kormáki, als 65 vísur eða vísustúfar, þá Bersa 15, Steinari 
2, Steingerði 1, 1 vísa nafnlaus, 1 f jórðungur Narfa, og 



1) Um Fornunga sbr. E. 0. Brim í Safni III 534—6. — 2) Sturl. 3 
I, 173. bls. ' ; :" * * ' ' : 



KORMÁKS SAGA 



221 



allar líkur til, að þær sjeu flestar fornar og rjett feðraðar, 
að minsta kosti eldri enn sagan. Sagan er bersínilega svo 
til orðin, að höfundur hefur ráðist í að búa til sögu utan 
um þessar vísur með stuðningi í þeim og munnlegum 
sögnum, sem visunum filgdu. Enn því miður hefur hann 
kunnað vísurnar mjög afbakaðar — það bera þær sjálfar 
best með sjer — og munnmælasögurnar, sem filgdu, hafa 
líka verið ruglaðar — það sjest á því, að höfundur tilfærir 
stundum sömu vísuna við tvö ólík tækifæri, stundum þó 
lítið eitt breitta, og stundum er að eins annar helmingur 
vísunnar endurtekinn og heimfærður upp á annan við- 
burð enn áður. í sjálfu sjer er ekkert óeðlilegt í því, að 
sama vísan eða vísuhelmingurinn gæti gefið tilefni til 
tveggja ólikra sagna, enn höfundur hefur tekið alt slíkt 
hugsunarlaust upp í söguna eftir munnmælunum. Jeg hef 
skrifað um þessar endurtekningar vísna í Kormáks sögu 
í ritgerð minni um vísur sögunnar í Árb. f. n. oldk. og 
hist. 1888, 2. — 4. bls. — Af því að vísurnar eru megin- 
þáttur uppistöðunnar, er eðlilegt, að hún dragi dám af 
þeim. Á einum stað í sögunni er útúrdúr; er það, þegar hún 
heldur áfram að segja sögu Bersa, eftir að viðureign 
þeirra Kormáks er á enda. Flestir, t. d. Finnur Jónsson, 
Guðbrandur Vigfússon og Möbius, halda, að höfundurinn 
hafi hjer haft firir sjer sjerstaka Bersa sögu og tekið 
Bersaþáttinn mestmegnis eftir henni. Þetta finst mjer 
ekki nauðsynlegt. Það er að eins niðurlag Bersaþáttarins 
(15. — 16. k.), sem ekki kemur Kormáks sögu við, og það 
ber alveg sama blæ og þátturinn á undan; kjarninn í 
niðurlaginu eru vísurnar, eins og í firri hluta þáttarins og 
eins og í sögunni allri. Jeg er því sannfærður um, að allur 
Bersaþátturinn er upphaflegur í sögunni. Höfundurinn 
hefur kunnað vísur Bersa, eigi að eins um viðureign hans 
við Kormák og Steinar, heldur og uni þá atburði, sem 
niðurlag þáttarins skírir frá, og var því mjög eðlilegt, að 
hann vildi koma þeim fróðleik sínum að sem framhaldi 
af sögnum þeim, sem beint koma við Kormáks sögu. 
Enn við þetta kemur óneitanlega snurða á uppistöðuna. 
Enn að öðru leiti hefur höfundi tekist furðanlega að 



222 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



sameina hina sundurleitu viðburði, sem vísurnar eiga 
við, i eina heild, svo að úr verður nokkurn veginn sam- 
föst æfisaga Kormáks. 

í mannlísingum hefur höfundi tekist einna best að 
lísa Kormáki. Hann er tilfinningamaður, eins og skáldum 
er títt, og lætur geðshræringar sínar ráða mestu, hraustur 
er hann og hugprúður, sjest ekki firir og lætur „vaða á 
súðum". Ást hans er sterk og ekki síður hatur hans og 
reiði. Ef honum er mótsp3 T rna veitt, þá færist hann i auk- 
ana og sækist af öllu afli eftir því, sem honum er bannað, 
enn sje honum gefinn kostur á að fá það, sem hann hefur 
mest sótst eftir — þá hirðir hann ekki um það. Þetta 
mislindi hans kemur ljóslega fram gagnvart Steingerði. 
Því miður spillir höfundurinn þessari ágætu lísingu með 
því að eigna töfrum Þórveigar mislindi Kormáks við 
Steingerði. Lífsskoðun hans virðist vera að trúa á mátt 
sinn og megin, að minsta kosti trúir hann ekki á forn- 
eskju eða f jölkingi, enn mislindið kemur hjer aftur fram 
í því, að hann sækist eftir töfrasverðinu Sköfnungi, enn 
beitir því gagnstætt öllum forneskjureglum, sömuleiðis 
að hann leitar aðstoðar Þórdísar spákonu til að fá sigur í 
hólmgöngu, enn ruglar sjálfur firir henni seiðinn og 
hellir ifir hana skömmum. Ifirleitt má segja, að lísing Kor- 
máks sje snildarleg. Hún er ekki uppi í skíjunum, heldur 
beint tekin út úr lífinu. Kormákr er ekki fegraður (ideali- 
seraður), heldur er lundarfar hans undarlegt sambland af 
frosti og funa, kostum og ókostum, og einmitt þess vegna 
verður hann lesandanum kær. Steingerðr er hka mislind 
eins og elskhugi hennar, enn mind hennar er ekki dregin 
með eins skörpum dráttum eins og mind Kormáks. Bersa 
er og allvel líst; hann er garpur hinn mesti og drengur 
góður, biður t. d. f jandmanni sínum, Kormáki, að lækna 
sárið, sem hann hefur sært hann, enn Kormákr vill ekki 
þiggja. Lisingin á lítilmensku Þorvalds tinteins er og 
fremur góð og sjálfri sjer samkvæm. Á öðrum persón- 
um ber minna. 

Annars er sagnaiþróttin ekki á háu stigi í Kormáks 
sögu. Samtöl persónanna eru fremur dauf og máttlaus. 



KORMÁKS SAGA 



223 



Á stöku stað bregður höfundur firir sig þeirri iþrótt, að 
boSa firirfrain þá viSburSi, sem á eftir fara, t. d. þegar 
hann lætur Þórveigu seiSa til þess, aS þau Kormákr og 
SteingerSr skuli ekki mega njótast. Þar sem höfundur í 
birjun Bersaþáttarins segir, aS sinir ÞórSar Arndísar- 
sonar hafi báSir veriS ingri enn Ásmundr Bersason, 
undirbír hann líka frásögnina siSar í þættinum um mis- 
sætti Bersa og ÞórSar, sem hlautst af því, aS Ásmundr 
misþirmdi sonum ÞórSar í leikum. Enn annars ber lítiS 
á slíku í Kormáks sögu. Persónuskrá er engin fremst i 
sögunni eins og í svo mörgum sögum, heldur eru per- 
sónurnar kintar (præsenteraSar firir) lesandanum smátt 
og smátt, jafnóSum og þær koma til sögunnar, og sumar 
eru jafnvel als ekki kintar á rjettum staS. 1 ) Þessi og 
fleiri smíSalíti sína, aS íþrótt sögunnar stendur á fremur 
lágu stigi, aS minsta kosti þegar hún er borin saman viS 
þær sögur, sem samdar eru af mestu snild. 

Á Kormáks sögu er meiri forneskju-blær enn á flest- 
um öSrum íslendingasögum. Höfundur hefur auSsjáan- 
lega haft mikiS indi af fornum fróSleik, einkum þeim, sem 
snertir siSu og þjóStrú heiSinna forfeSra. Hvergi er forn- 
um hólmgöngusiSum líst jafn greinilega og þar. Höf- 
undur lætur Bersa á einum staS 2 ) gera þann mun á hólm- 
göngu og einvígi, aS á hólmgöngu sje vandhæfi, enn als 
ekki á einvígi, meS öSrum orSum, aS hólmgangan sje 
bundin ströngum og nákvæmum lögum, enn einvígi ekki. 
Sommarin, sænskur maSur, sem hefur skrifaS um Kor- 
máks sögu, heldur, aS þetta sje rangt hjá höfundi, og aS 
enginn munur hafi veriS á hólmgöngu og einvigi, og 
Finnur Jónsson tekur í sama streng, enn jeg sje ekkert 
því til firirstöSu, aS höfundur hafi hjer rjett firir sjer, 
og stiSur þaS hans mál, að víSa í öðrum sögum er getið 

1) T. d. Gunnhildr konungamóðir 2.k., bls. 4 5 ; bræður Bersa 11. k., 
bls. 22 4 ; þar sem þeir bræður Þorvaldr tinteinn og Þorvarðr eru first 
kintir (17. k., bls. 36 3 ), er getið um bústað Þorvarðs (i Fljótum), enn 
ekki Þorvalds; siðar (20. k., bls. 42 2G ) er greindur bústaður Þorvalds, 
^g endurtekið um bústað Þorvarðs; Þórólfr, maður Þórdisar spákonu, 
er ekki nefndur, þar sem hennar er first getið (9. k., 18. bls.), heldur 
löngu siðar (22. k., 45. bls.). — 2) 10. k., bls. 20 2 *. 



224 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



um hólmgöngulög, 1 ) enn hvergi, svo jeg muni, um ein- 
vígislög. Hvergi nema i Kormáks sögu er talað um tjösnur 
eða tjösnublót, og hefur sagan þar eflaust geimt endur- 
minning um heiðinn sið. Sama er að segja um það, er 
sagan segir, að álfar hafi verið blótaðir með þvi að rjóða 
hól þann, er þeir áttu að húa í, uxablóði og gera álfun- 
um veislu af uxaslátrinu; þetta er eflaust forn siður, enn 
það sínir ófimleik höfundar í meðferð efnisins, að hann 
lætur þann, sem blótar, rjóða hólinn löngu eftir að ux- 
inn er drepinn og blóðið farið forgörðum. — Forn trú á 
galdra kemur víða fram í sögunni (Þórveig, Vígi heima- 
maður Bersa, og þó einkum Þórdís spákona) , sömuleiðis 
trú á töfra, sem filgdu einstökum sverðum, og lifsteina, 
sem gætu læknað sár manna (Sköfnungr Skeggja, Hvít- 
ingr Bersa, sem lifsteinn filgir). 

Höfundur hefur miklar mætur á orustulísingum og 
víkingasögum. Kormákr er altaf með sverðið á lofti, ekki 
síst í utanferðum sínum, þegar hann legst i víking. 

I orðfæri sögunnar hef jeg ekki fundið neitt, sem beri 
vott um, að sagan sje mjög ung, nema ef vera skildi orðið 
skjaldsueinn (12. k., bls. 28 1 ). Að þvi er eitthvert ridd- 
arasögubragð, því að riddarasögur hafa það til að þíða 
með orðið fr. escuier, en. esquire, þjónn, sem ber skjöld 
riddara, enn í Kormáks sögu er það haf t um mann, sem 
heldur skildi firir annan i hólmgöngu, og getur vel verið, 
að sú þíðing sje forn í málinu. Af þessu orði verður því 
ekkert ráðið um aldur sögunnar. Níleg orð: falskona, 9. 
k., bls. 18 14 — fals kemur firir í St. Hom. — ; forsmaðr, 
9. k., 19 23 , fors (forz), hvorugk. kemur firir talsvert 
snemma, og enginn veit, hve gamalt orðið kann að vera 
í íslensku. Annars er engin furða, þó að níleg orð komi 
firir i sögu, sem ekki er til nema í ungiun handritum. Af- 
skrifarar löguðu ósjálfrátt orðfærið eftir máli sinna tíma. 
Hins vegar koma firir íms einkennileg, gömul orð, sem 
koma firir sjaldan eða aldrei annars staðar, t. d. mál- 
vöndr, kvarði til að mæla með, tjösnur, leiðindr, adj., 



1) Eg., Valla-L., Svarfd., sbr. Viga-Gl., k. 4. 



KORMÁKS SAGA 



225 



óþægilegur (í viðmóti) x ) ; sögnin skría (skrjá) : Narfi 
skrjáði um hit ytra k. 5., bls. 12 2 ; lirakdýr k. 7, bls. 15 5 
(hvaðanæfa augun sem á hrakdýri — óvís þiðing, sbr. 
auknefnið hrakauga) . 

Af þeim vísindamönnum, sem ritað hafa um Kor- 
máks sögu á síðari tímum, er Guðbrandur Vigfússon sá 
eini, sem virðist halda þvi fram, að hún sje tiltölulega 
gömul. Að vísu drepur hann ekki berum orðum á aldur 
sögurnar, enn í Prolegomena f irir Sturlungu segir hann, að 
sagan sje „hið frumlegasta rit i sundurlausu máli á ís- 
lensku, sem geimst hafi til vorra tíma", og verður það 
varla skilið öðruvísi enn að sagan sje gömul að hans 
dómi. Allir aðrir, Möbius, Finnur Jónsson, E. Mogk, segja, 
að hún sje „eftirklassisk", þ. e. rituð eftir blómaöld ís- 
lendingasagna. Að dómi þeirra er hún samin seint á 13. 
öld. Ástæður þær, sem þeir færa firir máli sínu, eru í 
stuttu máli þessar: 

1. Vísurnar bera sjálfa söguna ofurliði. „Eftirklass- 
iskt" (Mogk, Möbius). 

2. Sagan er full af bábiljum um galdra, töfrasverð 
og lifsteina, sömuleiðis sögum um viðureign við vikinga. 
Þetta fer í bága við sögulegan sannleika. Sömuleiðis er 
tímatalið víða rangt. Alt þetta sínir, að sagan er „eftir- 
klassisk" (Möbius, Mogk, Finnur Jónsson) . 

3. Upphaf sögunnar: „Haraldr konungr hinn hárfagri 
réð fyrir Noregi, þá er saga sjá gerðist", er öðruvísi enn 
tíðkast í klassiskum sögum og ber vott um, að hún er 
„eftirklassisk" (F. J.). 

Mjer finst sambandið milli þessara forsendna og 
áliktunarinnar, að sagan sje „eftirklassisk", vera mjög 
vafasöm. Mín skoðun er, að út úr þessum forsendum 
megi öllu fremur leiða þá áliktun, að sagan sje „for- 
klassisk", samin firir gullöld islenskra sagna. Sjerstak- 
lega gildir þetta um firstu forsenduna, að vísurnar taka 



1) Kemur firir í hvorugk. leiðint í St. Hom. 50 18 , Hauksbók og 
Vémundar sögu — sjá Fritzner 2 — og er af orðabókunum ranglega 
heimfært undir leiðinn, sem ekki virðist koma firir, hvorki í fornu nje 
níju máli — leiðinligr stendur eflaust firir leiðindligr. 

15 



226 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



upp svo mikið rúm i sögunni. Sagnaritun íslendinga á 
ritöldinni á bersínilega rót sína að rekja til næsta tíma- 
bils á undan, sem má kalla kveðskaparöldina, þegar alt 
var lagt á minnið og kvæði skáldanna voru hinn besti 
stuðningur til að muna sagnirnar. Firsta sporið í þá átt 
að skrifa samanhangandi sögur mun hafa verið fólgið i 
því, að söguritarinn safnaði í eitt vísum um viðburðina 
og tengdi þær saman með frásögnum i sundurlausu máli, 
sem visunum filgdu. Jeg hef áður í þessum firirlestrum 
bent á það, að vísur muni hafa verið aðalkjarninn í sög- 
um þeim, sem þeir Hrólfr af Skáhnarnesi sögðu í Reik- 
hólaveislunni 1119 1 ). Það voru fornaldarsögur um Hröng- 
við víking og Hrómund Greipsson og Orm Barreyja- 
skáld. Þessar sögur virðast hafa staðið með annan fót- 
inn í kveðskaparöldinni, þar sem vísurnar voru, enn með 
hinn í ritöldinni, að svo miklu leiti sem vísurnar voru 
tengdar saman með frásögn í sundurlausu máli. Og hkt 
má segja um Kormáks sögu. í mínum augum eru hinar 
mörgu vísur sögunnar vottur þess, að hún stendur nær 
kveðskaparöldinni enn flestar sögur aðrar og verður að 
teljast með hinum elstu Islendinga sögum, líklega nokk- 
urn veginn samtíða Heiðarvíga sögu. Þjóðsögurnar um 
töfrasverð og galdra eru því als ekki til firirstöðu, að 
sagan sje gömul. Slíkar sagnir hafa gengið hjer á landi 
frá þvi að það bigðist og ímindunarafl þjóðarinnar 
jafnan skapað níjar. Það sínir t. d. Rúnatal í Hávamál- 
um, Grógaldr, Sigrdrífumál o. fl. Eddukvæði. Af töfra- 
sverðum má t. d. nefna Lævatein í Grógaldri og sverðið 
í Sigarshólmi, sem Sváfa gefur Helga Hjör\ r arðssyni - — 
um það segir Helga kviða Hjörvarðssonar: „Liggr með 
eggju ormr dreyrfáiðr, enn á valböstu verpr naðr hala." 
Líkt er það, sem Kormáks saga segir um Sköfnung, að 
ormur skríði undan hjaltinu, þegar honum sje brugðið. 
Enn má geta um Tyrfing, sem Hervör sækir i haug Ang- 
antýs föður síns. Um það hefur geimst kvæði í Hervarar 



1) Sturl. s I 22. bls. 



KORMÁKS SAGA 



227 



sögu, sem líklega er hjer um bil samtíða Kormáks sögu. 
Ekki sanna heldur sögurnar um víkingaferðir Kormáks, 
að sagan sje ung. Að Islendingar á 12. öld hafi haft 
gaman af slíkum sögum, sanna víkingasögurnar, sem 
sagðar voru í Reikhólaveislunni 1119. Á tímatalsvillur í 
sögunni legg jeg enga áherslu. Hún getur vel verið gömul 
firir þeim. Kormáks saga á því sammerkt við aðrar ís- 
lendingasögur, að menn mega ekki taka alt, sem hún 
segir, sem sögulegan sannleika. Finnur Jónsson áliktar 
sem svo: Kormáks saga hefir bigt á óáreiðanlegum og af- 
bökuðum munnmælum; því er hún ekki skrifuð fir enn 
á síðari helmingi 13. aldar, eða hjer um bil 300 árum eftir 
að sagan gerðist; svo langan tíma heldur hann þurfi til 
þess að íslensk munnmæli afbakist. Enn þetta er hugar- 
burður. íslenskar munnmælasögur geta afbakast á skemri 
tíma enn 200 árum, og sagan getur vel verið skrifuð, 
segjum um 1180, tveim öldum eftir viðburðina, þó að 
ekki sje alt í henni sem sannsögulegast. Þá eru upphafs- 
orð sögunnar. Það er satt, að flestar sögur birja þannig: 
„N. N. hét maðr" eða „Maðr er nefndr N. N.", miklu 
færri líkt og Kormáks saga: „Haraldr hinn hárfagri réð 
fyrir Noregi, þá er saga sjá gerðist." Enn það er nokkuð 
djarft að ráða af þessu, að sagan sje ung. íslendingabók 
Ara hin ingri, sem er rituð um eða laust eftir 1134, birjar 
þannig: „ísland bygðist fyrst ór Noregi á dögum Har- 
alds ens hárfagra", og Hrafnkels saga og Gísla s. Súrs- 
sonar, sem Finnur Jónsson telur báðar með hinum eldri 
íslendingasögum, birja mjög líkt og Kormáks s. („Þat 
var á dögum Haralds konungs hins hárfagra at" o. s. frv., 
Hrafnk. s.; „Þat er upphaf á sögu þessi, at Hákon kon- 
ungr Aðalsteinsfóstri réð fyrir Noregi" Gísl. s.). 

Hjer að framan hef jeg bent á ímislegt, sem sínir, að 
sagnaíþróttin hefur verið í bernsku, þegar sagan var 
samin. Þetta bendir til, að hún sje með elstu sögum, og í 
sömu átt bendir forneskjubragurinn, sem á sögunni er, 
og ekki sist afstaða sögunnar við vísurnar, sem hún til- 
færir. Jeg get ekki sjeð neitt þvi til firirstöðu, að hún 



228 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



sje til orðin á ofanverðri 12. öld, enda sjást engin merki 
þess, að hún hafi notað aðrar sögur, nema ef til vill 
Heiðarvíga sögu, sem er með elstu sögum. 

Um höfundinn verður ekkert sagt með vissu annað 
enn það, að hann virðist hafa verið kunnugur í Miðfirði 
og þar i grend, enn ókunnugur í Saurbæ í Dalasislu, því 
að staðlísing sögunnar i þeirri sveit er mjög rugluð. Ann- 
ars vísa jeg um staðlísingar Kormáks sögu til Islands- 
lísingar Kálunds, enn skal þó geta þess, að mjer virðist 
hann stundum ósanngjarn við söguna, t. d. þar sem hann 
heldur, að það sje rangt hjá höfundi, að hann kallar þann 
bæ Gnúpsdal, sem nú er nefndur Efri-Núpur. Heiðarvíga 
saga virðist að þessu leiti koma heim við Kormáks sögu, 
og má af þvi ráða, að Gnúpsdalr sje eldra nafn á Efra- 
Núpi. 1 ) Eftir fctaðlísingunum að dæma virðist höfundur- 
inn helst hafa verið Miðfirðingur eða úr vesturhluta 
Húnavatnsþings. Sagan er laus við allan klerkablæ, og er 
þvi líklegra, að höfundur hafi verið leikmaður. 



1) Sumt af þvi, sem Kálund átelur í staðlísingum sögunnar, virð- 
ist vera ókunnugum afskrifurum að kenna, t. d. villan Sunnudalr f. 
Svínadalr á tveim stöðum. 



Hallfreðar saga 



hefur geimst bæði sem sjerstök saga í AM 132, fol., eða 
MöSruvallahók, hinu fræga söguhandriti, og svo i sam- 
handi við hina löngu Ólafs sögu Tryggvasonar, sem er 
gefin út hæði í Fornmanna sögum eftir ímsum handrit- 
um og i Flateijarbók, I. h., eftir Flateijarbók. Efnið i 
báðum þessum gerðum sögunnar er í öllu verulegu hið 
sama, aðeins er sú gerðin, sem kemur fram sem þáttur 
í Ólafssögunni, vanalega nokkuð ítarlegri og langorðari 
enn sjerstaka sagan (i Möðruvallabók) . Guðbrandur Vig- 
fússon heldur þvi fram í formálanum firir útgáfu sinni 
af sögunni (í Fornsögum, Lpz. 1860), að sjerstaka sagan 
sje upphaflegri enn Ólafssögugerðin eða þátturinn, sem sje 
ekki annað enn hin upphaflega saga aukin með óþarfa 
mærð, og þessa skoðun hafa síðan aðrir tekið eftir Guð- 
brandi, t. d. Finnur Jónsson í bókmentasögu sinni. Enn 
við nákvæman samanburð á gerðum sögunar munu menn 
komast að raun um, að afstaða þeirra er talsvert flóknari 
enn Guðbrandur Vigfússon hjelt. 

Ef vjer berum saman Hallfreðarþáttinn í Ólafs sögu 
Fornmanna sagna og sama þátt í Ólafs sögu Flateijar- 
bókar, þá sjest, að þar er talsverður munur á. Til dæmis 
að taka segir Fms. miklu stittra frá ástum þeirra Val- 
gerðar Óttarsdóttur, sistur Hallfreðar, og Ingólfs hins 
fagra Þorsteinsonar heldur enn Flat. T. d. hefur Fms. 
ekki eitt orð um knattleikinn, sem varð til þess, að þau 
Valgerðr og Ingólfr kintust first, enn frá því er sagt ná- 
kvæmlega í Flat. (að knötturinn, sem Ingólfr kastaði, 
barst til Valgerðar, enn hún tók hann undir skikkju sína 
og bað þann sækja, er kastað hafði). Líka er þessi Val- 



230 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



gerðar og Ingólfs þáttur í annari röð í Fms. heldur enn 
í Flat. I Fms. stendur hann á eftir sögunni um firstu 
ástir þeirra Hallfreðar og Kolfinnu Ávaldadóttur, enn í 
Flat. á undan þeirri sögu. BæSi aS þvi er snertir efni og 
röS ValgerSarþáttarins kemur Flat. heim viS hina sjer- 
stöku HallfreSar sögu (M), og skildu menn þvi halda, aS 
sú frásögn væri upphaflegri. Enn svo mun þó ekki vera. 
Flat. og hin sjerstaka saga, sem hafa ValgerSarþáttinn 
á undan Kolfinnuþættinum, komast einmitt þess vegna í 
mótsögn viS sjálfa sig. ValgerSarþátturinn endar á því, 
aS Þorsteinn Ingimundarson kveSur upp gjörS, sem 
meðal annars gerir Óttar föSur HallfreSar hjeraSsrækan 
úr Vatnsdal, svo aS hann flitur suSur í NorSurárdal. SíSan 
láta hæSi Flat. og M Kolfinnuþáttinn gerast, sem segir 
frá því, aS HallfreSr lenti út úr Kolfinnu i illdeilum viS 
Ávalda föSur hennar og Blót-Má og Grís, festarmann 
hennar, og í þessum deilum hjálpar Óttarr HallfreSi, 
rjett eins og hann ætti þá enn heima i Vatnsdal og væri 
ekki fluttur suSur, sem áSur var sagt. Sá sem hefur 
skrifaS hina sjerstöku sögu (M), hefur fundiS til þess- 
arar ósamkvæmni, þvi aS hann hleipir inn grein þess 
efnis, aS Óttarr hafi ekki flutt suSur fir enn eftir aS 
deilur HallfreSar viS þá Ávalda, Má og Grís vóru um 
garð gengnar, enn þessi setning stendur ekki í Flat. og 
er hersínilega aS eins sett inn til aS breiSa if ir ósamkvæmn- 
ina. Fms.-þátturinn er alveg laus viS alla þessa ósam- 
kvæmni. Þegar vjer berum frásögn Flat. og hinnar sjer- 
stöku sögu saman við Vatnsdælu, þá verSur ljóst, hvernig 
á öllu stendur. Vatnsdæla hefur söguna um knattleikinn, 
sem varS til þess, aS þau ValgerSr og Ingólfr kintust, 
alveg eins og Flat. og M, og er auSsjeS, aS þessi tvö 
handrit hafa tekiS hana eftir Vatnsdælu. Líka hefur Vatns- 
dæla ValgerSarþáttinn á undan frásögninni um ástir 
þeirra HallfreSar og Kolfinnu, sem hún aS visu drepur 
aSeins lauslega á; þetta skírir, hvernig á því stendur, aS 
Flat. og M hafa breitt röSinni. Þau filgja aS því leiti 
Vatnsdælu. Enn Fms. hafa geimt hina upphaflegu Hall- 
freSar sögu, bæSi aS því er efni og röS snertir. 



HALLFREÐAR SAGA 



231 



1 sambandi við þetta stendur önnur missögn milli Fms. 
öðrumegin og Flat. og M hinumegin. Bæði Vatnsdæla og 
Hallfreðar saga segja frá því, er Galti, bróðir Hallfreðar, 
var veginn, og frá undankomu vegandans. Það er auðsjeð, 
að sögurnar eru hjer hvor annari óháðar, því að hjer eru 
ímsar missagnir, t. d. sú, að eftir Vatnsdælu gerist þetta 
rjett áður enn þeir Friðrekr biskup og Þorvaldr víðförli 
komu hingað að boða trú (981), enn eftir Hallfreðar sögu 
næsta vor eftir fall Ólafs Tr^'ggvasonar (1001); líka ber 
sögunum ekki saman um nafn vegandans (Hermundr 
Vatnsd., Brandr Hallfrs.) , og f leira ber á milli, sem jeg skal 
ekki þreita menn á að telja. Enn sagan um undankomu 
vegandans, eins og hún er í Flat. og M, er bersínilega 
tekin eftir Vatnsdælu. Það er Hildr, móðir vegandans, sem 
skítur honum undan bæði eftir Vatnsdælu og Flat.-M, og 
þegar Þorkell krafla leitar eftir honum, vitnar Hildr til 
þess, að hún hafi áður skotið Þorkeli undan eftir víg 
Glæðis, þegar Þorgils og Þorvaldr sóttu eftir lífi hans. 
Þetta efni heirir eingöngu til Vatnsdælu, enn kemur Hall- 
freðar sögu als ekki við, og er auðsjeð, að Flat. og M hafa 
tekið þetta úr Vatnsdælu. Einnig á þessum stað hafa 
Fms. geimt upphaflegan texta Hallfreðar sögu, þvi að 
þar stendur að eins, að vegandanum hafi verið undan 
skotið, enn atvik ekki greind nánar. I Fms. er frásögnin 
hjer alveg óháð Vatnsdælu frá upphafi til enda. 

í ritgjörð minni um Gunnlaugs sögu ormstungu hef 
jeg sínt, að kafli, sem stendur bæði í hinni sjerstöku Hall- 
freðar sögu (M) og í Hallfreðar þætti Flat., um viðureign 
þeirra Gunnlaugs ormstungu og Hallfreðar, hlitur að vera 
tekinn eftir Gunnlaugs sögu, sem segir frá hinu sama svo 
að segja með sömu orðum. Þar hef jeg líka bent á, að 
þennan kafla vantar alveg í Hallfreðarþáttinn í Fms., og 
að hann hefur ekki staðið í Hallfreðar sögu frá upphafi, 
heldur er síðari íauki í Flat. og M. Hjer hefur þá Fms.- 
þátturinn líka geimt hinn upphaflega texta sögunnar. 

Af því, sem jeg nú hef tekið fram, er það ljóst, að 
Fms.-textinn hefur á ímsum stöðum betri og eldri texta 
enn bæði Flat. og hin sjerstaka saga í M, og að Fms.- 



232 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



textanum hefur hingað til ekki verið nægilega mikill 
gaumur gefinn. Það er mikið mein, að einmitt sá texti 
hefur, að þvi er virðist, ekki verið gefinn út með nógu 
rækilegum samanburði handritanna. 1 ) Vjer höfum og 
sjeð, að Flat.-þátturinn og hin sjerstaka saga minda að 
nokkru leiti flokk sjer gagnvart Fms.-þættinum. 

Hins vegar er það mart, sem er sameiginlegt með 
þáttunum í Fms. og Flat., þar sem hin sjerstaka saga 
hefur annan texta. Sumstaðar stafar það af því, að ritari 
M hefur afbakað textann með því að fella úr orð, sem 
gehnst hafa í Flat. og Fms. T. d. þar sem talað er um. 
að þeir sveinarnir Óttarr og Ávaldi leita hælis hjá Galta, 
móðurbróður Óttars, stendur svo í M: „Síð dags kómu 
þeir til Galta móðurbróður Óttars ok settust útarliga. 
Galti gekk at þeim ok spurði, hverir þeir væri. Óttarr 
sagði satt til þeira. ,,Þá er skaplig kváma ykkar", segir 
Galti, „ok gangit til sætis". Þetta siðasta er undarlegt, 
þar sem áður var sagt, að þeir hefðu „sezt útarliga", enn 
á þeim stað hafa Flat. og Fms.: „ok settust útarliga 
i hálm", og verður þá alt eðlilegt. M hefur ranglega slept 
orðunum í hálm. Áður enn Hallfreðr tekur kristni, kemur 
hann eitt sumar með fleiri heiðnum mönnum frá íslandi 
á skipi sínu til Agðaness, og frjetta þeir þar, að Hákon 
jarl sje dauður, enn Ólafr Tryggvason hafi tekið ríki. 
Þeir heita þá, eftir því sem Fms. og Flat. segja, á goðin, að 
þeir skuli gefa Frey f je mikið og 3 sálda ö/, ef þeim gefi 
i burtu til Sviþjóðar, enn Þór eða Óðni, ef þeim gefi til 
íslands. M sleppir hjer úr hinum einkennilegu orðum olc 
3 sálda ö/, sem eflaust eru upphafleg. Fleiri dæmi þessu 
lík gæti jeg tahð. Það er rjett, sem Guðbrandur Vigfús- 
son segir, að Flat. og Fms. eru ifirleitt orðfleiri enn M, 
enn þetta, sem jeg hef tekið fram, nægir til að sína, að 
það eru ekki altaf Flat. og Fms., sem auka frásögnina 
með málalengingum, heldur kemur það líka stundum f irir, 



1) [Nákvæmur samanburður þessara handrita er í bók W. van 
Eedens, De overlevering van de Hallfreðar saga, Amsterdam. Utg.] 



HALLFREÐAR SAGA 



233 



l 



I 



að þær hafa geimt hinn upphaflega fiHri texta, enn M 
stitt hann með úrfellingum. 

Sjerstaklega skal jeg taka það fram, að kaflinn um 
Gautlandsferð Hallfreðar er ifirleitt itarlegri og, að því er 
mjer virðist, upphaflegri í Fms. og Flat. enn í M. Þó er 
það hersínilega viðauki i Flat., að Ólafr konungur hafi 
gefið Hallfreði tigilknífinn, sem bjargar lífi hans, þegar 
Önundr stigamaður veitir honum tilræðið, enda ber Fms. 
saman við M að þvi leiti, að hvorug getur þess, að hnífur- 
inn hafi verið gjöf frá Ólafi konungi. Annars er fróðlegt 
að bera saman frásögnina um tilræðið í Fms. við M. 



Fms.: 

Hallfreðr hafði leyst af sér beltit 
ok kastat á háls sér, var þar við 
tygilknífr mikill, sem ]>á var mönn- 
um títt at hafa, ok lá knifrinn aftr 
á bak Hallfreði, er hann lagðist niðr 
at kveykja eldinn. Þá kom Önundr 
inn með viðinn ok kastaði niðr, enn 
hann snaraði at Hallfreði sem harð- 
ast með reidda öxina ok hjó til hans 
tveim höndum um þvert bakit, kom 
öxin í knífinn, ok skeindist Hallfreðr 
lítt tveim megin á hrygglundunum, 
er öxarhyrnurnar námu. 



M: 

Hann (Hallfreðr) grúfði 
at eldinum ok hafði kastat 
belti sinu á háls sér, ok var 
þar knífr mikill, er mönnum 
var þá títt at hafa, ok var 
knífrinn á bak honum. Nú 
kemr Önundr inn með 
byrði ; hann hleypti þegar 
at honum Hallfreði ok hjó 
til hans tveim höndum með 
öxinni, ok kom í tygilkníf- 
inn. 



Hjer er auðsjeð, að Fms. hafa hina upphaflegu frá- 
sögn, enn M styttir, gefur sjer t. d. ekki tíma til að segja 
frá því, að Önundr kastaði niður viðarbirðinni, eða að 
Hallfreðr skeindist litt tveim megin á hrigglundunum, 
er öxnarhirnurnar námu. 

Merkilegt er, að frá liku atviki er sagt í Eyrbyggju, 
58. k., með svo að segja sömu orðum og í Fms., þar sem 
segir frá viðureign þeirra Þóris Gullharðarsonar og 
Óspaks Kjallakssonar. Óspakr heggur á bak Þóri með öxi, 
enn tigilknífr hlifir honum, „Þórir hafði haft tygilkníf á 
hálsi, isem þá var títt, ok kastat á bak sér aftr", segir 
Eyrbyggja, — „ok hafði þar í komit höggit, enn hann 
hafði skeinzt á hrygglundunum tveim megin ok þó lítt". 
Það er ekki gott að segja, hvort hjer er nokkuð beint sam- 



234 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



band milli sagnanna, annað enn það, að líkt efni skapar 
lika frásögn, enn óneitanlega stiður Eyrbyggja hjer frá- 
sögn Fms.-þáttarins, að hann sje upphaflegri enn frásögn 
hinnar sjerstöku sögu. 

Niðurstaðan af þessum samanburði milli handrita 
sögunnar verður þá, að hinn upphaflegi texti Hallfreðar 
sögu verður ekki fundinn nema með nákvæmum saman- 
burði þeirra allra. Stundum finst hann i M, einkum á 
þeim stöðum, þar sem sá maður, sem hefur skeitt söguna 
inn í hina löngu Ólafs sögu, hefur vikið við textanum til 
að laga Hallfreðar sögu eftir öðrum sögnum, sem hann 
hafði firir sjer, sjer í lagi i frásögnina um hina firstu við- 
kinning Hallfreðar við Ólaf, því að þar verður hann að 
koma að öðrum sögum, t. d. frásögn Laxdælu um viður- 
eign Kjartans við Ólaf konung, þar verður að treista 
betur hinni sjerstöku sögu. Enn mjög oft finst hinn upp- 
haflegi texti í Flat. og Fms., þar sem þær eru samhljóða, 
og stundum í Fms. einum, þar sem bæði Flat. og M hafa 
breittan og aukinn texta. Og ifirleitt higg jeg, að Fms.- 
textinn standi víðast næst hinni upphaflegu sögu. Þó ber 
þess að geta, að Fms.-textinn sleppir sumu, sem er upp- 
haflegt í sögunni, t. d. sumum af hinum klúru vísum Hall- 
freðar um Grís og Kolfinnu, enn það er beint tekið fram, 
að shkar visur sje eigi þörf á að rita, sem sinir, að þessu 
er slept af ásettu ráði. Merkilegt er, að bæði Fms. og 
Flat. sleppa sögunni um það, er filgja Hallfreðar birtist 
honum rjett firir dauða hans, sem geimst hefur i hinni 
sjerstöku sögu. Þeim klerki, sem skeitti Hallfreðar sögu 
inn í Ólafssöguna, hefur auðsjáanlega þótt of heiðinglegt 
bragð að þessari sögu. 

Hallfreðar saga er að þvi leiti lík Kormáks sögu, að 
vísur söguhetjunnar eru sá kjarni, sem sagan er að miklu 
leiti spunnin utan um, enn þó ber hjer minna á kjarnanum 
og meira á hinni sundurlausu frásögn enn í Kormáks 
sögu. Vísur Hallfreðar, sem sagan tilfærir, virðast flestar 
vera rjett feðraðar, og eru margar af þeim mjög merki- 
legar, af því að þær sína svo glögt, hvernig heiðnin og 



HALLFREÐAR SAGA 



235 



kristnin berjast í hjarta einstaklingsins, og hve blendnir 
menn voru í trúnni framan af. 

Um afstöðu Hallfreðar sögu við aðrar sögur höfum 
vjer þegar rætt nokkuð hjer að framan. Vjer höfum sjeð, 
að hin upphaflega Hallfreðar saga muni hafa verið óháð 
Vatnsdælu í frásögn sinni frá ástum þeirra Valgerðar og 
Ingólfs fagra og frá ástum Hallfreðar og Kolfinnu, og að 
Fms. hafi þar geimt hið upphaflega, enn M og Flat. 
lagað frásögn sína eftir Vatnsdælu, og alveg sama er að 
segja um frásögnina frá vígi Galta og undankomu veg- 
andans; þar hafa M og Flat. aukið söguna eftir Vatns- 
dælu, enn Fms.-gerðin er óháð Vatnsdælu og hefur geimt 
hinn upphaflega texta sögunnar. Annars er ekkert, sein 
sini, að Hallfreðar saga hafi þekt eða notað Vatnsdælu. 
Sömuleiðis hef jeg sínt fram á það, að kaflinn i M og 
Flat. um viðureign Gunnlaugs ormstungu og Hallfreðar er 
innskotsgrein í Hallfreðar sögu, tekin eftir Gunnlaugs 
sögu, og að Fms.-gerðin, sem fellir þenna kafla alveg 
burtu, hefur þar líka geimt hið upphaflega. Hallfreðar 
saga er þá hjer alveg óháð Gunnlaugs sögu. I ritgerð minni 
um Gunnlaugs sögu hef jeg bent á, að lísing Gunnlaugs í 
þeirri sögu er grunsamlega lík Iísingu Hallfreðar í Hall- 
freðar sögu, og sínt fram á, að þetta og ímislegt fleira, 
sem er likt með sögunum, hljóti að stafa af þvi, að Gunn- 
laugs saga hafi þekt og notað Hallfreðar sögu, enn ekki af 
hinu, að Hallfreðar saga hafi þekt og notað Gunnlaugs 
sögu. 

Landnámuhandritin Sturlub. og Hauksb. geta að eins 
lauslega um Hallfreð á einum stað (í kap. um Eyvind 
sörkvi). 1 ) Þau þekkja bróður hans Galta, sem þau nefna 
Óttarsson, og segja, að hann hafi verið veginn af Brandi 
Ávaldasini á Húnavatnsþingi. Alt þetta kemur heim við 
Hallfreðar sögu, enn er í mótsögn við Vatnsdælu, að þvi 
leiti sem sú saga segir, að Galti hafi verið veginn á leiðmóti 
í Vatnsdal, og að vegandinn hafi verið Hermundr (ekki 



1) Stb., 183. k., Hb., 149. k. 



236 



UiM ÍSLENDINGASÖGUR 



Brandr) Ávaldason. Mjer þikir ólíklegt, að Hallfreðar 
saga hafi hjer haft firir sjer Landnámu; fremur gæti jeg 
trúað því, að sá maður, sem Landnámu-gerðin Stb.-Hb. 
er frá, hefði þekt Hallfreðar sögu, enn vel má vera, að 
sögurnar sjeu hvor annari óháðar og að það, sem likt er, 
stafi frá tveim samhljóða munnmælasögum. Athugavert 
er, að bæði Hallfreðar saga og Landnáma geta um Hildi, 
konu Ávalda, móður Brands, enn ber ekki saman um 
ætt hennar. Hallfreðar saga telur hana dóttur Eyvindar 
sörkvis, vinar Ingimundar gamla, og sama segir Vatns- 
dæla. Enn Landnáma telur hana sonardóttur Evvindar 
(Hermundardóttur, Eyvindarsonar) , sem er miklu liklegra 
sakir tímans. Þetta bendir til, að Hallfreðar saga hafi ekki 
haft firir sjer Landnámu. Annað, sem bendir til, að sög- 
urnar sjeu óháðar hvor annari, er það, að Hallfreðar 
saga getur um Þórhöllu, konu Ólafs að Haukagili, ömmu 
Hallfreðar, og segir, að hún hafi verið dóttir Ævars hins 
gamla, enn Landnáma telur ekki Þórhöllu með börnum 
Ævars. " ; 7 : 

Heimskringla segir nokkuð svipað og Hallfreðar saga 
frá firstu kunnleikum Hallfreðar og Ólafs Tryggva- 
sonar. 1 ) Heimskringla veit, að Hallfreðr vildi ekki láta 
skírast, nema konungur sjálfur hjeldi honum undir skírn, 
og ekki ganga á hönd konungi, nema konungur lofaði að 
reka hann aldrei frá sjer, og sömuleiðis getur Heims- 
kringla um kveðskaparþrautina, sem konungur lagði firir 
Hallfreð, að irkja vísu um sverðið konungsnaut, svo að 
hann nefndi sverð i hverju vísuorði. Alt þetta finst líka í 
Hallfreðar sögu, enn frásögnin er svo ólik, að það virðist 
ljóst, að hvorug sagan hefur þekt eða notað aðra. Sama 
sjest og á því, að Heimskringla lætur Hallfreð ekki koma 
til Ólafs konungs fir enn haustið 999, nokkru áður enn 
Þangbrandr kom frá Islandi með þá fregn, að íslendingar 
mundu aldrei við kristni taka, og eru þá ímsir fleiri nafn- 
greindir íslendingar í Niðarósi auk Hallfreðar, hver á 
sínu skipi, heiðnir menn, og bannar konungur þeim öllum 



1) Hkr. F. J., Ó. T., 81. og 83. kap. 



HALLFREÐAR SAGA 



237 



brottför. Meðal þeirra eru nefndir t. d. Kjartan Ólafsson, 
Halldórr Guðmundarson hins ríka frá Möðruvöllum, Kol- 
beinn son Þórðar Freysgoða og Svertingr Runólfsson. 
Þessa alla menn fær konungur til aS láta skírast, annaS- 
hvort meS góSu eSa illu. Eftir tímatali Heimskringlu 
gerist þetta á næstsíSasta rikisári Ólafs konungs. 
Enn eftir HaUfreSar sögu kemur vandræSaskáldiS til 
konungs rjett eftir, aS hann er kominn til ríkis, á firsta 
ríkisári hans, því aS sagan tekur þaS beint fram, aS Hall- 
freSr og skipverjar hans hafi ekki frjett dauSa Hákonar 
jarls nje höfSingjaskiftin í Noregi, fir enn þeir lentu við 
Agðanes. Líka getur sagan ekkert um, að aðrir íslendingar 
hafi verið þá samflota Hallfreði eða komið til Þrándheims 
og tekið kristni um leið og hann. Þetta bendir til, að sög- 
urnar sjeu hvor annari óháðar. Annars er frásögn Hall- 
freðar sögu um þennan atburð eflaust miklu nær rjettu 
tímatali enn frásögn Heimskringlu. Alt bendir til, að Hall- 
freðr, sem áður hafði verið skáld Hákonar jarls, hafi 
komið til Ólafs á firstu ríkisárum hans, enn ekki á ofan- 
verðri æfi hans, eins og Heimskringla segir. Annars er 
Snorri ekki sá firsti, sem lætur Hallfreð koma til Ólafs 
samtímis Kjartani og öðrum Islendingum, sem Snorri 
nefnir, heldur tekur hann þetta eftir eldri Ólafs sögum, 
Odds munks og sjerstaklega Ólafs sögu Gunnlaugs munks. 
Sbr. um þetta ritgerð mína um Ara fróða. 1 ) Jeg hef þar 
leitt rök að því, að Snorri hafi í kaflanum um íslendingana 
í Niðarósi haf t sjerstaklega firir sjer Ólafs sögu Gunnlaugs. 

Niðurstaðan af þesari rannsókn verður þá, að Hall- 
freðar saga virðist vera óháð öðrum sögum, sem nú eru 
kunnar. 

Orðfærið á sögunni er ekki nærri eins fornlegt og t. d. 
á Heiðarviga sögu, enn mjög lipurt og náttúrlegt, laust við 
alla tilgerð, líkt og er á hinum bestu sögum. Uppistaðan 
er góð. First segir sagan stuttlega frá föður Hallfreðar 
Óttari og fóstbróður hans, Ávalda, hvernig á þvi stóð, að 
þeir hurfu frá ættstöðvum sínum í Noregi út til íslands 



1) Árb. f. n. Oldk. 1894, 335—346. 



238 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



og staðfestust þar. Þetta er nokkurs konar inngangur að 
meginsögunni. Þá segir frá uppvexti Hallfreðar, ástum 
hans og Kolfinnu Ávaldadóttur og deilum við þá Grís, 
Má og Ávalda, sem leiða til þess, að Hallfreðr fer utan og 
gengur first á hönd Hákoni jarli. Þá kemur sagan um 
kristnitöku Hallfreðar og dvöl hans hjá Ólafi Tryggva- 
sini. Er þar meistaralega sagt frá því, hvernig heiðnin 
og hin níja trú heija einvígi i brjósti hans, og sagan studd 
með hinum einkennilegu vísum Hallfreðar, enn fremur 
frá liinni einkennilegu sendiferð til höfuðs Þorleifi spaka 
og Gautlandsferð Hallfreðar. Þá fer Hallfreðr i orlofi kon- 
ungs heim til íslands, þar rifjar hann aftur upp ástir 
sínar til Kolfinnu, lendir út úr því i deilum við Grís mann 
hennar, og er að þvi komið, að þeir gangi á hólm, enn þá 
frjettir Hallfreðr fall Ólafs konungs, og það fær honum 
svo mikils, að hann beiðist sátta við Grís, og það verður 
úr, að þeir sættast. Síðan fer Hallfreðr til Noregs og irkir 
erfidrápu um Ólaf konung, kemst síðan á vald Eiríks 
jarls og irkir kvæði um hann. Loks segir frá, að Hallfreðr 
fer út til Islands og fær áfall á leiðinni, sem dregur hann 
til dauða. Likinu er skotið firir borð og látnir filgja dír- 
gripir, sem Ólafr konungur hafði gefið honum. Líkið 
rekur i Eynni helgu (Iona) í Suðureijum, þar stela sveinar 
ábóta gripnum og sökkva likinu í fen, enn Ólafr kon- 
ungur birtist ábóta i draumi og hótar honum hörðu, ef 
hann láti ekki grafa líkið sómasamlega. Ábóti krefur 
sveina sína sagna, og Hallfreðr fær virðulegan gröft. 
Sagan endar þannig á jartein Ólafs konungs. Á þessu 
stutta ifirliti ifir efni sögunnar sjest, að uppistaðan er 
einföld og ljós, laus við alla bláþræði og útúrdúra. 

Um persónulísingar sögunar er það að segja, að þar 
ber langmest á Hallfreði, eins og eðlilegt er, og að lísing 
hans er hreinasta snildar\ r erk. Hallfreðr er tilfinninga- 
maður, eins og skáldum er títt, og gjörðir hans stjórnast 
fremur af geðshræringum hans enn skinsemi. Þetta sínir 
hann í ástum sinum til Kolfinnu og ekki síður í drottin- 
hollustu sinni við Ólaf Tryggvason dauðan, þegar hann 
hættir við hólmgönguna og setur að veði sóma sinn, af 



HALLFREÐAR SAGA 



239 



harmi út af falli konungs. Hann er harður í horn að taka 
og níðskældinn við óvini sína (Gríssvísur) , triggur vinur 
vina sinna og veglindur, þegar því er að skifta. Hann er 
findinn og hefur altaf svar á reiðum höndum, t. d. þegar 
Ólafr konungur neitar að hlíða kvæði, sem Hallfreðr 
hefur ort um hann, svarar skáldið : „Þú munt því ráða, enn 
týna mun ek þá þeim (kristnu) fræðum, er þú lézt mik 
nema, ok eru þau fræði ekki skáldligri enn kvæðit er, þat 
er ek hefi um þik ort". 1 þessu lísir sjer íþrótt höfundarins 
og um leið, hvað hann er algerlega laus við alla klerklega 
hleipidóma. Hið sama andans frelsi kemur fram i lísing- 
unni á því, hvernig skáldið flöktir milli heiðninnar og 
kristninnar. Gletni höfundar lísir sjer, þar sem hann gefur 
i skin, að Hallfreðr hafi ekki haldið sem best trú sína, 
þegar hann dvaldi á Gautlandi meðal heiðingja: „Þat 
hafði hann helzt til trúar", segir sagan, „at hann blés í 
kross yfir drykk sínum, enn fátt söng hann". Ágætlega er 
Hallfreði líst í frásögninni um viðureign hans við Þorleif 
spaka og Kálf hirðmann Ólafs, sem hafði fjandskapast 
við Hallfreð og rægt hann við konung. 

Fróðlegt er að bera hina meistaralegu lísing sögunnar 
á Hallfreði saman við kvæði hans. Vjer sjáum þá, að 
' lísingin er í meginatriðum grundvölluð á kvæðunum. 
Lísingin á baráttunni milli hins gamla og hins níja siðar 
í hjarta skáldsins er beint dregin út úr vísum hans. Ást 
Hallfreðar til Kolfinnu og ófirirleitni hans i kveðskap 
kemur og fram í vísum hans um Kolfinnu og Gris. 
Drottinhollusta hans við Ólaf konung og söknuður eftir 
lát hans kemur ljóslega fram í stefinu, sem sagan tilfærir 
úr erfidrápu Ólafs: 

, Norðr cru öll of orðin 

auð lönd at gram dauðan. 
Allr lemsk friðr af falli 
flugstyggs sonar Tryggva, 

og þó enn betur í þessum helmingi drápunnar: 

Biða munk þess es breiðan 
barðmána vann skarðan 
margaukanda mækis 
móts aldregi bótir. 



240 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



Eða þegar skáldið í annari vísu telur það hið mesta 
mein, að hann stóð fjarri konungi við Svoldr, „þótt oft 
sé smátt und einum". Þegar vjer lesum þessa og fleiri 
staði í erfidrápunni, furðum vjer oss á því, að Hallfreðr 
skömmu síðar skildi geta fengið af sjer að irkja lof um 
Eirik jarl, fjandmann og hanamann Ólafs. Sagan skírir 
þetta svo, að Ólafr konungur hafi hirst Hallfreði í draumi 
og ráðið honum frá því, sem honum hjó í hug, að drepa 
jarl, og sagt, að hann skildi heldur irkja drápu um hann, 
Enn að þetta muni ekki vera annað en óáreiðanleg munn- 
mælasaga, það sjest á tveimur erindum í erfidrápu Ólafs 
konungs. Þar segir: 

ítrfermðum réð ormi 
orðsæll konungr norðan 

— snörp varð at þat sverða 
snót — Eireki at móti. 
Enn húfjöfnum hefnir 
hlýrs þeim Gota stýrði 

— áðr óx of gram góðan 
gunnr — Hákonar sunnan. 

Hjer er jafnvirðulega talað um háða Ólaf og Eirík, 
og i rauninni gæti þetta erindi eins vel verið úr lofkvæði 
um Eirík eins og úr lofkvæði um Ólaf. Á öðrum stað í 
drápunni er Eiríki beint hrósað. First talar skáldið um 
fall hinna hraustu drengja, sem vörðu Orminn með Ólafi. 
Síðan hætir hann við: 

Vanr mun Ormr, þó at Ormi 
alldýrr konungr (jöfurr?) stýri, 
hvars skríðr með lið lýða 
lengi slíkra drengja. 

Enginn efi er á, að skáldið á við Eirík, þar sem hann 
segir, að „alldýrr" konungr (jöfurr) stíri nú Orminum. 
Þessar vísur erfidrápunnar henda til, að Hallfreðr hafi 
verið i þann veginn að koma sjer i mjúkinn hjá Eiríki 
eða þó að minsta kosti ekki viljað stiggja hann, þegar hann 
orti erfidrápuna, og bendir til, að það, sem sagan segir um 
hatur Hallfreðar til Eiríks og um vitrun Ólafs konungs, 
sje óáreiðanleg þjóðsaga. Skáldin voru ekki lengi að snúa 
við blaðinu, ef hagsmunir þeirra kröfðust þess. T. d. orti 



HALLFREÐAR SAGA 



241 



Sighvatr lof um Knút ríka og Erling Skjálgsson, verstu 
fjandmenn Ólafs konungs, og sjálfur hafði Hallfreðr 
lofað Hákon jarl, áður enn hann gerðist hirðskáld óvinar 
hans Ólafs Tryggvasonar. Slíkt verður skiljanlegt, þegar 
vjer athugum, að það var atvinnuvegur skáldanna, að 
irkja lof um höfðingja. Skáldin voru hirðmenn og „dipló- 
matar". Enn þó að sagan hafi í þessu atriði filgt óáreið- 
anlegri þjóðsögu, þá raskar það því ekki, að lísing hennar 
á Hallfreði muni vera mjög nærri sanni í öllum aðalat- 
riðum. I samanburði við Hallfreð ber fremur lítið á öðr- 
um persónum sögunnar, eins og eðlilegt er. Einkenni- 
legt er það, að sagan ann Grísi, f jandmanni Hallfreðar og 
keppinauti, fullkomlega sannmælis og lætur hann koma 
vel fram, einkum þegar Hallfreðr er í öngum sínum út 
af láti Ólafs konungs og vill sættast. Kemur í þessu fram, 
hve höfundur er laus við hleipidóma. Kolfinna er ein af 
þessum ósjálfstæðu og kjarklausu kvennpersónum, sem 
koma svo oft firir í sögunum; hún lætur aðra ráða firir 
sig, sínir hvergi sjálfstæðan vilja; slíkir kvenmenn hafa 
víst verið margir í þann tíma, og er það eðlileg afleið- 
ing af stöðu þeirra í mannf jelaginu, meðan þær voru 
ógiftar. 

Ifirleitt má telja Hallfreðar sögu með þeim Islend- 
ingasögum, sem best eru ritaðar. Það er auðsjeð, að ís- 
lensk sagnaritun er ekki framar í barndómi, þegar hún 
er rituð. Hún er ekki nærri eins fornleg og t. d. Heiðar- 
víga saga. Hins vegar ber ekki á, að sagan hafi orðið firir 
neinum áhrifum af riddarasögum, og bendir það á, að 
hún sje að minsta kosti ekki ingri en 1250, og eftir öllum 
blæ sögunnar að dæma þikir mjer hklegt, að hún sje 
rituð á firsta f jórðungi 13. aldar, og þá hjer um bil sam- 
tíða Egils sögu og Eyrbyggju. 1 ) Þessi niðurstaða kemur 
vel heim við það, að sagan virðist vera öðrum sögum 
óháð, og líkur til, að Gunnlaugs saga að minsta kosti hafi 
notað hana. Vatnsdæla vitnar beint til Hallfreðar sögu á 



1) Finnur Jónsson segir „um 1200" (Litt. hist.) ; Guðbr. Vigfús- 
son „um 1220" (Fornsögur, formáli). 



1() 



242 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



einum stað, enn það er ekki allsendis að marka, því að 
handrit Vatnsdælu eru ung, og óvíst, að tilvitnunin sje 
upphafleg. Annars mun jeg minnast á þetta nánar, þegar 
jeg kem að Vatnsdælu. 

Af þvi að sagan endar á þvi að segja frá jartein 
Ólafs konungs, vill Finnur Jónsson ráða, að höfundur 
hafi verið klerkur. Það finst mjer djörf áliktun. Slíkar 
jarteinasögur gengu eigi að eins meðal klerka, heldur og 
meðal leikmanna, sem trúðu á þær alt að einu eins og 
klerkarnir, t. d. annar eins maður og Sturla lögmaður 
Þórðarson. Þó vil jeg engan veginn fortaka, að höfundur 
hafi verið klerkur, enn hann hefur þá verið furðu laus 
við alla hleipidóma, og það játar Finnur Jónsson, að 
hvergi sje neinn klerkakeimur að orðfæri sögunnar. Lik- 
legt þikir mjer, eins og Finni Jónssini, að sagan sje samin 
í Húnavatnsþingi. Enn annars vitum vjer ekki neitt um 
höfundinn. 



Vatnsdæla saga. 



Saga þessi er nú því miður ekki til nema í tiltölu- 
lega níjum handritum. Hún stóð í hinu fræga söguhand- 
riti Vatnshornsbók eða Vatnshirnu, sem stafaði frá Jóni 
Hákonarsini í Víðidalstungu, eins og Flateijarhók. Á 17. 
öldinni var þetta handrit tekið í sundur í tvo parta, og 
komst annar parturinn í eign Ped. Hans Resens og eftir 
hans dag með öðrum bókum hans í háskólabókasafnið í 
Kaupmannahöfn og brann þar 1728. Enn af hinum partin- 
um, sem eftir varð á íslandi, komust síðan nokkrar leifar 
i eign Árna Magnússonar og eru nú geimdar í AM 564 
A, 4°. Handrit þetta hlítur að hafa verið skrifað um alda- 
mótin 1400. Vatnsdæla var í þeim parti, sem Resen eign- 
aðist. Til allrar hamingju höfðu verið teknar afskriftir af 
Vatnsdælu þessa handrits, áður enn það brann. Meðal 
þeirra er ein afskrift á skinni, sem Þorlákur biskup Skúla- 
son ljet taka um miðja 17. öld, AM 128, fol., enn þó 
að hún sje á skinni, má telja hana með lakari afskriftum 
sögunnar. Best er afskrift Ásgeirs Jónssonar, skrifara Þor- 
móðar Torfasonar og Árna, sem nú er greind i AM 559, 
4°. Líka er til afskrift Jóns Gizurarsonar í AM 138 fol., 
sem er allgóð. Ifir höfuð að tala eiga allar pappírsafskriftir 
sögunnar, sem nú eru kunnar, kin sitt að rekja til Vatns- 
hirnu, eftir því sem Guðbrandur Vigfússon segir. 1 ) Enn 
auk þess er til eitt lítið brot á skinni óháð Vatnshirnu, 
eitt einasta blað, sem geimst hefir í AM 445 B 4° meðal 
hinna sorglegu leifa af hinu fræga handriti, sem nefnt er 
Melabók hin eldri. Hafa þar geimst, auk Vatnsdælu- 



1) [Síðan hefur Finnur Jónsson fundið handrit af sömu ætt og 
Melabókarbrotið, sjá útgáfu hans af sögunni, Kh. 1934. Útg.] 



244 UM ÍSLENDINGASÖGUR 

brotsins, 2 blöð úr Landnámu, l 1 /! blað úr Flóamanna 
sögu og 6% blað úr E} r rbyggju. Alls hafa af þessu hand- 
riti geimst 11 blöð. Það er ekki eldra en frá 15. öld, enn 
er þó sjerlega merkilegt, sjerstaklega Landnámu-blöðin, 
þvi að þau hafa geimt leifar af Landnámu í sinni elstu 
mind. Blaðið úr Vatnsdælu kemur i meginatriðum saman 
við Vatnshirnutextann; orðamunur er tiltölulega lítill og 
áhöld um handritin, hvort betra er. 



Orðfærið á sögunni, eins og hún er til vor komin, er 
mjög svo mengað níjari orðum og orðatiltækjum. All- 
víða bregður fyrir rósamáli riddarasagnanna, t. d. „hætta 
ok hörð einvígi", „frami ok fagrligir penningar", „leggja 
sik í hættu ok herskap, aflandi svá f jár ok frægðar" „reyf- 
arar ok ránsmenn" o. s. frv. Ní orð reyfari, skelmir, 
einuöldugr o. fl. Ifir höfuð að tala ber allur blær sög- 
unnar það með sjer, að hún getur tæplega verið eldri enn 
frá 14. öldinni i þeirri mind, sem hún hefur nú. Enn 
þetta er ekki að marka. Bæði Vatnshirna og Melabók, 
sem textinn hvílir á, voru tiltölulega ung handrit, og það 
ér ekkert þvi til firirstöðu, að einhver hafi á 14. öldinni 
steipt söguna upp úr eldri sögu og lagað hana eftir 
sinna tima smekk. Að svo sje, verður ljóst, þegar vjer 
athugum afstöðu sögunnar við Landnámu. 

Þegar vjer berum þá kafla Landnámu, sem segja frá 
Ingimundi gamla og fjelögum hans, saman við tilsvar- 
andi kafla í Vatnsdælu, þá er ljóst, að frásögn Land- 
námu er ekki annað enn útdráttur úr Vatnsdælu, þó með 
nokkrum afbrigðum, sem liklega stafa að nokkru leiti af 
því, að þeir, sem skrifuðu Landnámuhandritin, hafa haft 
firir sjer eldri Landnámutexta við hliðina á Vatnsdælu, 
enn sumpart líka af því, að Vatnsdælutextinn, sem þeir 
notuðu, var eldri og upphaflegri enn sá Vatnsdælutexti, 
sem vjer nú höfum. Til dæmis að taka er það vist tekið 
eftir gömlum Landnámutexta (sem kemur heim við Egils 
sögu), þar sem Sturlub.-Hauksb. nefna föður þeirra 
bræðra Grims og Hrómundar liinna háleysku Þóri, enn 
Vatnsdæla (og Melabók ingri) nef nir hann Ingjald. Líka er 



VATNSDÆLA SAGA 



245 



það eflaust tekið eftir gömlum Landnámutexta, þar sem 
Sæmundr, fjelagi Ingimundar, sem nam Sæmundarhliö, 
er kallaðr „hinn suðreyski" í öllum Landnámuhandritum, 
enn Vatnsdæla telur hann sygnskan og búsettan í Sogni, 
áður enn hann fer til íslands. Hins vegar higg jeg, að 
nafn völunnar, sem spáir Ingimundi, Heiðr, sem stendur 
í öllum Landnámuhandritum, sje tekið eftir gömlum 
Vatnsdælutexta. I Vatnsdælu, eins og hún er nú, er 
völvan hvergi nefnd á nafn. Annað dæmi þess, að nafn 
hefur fallið úr Vatnsdælu, enn geiinst í Landnámuhand- 
riti, er það, að Melabók ingri segir, að Þorkell krafla hafi 
fengið Vigdisar Ólafsdóttur frá Haukagili. I Vatnsdælu, 
eins og hún er nú, er Vigdís hvergi nefnd, enn að hennar 
hafi verið getið sem konu Þorkels í hinni upphaflegu 
Vatnsdælu, er ljóst af þvi, að sagan talar á tveim stöðum 
um mágsemd þeirra Þorkels og Ólafs, föður Vigdísar, 
eins og hún væri kunn lesandanum. 1 ) Lika held jeg, að 
Landnámuhandritin hafi geimt hinn upphaflega texta 
Vatnsdælu í frásögninni um njósnarferð húskarlsins í Ás 
til Ljótar og Hrolleifs; þegar hann kemur heim og skírir 
Þorsteini frá ferð sinni, segist hann hafa sjeð inn í skálan- 
um „fatahrúgu á bröndum", eftir því sem stendur i Land- 
námuhandritum öllum, enn í stað þessara einkennilegu 
orða stendur í Vatnsdælu „hrúgu eina mikla", sem eflaust 
er síðari breiting. Vjer lærum á þessu, að Landnámuhand- 
ritin hafa oft upphaflegri og eldri texta enn Vatnsdælu- 
handritin, sem vjer nú höfum, og i annan stað, að sagan 
hlítur að vera eldri enn Landnámugerðirnar, sem geimst 
hafa til vorra tíma. Vatnsdælu-útdrættirnir eru sameigin- 
legir firir Sturlubók og Hauksbók, enn sú gerð Land- 
námu er frá c. 1230. I Landnámu Melabókar ingri eru 
aðalatriðin, sem tekin eru úr Vatnsdælu, eins og í Sturlub.- 
Hauksb., og af þvi að þessar Landnámugerðir hafa 
annars hvorug notað hina beinlínis, hljóta útdrættirnir 
að hafa verið komnir inn í frumrit beggja nokkru áður 
enn Sturlub.-Hauksb. varð til, segjum t. d. um 1220. 



1) Forns., 76 29 og 77* 9 - 20 . 



246 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



Enn annars eru útdrættirnir í Melabók ingri að ímsu leiti 
einkennilegir — hún hefur kaflana í nokkuð annari röð 
enn Sturluh.-Hauksb. og tekur ifirleitt meira með af 
efni Vatnsdælu, einkum úr sögu Þorkels kröflu; þessar 
einkennilegu mismunargreinir sína, að útdrættir þessir 
hljóta að hafa staðið í Melabók eldri, enda hnítir Melabók 
ingri við útdrættina ættartölu frá Þorkatli kröflu niður til 
Helgu, er Snorri Markússon átti, enn til Helgu er Mela- 
bók eldri vön að telja. Líklegt þikir mjer, að Melabók hafi 
einmitt bætt við útdrættinum um Þorkel kröflu, sem ekki 
er i Sturlub.-Hauksb., af þvi að Þorkell krafla var ættfaðir 
Helgu. Það er annars merkilegt, að þessir útdrættir úr 
Vatnsdælu skildu standa í handriti, sem tók auk Land- 
námu ifir Vatnsdælu i heild sinni, eins og sjá má af 
þessu eina blaði úr Vatnsdælu Mb., sem enn er til. Þetta 
blað er úr frásögninni um Hrolleif, sem líka er til í út- 
drætti i Melabók ingri, og má þar bera Vatnsdælutexta 
Melabókar saman við Landnámutexta hennar. 

Vjer komumst þá að þeirri niðurstöðu, að útdrættir 
úr Vatnsdælu hafi verið komnir inn i Landnámuhandrit 
um 1220, og hlítur sagan þvi að vera eldri enn c. 1220. Af 
þvi leiðir af tur, að alt það i sögunni, sem ber vott um 14. 
aldar mál og smekk, hlitur að stafa frá því, að einhver 
maður hefur á 14. öldinni umsteipt sögunni í anda sam- 
tíðar sinnar. 

Þá skulum við hverfa að afstöðu Vatnsdælu við 
aðrar sögur enn Landnámu. Jeg hef þegar minst á af- 
stöðu hennar við Hallfreðar sögu. Þegar jeg talaði um 
Hallfreðar sögu, komst jeg að þeirri niðurstöðu, að hin 
upphaflega Hallfreðar saga mundi ekki hafa þekt eða 
notað Vatnsdælu. Enn hefur þá Vatnsdæla þekt og notað 
Hallfreðar sögu? Það er enginn efi á, að sagan í þeirri 
mind, sem hún er nú, hefur þekt efnið i Hallfreðar sögu, 
þvi að hún vitnar beint til hennar á einum stað um ástir 
þeirra Hallfreðar og Kolfinnu. 1 ) Enn það er mjög vafa- 
samt, hvort þessi tilvitnun er upphafleg í Vatnsdælu. 



1) Vatnsd., 45. k. (Forns., bls. 75 14 - 15 ). 



VATNSDÆLA SAGA 



247 



Imsar missagnir í sögunum benda til, að þær muni vera 
hvor annari óháðar, og líklegast þikir mjer, aS tilvitnunin 
til HallfreSar sögu sje sett inn í Vatnsdælu af þeim 
manni, sem umsteipti sögunni á 14. öldinni. 

I 46. kap. segir. Vatnsdæla frá haustboSi því, er 
Ólafr á Haukagili hjelt, þegar FriSrekr biskup vígSi 
eldana, sem berserkirnir óSu, Haukar tveir, og frá drápi 
berserkjanna. Frá sama efni segir Ólafs saga hin langa 
í Fms. I 265 — 6 og Flat. I 269, og er sagan þar tekin eftir 
Ólafs sögu Gunnlaugs munks, enn Gunnlaugur vitnar 
beint til munnlegs heimildarmanns, Glúms Þorgilssonar, 
sem hafi haft söguna eftir öSrum manni nafngreindum. 
Líka segir Kristni saga frá sama viSburSinum í 2. k. 1 ). 
Ef vjer berum hjer saman Vatnsdælu viS Ólafs söguna 
löngu (Gunnlaugs-textann), þá sjest, aS þar eru ímsar 
missagnir, sem á milli ber, 2 ) og er auSsjeS, aS sögurnar 
eru hvor annari óháSar, enda vitum vjer um heimild 
Gunnlaugs, aS þaS var ekki Vatnsdæla, og hitt er óhugs- 
andi vegna missagnanna, aS Vatnsdæla hafi haft firir 
sjer sögu Gunnlaugs. Aftur á móti kemur frásögn Kristni 
sögu í öllu verulega saman viS Vatnsdælu, og getur þaS 
varla stafaS af öSru enn því, aS Kristni saga hafi þekt 
og notaS Vatnsdælu. ÞaS eitt ber á milli, aS Vatnsdæla 
segir, aS Þorkell krafla hafi ekki látiS skírast viS þetta 
tækifæri, heldur ekki firr enn síSar, um þaS leiti sem 
kristni var lögtekin á íslandi, enn Kristni saga segir, aS 
Þorkell hafi látiS prímsignast þá þegar ; liigg jeg, aS Kristni 
saga hafi vikiS þessu viS af ásettu ráSi, 3 ) þótt þaS eSli- 
Iegra, aS jartein sú, sem biskup gerSi, hefSi haft áhrif þá 



1) Bisk. I 5—6. bls. — 2) T. d. segir Ólafs saga, að Haukagils- 
veislan hafi verið brúðkaupsveisla, og að Þorvaldr víðförli hafi þar 
gengið að eiga Vigdísi, dóttur Ólafs að Haukagili. Enn eftir Vatns- 
dælu er veislan vanalegt haustboð, og áður hef jeg sint, að eftir Vatns- 
dælu var það Þorkell krafla, sem átti Vigdísi dóttur Ólafs að Hauka- 
gili, enn ekki Þorvaldr viðförli. Eftir Ólafs sögu deija berserkirnir 
af þvi að vaða hinn vígða eld. Enn eftir Vatnsdælu ríður eldraunin 
])eim ekki að fullu, heldur eru þeir síðar lamdir lurkum til bana. — 3) 
Sbr. ritgerð mína um Ara fróða i Árb. f.n. oldk. og hist. 1893, 310.— 
311. bls. 



248 UM ÍSLENDINGASÖGUR 

þegar. Kristni saga í sinni núverandi mind er rituð laust 
fyrir miðja 13. öld, á dögum Bótólfs biskups (1238 — 46), 
sbr. Kristni sögu, 3. k. niðurl. Ef hún hefur notað Vatns- 
dælu, hlítur Vatnsdæla að minsta kosti að vera eldri enn c. 
1240, og staðfestir það niðurstöðu þá, sem við komumst 
að áður um aldur hinnar upphaflegu Vatnsdælu. 

Þá á Vatnsdæla að nokkru leiti sameiginlegt efni við 
Finnboga sögu ramma, þar sem er frásögnin frá viður- 
eign Ingimundarsona, einkum Þorsteins og Jökuls, við 
Finnboga ramma og Berg rakka. Gering hefur í formál- 
anum firir Finnboga sögu sinni borið sögurnar nákvæm- 
lega saman. Það er óhugsandi, að Vatnsdæla hafi notað 
Finnboga sögu, þvi að Finnboga saga er án als efa tals- 
vert ingri en Vatnsdæla. Hitt virðist mjer líklegt, að Finn- 
boga saga hafi haft firir sjer Vatnsdælu. Missagnir eru 
að vísu talsverðar, enn sumar af þeim virðast sprotnar af 
þvi, að höfundur Finnboga sögu hefur af ásettu ráði 
vikið frá Vatnsdælu, þar sem honum þótti hún bera Ingi- 
mundarsonum of vel eða Finnboga og Bergi of illa sög- 
una, og breitt frásögninni sínum söguköppum i vil. 

Loks getur Vatnsdæla um bardaga í Hafursfirði og 
segir, að hans geti víða í sögum. Að öllum líkindum hefur 
höfundurinn haft firir sjer einhverja konungasögu, og 
Finnur Jónsson heldur, að það hafi helst verið Upphaf 
ríkis Haralds hárfagra, sem svo er kallað, því að þar ber 
Haraldr auknefnið Dofrafóstri eins og í Vatnsdælu, og 
einstök orð um þennan viðburð, einkum lísingin á Úlf- 
hjeðnum Haralds, eru lík í Vatnsdælu og Upphafi, enn 
mjer finst líkingarnar svo ómerkilegar, að jeg þori ekki 
að fullirða neitt. 

í orðfæri sögunnar er ímislegt, sem virðist benda til, 
að sá, sem það hefur ritað, hafi verið klerkur. 1 23 k. 
hrósar Þorsteinn föður sínum Ingimundi firir, hve vel 
honum hafi farist við Hrolleif, sem vó hann, og bætir 
við: „Njóta mun faðir minn þess frá þeim, er sólina hefir 
skapt ok allan heiminn, hverr sem sá er, enn þat má vita, 
at þat mun nokkurr gert hafa." 1 37. k. heitir Þorsteinn 
á þann, „er sólina hefir skapat", að berserksgangurinn 



VATNSDÆLA SAGA 



249 



hverfi af Þóri bróður hans. Og í 46. k. segir Þorkell 
krafla við Friðrek biskup, sem biður hann láta skírast, 
að hann vilji ekki hafa aðra trú enn Þorsteinn Ingi- 
mundarson og Þórir fóstri minn. „Þeir trúðu á þann, er 
sólina hefir skapat ok öllum hlutum ræðr." Biskup 
svarar: „Þá sömu trú boða ek með þeiri grein, at trúa á 
einn guð, föður son ok heilagan anda, ok láta skírast í 
vatni i hans nafni." Jeg firir mitt leiti legg nú ekki svo 
mikið upp úr því, þó að höfundurinn láti heiðna menn 
trúa á þann, sem sólina hefur skapað; hann getur vel 
verið leikmaður firir því. Enn það eru orðin í kring, sem 
mjer virðast vera prestleg, einkum þó orð Friðreks bisk- 
ups. 1 niðurlagi sögunnar er sagt um Þorkel kröflu, að 
hann hafi verið „rétt trúaðr maðr — ok elskaði, sem sá, 
er framast elskaði, sannan guð", og ennfremur: „bjóst 
Þorkell mjök kristiliga við sínum dauða, því at hann var 
vel kristinn maðr ok ræktaði vel trú sína". Þessi orð 
virðast bersínilega skrifuð af klerki. Enn það er nokkur 
vafi á, hvort þau og annað, sem klerkakeimur er að í 
Vatnsdælu, er upphaflegt i sögunni; það getur verið 
komið inn í hana á 14. öldinni, þegar hún var færð í 
níjan búning. 

Sagan gerist mestöll i Vatnsdal og hjeröðunum þar í 
kring í Húnavatnsþingi, og er höfundur þar gagnkunn- 
ugur. Allar hkur til, að höfundur hafi verið Húnvetningur. 



í 



Bandamanna saga. 

Handrit: Vjer erum nokkurn veginn vel settir með 
handrit af þessari sögu, því að hún er til vor komin í 2 
skinnbókum, þau eru að vísu miklu ingri enn sagan. Hið 
eldra þeirra er hin nafnfræga sögubók í Árnasafni 132 
fol., sem vjer höfum áður talað um og nú er vanalega 
kölluð Möðruvallabók, skrifuð á firri hluta 14. aldar, hin 
er hjerumbil einni öld ingri, geimd i Gl. kgl. samling í 
Kaupmannahöfn, nr. 2845, 4°, rituð á 15. öld (Konungs- 
bók). Bandamanna saga er þar fremst, og á eftir fara 
imsar fornaldarsögur, auk Orms þáttar Stórólfssonar og 
Rauðólfs þáttar. í báðum þessum handritum hefur sagan 
geimst í heilu lagi. Enn auk þess er til eitt skinnblað af 
sögunni í Jóns Sigurðssonar safni, sem i flestu kemur 
heim við Möðruvallabók, enn hefur þó á stöku stað 
rjettari texta. Skinnblaðið er frá ofanverðri 15. öld að 
dómi Pálma Pálssonar og er geimt meðal Skinnbókar- 
brota í nr. 6. Það er í 4°, áfast í kjölnuni við blað úr 
Krókarefs sögu. Þegar vjer berum saman bæði aðalhand- 
ritin, sjáum vjer, að hjer er um tvær gerðir sögunnar að 
ræða, sem koma heim hvor við aðra í aðalefninu, enn 
eru talsvert ólíkar í einstökum atriðum. 



Guðbrandur Vigfússon vakti firstur manna athigli á 
K-textanum í ritdómi sínum í Nýjum Fjelagsritum 1 ) og 
ljet í ljós um leið, að sá texti væri eldri og upphaflegri 
enn M-textinn. Þetta álit Guðbrands f jell í góða jörð hjá 
flestum þeim, sem síðar f jölluðu um söguna. Cederschiöld, 
K. Maurer, Finnur Jónsson og Eugen Mogk hafa allir 



1) XVIII, 156—59. 



BANDAMANNA SAGA 



251 



tekið í sama strenginn og Guðbrandur. Aftur á móti voru 
þeir Heinzel og Eiríkur Magnússon á annari skoöun. Enn 
þessir menn hafa öllu fremur bigt skoðanir sínar á hugar- 
burði sínum enn nákvæmum samanburði á þessum 
tveim gerðum sögunnar í einstökum atriðum. í for- 
málanum firir útgáfu sinni hefur Heusler reint að leisa 
úr þeirri spurningu, hvor gerðin sje upphaflegri, með því 
að bera saman einstök atriði í þeim, og það er auðvitað 
eini rjetti vegurinn til að skera úr því máli. Ifirleitt er M- 
textinn fjölorðari enn K-textinn. Spurningin verður þá: 
hefur M lengt og íkt frásögnina frá því sem hún er í K, eða 
hefur K stitt hana frá því sem hún er í M? Þeir Guðbrand- 
ur Vigfússon hafa haldið því fram, að M hafi íkt frásögn- 
ina. Gagnvart þessu bendir Heusler á það, sem jeg er hon- 
um fullkomlega samdóma um, að þegar um tvær gerðir 
af sögum er að ræða, aðra stittri, enn hina lengri, þá muni 
það vera oftar, að stittri gerðin sje ágrip af hinni lengri, 
enn að lengri gerðin sje aukning úr hinni stittri. Þetta 
er og eðlilegt, því að vanalega vildu afritararnir spara sjer 
tíma og bókfell með því að fella úr það, sem þeim þótti 
óþarft. Jeg skal og bæta því við, að K er stundum fillri enn 
M. T. d. að taka, þegar Oddr fer að Óspak til að stefna 
honum firir sauðastuldinn, þá verður hann eftir utan- 
garðs, meðan Vali fóstbróðir hans fer heim að semja við 
Óspak, enn Óspakr veitir Vala banasár. Vali ræður þá til, 
að Óspakr skuli senda konu sína Svölu á fund Odds og 
segja honum, að Vali hafi sætst á málið firir hans hönd 
við Óspak, og beðið sig að skila, að Oddr skildi fara heim. 
Við það fer Oddr heim á Mel. Svo heldur sagan þannig 
áfram í K: „Annan dag eftir sá þeir (o: Oddr og heima- 
menn hans), at menn mjök margir fóru at garði á Mel; 
gengr Oddr út á móti þeim og sér, hver efni í eru. Þar 
fóru menn með lík Vala. Nú kemr upp alt málit, og verðr 
Oddr varr við, hann unir svá illa, at stóru bar". Þessi 
áhrifamikla og lifandi frásögn er í M dregin saman í þessi 
fáu orð: „Vali lét líf sitt og var lík hans flutt á Mel. Oddi 
þótti þetta mikil tíðendi ok ill". Hjer er M auðsjáanlega 
ágrip af K, og fleira þessu likt mætti tilfæra. Er þá ekki 



252 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



hins vegar líldegt, að K sje ágrip af M, þegar svo stendur 
á, að K sleppir úr imsu þvi, sem máli skiftir úr frásögninni 
eins og hún er i M? Og þetta kemur mjög oft firir. Þegar 
Oddr ætlar utan snemma i sögunni, biður hann Óspak f irst 
að taka við búi sínu á Mel í f jarveru sinni og síðan að ann- 
ast goðorð sitt. Óspakr færist í bæði skiftin fastlega undan 
í firstu, enn lætur þó til leiðast að lokum firir bænastað 
Odds. Um þetta ber báðum gerðum sögunnar saman. Enn 
í bæði skiftin gefur M i skin, að undanfærsla Óspaks hafi 
verið tóm ólíkindalæti, og að hann hafi undir niðri verið 
óðfús til að taka bæði við búi og goðorði. Þessu sleppir 
K úr á báðum stöðunum. Enn það er bersínilega mjög svo 
einkennilegur og meistaralegur dráttur í lísingunni á lund- 
arfari Óspaks, sem varla er ætlandi öðrum enn frum- 
höfundi sögunnar, er kann svo vel að hsa mönnum. Hjer 
hefur því K auðsjáanlega stitt af ásettu ráði og slept úr 
því, sem ritaranum fanst ekki beint vera nauðsinlegt til 
að skilja gang sögunnar. Sömuleiðis sleppir K að mestu 
leiti þeim einkennilegu lisingum á Ófeigi karli, sem 
standa i M, þar sem verið er að segja frá göngu hans milli 
höfðingjanna á alþingi. First, þegar hann fer að finna 
Egil, segir M svo frá, að hann hafi gengið frá búð sinni 
og verið áhiggjufullur, „sér enga liðveizlumenn sina . . . 
enn í máli váru engar verndir, ferr hækilbjúgr, hvarflar 
milli búðanna og reikar á fótum" — meistaraleg lísing, 
sem vekur eftirvænting lesandans. Þegar hann hefur 
fengið ádrátt hjá Agli, gengur hann til Gellis — „ok er 
allhældreginn, er þó eigi svá dapr með sjálfum sér, sem 
hann er hrumr á fótum, ok eigi svá laustækr í málum, 
sem hann er lasmeyrr í göngunni." 1 ) Og loks, þegar 
Ófeigr hefur unnið Gelli á sitt mál, stendur í M: „Síðan 
ferr Ófeigr nú i braut ... ok hvárki seint né krókótt 
ok eigi bjúgr". Hjer er meistaralega hst, hvernig Ófeigr 
verður hressari og hressari í göngunni, eftir þvi sem hon- 
um aukast vonir um að koma sínu fram (klimax í frá- 



1) Heusler heldur, að þessi einkennilega setning sje síðari við- 
bót — það finst mjer óhugsandi. 



BANDAMANNA SAGA 



253 



sögninni). Öllu þessu sleppir K, þvi a5 óneitanlega skilst 
gangur sögunnar vel, þó að þaö falli burt. Jeg tel eflaust, 
að þetta sje upphaflegt í sögunni og felt úr af ásettu ráöi í 
K, og það því fremur sem K sleppir ekki úr lísingunni 
á Óspaki, þegar hann kemur til sögunnar á alþingi f irra 
árið, þegar mál Odds er komið í óefni, og Ófeigr mætir 
honum, er hann gengur frá dómi — þar stendur svo í K: 
„gengr maðr einn í móti þeim (Oddi) gamall ok hrumr 
ok hafði kápu svarta ok ein ermr á, bjúgstaf í hendi ok 
broddr í"; hjer stendur í M samskonar lísing að efni til, 
nema M bætir við: „hafði síða hettuna ok rak undan 
skygnur, stappaði niðr stafnum ok fór heldr bjúgr". 
Þessari viðbót sleppir K, eflaust af ásettu ráði, enn það 
sem K tekur með af lísingunni, er nóg til að sína, að bæði 
þessi lising Ófeigs og hinar, sem á eftir fara, muni vera 
upphaflegar í sögunni. 

Annars kemst Heusler að þeirri niðurstöðu, að hvorug 
gerðin í heild sinni geti tahst upphaflegri enn hin, heldur 
sje M upphaflegri á þessum stað, enn K á hinum, og verði 
í því efni að rannsaka hvert einstakt atriði í hvorri gerð 
um sig í samanburði við tilsvarandi atriði í liinni, og 
þessari niðurstöðu er jeg alveg samdóma. Samt er það 
mín skoðun, að M standi ifirleitt nær hinum upphaf- 
lega texta, og skal jeg leifa mjer að færa nokkrar ástæður 
firir því. 

Vjer höfum komist að þeirri niðurstöðu, að þar sem 
önnur gerðin er fillri enn hin, þá muni oftast nær fillri 
gerðin hafa geimt hið upphaflega, enn hin gerðin stitt af 
ásettu ráði. Nú kemur það oftar firir, að M er fillri enn 
K. Af því leiðir, að M hefur oftar geimt hið upphaflega. 

Söguhöfundurinn hefur bersinilega verið gagnkunn- 
ugur í Húnavatnsþingi, og er þvi líklegt, að sagan sje samin 
þar, enda gerist hún mestöll þar, að svo miklu leiti sem 
hún gerist ekki á alþingi. Nú má sjá það á M, að sú gerðin 
stafar einhversstaðar þar að norðan, liklega úr miðju 
þinginu eða austan til í því, þar sem sagan í þeirri gerð 
birjar á því að segja, að Ófeigr, faðir Odds, hafi búið vestr 
í Miðfirði, og hermir litlu síðar, að Styrmir frá Ásgeirsá 



254 UM ÍSLENDINGASÖGUR 

hafi verið mikill höfðingi vestr þar. Á báðum þessum 
stöðum hefur K norðr f. vestr, og sínir það, að sú gerð 
hlítur að vera samin í Vestfirðinga- eða Sunnlendinga- 
f jórðungi, að öllum líkindum helst í Dölum, því að Dala- 
sísluhjeruðin hafa frá alda öðli staðið í mjög nánu sam- 
bandi við vestursveitir Húnavatnsþings. Nú er það í sjálfu 
sjer líklegt, að gerð, sem stafar frá því hjeraði, þar sem 
sagan er til orðin, muni vera upphaflegri enn gerð, sem 
rituð er utan hjeraðs, enda finnast í K nokkrir síðari við- 
aukar, sem virðast vera settir inn í söguna af vestfirskum 
manni, og ein leiðrjetting, sem ber vott um, að höfundur 
þeirrar gerðar hafi verið kunnugur breiðfirskum ættum. 
Þannig finst mjer það bera vott um vestfirskan uppruna, 
þar sem K kallar Þórarin spaka Lardælagoða og ætt- 
færir hann þannig, að hann hafi verið sonur Óspaks (auð- 
sjáanlega ógátsvilla eða ritvilla f. Ólafs) o: Höskuldssonar 
Kolssonar og Þorgerðar dóttur Egils Skallagrímssonar. M 
kallar manninn Langdælagoða og ættfærir hann ekki, og 
er það eflaust hin upphaflegi texti. Þórarinn er síðar einn 
af Bandamönnum, og ber sagan það með sjer, að hann 
hefur búið í Húnavatnsþingi, enn ekki i Dölum, og verið 
samþingisgoði Styrmis, því að þeir tveir af Bandamönnum 
fara stefnuför saman til Odds, 1 ) og síðan ríða þeir 
„norðan" til alþingis i einum flokki og hitta bandamenn 
sína, sem koma að vestan, á Bláskógaheiði (svo stendur í 
K sjálfri, bls. 10 5 ). Af Landnámu vitum vjer, að Þórarinn 
spaki hjet 4. maður frá Holta, er nam Langadal (Lang- 
dælaætt), og er hann líklega sami maður og Þórarinn 
spaki á Lækjamóti, „ráðgjafi Víga-Barða" (svo Melabók 
ingri), í Heiðarvíga sögu og ef til vill sami maður sem 
Bandamanna saga talar um, enn þá hefur þó sagan gert 
sig seka í tímatalsvillu, því að Bandamanna saga gerist 
laust eftir miðja 11. öld, enn svo lengi hefur fóstri Víga- 
Barða varla lifað. Að minsta kosti virðist alt mæla með 
því, að Þórarinn Bandamanna sögu hafi verið af Lang- 
dælaætt, — Guðbrandur Vigfússon getur til, að hann hafi 



1) M. Heuslcr, bls. 41 29 = K [útg. Cederschiölds] bls. 9 28 og 10-. 



BANDAMANNA SAGA 



255 



verið sonarsonur Þórarins spaka, fóstra Víga-Barða — 
enn hitt er fjarstæða, sem K segir, að hann hafi verið 
af Breiðfirðingakini, enda átti Ólafr pái engan son með 
því nafni að vitni Laxdælu og Landnámu. Líklegast þikir 
mjer, að K-höfundur hafi blandað honum saman annars 
vegar við Þorberg son Ólafs pá og hins vegar við Þórarin 
goða úr Langadal á Skógarströnd, sem Laxdæla getur um. 
Og á því getur enginn efi leikið, að M hefur hjer geimt 
hið upphaflega, emi K afbakað textann. Annað dæmi þess, 
að K-höfundur hefur aukið söguna sakir kunnugleika síns 
firir vestan, finst að minni higgju í samtali þeirra Ófeigs 
og Gellis á alþingi. Ófeigr spir, hverjir sjeu bestir kvenn- 
kostir i hjeraði Gellis. Samkvæmt M svarar Gellir, að 
það sjeu dætur Snorra goða og Steinþórs á Eyri, enn K 
(12 10 ) lætur Gelli auk þess telja dætur Þorgils Ara- 
sonar. 1 ) Þessu held jeg að K-höfundur hafi bætt við, af 
því að honum hefur þótt það óviðkunnanlegt, að Reiknes- 
inga skildi ekki vera getið að neinu. Enn stendur í M, þar 
sem sagt er frá andláti Hermundar Illugasonar á Gils- 
bakka, að ónefndur prestur frá Síðumúla hafi stumrað ifir 
honum í andlátinu, 2 ) enn K nafngreinir prestinn og seg- 
ir, 3 ) að það hafi verið Þórðr prestur Sölvason í Reikja- 
holti. 4 ) Hjer virðist enn koma fram kunnugleiki K-höf- 
undar í nágrannahjeröðum Breiðaf jarðar, og higg jeg, að 
þessu hafi hann bætt inn, enn M varðveitt frumtextann. 
Merkilegt er, að allir þeir þrír viðaukar, sem taldir eru, 
miða að því, að sína fróðleik höfundarins um ættir höfð- 
ingja við Breiðaf jörð og í Borgarfirði, og verður eitt ifir 
þá alla að ganga. Loks ber að geta þess, að M telur Banda- 



1) Eftir K spir Ófeigr first, hverjir ungir menn sjeu vænstir til 
höfðingja þar vestra, og svarar Gellir, að það sjeu sinir hinna sömu 
höfðingja, Snorra, Þorgils og Steinþórs. Þessi spurning er í rauninni 
alveg óþörf og þíðingarlaus í þessu sambandi sem inngangur að bón- 
orðinu, er á eftir fer, og virðist vera síðari íauki. Merkilegt er, að 
K-höf. virðist ekki hafa haft neinn grun um það, sem Laxdæla segir, 
að Gellir væri kvongaður Valgerði, dóttur Þorgils Arasonar. — 2) M 
Heusl. 58 6 . — 3) Cedersch. 17 14 . — 4) Eflaust = Þórðr Sölvason af 
Geitlendingaætt, ættfaðir Reykhyltinga. Sbr. Landn., III. p. 21. k., 
Sturl. Oxf. I, 4 (sbr. 25, 190 og 211). 



256 



UM ÍSLENDIXGASÖGUR 



manninn Gelli (afa Ara fróða) Þórðarson, enn það er villa 
firir Þorkelsson, sem stendur i K. Mjer þikir ekki óliklegt, 
að villan stafi frá frumhöfundi Bandamanna sögu, og að 
hann hafi ruglast í nafninu, af því að hann hafi haft í 
huga Þórð gelli, langafa Gellis Þorkelssonar. Hjer hefur 
þá K leiðrjett frumtextann, af því að hann sem Breið- 
firðingur vissi betur ættina. 

Heusler hefur bent á það, að þar sem tölur koma firir 
í sögunni og gerðunum ber ekki saman, þá standi svo að 
segja altaf hærri tölurnar í K. Nú er það einmitt ein- 
kennilegt firir ingri gerðir sagna að íkja tölur, og á 
einum stað að minsta kosti má beint sanna, að M hefur 
hina upphaflegu lágu tölu, enn K hefur íkt hana af ásettu 
ráði. Eftir því sem M segist frá, gera þeir Egill og GelKr 
Oddi að gjalda 13 aura silf urs til Bandamanna gegn niður- 
falli á sökum (M 53 35 , 54 9 , 13 , 55 34 ), og þegar Þorgeirr 
Halldórsson er óánægður með þetta 13 aura gjald, brígslar 
Egill honum um, að kotkarl hafi markað i höfði honum 
13 kúlur og Þorgeirr tekið 13 lambær firir. K segir á 
4 stöðum (15V 4 , 15 , 16 11 ), að þeir hafi gert 30 aura gjald, 
enn á einum stað 13 aura (15 10 ), og þar kemur auðvitað 
fram hið upphaflega, og sömuleiðis i þvi, að K lætur Egil 
segja, að kúlurnar, sem markaðar vóru í höfði Þorgeirs, 
væri 13 og lambærnar, sem hann tók firir, sömuleiðis 13 
(16 13 ). 

Þetta, sem nú hef jeg talið, eru sínileg merki þess, að 
K muni vera ingri gerð enn M og ekki eins nærri f rum- 
riti sögunnar. Þar að auki finst mjer ifirleitt sagan vera 
betur sögð í M heldur enn i K, og hitt miklu sjaldnara, 
að K segi betur f rá. Enn þetta er auðvitað tilf inningamál. 

9 

Enn hjer er önnur spurning, sem krefst svars, spurn- 
ing, sem stendur í nánu sambandi við spurninguna um, 
hvor gerðin sje upphaflegri. Hvernig stendur á hinum 
mikla mun, sem víða er á gerðunum? Af því að megin- 
atriði sögunnar eru hin sömu i báðum gerðum, má þó 
álikta með fullri vissu, að sameiginleg frumheimild liggi 
til grundvallar f irir þeim. Enn var sú frumheimild skrif- 
leg eða munnleg? Heusler heídur, að hún hafi verið 



BANDAMANNA SAGA 



257 



munnleg. Hann heldur, að sagan hafi, áöur en hún var 
færð i letur, verið til i tveimur ólikum munnlegum gerð- 
um, sem auðvitað hafa átt kin sitt að rekja til einnar 
sameiginlegrar munnlegrar frumheimildar, og að síðan 
hafi tveir menn, sem hvorugur vissi af öðrum, ritað upp 
hvor sína munnlegu gerð óbreitta. Af því stafi munurinn, 
sem á gerðunum er. Þessi skoðun Heuslers stendur í 
nánu sambandi við þá skoðun hans og fleiri visinda- 
manna nú á dögum, að flestar af sögum vorum hafi 
skapast í munnlegri frásögn og verið til, áður enn þær 
voru skrásettar, í svo að segja sömu mind og þær eru 
nú til skrifaðar, og að þeir, sem skrásettu þær, hafi i 
rauninni ekki unnið annað að þeim enn að skrifa þær 
upp óbreittar ef tir þeim sögumanni, sem sögurnar kunni. 
Ef það irði sannað, að munurinn, sem er á gerðum 
Bandamanna sögu, stafaði frá tveimur mismunandi 
munnlegum gerðum, sem tveir menn hefðu skrifað upp 
óháðir hvor öðrum, þá væri þar með sannað, að þessi 
saga að minsta kosti hafi verið til í munnlegri frásögn 
firir skrásetninguna, og þá getur svo verið um fleiri. 
Spurningin er mjög mikilvæg firir bókmentasögu vora, 
því undir svarinu er það að miklu leiti komið, hvernig 
vjer lítum á tilorðning sagnanna, og hvort vjer eigum 
að skoða þá, sem skrásettu þær, sem sjálfstæða höfunda 
eða sem skini skropnar ritvjelar. 

Þegar vjer berum saman gerðirnar K og M, sjáum 
vjer, að sumstaðar koma firir villur í annari hvorri 
gerðinni, þar sem hin hefur hið rjetta. T. d. stendur svo 
í M (30 25 " 26 ) : „Oddi hugnar vel við Óspak . . . Hann var 
bæði harðvirkr ok mikilvirkr ok þarfr búinu". 1 K er 
þetta alveg eins, nema þar stendur hagvirkr firir liarð- 
virkr, og á það (hagvirkr) miklu betur við í þessu sam- 
bandi; harðvirkr er auðsjáanlega ritvilla, sprottin af 
ógáti. Á öðrum stað stendur í M (30 10 ) : „Óspakr . . . 
gerist brátt hollr Oddi, jsýslar vel um búit ok vinnr 
sem tveir aðrir". í K (3 2 ) er þetta svona: „Óspakr 
gerðist Oddi hendilangr ok hollr sýslu ,ok vinr' maðr". 
Hjer á bersínilega að taka saman hollr sýslumaðr, og 



258 UM ÍSLENDINGASÖGUR 

er það stitting ritarans firir hollr ok sýslar vel um búit. 
Jafnframt hefur hann auðsjáanlega first ætlað sjer að 
taka með setninguna „ok vinnr sem tveir aðrir", enn 
setur upphaf hennar í ógáti inn á rangan stað, áttar sig 
svo og ræður af að sleppa henni alveg, enn gleimir að 
strika út upphafið, sem hann var búinn að skrifa. Orðin 
eiga auðsjáanlega að falla úr i K. Þessi villa er mjög 
eðlileg, ef skrifleg heimild, samhljóða M, hefur legið firir 
ritaranum, enn alveg óskiljanleg, ef hin sameiginlega 
heimild hefur verið munnleg. Á þriðja staðnum stendur 
í M (32 20 ) : „annathvárt at taka npp bú hennar" (Svölu), 
og er það án als efa hinn rjetti og upphaflegi texti. Enn 
K hefur „annathvárt at taka nmboð hennar" (4 14 ), sem er 
hrein vitleisa í þessu sambandi og bersínilega rangt. 
Hjer er umboð auðsjáanlega ritvilla firir upp bú, og er 
ljóst, að firir báðum gerðum hlítur hjer að hafa legið 
skrifleg samheimild, sem M hefur farið rjett með, enn 
K afbakað. Á fjórða staðnum hefur M (4& 1 *- 1 *): „Hall 
Styrmisson" (o: frá Ásgeirsá), og er það bersinilega rjett, 
því að vjer vitum af öðrum heimildum, 1 ) að Styrmir 
átti son, sem Hallr hjet. Enn K (12 1G ) hefur „son Hall- 
steins frá Ásgeirsá". Þessi ritvilla er vafalaust sprottin 
frá, að i handritinu, sem K hafði firir sjer, hefur staðið 
hall st.s.y sem K svo les Hallsteins son og breitir i son 
Hallsteins til þess að fá úr einhverja hugsun. Villan 
væri óskiljanleg, ef munnleg samheimild lægi á bak við 
báðar gerðir. Á 5. staðnum hefur M (34 21 ) hætt við orði, 
sem eflaust er rjett, enn K (5 22 ) helzt við orði, sem er 
bersínileg ritvilla. 

Enn þá meiri áherzlu legg jeg þó á það, að sumir 
mjög einkennilegir kaflar, sem hætt var við að breittist 
í munnlegri sögusögn, eru sem næst alveg eins i báðum 
gerðum. Ifir höfuð að tala finst mjer Heusler hafa ein- 
blínt of mikið á það, sem er ólikt í gerðunum, enn haft 
ekki nógu opin augu firir hinu, sem er þeim báðum 



1) Landn., III. p., 6. k„ útg. 1843, 189. bls. 



BANDAMANNA SAGA 



259 



sameiginlegt. Jeg legg ekki svo mikla áherslu á það, að 
gerðunum beri saman um helstu atburði sögunnar og 
allan gang viðburðanna. Slíkt gat lengi geimst nokkurn 
veginn óbreitt í munnlegri sögusögn. Enn jeg legg á- 
herslu á það, að ímisleg einkennileg aukaatriði, sem 
snerta form frásagnarinnar og búning hennar, hafa 
geimst svo að segja óbreitt í báðum gerðum. Jeg tel það 
alveg óhugsandi, að slík og þvílík aukaatriði, sem ekki 
beint skifta máli, geti geimst óbreitt i munnlegri frá- 
sögn. Jafnóðum og sagan gengur munnlega mann frá 
manni, frá einum viðtakanda til annars, hlítur hver nír 
viðtakandi að setja sitt persónulega mark á þess konar 
aukaatriði, er hann endurtekur söguna, og svona ganga 
breitingarnar koll af kolli. Jeg á hjer einkum og sjer í 
lagi við samtöl sögunnar, sem eru eitt hið fegursta 
skraut sögunnar. Að vísu þikir mjer það ekki svo 
mikið tiltökumál, þó að viðtöl Ófeigs karls við höfð- 
ingjana á þingi og seinna Egils við bandamenn sína 
sjeu nokkurn veginn eins í báðum gerðum, því að þessi 
samtöl snerta svo mikið aðalefni sögunnar, að ekki er 
alveg óhugsandi, að þau hafi varðveitst svo að segja eins i 
verulegum atriðum, og eru þó samtölin grunsamlega lík. 
Enn hitt gegnir meiri furðu, að óveruleg samtöl, sem 
lítið eða ekki snerta aðalefnið, skuli hafa haldist svo að 
kalla óbreitt í tveimur munnlegum gerðum. Þessi sam- 
töl eru : " 

1. Viðtal ÓsjDaks við Odd, er hann biður Odd taka sig 
til vistar M (Heusler) 29 32 , 30° = K (Cedersch.) 

929-35 

2. Viðtal Odds við Óspak M 31^-24 = . K 3 2 ^o. Oddr 
biðr Óspak taka við goðorði sínu. 

3. Svar Þórarins goða við bónorði Óspaks M 32 18 " 23 = 
K 4 12 " 15 (þar er í K ritvillan umboð f. upp bú). 

4. Samtal Odds og Vala um geldingahvarfið, sem er 
eignað Óspaki M 34^5 _ k 5 i4 24 (þ ar er í K rit- 

villan helzt f. hætt). 

5. Samtal Vala og Óspaks M 3434_35 2 ? = K 5 33 — 6 16 . 



260 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



Vali reinir að fá Óspak til að meðganga sauðaþjófn- 
aðinn með góðu gegn uppgjöf saka, enn Óspakr fær- 
ist undan. 

6. Samtal milli Óspaks og Vala, þegar Óspakr hefur 
sært hann til ólífis M 36<"i 2 => Jt 6 2 ™ 1 . 

7. Samtal Styrmis og Þórarins um að óníta eftirmálið 
eftir Vala firir Oddi M 3629— 371 5 k 79-24. 

Þvi er ekki að neita, að þessi samtöl eru priði á 
frásögninni, gera hana fjörugri og áhrifameiri. Enn 
hins vegar eru þau als ekki nauðsinleg firir þráð frá- 
sagnarinnar, sum mættu missa sig með öllu og sum 
mætti draga saman i eina setningu. I staðinn firir 1 og 2 
nægði að segja, að Oddr tók við Óspaki og líkaði svo vel 
við hann, að hann trúði honum firir búi og goðorði, 
þegar hann fór utan. 1 stað 3 mátti nægja að segja, að 
Þórarinn vildi ekki veita samþikki sitt til bónorðs 
Óspaks, o. s. frv. Samtöl þessi eru bersínilega ekki annað 
enn skraut á frásögninni, skraut, sem mjög tíðkast í 
sögum vorum. Og þetta skraut er svo að segja orðrjett 
eins í báðum gerðum sögunnar, orðamunurinn ekki 
meiri enn hann er vanur að vera i tveimur söguhandrit- 
um, sem bæði stafa frá sameiginlegu frumriti. Jeg sje 
því ekki minstu ástæðu til að fara á bak við hina firstu 
skriflegú skrásetning sögunnar til að skíra, hvernig á 
þessari samhljóðun stendur, eða að rekja hana til munn- 
legrar frásagnar. Þvert á móti tel jeg það mjög ólíklegt, 
og jeg vil segja alveg óhugsandi, að slík samtöl hefðu get- 
að haldið sjer svo samhljóða, ef hin sameiginlega frum- 
heimild hefði að eins verið munnleg og ekki lægi nein 
sameiginleg skrifleg heimild bak við gerðirnar, því að í 
xnunnlegri frásögn hlutu slík aukaatriði sem samtölin 
óumflíjanlega að gangast í munni eða gleimast, er þau 
gengu mann frá manni. Og hjer við bætist, að í þessum 
samtölum koma firir setningar, sem bera á sjer Ijóst 
mark bókmáls, enn ekki munnlegrar frásagnar, t. d. M 
35 G = K 6 2 : „Á þá leið er", segir Vali, „er þó höfum vit 
[þetta talat (um þetta rætt K), [þá er þvi ekki at leyna 
(sl. M.), at þat vilja sumir menn kalla eigi óvænt, at nokk- 



BANDAMANNA SAGA 



261 



ut (vera M) muni af þínum völdum". Báðum deildum ber 
hjer saman í öllu verulegu. Aldrei hefur nokkur íslending- 
ur talað svona. Hjer sjást greinilega fingraför nYhöfund- 
arins, enn hitt er alveg óhugsandi, að setningin hafi skap- 
ast svona í munnlegri frásögn, og þvi síður, að hún hafi 
gengið svona óbreitt mann frá manni. Jeg verð að telja 
þessa setningu óiggjandi sönnun firir því, að skrif leg f rum- 
heimild standi að baki báðum gerðum. Því fer þá f jarri, 
að Heusler hafi tekist að sanna, að Bandamanna saga 
hafi verið til í tveimur munnlegum gerðúm, áður enn hún 
var skrásett. Vjer komumst ekki lengra aftur á bak enn 
til skriflegrar samheimildar beggja gerða. Út úr Banda- 
mannasögu-handritunum verður því ekki leidd nein 
sönnun til stirkingar þeirri skoðun, að sögur vorar hafi i 
upphafi verið skrásettar óbreittar eftir eldri munnlegri 
frásögn. 

Enn hvernig stendur á þeim mun, sem óneitanlega er á 
gerðum sögunnar? Sú spurning krefst svars. Vjer höfum 
sjeð, að skrifleg frumheimild liggur á bak við báðar 
gerðir. Vjer höfum líka sjeð, að stundum hefur M geimt 
hið upphaflega, enn stundum K. Af því verður ekki leidd 
önnur áliktun enn sú, að hvorug gerðin hafi nákvæmlega 
filgt hinu sameiginlega frumriti, heldur hafi ritarar beggja 
gerða leift sjer hjer og hvar að breita, auka eða stitta. 
Þess eru nóg dæmi deginum ljósari í sagnahandritum 
vorum, að ritarar þeirra hafa ekki talið sjer skilt að rita 
upp frumrit sitt með filologiskri nákvæmni, heldur þótst 
hafa rjett til að víkja sögunni við bæði að efni og formi, 
eftir því seni þeim þótti best fara, með öðrum orðum að 
endursemja söguna á grundvelli hinnar skriflegu heim- 
ildar sinnar. Þetta er einmitt það, sem ritarar eða höf- 
undar M og K haf a gert. Báðir haf a að vísu altaf haf t hlið- 
sjón af hinni skriflegu samheimild, enn báðir hafa leif t 
sjer að endursemja söguna að nokkru leiti eftir geðþótta 
sínum og smekkvísi, og hafa þeir þó ifirleitt engu veru- 
legu haggað í efni sögunnar. Þegar jeg les K og ber sam- 
an við M, finst mjer ljóst, að ritarinn hefur altaf haft firir 
sjer frumrit sitt öðru hvoru, enn við og við sleppt bókinni 



262 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



og skrifað suma kafla að nokkru leiti eftir minni. Þetta 
skírir til fullnustu þann mun, sem er á gerðunum, og er 
þá engin ástæða til nje þörf á að hugsa sjer, að hann stafi 
frá munnlegri samheimild. 

Um afstöðu Bandamanna sögu við aðrar sögur er það 
að segja, að litlar eða engar líkur eru til, að höfundur 
hennar hafi þekt eða notað aðrar sögur, sem nú eru 
kunnar. Að vísu eru flestir helstu menn kunnir af 
öðrum sögum, að minsta kosti að nafninu til. Enn 
það, sem aðrar sögur segja um þá, snertir ekki efnið 
í Bandamanna sögu, enda gerist Bandamanna saga 
síðar enn flestar aðrar íslendingasögur, ekki fir 
enn eftir miðja 11. öld, og er þvi eðlilegt, að efni 
hennar komi litt við aðrar sögur. Af Oddi Ófeigssini 
er til lítill þáttur, sem er fljettaður inn í sögu Haralds 
harðráða (Mork., Fornms., Flat.), og ber þeim þætti 
saman við Bandamanna sögu um það, að Oddr hafi verið 
i förum og fengist við verslun, enn annars er efnið alt 
annað enn i Bandamanna sögu, og sama er að segja um 
það, sem Hemings þáttur segir frá Oddi. Gellir Þorkelsson 
kemur líka við Heimskringlu og Ólafs sögu helga. Ólafr 
helgi sendi hann til Islands með boðskap sinn til Islendinga 
um 1026, að sögn Snorra, og hefur hann þá verið firir 
innan tvítugt, ef þetta er satt, þvi að eftir íslenskum ann- 
álum dó hann 1073, 65 ára gamall, og er því fæddur 1008. 
Ari fróði nefnir hann oftar enn einu sinni i Islendinga- 
bók og í ættartölu sinni aftan við íslendingabók — hann 
var föðurfaðir Ara. Laxdæla segir líka töluvert frá Gelli. 
Enn þetta kemur als ekki við efni Bandamanna sögu. 
Hermundr Illugason kemur við Gunnlaugs sögu og Heiðar- 
víga sögu, Skeggbroddi Bjarnason við Ljósvetninga sögu 
og Ólkofra þátt, Járnskeggi Einarsson við Ljósvetninga 
sögu. I Landnámu er nefndur Styrmir Þorgeirsson og 
Hallr sonur hans. Um Þórarin Langdælagoða hef jeg tal- 
að áður. Enn það, sem segir i þessum heimildum, snertir 
annars als ekki efnið í Bandamanna sögu. Að því er Land- 
uámu snertir sjerstaklega, er það einkennilegt, að hún get- 
ur als ekki um þá feðga Odd og Ófeig eða forföður þeirra 



BANDAMANNA SAGA 



263 



Ófeig í Skörðum Járngerðarson, og þó að hún nefni ein- 
staka af höfðingjum Bandamanna sögu, sem Uð í ættar- 
tölu, þá verður ekki af því leidd sú áliktun, að Landnáma 
hafa notað Bandamanna sögu, eða Bandamanna 
saga Landnámu. Sú eina af hinujn eldri sögum, sem 
virðist hafa þekt Bandamanna sögu, er Eyrbyggja. 
Hún getur um Óspak, son Glúms Óspakssonar og 
Þórdísar, sistur Grettis sterka, og segir, að hann 
hafi deilt við Odd í Miðfirði Ófeigsson. Af þessu 
verður þó als ekki ráðið, að Eyrbyggjuhöfundur 
hafi þekt Bandamanna sögu, hann gat vel þekt þetta 
af munnmælum. Grettis saga getur um Óspak Glúmsson 
með mjög líkum orðum og Eyrbyggja („Son Glúms og 
Þórdísar Ásmundardóttur var Óspakr, er deildi við Odd 
Ófeigsson"), enn bætir við: „sem segir i Bandamanna 
sögu", og má af þvi ráða, að höfundur hefur þekt söguna. 
Jeg skal um leið taka það fram, að nafnið „Bandamanna 
saga" er einmitt tekið eftir þessum stað í Grettlu. K hefur 
ekki neitt nafn á sögunni, enn í M er hún nefnd „Saga 
Ófeigs bandakarls". Af þvi að „bandakarl" er ekki rjett- 
nefni á Ófeigi — hann var als ekki einn af Bandamönnum, 
heldur þvert á móti sundraði hann bandalagi þeirra, og af 
því öðru, að Ófeigr er á einum stað í sögunni nefndur 
bragðakarl (M 50 7 Gellir segir við Ófeig: „Ertu mikill 
bragðakarl") , hafa menn áliktað, að bandakarl i M sje 
ritvilla firir bragðakarl. Það higg jeg rjett vera. Enn sú 
villa er bersínilega sprottin af því, að ritarinn hefur haft 
Bandamenn í huga. Líklegast þikir mjer, að frumhöf undur 
hafi nefnt söguna „Sögu Ófeigs bragðakarls ok Banda- 
manna". Þá er bæði skiljanleg villan i M og nafnið Banda- 
manna saga i Grettlu, enda verður ekki fundið hæfilegra 
nafn á söguna enn að kenna hana bæði við Ófeig og 
Bandamenn. 1 ) 

Enn er ein lítil saga, sem virðist hafa þekt 
Bandamanna sögu, og það er Ölkofra saga eða þáttur, 



1) Bandamenn eru þeir fjelagar nefndir M 45 20 , 49 2 , K 13 7 , sbr. 
Ganga nú síðan i bönd M 41 2 o (= ganga í band K 9 22 ). 



264 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



sem virðist vera sniðin eftir Bandamanna sögu sem firir- 
mind. Efnið er nauðalíkt, þó að persónurnar sjeu aðrar, 
og meðferð efnisins sömuleiðis. Bæði Heusler og Gering, 
sem hefur gefið út Ölkofra sögu, eru sammála um, að 
Olkofra saga hafi haft firir sjer Bandamanna sögu, og 
leiða að því sennileg rök. 

Út úr afstöðu Bandamanna sögu við aðrar sögur 
verður ekki leidd nein áliktun um aldur hennar, nema að 
hún hljóti að vera eldri enn Grettla og Ölkofra saga. Þetta 
segir ekki mikið, þvi að Grettis saga er líklega ekki eldri 
enn frá birjun 14. aldar, og Ölkofra saga varla eldri enn 
frá aldamótunum 1300. Orðfærið er fremur fornlegt og 
laust við það rósamál, sem kemst inn með riddarasög- 
um. Orð, sem eru útlend að uppruna, eru fá, og ekkert 
því til firirstöðu frá þeirra hálfu, að sagan sje gömul. 1 ) 
Að efni til er sagan líka laus við allan riddarasögublæ. 
Af þessum ástæðum finst mjer liklegt, að sagan sje samin 
á firri hluta 13. aldar. Það kemur vel heim við þetta, 
að M segir í niðurlagi sögunnar, að frá Oddi sjeu komnir 
„Miðfirðingar, Snorri Kálfsson ok mart annat stór- 
menni", hvort sem hjer er átt við þann Snorra Kálfsson, 
sem dó 1175, eða sonarson hans samnefndan, sem virðist 
hafa lifað fram á 13. öld. 2 ) 

Guðbrandur Vigfússon hneixlaðist á því, að málið 
gegn Oddi firir að hafa borið f je í dóm skuli ef tir sögunni 
ekki vera sótt i fimtardómi, þvi að slikt var fimtardóms- 
sök að lögum. Enn sagan segir hvergi, að málið hafi 
ekki komið firir fimtardóm, heldur lætur það óákveðið, 
hvort sótt var í fimtardóm eða fjórðungsdóm. 3 ) Guð- 
brandur Vigfússon virðist hafa vilst á því, að Ófeigr gerir 
ráð firir því í viðræðu sinni við Egil, að f jórðungsmenn 



1) Sbr. Heusler, form. LIX. (XXVIII. og XXXIX.) bls. — 2) Sagan 
á eflaust við Snorra eldri, sem var i fremri höfðinga röð á sinni tið. 
Kálfr sonur hans (d. 1198) átti marga sonu auk Snorra ingra, og er 
Þorgils talinn firir þeim. Hann bír á Mel um 1216 (Sturl. Oxf. I, 229. 
bls.). Ef sagan vildi nefna einn af Kálfssonum, þá lá nær að nefna 
Þorgils. Sbr. ritg. mina um Avellingagoðoro" i Timar. Bókmentf. II, 
20.— 21. bls. — 3) Sbr. Maurer i Germania, 19. bd. 



BANDAMANNA SAGA 



265 



fái helming eigna Odds, ef hann verður sekur. Enn það 
áttu þeir að fá, hvort sem sektin var dæmd i f jórðungs- 
dómi eða fimtardómi. 1 ) 

Heusler hefur ritað ágætlega um Bandamanna sögu 
frá fagurfræðilegu sjónarmiði í formálanum firir útgáfu 
sinni. Sagan er eitt hið mesta snildarverk í sagnabálki 
vorum og jafnast að því leiti, þó að stutt sje, við þær 
sögur, sem best eru sagðar, t. d. Njálu og Egils sögu. Að 
efni og meðferð efnis er hún einstæð í sinni röð meðal Is- 
lendingasagna, þegar Ölkofra þáttur er fráskilinn, sem er 
ekki annað enn eftirlíking eftir Bandamanna sögu. Flestar 
aðrar sögur eru gagnsírðar af hetjuskaparanda víkingaald- 
arinnar. Af því leiðir, að þær hefja persónur sögunnar, 
einkum sögukappann, upp í nokkurs konar æðri hugsjóna- 
heim, „idealisera" þá, lísa þeim sem drenglunduðum, hug- 
prúðum og hraustum með afbrigðum. Að þessu og fleiru 
leiti eiga flestar sögur skilt við tragedíurnar grísku. Áþessu 
ber ekkert í Bandamanna sögu. Hún lætur persónurnar 
koma til dira eins og þær eru klæddar, hefur skarpt 
auga firir breiskleika þeirra og brestum og dregur þær 
sundur i nöpru háði. Að þvi leiti líkist Bandamanna saga 
kómedíum Aristófanesar. Og sjerstaklega verða íslensku 
höfðingjarnir hart úti. Það er eins og höfundur hafi viljað 
sina hnignun höfðingjavaldsins. Sagan er römm heims- 
ádeila (satíra) i garð höfðingjanna. Þeir sæta miklu ill- 
kvitnislegri meðferð í sögunni enn Demos i „Riddurum" 
Aristófanesar. Oddr er eiginlega fremur kaupmaður enn 
höfðingi, enda er hann uppskafningur og kann ekki með 
sakir að fara, kann ekki að beita hinu nifengna valdi 
sínu, þó að kaupskapurinn hafi veitt honum „afl þeirra 
hluta, sem gera skal". Allir hinir höfðingjarnir, Banda- 
mennirnir svonefndu, eru meira eða minna dregnir niður 
í sorpið. Þeir^ standa allir á lágu siðferðisstigi. Takmarka- 
laus fjegirnd er það, sem mest ber á í fari þeirra allra 
og stjórnar öllum gjörðum þeirra. Það er fjegirndin, sem 



1) Grágás Kb. I 86. Sbr. ritg. mina um Kjalarnesþing í Germ. Abh. 
zum Geburtst. K. Maurers, 127. bls. 



26(5 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



kemur þeim til að ganga í bandalag gegn Oddi, 
og fjegirndina notar Ófeigr til að tvístra þeim og fá 
tvo úr þeirra hóp, Egil og Gelli, til að svíkja fjelaga 
sína. Þegar Egill hikar við að láta Ófeig múta sjer til 
að svíkja fjelaga sína, nema Ófeigr geti fengið annan af 
þeim til að ganga í málið með sjer, þá segir Ófeigr: „Hvern 
vilt þú helzt kjósa? Láttu svá, sem ek eiga á öllum völ." 
Orðin minna á orð Jugurthu um Rómverja: „Urbem 
venalem et mature perituram, si emptorem invenerit". 1 ) 
í þeim kemur fram hámark firirlitningarinnar firir höfð- 
ingjavaldinu, og ekki batnar í lok sögunnar, þegar alt 
lendir í rif rildi milli Bandamannanna og þeir bregða hver 
öðrum um skammir og klæki. Hnignun höfðingjavaldsins 
lísir sjer líka í því, að sumir af höfðingjunum eiga við 
mjög örðugan fjárhag að búa (Egill og Gellir) og hinir 
hafa allir einhvern annmarka, auk f jegirninnar, sem er 
þeim öllum sameiginleg. Styrmir er svíðingur og sveltir 
hjú sín og auk þess ragmenni. Þórarinn er að vísu spakur, 
enn hann er heigull, hleipir altaf öðrum á foraðið, og 
þegar Egill gerir hann hlægilegan og segir, að honum 
sje betra að þegja, svarar hann: „Hafa skal heil ráð, 
hvaðan sem koma", setst niður og þagnar. Um Þorgeir 
Halldórsson lætur höfundur Ófeig segja, að hann, höfð- 
inginn, „kunni eigi mál at meta ok hafi eigi vit til heldr 
enn uxi eða asni." Þeim Járnskeggja og Skeggbrodda 
brigslar Ófeigr um ofmetnað. Hermundi brígslar Egill 
um, að hann hafi fólgið f je sitt i jörðu, og höfundur stað- 
festir brígslin með því að láta Hermund segja á dauða- 
stundinni: „tvö hundruð i gili", því að það er ljóst af 
sambandinu, að þar er átt við fje, sem Hermundr hefur 
fólgið í gilinu, sem bær hans var við kendur (Gilsbakka). 
Egill og Gellir svíkja fjelaga sína firir eigin hagsmuna 
sakir. Svona lísir Bandamanna saga þeim mönnum, seni 
rjeðu lögum og lofum á íslandi. Heusler hefur líkt senn- 
unni milli Egils og Bandamanna í lok sögunnar við Loka- 
sennu, og er það mjög heppileg samlíking. Jeg hef áður 



1) SalL, Jug. 35,10. 



BANDAMANNA SAGA 



267 



í þessum firirlestrum leitt rök að því, að Lokasenna sje 
nöpur árás á hina heiðnu trú, og að höfundur hennar með 
fullum ásetningi reini að gera heiðnina hlægilega og draga 
hana sundur í háði. Á sama hátt higg jeg, að höfundur 
Bandamanna sögu hafi af ásettu ráði í riti sinu veitst 
að siðleisi og hnignun hinnar íslensku höfðingjastjettar og 
viljað fletta ofan af eimdarskap höfðingjanna og spillingu 
með því að sina þeim í spjespegli sögunnar sína eigin mind. 
Og jeg higg, að höfundur hafi i þessari lísingu haft sam- 
tið sína firir augum. Því get jeg ekki verið þeim mönnum 
samdóma, sem halda því fram, að Bandamanna saga sje 
ekki samin fir enn seint á 13. öldinni, eftir að landið 
komst undir konung. Mjer finst sagan tæplega skiljanleg, 
nema hún sje samin, áður enn goðavaldið leið að fullu 
undir lok. Háðið hefði varla orðið svona napurt, ef höf- 
undur hefði ekki sjálfur búið undir goðavaldinu og þekt 
höfðingjana af eigin reinslu. Margar af lísingunum virðast 
teknar beint út úr lífinu. Sá andi, sem gengur i gegnum 
söguna, kemur vel heim við þá niðurstöðu, sem jeg komst 
að hjer að framan, að sagan muni vera til orðin á firra 
helmingi 13. aldar. Þá hafði hnignun hinna fornu höfð- 
ingjaætta, sem birjar á 12. öldinni, leitt til þess, að goð- 
orðin höfðu safnast á fárra manna hendur, og þá hefur 
endurminningin um hnignun goðaættanna og orsakir 
hennar verið í fersku minni. Þá voru enn á lífi nánustu 
niðjar margra höfðingja, sem mist höfðu vald sitt, sem 
lifandi vottur um hnignun ættar sinnar. Og meðal orsak- 
anna til hnignunarinnar er i fremstu röð siðspilling goð- 
anna og ekki síst f jegirnd þeirra, sem Bandamanna saga 
lísir af svo frábærri snild. e H cf>ú.oym)iicnía 2náoxY\v d?.sT, 
a?J.o ftovdev, „Fjegirndin og annað ekki mun verða Spörtu 
að falli", var spáð meðal Grikkja. Líkt má að nokkru leiti 
segja um goðavaldið. 

Mannlísingar sögunnar eru samdar af óviðjafnan- 
legri snild og bera vott um djúpa mannþekking höfundar- 
ins. Sjerstaklega hefur hann opin augu firir brestum og 
annmörkum persónanna, sem hann lísir, og kemur þar 
fram kímni hans. Öllum öðrum snjallari er lísingin á 



268 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



hinum samviskulausa bragðaref Ófeigi. Hann er hreifi- 
afl sögunnar, hefur alla þræði sögunnar í hendi sjer, bind- 
ur hnútana og leisir þá, vefur höfðingjunum um fingur 
sjer og stendur sigri hrósandi og hróðugur i sögulokin, og 
er hann þó ekki annað enn óbreittur bóndi. Um lindis- 
einkunnir höf ðingjanna hef jeg þegar talað. Ágæt er lising- 
in á Óspaki. Hann er sá eini vigamaður, sem kemur firir 
í sögunni, og ber að því leiti nokkurn keim af þeim 
hetjuskaparanda, sem einkennir aðrar Islendingasögur, 
hefnigjarn og ófirirleitinn. Snildarlega er líst, hvernig 
hann smátt og smátt breitist til hins verra, i firstu er 
hann trúr og diggur Oddi húsbónda sínum. Enn þegar 
Oddr hefur trúað honum firir búi sinu og goðorði, þolir 
hann ekki upphefðina, finst það sætt að vera ifir aðra 
settur, og vill ekki sleppa goðorðinu við eigandann. Þegar 
Oddur svo kúgar af honum goðorðið með valdi, þá vaknar 
i honum óargadírið, hann fillist heiftar við Odd og hefnir 
sín á honum, first með því að stela frá honum sauðunum, 
og síðan með því að vega Vala í misgripum firir Odd. 
Verður síðan sekur skógarmaður, líkt og Grettir frændi 
hans, og útileguþjófur. Á móti Óspaki setur sagan öðling- 
inn Vala. Hann er eina persónan í sögunni, sem ekki er 
sagt annað enn gott um. Hann firirgefur veganda sínum 
og reinir að bjarga honum likt og Ingimundur gamli i 
Vatnsdælu. Þetta sáttfúsa og kristilega hugsandi valmenni 
stingur auðvitað í stúf við hliðina á heiftrækni og grimd 
Óspaks, og lisir sjer i því iþrótt höfundarins að setja þá 
hvorn við annars hlið. 

Eins og aðrar íslendingasögur lísir Bandamanna saga 
persónunum sjaldan beinlínis með því að telja upp eigin- 
leika þeirra, heldur lætur hún þær aðallega lisa sjer sjálfar 
með gjörðum sínum og orðum, enn þó einkum með orðum 
í viðtali við aðrar persónur. Heusler hefur tekið það fram, 
að i Bandamanna sögu beri meira á samtölum enn í 
nokkurri annari Islendingasögu, og er það rjett athugað. 
Samtölin eru svo ifirgnæfandi, einkum í síðari kaf lanum, 
sem er þungamiðja frásagnarinnar, kaflanum, sem skirir 



BANDAMANNA SAGA 



269 



f rá gangi málanna á alþingi, að það mætti fara með söguna 
mjög lítið breitta upp á sjónarsviðið og leika hana. Sam- 
tölin eru sögunnar „sterka hlið", segir Heusler. Þau eru 
samin af óviðjafnanlegri snild, einkum samtölin í aðal- 
kafla sögunnar, þar sem Ófeigr kemur ár sinni firir borð, 
first gagnvart dómurunum, síðan gagnvart höfðingjunum, 
og Heusler hikar ekki við að segja, að í þeim kafla komist 
íslensk sagnamanna-íþrótt á sitt hæsta stig. Þar lísir sjer 
bæði djúp þekking á mannlegri sálu og frábært hugvit í 
þvi að gera persónunum upp orðin. Jeg man ekki eftir 
neinum samtölum í öðrum sögum, sem komast í sam- 
jöfnuð við þessi, nema ef vera skildi samtalið í Eglu, 
12. k., milli Háreks Hildiríðarsonar og Haralds hárfagra, 
þegar Hárekr rægir Þórólf. Heusler rekur samtölin 
nákvæmlega í sundur og sínir, hve mikil snild er í þeim 
fólgin. First er samtal þeirra feðga Odds og Ófeigs, þegar 
Oddr kemur frá dómi og hefur heikst á málinu gegn 
Óspaki. First lætst Ófeigr ekkert vita um þann ósigur, 
sem sonur hans hefur beðið i málinu, og vill ekki trúa 
Oddi, þegar hann segir honum sannleikann; ólíkindalæti, 
spott og meinleg stríðni skiftast á í orðum karlsins, og 
háðið kemst á sitt hæsta stig, þar sem Ófeigr segir, að 
það sje eina bótin í málinu, sem Oddr hafi gert óafvitandi, 
þegar hann gekk frá dómi áður enn lögvörn var fram- 
færð. Oddr verður með kinnroða að játa sitt óvænna og 
biðja föður sinn að reina bjarga málinu og fær honum 
f je til. Þá er ræða Ófeigs firir dómendunum. Ófeigr sínir 
fram á, hvilíkur ábirgðarhluti það sje firir dómendur, að 
dæma ekki hinn versta mann sekan, þjóf og manndráps- 
mann, þó að formgalli sje á, einkum þar sem þeir hafi 
svarið eið að því að dæma það, sem þeir vissi sannast og 
rjettast og helst að lögum, og jafnframt hampar hann 
framan í þá silfrinu, og loks kemur hann svo fortölum 
sínum, að dómendur renna á agnið, þiggja mútur og 
dæma Óspak sekan. „Hjer blandast saman hárfínar orða- 
flækjur, siðferðisleg gremja, vingjarnleg góðmenska og 
afl peninganna í ræðu Ófeigs," segir Heusler, „með svo 



270 UM ÍSLENDINGASÖGUR 

miklum krafti, að Ófeigr hefur sitt mál fram, sem annars 
sindist vonlaust um." Meistaralegast allra er þó viðtal 
Ófeigs á síðara þinginu við þá Egil og Gelli. Efnið er að 
nokkru leiti hið sama í báðum þessum samtölum. First 
lætur Ófeigr sem sjer komi mál Odds als ekki við og að 
hann ætli als ekki að minnast á það — annars hefði hann 
ekki náð tali höfðingjanna. Þá víkur hann að því, hve 
mikill harmur það sje, að slík mikilmenni sem höf ðinginn 
er skuli skorta fje. Svo bendir hann á, hversu lítið muni 
koma i hvers einstaks höfðingja hlut af f je Odds, ekki 
nema sextándi hlutur úr Melslandi! Þá gerir hann ímist 
að hóta höfðingjanum (Oddr hefur frjett, að eigi er löng 
sævargata til Borgar, ef hann kemur í Borgarf jörð) eða 
smjaðra firir honum (Enn þa$ þikir mjer illa, er þú hefur 
eigi góðan hlut af, þvi at þú felst mjer vel i geð og best 
af iður Bandamönnum). Þá otar hann fram silfrinu. Og 
þegar höfðinginn segist ekki vilja rjúfa eiða sína við hina 
Bandamennina og segist ekki haf a liðsaf la til að ganga einn 
á móti þeim öllum, þá hittir Ófeigr ráð til þess, að höfð- 
inginn geti veitt Oddi lið án þess að rjúfa eiðana, og segist 
eiga völ á hverjum, sem hann helst kjósi, úr flokki Banda- 
manna til að ganga i málið með honum. Og þá er björninn 
unninn. Þó að viðtalið við Gelli sje svipað viðtalinu við 
Egil að efni til, þá er þar þó tilbreitni í orðum og sumt 
öðruvísi, t. d. það, að Ófeigr biður dóttur Gellis til handa 
Oddi. Sagan lísir bersínilega Gelli sem meira drengskapar- 
manni enn Agli, og því tekur Ófeigr á honum með míkri 
höndum. Fjeð, sem hann greiðir honum, er að nafninu 
til engin múta, heldur samkvæmt festarmálunum ætlað 
til heimanfilgju með dóttur Gellis, sem Oddr tekst á hend- 
ur að gjalda. 

í þessum samtölum Ófeigs og höfðingjanna og eigi 
síður í undirtektum þeirra undir málaleitanir hans kemst 
gletni sögunnar hæst. I ræðu Ófeigs, sem á eftir fer, þar 
sem hann kís milli höfðingjanna i gerðina, vegur þá á 
metaskálum og setur sína skömmina í hvern, enn þó eink- 
um í sennu Egils við hina Bandamennina, er gamanið 



BANDAMANNA SAGA 



271 



grófgerðara. I sennunni lendir alt í rogaskömmum og 
hótunum. 1 ) 

Uppistaða sögunnar er bláþráðalaus og óslitin frá upp- 
hafi til enda. Heusler skoðar allan firri hluta sögunnar, 
er segir frá uppgangi Odds og viðureign hans við Óspak, 
sem inngang að hinni eiginlegu sögu, sem birji um leið 
og málin koma firir alþingi, og honum finst höfundur 
hafa teigt um of úr þessum inngangi með óþörfum mála- 
lengingum. Enn mjer finst ekki als kostar rjett að gera 
þannig upp milli parta sögunnar. Að vísu er það rjett, að 
allur firri kaflinn stefnir að þingdeildunum, sem eru há- 
mark sögunnar, og má vel kalla frásögnina um þær 
meginhluta hennar. Rjett er það og, að firri hlutinn undir- 
bír þingdeildasöguna, enn jafnframt hefur hann líka sjálf- 
stætt gildi sem lísing á lífi fornmanna. Að höfundur 
sögunnar hafi sjálfur htið á þetta mál eins og jeg, sínir 
sig í niðurlagi sögunnar. Heusler hefur bent á, að skáld- 
söguhöfundar vorra tíma mundu hafa lokið máli sínu og 
slegið i botninn, þegar búið var að segja frá málalokum á 
alþingi og sigri þeirra feðga Ófeigs og Odds. Enn þar kem- 
ur á eftir first dálitill kafli um dauða Hermundar Illuga- 
sonar og síðar stutt frásögn um afdrif Óspaks. Heusler 
sínir, að þessi viðauki er í samræmi við þá venju islenskra 
sagnamanna, að taka upp aftur þá þræði, sem þeir höfðu 
slept fir i frásögninni, og spinna þá til enda. 2 ) I sennunni 
miklu hafði Hermundr haft i hótunum við Egil og gefið 
í skin, að hann mundi ráða hann af dögum, í orðunum: 
„Þat mynda ek vilja, at vit værim eigi báðir á þingi annat 
sumar." Egill skilur þetta svo sem Hermundr hafi hjer 
ósjálfrátt spáð sínum eigin dauða firir næsta þing. Venja 
íslenskra sagnamanna krafðist þess, að síðar í sögunni 
væri gerð grein firir, hvort og að hve miklu leiti þessi 
spásögn varð að áhrinsorðum. Af því leiddi, að höfundur 
bætti við kaflanum um Hermund, þegar hann hafði leitt 



1) Sbr. Heusler: Zwei Islandergeschichten, formálann, LIV. — 
LIX. bls. — 2) Heuslcr, Zwei Islandergesch., form. LII. bls. 



272 UM ÍSLENDINGASÖGUR 

til likta aðalefni sögunnar. Á sama hátt fann höf undur sjer 
skilt að segja frá afdrifum Óspaks. Hann hafði skilist við 
hann í f irri hluta sögunnar með þessum orðum : „Nú hverfr 
Óspakr á braut, svá at eigi vitu menn, hvat af honum 
verðr." Höfundur veit firirfram, að forvitinn lesandi eða 
áheirandi muni ekki láta sjer nægja þetta, heldur spirja: 
Hvað varð síðar af Óspaki? Því tekur hann þennan þráð 
upp aftur í niðurlagi sögunnar og segir frá afdrifum 
Óspaks. Enn einmitt þetta sínir, að höfundur sjálfur hefur 
ekki skoðað sögu Óspaks eingöngu sem inngang að megin- 
efninu í Bandamanna sögu, frásögninni um þingdeiluna, 
heldur jafnframt sem sögu með sjálfstæðu gildi. 

í M eru nokkrar vísur, sem sagan eignar Ófeigi, og 
ein eignuð Óspaki. K sleppir þeim öllum nema Óspaks- 
vísunni. Enn einmitt það, að K hefur þessa einu vísu, 
bendir til, að hún hafi slept hinum úr og að þær sjeu 
allar upphaflegar i sögunni, sjerstaklega þar sem Óspaks- 
vísan er með fornirðislagi eins og sumar af Ófeigs-vís- 
unum og blærinn á henni mjög líkur og á þeim. Það er 
auðvitað erfitt að segja með vissu, hvort þessar vísur eru 
rjett feðraðar. Mjer firir mitt leiti virðast þær ekki vera 
fornlegar, og hneigist jeg helst að því, að þær sjeu ortar 
af söguhöfundi til að príða með söguna. 

Um höfund sögunnar vitum vjer eins og vant er sama 
sem ekki neitt. Áður hef jeg tekið fram, að kunnugleiki 
hans í Húnavatnsþingi bendi helst til, að hann hafi verið 
Húnvetningur. Afstaða hans við höfðingjastjettina veit 
helst að því, að hann hafi sjálfur ekki verið i höfðingja- 
röð. I sögunni er ekkert, sem mælir með, að hann hafi 
verið prestur, hvergi neinn klerkakeimur að orðfæri nje 
hugsunum. Þrátt firir það er ekki óhugsandi, að hann 
hafi verið af klerkastjett, enn þar sem höfuðpersóna sög- 
unnar, Ófeigr, er óbreittur alþíðumaður, þikir mjer samt 
líklegra, að hann hafi verið leikmaður af alþiðustjett. 
Niðurlag sögunnar, þar sem getið er um Snorra Kálfsson 
og Miðf irðinga (= Melsmenn) , gæti bent til, að hann hef ði 
verið af þeirri ætt (einn af Kálfssonum?), enn auðvitað 
er það ekki annað enn laus getgáta. 



BANDAMANNA SAGA 



273 



Hvernig sem á Bandamanna sögu er litið, verður að 
telja hana með hinum merkustu íslendingasögum. Hún 
er sannkallaður gimsteinn í bókmentum vorum. Ker 
segir, 1 ) að hún sje hinn elsti skinsamlegi kímnileikur með 
nítísku sniði, sem til sje í sögu Norðurálfunnar á síðari 
tímum (the first reasonable and modern comedy in the 
history of modern Europe). Enn nafn snillingsins, sem 
vjer eigum þetta ágætisrit að þakka, er gleimt og verður 
líklega altaf hulin ráðgáta. 

1) Epic and Romance, 2. útg., bls. 229. 



18 



Þórðar saga hreðu 



Þessi saga er að því leiti lík Bandamanna sögu, að 
hún er til, eða rjettara sagt hefur verið til, í tveim gerðum, 
enn ólík að því leiti, að þessar tvær gerðir eru svo frá- 
brugðnar hvor annari, að það er ljóst, að hjer er í rauninni 
ekki um tvær gerðir af hinni sömu sögu að ræða, runnar 
frá einni og sömu skriflegri frumheimild, heldur eru þetta 
tvær sjálfstæðar sögur, ritaðar hvor í sínu lagi af tveimur 
ólíkum höfundum, sem hvorugur vissi af öðrum. Því mið- 
ur er að eins önnur af þessum tveim Þórðarsögum til í 
heilu lagi. Af hinni er nú ekki til nema upphaf og endir. 
Að dæmi Maurers kalla jeg til hægðarauka sögubrotið 
Þhreð. A, enn hina söguna, sem er heil, kalla jeg Þhreð. B. 

Það sem til er nú hreint og ómengað af Þhreð. A, 
hefur geimst meðal hinna sorglegu leifa af Vatnshirnu í 

AM 564 a, 4°. Þar á meðal eru 3 blöð úr Þhreð. 

A, og er þó firsta blaðið ekki nema litil ræma, næst kjöln- 
um. Á því hefur verið upphafið, og hefur Guðbrandi 
Vigfússini tekist að filla það með hjálp 2 pappírsafskrifta, 
AM 486 og 564 b, 4°, sem hafa verið teknar, meðan blaðið 
var heilt. Þessi handrit virðast enn fremur hafa haft firir 
sjer eitt blað af framhaldi sögunnar, sem nú er algjörlega 
glatað, því að í því, sem næst fer á eftir, eru þessi handrit 
blendingur af báðum hinum sjálfstæðu sögum, A og B, og 
má með samanburði við B vinsa úr það sem tekið er úr A. 
Hin tvö blöðin úr Þhreð. A, sem varðveitst hafa í 564 a 4°, 
eru heil, og stendur á þeim niðurlag sögunnar. Allur mið- 
partur þessarar sögu er algerlega glataður. 



Þhreð. B hefur aftur á móti geimst í allmörgum hand- 
ritum. Heil virðist hún vera í AM 152 fol., skinnhdr. frá 



ÞÓRÐAR SAGA HREÐU 



275 



15. öld, sem enn hefur lítt verið notað. Upphafið stendur 
í AM 551 d /? 4°, frá birjun 15 aldar, enn það þritur á 
12. hls. í útg. Halldórs Kr. Friðrikssonar. Náskilt því 
handriti er pappirshandritið nr. 139 fol., skrifað af Jóni 
Erlendssini, og er sagan þar heil. Auk þess er sagan í AM 
471 4° og 486 4°, skinnhandritum frá 15. öld, enn i bæði 
þessi handrit er gloppa í miðri sögunni. Þá eru og tvö 
skinnhandrit í konungsbóklilöðunni í Kaupmannahöfn 
(Ny kgl. saml. 1147 fol. og GL kgl. saml. 1003 foL), enn 
þau eru bæði frá 17. öld. Auk þess eru til pappirshandrit 
af sögunni í AM 554 h p 4°, skr. af Katli Jörundssini, o. 
fl., sem jeg hirði ekki að telja. Því miður er sem stendur 
ekki unnt að átta sig á afstöðu þessara handrita, því að ná- 
kvæma útgáfu vantar. 1 ) 

Ef vjer nú first hreinsum A-söguna af því efni, sem 
pappírshandritin hafa skotið inn i hana úr B-sögunni, og 
berum svo báðar sögurnar saman, þá er ljóst, að þær eru 
svo ólíkar bæði að efni og orðfæri, að þær geta með engu 
móti verið runnar frá einni og sömu skriflegu heimild. 
Að vísu er ekki til nema upphaf og endir á A-sögunni, 
þvi að allur miðkafli þeirrar sögu er glataður. Enn það 
lítið, sem til er af henni, virðist vera nóg til að sanna, að 
hún hefur verið gagnólík B-sögunni, einnig í miðkaflan- 
um. K. Maurer hefur i ritgerð sinni: „Die quellenzeu- 
gnisse úber das erste landrecht und úber die ordnung der 
bezirksverfassung des islándischen freistaats" rakið mjög 
greinilega það sem sögunum ber á milli. T. d. hefur B- 
sagan ekkert tilsvarandi til 1. kap. í A-sögunni. 
1 2. k. segja báðar sögur frá Þórði eldra, föður 
sögukappans, enn það ber á milli, að B veit ekkert 
um, að sá Þórðr hafi lika heitið að auknefni hreða og 
siðan verið nefndur Hísingarskalli, ekki heldur, að hann 
hafi gengið á hólm við Bárek berserk Brenneyjarfaxa og 



1) [Til A-sögunnar er hjer á eftir vitnað eftir útg. Guðbrands 
Vigfússonar (Nordiske Oldskrifter XXVI), til B-sögunnar eftir útg. 
Halldórs Kr. Friðrikssonar (Nord. Oldskrifter VI). Útg.] 



276 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



dáið úr sárum, enn Þórðr ingri hreða hefnt hans siðan i 
einvígi, ekki heldur um það, að Þórðr eldri hafi verið 
tvígiftur og átt Þórð ingra við síðari konu sinni, enn frá 
öllu þessu segir A-sagan greinilega. Eftir eiðuna miklu 
í A birjar sú saga á frásögn um það, að Þórðr er i þann 
veginn að flitja búferlum norður til Skagaf jarðar og segir 
við Eið fóstra sinn, að hann fari þaðan til að firrast vand- 
ræði við Skeggja, föður Eiðs, og af þvi að hann hafi reint 
ímsa menn í Miðfirði að ótrúleika við sig, og nefnir til 
þess Börk hinn gamla á Barkarstöðum, Þórveigarsonu á 
Steinsstöðum og Grím Skárason á Skárastöðum. Af því 
má ráða, að eitthvað hafi verið sagt frá f jandskap Þórðar 
og þessara manna i miðkafla isögunnar, sem glataður er. 
Enn B-sagan nefnir als ekki neinn af þessum mönnum. 
Hins vegar segir B-sagan greinilega frá deilum Þórðar við 
þá bræður Ásbjörn og Orm, enn þeirra getur Þórðr að 
engu á þessum stað í A-sögunni í viðtali sínu við Eið. 
Frá bónorði Þórðar við Ólöfu er sagt alt öðruvísi i A enn 
i B. Eftir brúðkaup þeirra Ólafar segir B-sagan greinilega 
frá bardaga, sem varð milli þeirra Þórðar og Sörla liins 
sterka, sem lauk svo, að Sörli f jell, sömuleiðis frá skála- 
smíð Þórðar að Hrafnagili. A minnist ekki einu orði á 
þetta, enn segir aftur á móti frá vináttu Þórðar við Ey- 
vind prúða og f jelagsskap Eyvindar við Eið Skeggjason, 
sem B veit ekkert um. Eftir A er Eyvindr þessi Kálfsson, 
og eru þeir feðgar náskildir Ólöfu, konu Þórðar. Urn það 
veit B-sagan ekki neitt, enn aftur talar hún um tvo bænd- 
ur skagfirska, Kálf og Eyvind, vini Þórðar, sem ekki virð- 
ast vera neitt skildir hvor öðrum eða Ólöfu. 

Það er auðsjeð, að þessi atriði, sem sögurnar greinir 
á um, geta ekki verið runnin frá sömu skriflegu heimild. 
Hins vegar er sumt, sem sögunum ber saman um. Báðar 
sögurnar kalla kappann Þórð hreðu, enn ekki ber þeim 
saman um, hvenær eða hvernig hann hlaut þetta auk- 
nefni. Báðar ættfæra hann nokkurn veginn eins. Hann 
er í báðum talinn Þórðarson Hörðakárasonar, og sist- 
kini hans bera sömu nöfn í báðum sögum (Klyppr, Stein- 
grímr, Eyjólfr og Sigriðr), enn eftir B, sem ekki veit, að 



ÞÓRÐAR SAGA HREÐU 



277 



Þórðr eldri væri tvígiftur, eru þau alsistkini hans, enn 
aðeins hálfsistkini að föðurnum i A (Þórðr er þar síðari 
konu harn föður síns). Báðum ber enn fremur saman 
um, að Þórðr hafi verið fósturfaðir Eiðs Skeggjasonar 
og að fjandskapur hafi verið með honum og Skeggja, 
föður Eiðs. Sömuleiðis, að Þórðr hafi gengið að eiga 
Ólöfu, skagfirska konu, og að hann hafi verið húsasmiður 
hinn besti. Báðar sögurnar fara og vel að lokum, Þórðr 
kemst sigri hrósandi út úr öllum sínum ævintírum. Enn 
þetta, sem sögunum kemur saman um, eru aðeins helstu 
aðaldrættirnir úr lífi Þórðar, og það er svo almens efnis, 
að af því verður með engu móti leidd sú áliktun, að 
skrifleg samheimild liggi á bak við báðar sögurnar, eink- 
um þar sem alt annað er mismunandi. Enn hvernig 
stendur þá á þessu, sem er báðum sögunum sameigin- 
legt? Hjer er að eins ein skíring hugsanleg og eðlileg. Það 
litla, sem er eins í báðum sögum, er tekið eftir munn- 
mælum, sem báðir söguhöfundarnir hafa haft firir sjer. 
Það er einmitt einkenni munnmæla, að geima best hina 
almennu drætti sögusagnarinnar, enn gleima einstökum 
atriðum eða víkja þeim við. Þórðarsögurnar eru ljóst 
dæmi þessu til sönnunar. Jeg mun víkja að þessu efni 
nánar, þegar jeg hef talað f áein orð um hvora sögu firir sig. 

A-sagan er fráleitt eldri enn frá 14. öld. Jeg legg 
ekki svo íkja mikla áherslu á það, að hún rekur ættir til 
manna, sem lifðu um miðja 14. öld eða jafnvel seint á 
þeirri öld, t. d. til Þorsteins ábóta böllótts á Helgafelli 
(d. 1353), til Jóns Hákonarsonar, sem lifði fram ifir 
aldamótin 1400, og til Ingileifar Árnadóttur, sem var 
f jórði maður frá Þórði kakala. Siðustu liðunum í þessum 
ættartölum gæti verið bætt við siðar. Hitt er veigameira, 
að höfundur hefur tínt saman, einkum úr Landnámu, 
imislegan fróðleik til að príða með sögu sina, enn slíkur 
samtiningur úr ímsum áttum er einmitt einkennilegur 
firir 14. aldar höfunda. Maurer hefur bent á þá staði í 
sögunni, sem dregnir eru út úr Landnámu, og skal jeg 
ekki þreita menn á þeirri upptalningu, heldur vísa til 



278 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



Maurers. Þegar vjer berum þessa Landnámuútdrætti 
saman við handrit þau, sem nú eru til af Landnámu, þá 
er það einkennilegt, að þeir koma stundum heim við eitt 
Landnámuhandrit, stundum við annað, og stundum við 
ekkert þeirra. Þetta sinir, að höfundur hefur haft firir 
sjer alveg sjerkennilegt Landnámuhandrit, frábrugðið 
þeim, sem vjer nú höfum. Merkastur af þessum útdrátt- 
um úr Landnámu er kaflinn um Úlfljótslög og f jórðunga- 
skipun i 1. kap. Vjer höfum þar til samanburðar kafla 
sama efnis í Landnámuhandritunum Melabók og Hauks- 
bók og kafla í Flateijarbók, sem er þar skotið inn í upp- 
hafið á Þorsteins þætti uxafóts. Þegar vjer berum þennan 
kafla A-sögunnar saman við hin handritin, þá sjáum vjer, 
að skrifarinn hefur stundum slept úr af ásettu ráði til að 
stitta eða af gáleisi og gerir sig stundum sekan í beinum 
villum. Enn hins vegar stiður A sumstaðar rjetta leshætti í 
öðrum handritum, og á tveim stöðum kemur það firir, að 
A-sagan ein hefur geimt upphaflega leshætti, sem ekki 
finnast í neinu af hinum handritunum. Þetta sínir ekki, 
að handrit það, sem sagan hafði firir sjer af Landnámu, 
hafi ifirleitt verið eldra eða betra enn þau handrit af 
Landnámu, sem vjer nú höfum, heldur hitt, að það hefur 
ekki verið kinjað frá neinu því Landnámuhandriti, sem 
nú er kunnugt, villur þær, sem eru i þessum kafla sög- 
unnar, benda öllu fremur til, að það hafi verið tiltölu- 
lega ungt, enn þrátt firir það er það mjög eðlilegt, að það 
hafi á stöku stað geimt hið upphaflega, úr því að það er 
sjálfstætt og óháð hinum handritunum. Þessi niðurstaða 
er í góðu samræmi við það, sem áður er sagt um afstöðu 
Landnámu-útdráttanna í sögunni við Landnámu-handrit- 
in. Samt er Úlfljótslagakaflinn í A bersínilega skildari 
Melabók ingri enn hinum handritunum, eins og Maurer 
hefur sínt. Jeg skal geta þess, að jeg hef um þennan Úlf- 
ljótslagakafla skrifað sjerstaka ritgerð, sem að nokkru leiti 
leiðrjettir þær skoðanir, sem Maurer hafði sett fram um 
sama efni í áðurnefndri ritgerð sínni, enn þessi ritgjörð 
min er enn óprentuð. Maurer hjelt, að Landnámuút- 
drættirnir í A-sögunni væri síðari innskotsgreinar, ingri 



ÞÓRÐAR SAGA HREÐU 



279 



enn sjálf sagan. Enn þeir eru, eins og jeg áður hef tekið 
fram, í góðu samræmi við tímann, sem sagan er frá, rit- 
hátt manna á 14. öld, og fæ jeg því ekki sjeð neitt á móti 
því, að þeir sjeu upphaflegir i sögunni. Til 14. aldar benda 
og helst þær ikjur, sem koma firir í sögunni, ekki síst 
frásögnin um Bárek berserk Brenneyjarfaxa. Auknefni 
hans, sem er dregið af Brenneyjum, alræmdu víkinga- 
bæli firir Gautelfarósum (getið í Eglu), bendir helst til, 
að höfundur hafi sjálfur búið til þessa persónu og spunnið 
upp alla söguna um hann. Af tan til í sögunni er kafli, sem 
er tekinn úr Laxdælu, um viðureign Gríms Helgasonar 
og Þorkels Eyjólfssonar, enn sá kafli virðist ekki vera 
upphaflegur í sögunni. Honum er á rnjög grunsamlegan 
hátt skotið inn í mitt efni, sem tekið er úr Landnámu. 
Maurer heldur, að Vatnshirnuritarinn hafi bætt inn i 
söguna þessum Laxdælukafla, enn það getur ekki verið 
rjett, því að Laxdæla hefur i heild sinni verið tekin inn í 
Vatnshirnu, og er því óhugsandi, að sjálfur ritari þess 
handrits hafi skotið kafla úr þeirri sögu inn i Þórðar sögu 
í stað þess að eins að visa til hennar. Hitt er aftur mjög 
eðlilegt, að hann hafi skrifað þennan kafla í hugsunarleisi 
eftir þeirri Þórðar sögu, sem hann hafði firir sjer, og ekki 
munað í svipinn, að hann stóð líka í Laxdælu. 

Af því að svo lítið er til af sögunni, verður ekki dæmt 
til hlítar um sagnaíþrótt höfundar, enn það sem til er, 
bendir í þá átt, að hún hafi ekki staðið á háu stigi. 

Um B-söguna má segja hið sama og um A-söguna, að 
hún er með ingstu íslendingasögum, eflaust samin á 14. 
öldinni. Á 42. bls. segir hún um skálann, sem Þórðr 
smíðaði í Flatatungu: „Stóð sá skáli alt til þess, er Egill 
byskup var at Hólum". Hjer er átt við Egil Eyjólfsson, 
sem var biskup á Hólum 1331 — 41. Ef þessum orðum er 
ekki síðar í aukið af afskrifara, þá er sagan ekki samin 
fir enn um miðja 14. öld. Orðin virðast standa í öllum 
handritum sögunnar, að minsta kosti getur Halldór Kr. 
Friðriksson þess ekki, að neitt handrit sleppi þeim. Vjer 
höfum þvi enga ástæðu til að halda, að þau hafi ekki staðið 



280 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



í sögunni frá upphafi, enda er mart í sögunni, sem bendir 
til, að hún muni vera mjög ung. Hún íkir fram úr öllu 
hófi afreksverk Þórðar, lætur hann rata i hverja raunina 
á fætur annari og vinna sigur í hverri raun, hversu mikið 
ofurefli sem á móti er. Aftur er heldur hallað á mót- 
stöðumenn Þórðar, t. d. Miðf jarðar-Skeggja. Að sagan 
sje ekki nema að litlu leiti grundvölluð á lifandi munn- 
mælasögum, heldur að mestu skáldskapur höfundarins, 
virðist ljóst af ímsum fjarstæðum og mótsögnum, sem 
hún gerir sig seka í. Fjarstætt er það t. d., að sagan, sem 
á að gerast í heiðni, getur um mann Jón að nafni að 
Hvassafelli í Norðurárdal. Þá vóru engir Jónar til, þeir 
koma first með kristninni. Óhugsandi, að sannveruleg 
munnmælasaga hafi mindast og haldist um mann með 
þvi nafni. Það sem sagan segir um hann, hlitur þvi að 
vera eintómur skáldskapur. Grunsamlegt er það og, hve 
lík þau æfintíri, sem Þórðr ratar í, eru hvert öðru. Þeir 
menn, sem Þórður á í höggi við, eru svo að segja altaf 
stírimenn eða kaupmenn, aðskotadír, sem koma hingað 
frá útlöndum, og allir venslaðir Miðf jarðar-Skeggja bein- 
línis eða óbeinlínis. First kemur Ásbjörn, sistursonur Mið- 
f jarðar-Skeggja, og treður illsakar við Þórð, enn fastnar 
þó að lokum Sigríði sistur hans. Þá kemur Ormr, bróðir 
Ásbjarnar, sem legst á hugi við festarkonu bróður síns, 
f ær heitorð Þórðar um hana að Ásbirni frágengmmi, enn 
lætur sjer það ekki nægja og vill fífla hana, enn er þá veg- 
inn af Þórði. Öll þessi saga um Orm er svo ósennileg sem 
framast má verða og bersínilega ekki annað enn skáld- 
skapur, og hann mjög ófimlega samsettur og smekklaus. 
Út af þessu vígi berst Þórðr við Indriða kaupmann, f jelaga 
og fóstbróður Orms, sem vill hef na hans, þangað til Indriði 
er óvígur, lætur síðan græða hann og sættist við hann. 1 
þessari sögu kemur firir mótsögn, sem sínir, að sagan er 
ekki annað enn uppspuni, samsettur af hroðvirku skáldi. 
Eftir víg Orms sendir Skeggi, segir sagan, mann norður 
til Indriða til að segja honum vigið og biðja hann koma 
vestur í Miðfjörð, ef hann vilji leita hefnda (29. bls.). 
Síðar (32. bls.) er það aftur tekið fram, að Indriði frjettir 



ÞÓRÐAR SAGA HREÐU 



281 



vígið. Út af því ríður hann frá skipi sínu i Kolbeinsárósi 
áleiðis vestur og mætir Þórði, sem er á norðurleið, hjá 
Arnarstapa á Vatnsskarði. Þegar þeir hittast, spir Indriði 
Þórð, „hvat Orm dveldi" (33. bls.), rjett eins og hann viti 
ekkert um vígið. Höfundur gleimir hjer i ógáti því, sem 
hann hefur tvítekið áður, að Indriði hafði frjett vígið, 
áður enn hann fór af stað! Næst situr Özurr Ásgrímsson, 
sistursonur Skeggja og frændi Orms, um líf Þórðar og vill 
hefna frænda síns, gerir 3 atrennur að Þórði og fellur 
firir honum að lokum. Hann er sá eini af þessum aðvífandi 
fjandmönnum Þórðar, sem ekki er kaupmaður, heldur 
bóndi og „goðorðsmaðr um hinn efra hlut Skagaf jarðar". 
Enn það er grunsamt, að engin önnur saga þekkir þennan 
skagfirska höfðingja. Er því liklegt, að sagan um hann 
sje einber skáldskapur, enda er hjer mótsögn í sögunni, 
því að first segja öll handrit hennar, að hann biggi á 
Grund, enn síðan að Þverá. Kálund færir þó nokkrar likur 
firir þvi, að bæirnir Grund (nú Ista-Grund) og Þverá, 
sem liggja stutt hvor frá öðrum, sje upphaflega sami 
bærinn. 1 ) Um Þverá er og getið í Laxdælu og Sturlungu. 
Við þessa sögu kemur og Þórhallr bóndi, maður Ólafar, 
sem síðar giftist Þórði. Hann er nauðalikur Birni í Mörk 
í Njálu, og hefur höfundur hjer bersínilega haft Njálu 
til firirmindar. Um Þórhall er lík mótsögn og um Özur. 
First segja öll handrit, að Þórhallr ætti heima á Miklabæ 
í Óslandshlíð, enn síðar er hann oftast talinn á Óslandi 
(bls. 28. nm.). Þá kemur Ásbjörn út i annað sinn og 
veitir Þórði aðsúg til hefnda eftir Orm bróður sinn, enn 
svo líkur, að Eiðr, fóstri Þórðar, sættir Þórð bæði við 
Skeggja og Ásbjörn, sem gengur að eiga Sigríði. Loks 
kemur Sörli hinn sterki, föðurbróðir þeirra Ásbjarnar og 
Orms, út norður í Eijafirði og reinir að hefna Orms, 
situr firir Þórði hjá Lurkasteini, enn fellur firir honum. 
Allar þessar sögur um ásóknirnar við Þórð eru eins og 
sambornar sistur, allar steiptar í sama mót, hver annari 
svo nauðalikar, að það er ljóst, að hjer er ekki um sann- 



1) Kálund, Isl. II 76. 



282 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



sögulega atburði að ræða eða munnmælasögur, sem mind- 
ast hafa af þeim, heldur er þetta skáldskapur, sem ekki 
ber vott um mikið ímindunarafl hjá höfundi, eða að hann 
hafi haft hugvit til að gera efnið breitilegt. 

Jeg þikist þá hafa leitt rök að því, að höfundur B- 
sögunnar hefur að miklu leiti búið sögu sína til frá eigin 
brjósti og lítið stuðst við munnmælasögur. Þessar íkjur 
benda til, að sagan muni vera seint samin. 

Um afstöðu B-sögunnar við aðrar sögur er það að 
segja, að hún hefur eflaust notað einhverja Noregskon- 
ungasögu í frásögninni um það, er Klyppr (Þorkell klyppr) 
vó Sigurð konung slefu Gunnhildarson firir það, að hann 
hafði tekið konu hans frillutaki. 1 ) Þó kemur sagan ekki 
heim við neina af þeim konungasögum, sem frá þessu 
segja. Engin þeirra getur Þórðar hreðu, bróður Klypps, 
að neinu við vígið, enn í B-sögunni kemur hann fram sem 
helsti hvatamaður að víginu og gengur fram best allra 
eftir fall Sigurðar og Klypps. Hjer koma bersínilega fram 
hinar vanalegu íkjur höfundar. Aftur virðast aðrar mis- 
sagnir, t. d. um staði og mannanöfn, stafa frá heimild, 
sem nú er ókunn. Einna líkust B-sögunni er frásögnin í 
þætti Sigurðar slefu í Flateijarbók, enn þó eru þar ímsar 
missagnir. Þar sem Miðf jarðar-Skeggi kemur first til 
sögunnar, er getið um Skinna-Björn föður hans og auk- 
nefni hans skírt af því, að hann hafi farið kaupferð í 
Austurveg og fært þaðan gráskinn. Sama stendur í Mela- 
bók ingri af Landnámu og er líklega þaðan tekið eða 
eftir Landnámuhandriti, sem að þessu leiti kom heim við 
Melabók. Á sama stað segir B-sagan frá því, er Miðf jarðar- 
Skeggi braut haug Hrólfs kraka og tók þaðan Sköfnung 
Hrólfs og öxi Hjalta hins hugprúða, enn náði ekki Laufa, 
sverði Böðvars bjarka. Frá hinu sama segir Landnáma 2 ) 
hjer um bil eins, og er hún líklega heimild B-sögunnar. 
Á einum stað (29. bls.) nefnir B-sagan „Hrolleif, er nam 
Hrolleifsdal" sem föður Ólafar, er síðar giftist Þórði. Virð- 



1) Sbr. 5. bls. um fiill Gamla: „sem scgir í sögu Noregskonunga". 
— 2) Útg. 1843, III 1, bls. 169. 



ÞÓRÐAR SAGA HREÐU 



283 



ist það tekið eftir Landnámu, 1 ) þó að Ólafar sje þar ekki 
getið, enn ekki virðist B-söguhöfundur hafa neina hug- 
mind um, að þessi Hrolleifr, faðir Ólafar, var illmennið, 
sem vó Ingimund gamla. 

Þrátt firir allar íkjurnar er sagan rituð af talsverðu 
f jöri og ekki óskemtileg aflestrar. Orðstefin eru oft fremur 
smellin, enn stundum eru þau tekin ef tir eldri sögum, t. d. 
eru orð Skeggja á 20. bls. „rýta mun göltrinn, ef grísinn 
er drepinn" sniðin eftir orðum Ragnars í Ragnars sögu 
loðbrókar, 15. k., „Gnyðja mundu grísir, ef þeir vissi hvat 
hinn gamli þyldi". Uppistaðan er nokkurn veginn samföst. 
Sá þráður, sem heldur henni saman, er frásögnin um af- 
stöðu Þórðar við Eið fóstra sinn og Skeggja föður hans. 
Þessi þráður bindur söguna sterkum böndum við Mið- 
f jörð. Hún gerist að vísu að nokkru leiti í Skagafirði og 
er að því leiti eins dæmi meðal íslendingasagna. Enn 
samband hennar við Skagaf jörð er lausara enn við Mið- 
f jörð. Höfundur er gagnkunnugur eigi að eins í Miðfirði 
og þar í grend í Húnavatnsþingi heldur og í Skagafirði og 
jafnvel norður í Eijafirði, og einkum þekkir hann vel 
fjallvegina milli þessara þriggja hjeraða, Vatnsskarð og 
Oxnadalsheiði. Höfundur gæti sakir kunnugleikans vel 
verið Skagfirðingur, enn líklegast þikir mjer þó, að sagan 
sje til orðin á aðalstöðvum sínum, í Miðfirði eða þar í 

Niðurlagsorð um báðar sögurnar. — Vjer höfum 
sjeð, að báðar sögurnar eru að mestu leiti skáld- 
skapur, sem höfundarnir hafa tekið frá eigin brjósti, 
enn ekki eftir munnmælasögum, enda staðfestist sú niður- 
staða við hinar miklu missagnir milli sagnanna, sem áður 
er bent á. Hins vegar höfum vjer sínt, að báðum sögunum 
er sameiginlegur dálítill kjarni, sem hvor höfundur um 
sig hefur spunnið sína sögu utan um, og að þessi kjarni 
getur ekki verið tilbúningur höfundanna, heldur hafa þeir 
hvor um sig tekið hann eftir munnmælasögum, sem hafa 



1) Útg. 1843, III 10, bls. 199—200. 



284 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



verið á gangi, þegar sögurnar voru skrifaðar. Samhljóðan 
beggja sagnanna um þennan kjarna bendir sterklega til, 
að efni hans sje sannsögulegt. Menn hafa skoðað Þórðar- 
sögurnar sem eintómar skröksögur. Því get jeg ekki verið 
samdóma. Vjer höfum i sögunum tvöfaldan vitnisburð um 
það, að á 9. öldinni hafi verið til maður að nafni Þórðr 
hreða af Hörðakáraætt, sem kom til Miðf jarðar á dögum 
Miðfjarðar-Skeggja og fóstraði Eið son hans, enn lenti í 
deilum við Skeggja sjálfan, að Þórðr þessi flutti síðan 
norður til Skagaf jarðar og gekk að eiga skagfirska konu, 
Ólöfu að nafni, og loks, að Þórðr var hinn besti 
húsasmiður og að honum voru eignaðar skálasmíðar norð- 
ur í Eijafirði á Hrafnagili og víðar. Sagnirnar um húsa- 
smiðar Þórðar hafa haldist við alt til vorra daga. 1 ) Af 
skála, sem stóð í Flatatungu, hafa geimst nokkrar út- 
skornar f jalir með mindum, sem munnmælin enn eigna 
Þórði, og eru þó að dómi skinbærra manna miklu ingri 
enn frá 10. öld. Hvort þær eru leifar af sama skálanum, 
sem B-sagan getur um að hafi staðið í tíð Egils biskups, 
læt jeg ósagt. Sigurður Vigfússon telur þær vera frá 13. 
eða 14. öld, 2 ) og Matthías Þórðarson fortekur, að þær geti 
verið frá heiðni. Samt verður það ekki út skaf ið, að munn- 
mælasögur um húsasmíð Þórðar hafa haldist alt til vorra 
daga. Og af því að sjaldan ríkur úr kolum nema í þeim 
logi, higg jeg, að einhver hæfa sje firir því, að Þórðr hafi 
verið góður húsasmiður, og að liitt, sem báðar sögurnar 
segja um hann, geti verið satt. 

Þórðarsögurnar eru mjög merkilegar firir bókmenta- 
sögu vora, að þvi leiti sem þær eru sterk sönnun firir því, 
að það eru öfgar, sem ímsir vísindamenn nú halda fram, 
að íslendingasögur haf i geimst í heild sinni í munnmælum 
öld eftir öld og að þeir, sem skrásettu þær, hafi ekki gert 



1) Páll Vídalin telur upp gamla skála á Valþjófsstað, Hrafnagili, 
Silfrastöðum, Auðkúlustöðum og Ljáskógum í grein sinni „Alin, meðal- 
maðr" (Skýringar yfir forny. lögb., 53. bls.) og bætir við, að um þá 
alla segi „sonur og sonarsonur & c. eftir föður og föðurföður frá aldaöðli 
mótmælalaust", að þá hafi smiðað Þórðr hreða. — 2) Árb. Flf. 1892, 
80. bls. 



ÞÓRÐAR SAGA HREÐU 



285 



annaö enn skrifa upp þessar munnmælasögur óbreittar. 
Vjer höfum sjeð, að þegar Þórðarsögurnar eru skrifaðar 
á 14. öldinni, hefur ekki verið eftir af munnmælunum um 
Þórð annað enn helstu megindrættir úr æfi hans. Nú er 
sagan að vísu heilli öld ingri enn Islendingasögur ifirleitt. 
Enn hafi heil og ítarleg saga af Þórði gengið í munnmæl- 
um um miðja 13. öld, þá er ekki líklegt, að hún hafi 
gleimst svo á einni öld, að um miðja 14. öld hafi ekki 
verið annað eftir enn sá magri kjarni, sem er báðum 
sögunum sameiginlegur. Þórðarsögurnar sína, að höfund- 
ar íslendingasagna muni óftast ekki hafa látið sjer nægja 
að skrifa upp óbreittar munnmælasögur, heldur skreitt 
þær og bætt ímsu við frá eigin brjósti. 



Grettis saga. 



Tveir eru þeir menn, sem flest örnefni eru kend við 
hjer á landi, Guðmundur biskup „hinn góði", sem allir 
Gvendarbrunnarnir eru nefndir eftir, og Grettir hinn 
sterki, sem öll Grettistökin eru eignuð. Þetta sínir, að 
báðir þessir menn hafa um langan aldur skipað öndvegis- 
sess í islenskri þjóðtrú, svo gagnólíkir sem.þeir eru, annar 
þeirra fulltrúi hins kaþólska klerkavalds, sem á rót sina 
að rekja til útlanda, hinn fulltrúi forníslensks hetjuskapar- 
anda, sem á sjer rætur lengst aftur í heiðni. Guðmundr 
er nú mikið til gleimdur hinni islensku þjóð, ef Gvendar- 
brunnarnir hjeldu ekki við minningunni um hann. Enn 
minning Grettis lifir enn i hjarta og á vörum hvers Is- 
lendings. Af báðum eru sögur, af Guðmundi fleiri enn 
ein. Enn sögur Guðmundar eru nú lítt lesnar af öðrum enn 
fróðleiksmönnum, þó að þær sjeu stórmerkilegar sem 
vottur um tíðarandann, þegar þær urðu til. Grettis sögu 
þekkir aftur á móti hvert mannsbarn, því að við erum 
allir fóstraðir með henni, enda er hún ein af þeim Is- 
lendingasögum, sem skemtilegastar eru og sagðar af 
mestri snild. Það er þessi saga, sem jeg ætla nú að gera að 
umtalsefni. 

Handrit. Því miður hefur ekki enn verið gefin út 
nein nákvæm útgáfa af sögunni, er síni til fulls afstöðu 
handritanna og hvað i hverju þeirra stendur. Guðbrandur 
Vigfússon skiftir handritunum í 2 aðalflokka, og kemur 
sú skifting nokkurn veginn heim við niðurstöðu Boers i 
útgáfu hans, sem er fullkomnasta útgáfa sögunnar. Als 
eru til 4 skinnhandrit, ekkert eldra enn frá 15. öld. Best 
er talið AM 551 a 4°, skrifað á 15. öld, kom til Árna frá 
Skálholti. Eitt blað er hjer glatað framan til i sögunni, nær 



GRETTIS SAGA 



287 



eiðan ifir síðari hluta 2. k., allan 3. k., og firri hluta 4. k. 
Firir framan Grettis sögu stendur i handritinu fremst 
niðurlag Bárðar sögu Snæfellsáss og þar næst Víglundar 
saga. Þetta handrit hafa síðustu útgefendur lagt til grund- 
vallar, það sem það nær. Náskilt þessu handriti er AM 556, 
4°, líka frá 15. öld, þar er sagan heil, og þar hefur líka 
staðið kvæðið Grettisfærsla um viðureign Grettis við Is- 
firðinga, enn það er svo máð í handritinu, að lítið sem 
ekkert hefur orðið lesið af því. Þar eru 3 aðrar sögur enn 
Grettis saga (Sigrgarðs saga frækna, Gísla saga Súrs- 
sonar og Harðar saga). Eftir þessu handriti hafa útgef- 
endur filt eiðuna, sem er í 551,4°. — Þá er 2. handrita- 
flokkur, nokkuð frábrugðinn þessum. Til hans telst skinn- 
handritið AM 152 fol. frá 15. öld og pappirshandritið 151 
fol. með hendi Jóns Gizurarsonar (17. öld). Merkilegt er, 
að á einum stað í 152 fol. stendur skrifað á jaðri handrits- 
ins með samtíða hendi: „Þessa sögu hefur skrifað bróðir 
Bjarnar Þorleifssonar". Þessi B. Þ. er eflaust Björn ríki 
Þorleifsson, sem varð hirðstjóri 1457 og var drepinn af 
enskum mönnum i Rifi 1467. Hann átti 2 bræður, Einar, 
sem varð hirðstjóri um 1440 og dó 1453 (aðrir 1463, 
Gottsk. Ann. 1473), og Árna, sem er getið 1431 við vitnis- 
burð að Helgaf elli. *) Liklega er það Árni, sem hef ur skrif að 
handritið, heldur enn Einar. í handritinu eru margar fleiri 
sögur enn Grettla, bæði Fornaldarsögur og Riddarasögur 
og Þórðar saga hreðu. Þessi handritaflokkur hefur stund- 
um betri leshætti enn firsti flokkurinn. Þá er skinnhandrit 
frá 15. öld i Uppsölum, nr. 10 fol. i safni De la Gardie's, þar 
vantar niðurlag sögunnar, og 2 eiður eru inni í sögunni. 
Loks er AM 150 fol., pappírshandrit með hendi Ásgeirs 
.Tónssonar, skrifað eftir skinnbók, sem nú er glötuð (vottar 
Jón Sigurðsson). Þessi 2 handrit eru að dómi Boers blend- 
ingar, blanda saman textum þeirra 2 flokka, sem áður 
var getið. 

Þegar vjer lítum á Grettis sögu í þeirri mind, sem 



1) Fornbrs. VI, 47. 



288 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



firir oss liggur i handritum, þá er ljóst, að höfundur 
hennar hefur viljað safna saman öllum þeim sögusögnum, 
sem hann kunni um Gretti, skreita þær og auka með 
ímindunarafli sínu, geta í vonirnar, þar sem sagnirnar 
voru óljósar, færa þetta alt í eina söguheild, gera úr því 
eina samfelda frásögn, einfalda og óbrotna, enn þó prídda 
því listaskrauti, sem einkennir góða íslendingasögu. Og 
honum hefur tekist þetta furðu vel. Hann er meistari að 
segja frá, hefur hið fagra sögumál alveg á valdi sínu. Að 
eins á stöku stað bregður firir nílegum orðum eða orða- 
tiltækjum, sem sína, að sagan er ekki mjög gömul, t. d. 
tornat (líkl. um taumana, = fljettað, úr selskinni) 
beizl k. 54,2; klókliga 58,3; slentr 21,2; kompánn 19,11; 
dáruskapr 30,2; rikr = auðugur 32,4; 70,8; kassi 52,9; 
kvinna 65,4; vága (voga) 68,7; fyrir þann skuld (skyld) 
92,3; piltr 39,5 og 7 o. s. frv. Hvert eitt af þessum orðum 
sannar að vísu ekki mikið um aldur sögunnar, því að erfitt 
er að segja, hve snemma þau hafa komist inn í íslensk- 
una, enn öll saman tekin benda þau til, að sagan sje til- 
tölulega ung. I niðurlagi sögunnar, Spesarþættinum, þar 
scm segir frá þvi, að þau Þorsteinn drómundr og Spes 
hafi setst í helgan stein til að bæta firir sindir sínar, 
fipast höfundi í hinum einkennilega íslenska sögustíl, 
og verður þar talsverður klerkakeimur að orðfærinu. 
Menn hafa af þvi og öðru viljað ráða, að Spesarþáttur- 
inn sje síðar í aukinn af öðrum höfundi. Enn það finst 
mjer mjög vafasamt. Efnið gefur sjálft tilefni til þess, að 
frásögnin fær annan, klerklegan blæ!; als ekki óeðlilegt, 
að sami höfundur lagi orðfæri sitt eftir efninu. Enn 
óneitanlega bendir þetta til, að höfundur hafi verið klerk- 
lega mentaður maður. 

Sagan ber það með sjer, að höfundur hennar hefur 
verið hinn mesti fróðleiksmaður og þekt fleiri íslend- 
ingasögur enn flestir aðrir höfundar Islendingasagna. 
Tímatalið i sögunni er oftast í fullu samræmi við hið 
almenna íslenska tímatal, eins og Ari og Sæmundr 
höfðu gengið frá því, og höfundur gerir sjer bersínilega 
far um að raða viðburðunum nákvæmlega eftir tímaröð. 



GRETTIS SAGA 



289 



Þar sem sagan kemur í mótsögn við sjálfa sig um tíma- 
talið, má ganga að því vísu, að annaðhvort sje um inn- 
skotsgrein að ræða eða textinn sje úr lagi færður. Þetta 
kemur firir á 2 stöðum. í k. 82, 20 stendur í öðrum hand- 
ritaflokknum (551 og 566) ifirlit ifir timatalið í æfi 
Grettis, að hann hafi verið 14 vetra, þegar hann vó 
Skeggja, tvítugur, þegar hann átti við Glám, hálfþrítugur, 
þegar hann fjell í útlegð, verið í sekt vel 19 vetur og 
dáið 44 ára gamall. Þetta tímatal er í beinni mótsögn 
við söguna sjálfa og er bersínilega síðari innskotsgrein, 
enda stendur það als ekki í hinum handritaflokknum 
(152, 151 og Upps. 10). Guðbrandur Vigfússon sá þetta 
firstur manna, 1 ) og Boer sleppir klausunni rjettilega í 
útgáfu sinni. Hinn staðurinn er í 77. k., þar sem sagan 
segir, að umræða hafi orðið um það á alþingi, hve lengi 
Grettir hefði í sekt verið, og Steinn lögsögumaður beidd- 
ur úrskurðar. Hjer stendur alt öðruvísi á. Klausa sú, sem 
um er að ræða, stendur í báðum handritaflokkum, sem 
bendir til, að tilsvarandi klausa hafi staðið í báðum 
handritaflokkum, enn flokkunum ber ekki saman. Af 
þvi að þessi staður skiftir mjög máli viðvíkjandi spurn- 
ingunni um innskotsgreinar í Grettis sögu, skal jeg skíra 
frá, hvað stendur í báðum flokkum. 



A-flokkurinn (551 og 150 fol.). 
Enn hann bað þá rannsaka, hvárt þat 
væri af hinum 20. tólfmánuðum, er þá 
var af sumrinu, siðan hann var sekr 
görr, enn þat varð svá. Þá gekk at Þórir 
ór Garði ok leitaði at færa í alla trega, 
þá er mætti ok gat hann fundit, at 
Grettir hafði komit út at áliðnu sumri 
ok hafði eigi hér á landi þat i sekt 
setit, ok urðu þá 19 tólfmánuðir ok því 
fátt i, er frá því alþingi var ok til þess 
er Grettir kom út um haustit, er hann 
hafði hér í sekt setit. Þá sagði lög- 
sögumaðr, at engi skyldi lengr í sekt 
vera enn 20 vetr alls, þó at hann gerði 

útlegðarverk á þeim tímum. 



B-flokkurinn (152, 151 
og Upps.). Enn hann bað þá 
rannsaka, hvárt þat væri hit 
20. sumar síðan hann var sekr 
görr, enn þat varð svá. Þá 
gekk at Þórir ór Garði ok 
leitaði at færa í alla trega, þá 
er mætti ok gat hann fundit, 
at Grettir hafði verit einn 
vetr út hér, svá at hann var 
ósekr, ok urðu þá 18 vetr þeir 
sem hann hafði í sekt verit. 
Þá sagði lögsögumaðr, at engi 
skyldi lengr í sekt vera enn 
20 vetr alls, þótt nokkurr 
vetr yrði milli sekta. 



1) Ný Fjelagsr. 18, 162—3. 



19 



290 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



Þetta gerist eftir sögunni á alþingi 1031 á firsta lög- 
sagnarsumri Steins Þorgestssonar. Til þess að skilja 
rjett staSinn i báðum handritaflokkum, verður maSur 
aS rifja upp, hvaS sagan segir á undan um sekt Grettis. 
Hann er first gerSur sekur á alþingi 1011 eftir tímatali 
sögunnar, 1 ) enn aSeins til 3 ára, og þá sekt afplánar 
hann meS þvi aS fara utan samsumars og vera utan 3 ár, 
kemur út 1014 um sumariS (17.— 28. k.). ÁriS 1014—- 
1015 dvelur hann hjer á landi ósekur. Næsta sumar (1015) 
frjettist, aS Ólafr digri (helgi) sje kominn til ríkis í Nor- 
egi, og þá fer Grettir utan um haustiS. ÞaS er þessi vetur, 
sem Þórir úr GarSi vill draga frá sektartíma Grettis ef tir 
B-flokknum. Enn þó svo sje gert, þá verSa þó sektar- 
árin ekki færri enn 19, ekki „18", eins og stendur i sama 
flokks handritum. 2 ) í utanferS sinni haustiS 1015 verSur 
Grettir valdur aS dauSa Þórissona og er gerSur sekur firir 
þaS á alþingi næsta ár, 1016 (46. k.), og sama haust „at 
áliSnu sumri" (k. 47,1) kemur Grettir út úr ferS sinni. 
ÞaS er þessi kafli úr sumrinu frá alþingi til síSustu vikna 
sumarsins, í hæsta lagi 15 vikur, sem A-flokkurinn segir, 
aS Þórir hafi viljaS draga frá tuttugu árunum, sem liSin 
vóru síSan Grettir fjell i sekt, enn þá verSur þaS rangt 
í reikningi sömu handrita, aS frá sekt væri liSin 19 ár 
-f- tímanum frá alþingi til útkomunnar, líklega er þaS 
ónákvæmt til orSa tekiS, upphaflega hefur vist staSiS i 
sögunni, aS Þórir hafi viljaS draga frá tímann frá dauSa 
Þórissona til alþingis, þegar sektin var dæmd, og sömu- 
leiSis tímann frá sektardómnum til útkomunnar sama 
sumar. Þá verSur rjett, sem stendur i þessum handritum, 
aS sektartiminn verSur 19 ár tímanum frá sektardómn- 
um síSara til útkomunnar. BáSir handritaf lokkar eru því i 
mótsögn viS sjálfa sig og tímatal sögunnar, báSir hafa 
afbakaS textann meS því aS fella úr, annar áriS, sem 
Grettir var hjer á landi ósekur, hinn áriS, sem hann var 
í Noregi 1015 — 16. Hinn upphaflegi texti virSist hafa 



1) Sbr. Boer, XXXIV. bls. — 2) Guðbrandur Vigfússon og Boer 
vilja breita „18" í „19", enn það hafa þeir ekki leifi til. 



GRETTIS SAGA 



291 



verið hjer um bil svona: „Þá gekk at Þórir ór Garði ok 
ieitaði at færa í alla trega, þá er mætti ok gat hann fundit, 
at Grettir hafði verit einn vetr út hér, svá at hann var 
ósekr (152, 151 og Upps.) ok annan í Noregi ok (b. v. 
af mjer) komit út at áliðnu sumri ok hafði eigi hér á 
landi þat í sekt setit (551 og 150) ok urðu þá 18 (152, 
151, Upps.) tólfmánuðir ok þvi fátt í, er frá því alþingi 
var ok til þess er Grettir kom út um haustit, er hann 
hafði hér í sekt setit (551, 150). Þá sagði lögsögumaðr, 
at engi skyldi lengr í sekt vera enn 20 vetra alls, þó at 
hann gerði útlegðarverk á þeim tímum (551, 150) ok (b. 
v. af mjer) þó at nokkurr vetr yrði milli sekta (152, 151, 
Upps.)". Ef svo er ritað, þá verður þessi staður í fullu 
samræmi við sjálfan sig og við söguna á undan, og engin 
ástæða til að skoða þetta sem innskotsgrein, eins og Boer 
gerir. 

Höfundur vitnar beint í þessar sögur: Laxdælu (k. 
10,5), Bandamanna sögu (k. 14,3), Eiríks sögu jarls (k. 
19,5) og Bjarnar sögu Hitdælakappa (k. 58,7). Allar 
þessar sögur hefur hann notað, einungis er það óvíst, 
hvaða sögu af Eiríki jarli Hákonarsini hann hefur haft 
firir sjer. Af honum er nú ekki til nein sjerstök saga, 
heldur er saga hans fljettuð inn í Noregskonungasögur 
þær, sem geimst hafa. Líklegast, að tilvitnunin eigi ekki 
við sjerstaka sögu, heldur við kafla í einhverjum Noregs- 
konungasögum, enn það sem sagan segir um Eirík, er 
flest svo almens eðhs, að ómögulegt er að segja, hvaða 
konungasögur þetta hafi verið. Þar sem sagan segir frá 
Hafursf jarðarorustu, segir hann, að við hana komi flestar 
sögur, og á þar vist sjerstaklega við Noregskonungasögur 
(2, 4). 1 ) Enn fremur nefnir hann Böðmóðs sögu ok 
Grímólfs ok Gerpis (líkl. rjettara Böðmóðs sögu ok Grím- 
ólfs gerpis), enn þessi tilvitnun er beint tekin eftir Land- 
námu, sem höfundur afritar á þessum stað (12, 19). Enn 
auk þessara sagna, sem hann nefnir, hefur hann þekt og 



1) Líkt segir Vatnsdœla, 8. k., um Hafursf jarðarorustu („sem víða 
getr í sögum"). 



I 



292 UM ÍSLENDINGASÖGUR 

notað ímsar fleiri, og hef jeg áður í þessum firirlestrum 
sínt, að hann hefur notað Heiðarvíga sögu, Kormáks sögu, 
Fóstbræðra sögu. í 13. k., þar sem sagt er frá Þorkeli 
kröflu og trúboði Friðreks biskups og Þorvalds víðförla, 
virðist höfundur hafa haft firir sjer Kristni sögu, þvi að 
hún er sú eina saga, sem kemur heim við Grettlu um það, 
að Þorkell krafla hafi þá látið prímsignast. 1 ) Enn um 
fram alt hefur hann notað Landnámu. 

Jafnframt þessum skriflegu heimildum hefur höf- 
undur haft firir sjer munnmælasögur um Gretti og ætt- 
menn hans. T. d. eru sögurnar um brek Grettis i uppvext- 
inum svo einkennilegar, að varla er hugsandi, að þær sjeu 
ekki annað enn skáldskapur höfundar. Sagan um viður- 
eign Grettis við Glám hefur öll þjóðsögueinkenni, og 
sama má segja um frásögnina um trölladráp Grettis í 
Bárðardal. Af þvi að þessi saga er ekki alveg ósvipuð 
viðureign Beowulfs við móður Grendels í Beowulfskvæði, 
og af því að orðið heftisax, sem kemur firir á þessum 
stað í Grettis sögu, er svipað orðinu hæftmece, sem kem- 
ur firir í Beowulfssögunni, hafa menn viljað ráða, að 
höfundur Grettlu hafi hjer haft firir sjer Beowulfskvæði 
og sniðið sína sögu eftir því. Enn það finnst mjer mjög 
óliklegt, engar líkur til, að höfundur hafi þekt eða skilið 
hið engilsaxneska kvæði — engar menjar þess annars 
staðar, að það eða efni þess hafi nokkurn tíma verið 
þekt hjer á íslandi — , enda eru sögurnar mjög ólíkar i 
einstökum atriðum, og þetta eina orð, sem er svipað, orðið 
heftisax, er i Grettlu haft um vopn tröllsins, sem Grettir 
drepur, enn í Beowulfskvæði er hæftmece haft um vopn 
Beowulfs, sem drepur tröllið. Nei, sagan ber öll merki 
þess, að hún sje í aðalatriðunum ófölsuð íslensk þjóð- 
saga, tengd við nafn Grettis, þó að líklegt sje, að höf- 
undur hafi sjálfur skreitt hana og fært hana í stílinn í 
einstökum atriðum og t. d. bætt við vísunum, sem henni 
filgja, frá eigin brjósti, því að þær eiga i því sammerkt 



1) Einkennilegt fyrir Grett., að Þorkell hafi búið á Másstöðum i 
Vatnsdal (Hofi, Vatnsdæla). 



GRETTIS SAGA 



293 



við flestar aðrar vísur í Grettlu, að þær eru bersínilega 
seinni tíma tilbúningur, eflaust samtíða sögunni og ortar 
af söguliöfundinum. Þetta er nú viðurkent af öllum, 
bæði áður af Jóni rektor Þorkelssini og Konráð Gísla- 
sini og nú af Janusi Jónssini, sem hefur ritað sjerstaka 
ritgerð um visur Grettlu, og af Finni Jónssini, og er það 
nægilegt til að sína, að höfundur telur sig ekki bundinn 
eingöngu við heimildir sínar, skriflegar eða munnlegar, 
heldur fillir í skörðin frá sínu eigin brjósti, bætir við 
ímsu, sem er ekki annað enn hans eigin skáldskapur, 
hvort heldur í samföstu eða sundurlausu máli. 

Jeg hef áður í þessum firirlestrum, í innganginum 
að kaflanum um íslendingasögur, bent á, hve ervitt það 
er, að greina sundur, hvað höfundarnir taka eftir heim- 
ildum munnlegum eða skriflegum, og hverju þeir bæta 
við frá sjálfum sjer, og tekið fram, að þessi mikilvæga 
spurning hefur enn ekki verið rannsökuð til neinnar 
hlítar. Þegar um Grettis sögu er að ræða, stöndum vjer 
fremur vel að vígi í þessu efni, af því að vjer höfum 
enn í dag til leiðbeiningar flestar þær sögur, sem höfundur 
Grettlu hefur notað, og getum borið söguna saman við 
heimildirnar. Jeg mun því reina að greiða nokkuð úr 
þessari vandasömu spurningu, að því er Grettis sögu 
snertir. 

Grettlu má skifta í 3 aðalþætti. First er forsagan, ef 
svo má að orði kveða, þ. e. kaflinn um forfeður Grettis, 
þangað til hann sjálfur kemur til sögunnar, þá er æfi 
Grettis sjálfs, og loks sagan um hefndir þær, sem komu 
firir vig hans, eða þátturinn af Þorsteini drómundi og 
Spes. Jeg tek first forsöguna. 

First segir frá Önundi tréfót, langafa Grettis. í upp- 
hafi sögunnar er hann talinn Ólafs son burlufótar, ívars- 
sonar beytils, og rakin frændsemi hans við Ólaf helga. Alt 
þetta er beint tekið eftir Landnámu. 1 ) Kjarninn í þess- 
um Önundarþætti er það, að hann barðist móti Haraldi 
hárfagra í Hafursfirði og fór loks út til Islands og nam 



1) Stb., 161. k., Hb., 130. k. 



294 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



þar land á Ströndum frá Ófæru og þær þrjár víkur, Kald- 
baksvík, Kolbeinsvík og Birgisvík — til „Kaldbaks- 
kleifar", og þetta er alt líka tekið eftir Landnámu (s. st.). 
Utan um þennan kjarna spinnur svo höfundur ímsar reif- 
arasögur um víkingaferðir Önundar og ævintíri, sem 
gerast áður enn hann fór til íslands, sumar í Noregi, 
sumar firir vestan haf. Nú er mjög ólíklegt, að munn- 
mælasögur um þessa viðburði, sem gerðust firir og eftir 
Hafursf jarðarorustu, hafi í raun og veru geimst þangað 
til Grettis saga var samin um eða eftir aldamótin 1300. 
Sennilega hefur höfundur Grettis sögu ekki vitað meira 
um Önund enn það, sem Landnáma skírir frá. Hvaðan 
kemur honum þá þessi itarlega frásögn um ævintíri 
Önundar? Eflaust frá eigin brjósti. Það sjáum vjer á 
því, að persónurnar í þessum Önundarþætti eru flestar 
bersínilega teknar eftir Landnámu. First er Önundr i fje- 
lagi við Bálka Blæingsson af Sótanesi, Orm hinn auðga 
og Hallvarð súganda. Af þeim eru þeir Bálki og Hall- 
varðr beint teknir út úr Landnámu. 1 ) Ormr er líklega 
ekki tekinn úr Landnámu, því að Grettis saga getur þess 
hvergi síðar, að hann hafi farið út til íslands og numið 
þar land, eins og hún getur um landnám hinna fjelag- 
anna, hann er þvi varla sami maður og sá Ormr auðgi 
eða ánauðgi, sem Landnáma segir, að hafi numið Vest- 
mannaeijar eða verið sonur Herjólfs, sem nam þær. Það 
sem sagt er first um hernað þeirra fjelaga, gefur ef til 
vill bending um, hvaðan Grettis saga hefur þann mann. 
Sagan segir, að þeir hafi first barist við Barreyjar gegn 
Kjarvali Barreyjakonungi, haft þar sigur og setst í eij- 
arnar. Nú þekkjum vjer fornt heiðið skáld, sem nefnist 
Ormr Barreyjaskáld, og vitum, að um hann var saga, 
sem Ingimundr prestur sagði i hinni nafnfrægu Reik- 
hólaveislu árið 1119. Bardaga þennan við Barreyjar 
þekkir engin önnur saga. Enn Finnur Magnússon hefur 
firir löngu getið þess til, að „Ormr hinn auðgi", sem berst 



1) Sbr. Grett., k. 1,2 og 5,1 við Landnámu, Stb., k. 166 og 144, 
Hb., k. 135 og 114. 



GRETTIS SAGA 



295 



við Barreyjar með Önundi og setst síðan í eijarnar, muni 
vera sami niaður og Ormr Barreyjaskáld, og á sömu 
skoðun var Guðbrandur Vigfússon. 1 ) Þetta er mjög lík- 
legt, og eins það, að Grettis saga hafi tekið þessa persónu 
og bardagann eftir sögu Orms. 

Þá kemur í sögunni frásögnin um Hafursf jarðaror- 
ustu. Onundr tekur þátt í henniásamtáðurnefndumf jelög- 
um sínum (Bálka, Hallvarði og Ormi), missir þar fót sinn 
eftir hrausta framgöngu, enn er bjargað á skip Þrándar 
mjöksiglanda, sem lika er í andskotaflokki Haralds, og 
kemst undan með honum vestur um haf ásamt Bálka og 
Hallvarði (Orms ekki getið þar), og verður Þrándr síðan 
trúr vinur og f jelagi Önundar. Þrándr er beint tekinn eftir 
Landnámu eins og þeir Bálki og Hallvarðr. 2 ) Enn hvers 
vegna velur nú höfundur einmitt þessa landnámsmenn — 
Bálka, Hallvarð súganda og Þránd — og ekki aðra til f je- 
lagskapar við Önund? Það sjest glögt, þegar vjer lítum í 
Landnámu. Þessir menn eru nefnilega þeir einu. af þeim, 
sem síðar námu land á íslandi, sem Landnáma segir um 
huern í sínu lagi, að hafi barist móti Haraldi hárfagra í 
Hafursfirði, eins og hún segir um Önund. 3 ) Grettis sögu 
höfundur hefur auðsjáanlega vinsað úr Landnámu alla þá 
landnámsmenn, sem þetta var sagt um, og gert þá að 
félögum Önundar. Ef vjer hefðum Orms sögu Barreyja- 
skálds, higg jeg, að vjer mundum þar finna þess getið, 
að Ormr hafi barist gegn Haraldi í Hafursfirði, og stæði 
þá eins á fjelagsskap hans við Önund eins og á f jelags- 
skap hinna. Jeg þarf varla að geta þess, að Landnáma 
veit ekkert um f jelagsskap þessara manna. Það er bein- 



1) Safn I, 234. bls. — 2) Sbr. Grett., k. 2, 8—9 og 3, 7—9 við 
Landn., Stb., k. 378 og 217, Hb., k. 333 og 184. — 3) Auk þeirra getur 
Landn. að eins um einn mann, sem hafi barist í Hafursfirði móti 
Haraldi. Eftir Stb. og Melab. ingri er það Eyvindr jarl Armóðsson 
(Landn. Stb., 391. k., útg. 1843 bls. 317—18). Enn hann er ekki land- 
námsmaður. Eftir Hb. er ])að sonur þessa Eyvindar jarls, Ormr hinn 

mm 

gamli landnm., sem nam kringum Ingólfsfell. Ormr auðgi fjelagi On- 
undar i Grettlu skildi þó ekki vera samsteipa úr þessum Ormi gamla 
og Ormi Barreyjaskáldi? Skrítin tilviljun, að nafnið Ormr kemur 
heim við Hb. 



296 UM ÍSLENDIXGASÖGUR 

línis tilbúningur Grettis sögu. Eftir Hafursf jarðarorustu 
er í Grettis sögu ekki annað sagt frá Bálka og Halivarði 
súganda enn að þeir hafi farið út til íslands og numið 
þar land (k. 5, 1), og er það, sem segir um landnám 
þeirra, beint skrifað út úr Landnámu. Eftir það eru þeir 
úr sögunni, og sjest á því, að Grettis saga tekur þá að 
eins með, af því að Landnáma segir um þá eins og 
Önundr, að þeir hafi barist móti Haraldi hárf agra í Haf urs- 
firði. Enn nú heldur sagan áfram að segja frá Önundi 
og hinum níja fjelaga hans Þrándi mjöksiglanda. Þeir 
leita vestur um haf og hitta þar í Suðureijum þá frænd- 
ur Ófeig gretti og Þormóð skafta bróðurson hans og 
binda við þá mægðir. Gengur Onundr að eiga Æsu 
dóttur Ófeigs, enn Þrándr dóttur Þormóðs ónefnda. 
Báðir þessir menn Ófeigr og Þormóðr eru teknir beint 
út úr Landnámu, ættfærðir eins og þar, og landnám 
þeirra greind eins og þar. 1 ) Landnáma veit ekki neitt um 
þessar mægðir Önundar við Ófeig gretti, enn hún telur 
3 dætur Ófeigs með þessum orðum: „Aldís, móðir Valla- 
Brands, ok Ásvör, móðir Helga hins svarta; Æsa hét ein." 
Nú er það merkilegt, að Grettis saga lætur Önund ganga 
að eiga Æsu, þá eina af dætrunum, sem Landnáma ueit 
engin deili á. Þetta bendir sterklega til þess, að það sje 
ekki annað en tilbúningur Grettlu, að Önundr hafi átt 
Æsu. Enn hvað hefur hjer vakað firir honum? Land- 
náma telur Gretti firstan af sonum Önundar. 2 ) Þennan 
son kallar Grettis saga (k. 11, 1 og 12, 13—18) Ófeig 
gretti, hann er með öðrum orðum heitinn eftir afa sinum 
eftir Grettis sögu. Allar líkur eru til, að höfundur hafi 
viljað skíra nafn sögukappans. 1 Landnámu finnur hann, 
að afabróðir Grettis sterka hjet Grettir eins og hann. Enn 
honum nægir þetta ekki, hann vill rekja nafnið lengra 
upp, og nú áliktar hann, að móðurfaðir Grettis eldra 
hafi heitið Grettir og sje sami maður og Ófeigr grettir i 
Landnámu, sá eini maður i Landnámu, sem ber þetta 

1) Sbr. Grett., k. 3, 4—5 og 5, 3 — 4, við Landn., útg. 1843, 283. og 
308.— 310. bls., Stb., k. 344 og 379, Hb., k. 303 og 334. — 2) Útg. 1843, 
157. bls. 



GRETTIS SAGA 



297 



nafn að undan skildum siní Önundar, og er þá sjálf- 
gefið, að Önundr hlítur að hafa átt dóttur Ófeigs grettis. 
Og höfundur fer feti lengra, hann lætur son Önundar og 
Æsu heita fullu nafni Ófeig gretti eftir afanum. Hann 
gætir þess ekki, að Ásný, móðir Æsu, er sonardóttir 
Ketils hængs landnámsmans eftir sögunni sjálfri og 
Landnámu og dótturdóttir annars landnámsmans, Hildis 
i Hildisei ef tir Landnámu. Æsa er ef tir þvi í báðar ættir 3. 
maður frá landnámsmönnunum, og því mjög ólíklegt, að 
hún hafi verið kona Önundar tréfóts, sem barðist i Haf- 
ursf jarðarorustu. Enn á þessu biggir þó höfundur siðar 
frásögnina um það, að Önundr hafi veitt sonum Ófeigs 
grettis að ef tirmáli ef tir hann, þegar hann var veginn. Öll 
sú frásögn virðist ekki vera annað enn uppsjDuni Grettis 
sögu, nema það sem Landnáma segir, 1 ) að Ófeigr „fell 
fyrir Þorbirni jarlakappa i Grettisgeil hjá Hæli" — þessa 
setningu tekur Grettla alveg orðjetta eftir Landnámu. 2 ) 
Enn þar sem Grettis saga lætur Þránd mjöksiglanda, f je- 
laga Önundar, eiga dóttur Þormóðar skafta ónefnda, þá er 
sagan i beinni mótsögn við Landnámu, sem segir þvert á 
mótj, að Þormóðr skafti hafi átt Helgu, dóttur Þrándar 
mjöksiglanda. Á þvi getur enginn efi leikið, að höfundur 
Grettlu hefur vitað, að Landnáma sagði þetta öðruvísi, 
því að hann þekkir Landnámukapítulann um Þránd 
mjöksiglanda, þar sem þetta stendur, út í hörgul og not- 
færir sjer efni hans, t. d. að Þrándr bjó i Þrándarholti. 
Hann hefur þvi auðsjáanlega í þessu atriði vikið frá 
Landnámu af ásettu ráði. Líklega hefur honum þótt það 
eiga best við, að Þrándr ætti dóttur Þormóðar, úr því 
að hann var kominn að þeirri niðurstöðu, að Öm^ndr f je- 
lagi hans hefði átt dóttur Ófeigs f jelaga Þormóðar. Enn 
sjeu tímatalsannmarkar á því, að Hafursf jarðarkappinn 
Önundr hafi átt Æsu Ófeigsdóttur, sem áður er sínt, þá 
eru engu minni annmarkar á því, að Þrándr Hafursf jarð- 
arkappi hafi átt dóttur Þormóðar bróðursonar Ófeigs. 
Hitt er aftur á móti í góðu samræmi við tímatal, sem 

1) Útg. 1843, 309. bls., Stb., 379. k., Hb., 334. k. — 2) Sjá Grett. 

10. k. 



298 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



Landnáma segir, að Þormóðr skafti hafi átt dóttur 
Þrándar. Að þessu hefur höfundur Grettis sögu ekki gætt 
eða hirðir ekki um það. 

Þá segir sagan frá viðureign þeirra Önundar og 
Þrándar við vikingana Vigbjóð og Yestmar. Þessi saga 
er steipt alveg í sama mót og þessar vanalegu einkenni- 
legu (typisku) víkingasögur, sem koma firir hjer og 
hvar í Islendingasögum og Fornaldarsögum, og eru auð- 
sjáanlega ekki annað en skáldskapur. 

Af því að Þrándr mjöksiglandi, fjelagi Önundar, er 
sonur Bjarnar Hrólfssonar og Helgu, dóttur Öndótts 
kráku, hálfbróðir E} r vindar austmanns, fljettar Grettlu- 
höfundur inn í Önundarþáttinn alllangt mál um Öndótt 
kráku, afa Þrándar, Björn föður hans og Eyvind, flest 
eftir Landnámu. Hann lætr Önund filgja Þrándi, þegar 
hann fer að sækja föðurarf sinn til Noregs, sem Önd- 
óttr kráka, afi Þrándar, hjelt til handa honum firir Grími 
hersi. Alt þetta um arfinn er tekið eftir Landnámu, nema 
það, að Önundr hafi nokkuð verið við málið riðinn. 
Síðan, þegar Þrándr er farinn til íslands, verður Önundr 
eftir í Noregi, og þegar Grímr hersir hefur vegið Önd- 
ótt, þá hjálpar Önundr sonum Öndótts Ásmundi og Ás- 
grími til að hefna föður þeirra á Grími og Auðuni geit. 
Öll þessi sögn er beint tekin eftir Landnámu, nema hvað 
Landnáma getur Önundar als ekki við hefndirnar. Þvi 
bætir Grettluhöfundur við. 

Eftir hefndirnar verður Önundr samferða Ásmundi 
Öndóttssini til Islands, og segir frá landnámum þeirra. 
Þetta er alt spunnið og skreitt út af hinni stuttu frásögn 
Landnámu um landnám þessara manna, enn því bætir 
höfundur við, að þeir Ásmundr hafi orðið samferða. 
Einkum lísir Grettla nákvæmlega ferðum Önundar, eins 
og eðlilegt er, og er sú sögn skreitt vísum, þar á meðal 
einni ágætri, sem endar svo: 

Hefk lönd og fjölð frænda 
flýit, enn hitt er nýjast: 
Kröpp eru kaup, ef hreppek 
Kaldbak, enn lætk akra. 



GRETTIS SAGA 



299 



Ef hjer stæði ekki flýit firir eldra flœit i aðal- 
hendingunum við nýjast, væri engin ástæða til að efa, 
að Onundr hefði ort vísuna. Enn með þessum aðalhend- 
ingum kemur söguhöfundur ósjálfrátt upp um sig, að 
hann hefur ort vísuna. Þetta hefur Konráð Gíslason bent 
á. Það sem hjer segir (í 9. k.) um landnám Eiríks snöru, 
nagranna Onundar, er beint eftir Landnámu, og síðar 
— í 11. k. — er getið um þrjá aðra landnámsmenn þar 
i grendinni, Ingólf, Ófeig og Eyvind, og er það sömu- 
leiðis tekið úr Landnámu. í ferð með Önundi er maður, 
Kolbeinn að nafni, sem first er nefndur i 7. k. sem vinur 
Önundar og bóndi á Rogalandi. Þessum manni fær Önundr 
bústað í landnámi sínu í Kolbeinsuík, og má af því ráða, 
að söguhöfundur hefur búið hann til einmitt sakir víkur 
þessarar. Landnáma veit ekkert um hann. 

Þá kemur í 10. k. sagan um eftirmál eftir Ófeig 
gretti, sem áður var á vikið. Á leið sinni suður til lið- 
veislu við sonu Ófeigs lætur sagan Önund koma við i 
Hvammi hjá Auði djúpauðgu, og felur Auðr honum að 
stiðja bónorð sonar síns Óleifs feilans til Álfdísar barr- 
eysku. Höfundur hefur hjer haft firir sjer Laxdælu, vitnar 
beint í hana, og sum orð eru beint tekin þaðan (t. d. 
„Mjök var Auðr þá ellimóð" = Laxd. k. 7,3: „Unnr gerðist 
þá mjök ellimóð"). Enn ekki getur Laxdæla þess, að 
Önundr hafi verið neitt við bónorð Óleifs riðinn. Það er 
skáldskapur í Grettis sögu. Annars hefur Grettluhöfundur 
hjer líka haft Landnámu til hliðsjónar, því að hann getur 
um auknefni Álfdísar „barreysku", sem stendur í Land- 
námu, enn ekki Laxdælu, og um ætt hennar (k. 3,4), eftir 
Landnámu, sem Lax,dæla greinir ekki. Þó er það 
ógátsvilla í 10. k., að Álfdís væri bræðrunga Æsu 
Ófeigsdóttur, þær eru þremenningar eftir sjálfri Grettlu 
(k. 3,4) og LandnáníU, 1 ) sem höfundur hefur haft 
firir sjer. 

I 11. k. bindur Grettis saga enda á Önundarþáttinn 
með því að segja frá sonum hans og dauða. Eftir því, 



1) Útg. 1843, 308.— 309. bls.' 



300 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



sem hjer segir, átti Önundr með Æsu tvo sonu, Þorgeir, 
sem síöar var nefndur flöskubakr, og Ófeig gretti, enn 
þá andast Æsa, og gengur hann þá að eiga Þórdísi Þor- 
grímsdóttur úr Miðfirði og á með henni Þorgrím hæru- 
koll. Eftir lát Önundar giftist síðan Þórdís Auðuni skökli 
á Ásgeirsá í Víðidal og á með honum son, Asgeir að 
Ásgeirsá. Hjer er höfundur bæði í mótsögn við Land- 
námu og Laxdælu, sem hann hefur haft firir sjer, og er 
frásögn hans ekki annað enn tilraun til að koma þess- 
um tveim heimildum sínum, sem hjer greinir á, i sam- 
ræmi hvorri við aðra. í Landnámu las hann, að Þorgrimr 
hærukollr og Ásgeirr æðikollr hefðu verið bræður, sinir 
Önundar tréfóts, i Laxdælu, að þeir hefðu verið bræður, 
enn sinir Auðunar skökuls. Hvorttveggja gat ekki verið 
rjett. Þá hugkvæmist Grettissögu-höfundinum það þjóð- 
ráð, að skifta sonunum milli þeirrá, eigna Önundi Þor- 
grim, Auðuni Ásgeir, enn láta þá vera bræður að móður- 
inni. Þess vegna bír hann það til, að Önundr hafi kvong- 
ast í annað sinn þessari Þórdísi Þorgrímsdóttur, sem 
enginn önnur saga veit neitt um, og átt með henni Þor- 
grím, og lætur hana síðar giftast Auðuni og eiga með 
honum Ásgeir. Að þessi síðari kona Önundar hafi heitið 
Þórdís, getur hann sjer til, af þvi að hann las í Banda- 
manna sögu, 2. k., að Þorgrímr hærukollr, sonur hennar, 
hefði átt sonardóttur, Þórdísi að nafni, sistur Grettis. 1 ) 
Og að hún hafi verið Þorgrímsdóttir, ræður hann af 
nafni Þorgríms, sonar hennar, hærukolls. Að Þorgrímr 
eldri hafi verið Miðfirðingur og Þórdís skild Miðfjarðar- 
Skeggja, álítur hann af því, að Þorgrímr hærukollr flitur 
siðan til Miðf jarðar „ok keypti land at ráði Skeggja" (k. 
13,1) . Um þessa Þórdísi segir sagan enga einkennilega sögu, 
sem sini, að nokkrar munnmælasögur hafi um hana gengið. 
Hún er ekki annað hjá honum enn „kítti", sem hann 
hefur sjálfur búið til, í því skini að binda saman ættirnar 
og samrima heimildir sínar. Þetta er bersínilega ekki 
annað enn getgáta höfundar, sem ber vott um hugvit 



1) Sbr. Grettis sÖgu, k. 14,3 með tilvitnun i Bandamanna sögu. 



I 



GRETTIS SAGA 301 

hans og skarpleik, enn er þó ekki annað enn heilaspuni 
og hugarburður. Höfundur kemur líka sjálfur upp um 
sig með einni ógátsvillu, sem honum verður á í Spesar- 
þættinum. Þar segir hann (k. 90,1), að Haraldr Sigurðar- 
son (síðar konungur, hinn harðráði) haf i virt „frændsemi 
við Þorstein drómund". Þetta er rjett, ef Þorgrímr, afi 
Þorsteins, var sonur Auðunar skökuls, eins og Laxdæla 
segir, því að eftir Landnámu er Auðunn langafi Ástu, 
móður þeirra bræðra Ólafs helga og Haralds (Auðunn — 
Þóra mosháls — Úlf hildr — Ásta) . Enn nú gerir Grettla 
fir í sögunni Þorgrím að sirii Önundar tréfóts, og er þá 
enginn vegur að koma ættum þeirra Þorsteins drómundar 
og Haralds harðráða saman. Á þessu stendur bersínilega 
svo, að höfundur er i Spesarþættinum búinn að gleima 
því, að hann hafði gert Þorgrím að sini Önundar, og 
kemur þetta upp um hann. I ritgjörð minni um afstöðu 
Laxdælu við Landnámu 1 ) hef jeg skrifað allítarlega um 
þetta mál og sínt fram á, hvernig stendur á mótsögn- 
unum milli Landnámu og Laxdælu, og að engar líkur 
sjeu til, að getgáta Grettluhöfundar hafi við neitt að 
stiðjast. 

Lítum snöggvast aftur á við ifir Önundarþáttinn í 
heild sinni. Vjer höfum sínt, að Landnáma er svo að 
segja hin eina heimild höfundar. Þátturinn er allur 
spunninn utan um hinar stuttu og óglöggu frásagnir 
Landnámu frá Önundi tréfót og þeim, sem börðust með 
honum móti Haraldi hárf agra í Haf ursf irði. Þessar mögru 
frásagnir klæðir höfundurinn holdi og blóði með ímind- 
unarafli sínu, skreitir þær með atvikum, teknum úr dag- 
legu lífi, svo að vjer sjáum söguna gerast firir augum 
vorum, príðir þær með samtölum milli persónanna, og 
skapar úr þessu samfelda sögu, sem iðar af fjöri. Með- 
ferð efnisins er alveg sú sama sem hjá nútímahöfund- 
um, sem setja saman skáldsögur úr sannsögulegu efni, 
eins og t. d. hjá Jóni trausta í „Góðum stofnum". íþróttin 
er í því fólgin, að blása lífsins anda í magrar frásagnir 



1) Árb. f. n. oldk. og hist. 1908, 211. bls. og síðar. 



302 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



firri alda. Saga Önundar er skáldsaga á sannsögulegum 
grundvelli (historisk novelle). 

Þá kemur í sögunni niðurlag forsögunnar, sem segir 
frá sonum Önundar, einkum Þorgrími hærukoll, afa 
Grettis, og Ásmundi hærulang sini Þorgrims, föður 
Grettis. Vel getur verið, að höfundur hafi þekt einhverjar 
munnmælasögur um þessa jnenn, þvi að sagan er nú 
komin heim til Islands og nær dögum höfundar, og als 
ekki ólíklegt, að einhver munnmæli hafi haldist við um 
þetta efni, þangað til sagan var færð í letur. Landnáma 
nefnir son Önundar Þorgeir flöskubak með viðurnefni, 
enn Grettis saga ein segir frá tilefninu til auknefnisins, 
að flugumaður hjó á herðar honum, enn leðurflaska, 
sem hann bar á bakinu fulla af síru, varð firir hööffinu 
og bjargaði lifi Þorgeirs. ÞessLfrásögn er als ekki óeðli- 
leg, og líklegt, að hún sje tekin eftir munnmælum. 
Vísan, sem filgir sögunni, ber þó merki söguhöfundar 
(vómr: sóm-). Sömuleiðis getur vel verið, að sagan um 
bardagann milli Önundarsona og Flosa Eiríkssonar úr 
Trjekillisvík út af hvalrekum við Rifsker sje í megin- 
atriðum tekin eftir munnmælum. Vísan, sem filgir þeirri 
sögu, gæti verið gömul, þó að orðmindin þessi f. sjá í 
n. sg. fem. sje nokkuð grunsamleg. Sagan um tildrögin til 
nafnsins Trjekillisvík, norska skipið, sem brotnaði í 
Trjekillisvikinni og var smíðað upp og gert stittra og þá 
nefnt Trékyllir, er tekin eftir Landnámu. Enn að Aust- 
mennirnir af því skipi, þar á meðal Steinn stírimaður, 
hafi tekið þátt i bardaganum við Rifsker, virðist vera 
tilbúningur söguhöfundar. 

Eftir deilurnar við Flosa flitur Þorgrímr norður til 
Miðfjarðar, setur bú að Bjargi og gengur að eiga Þór- 
dísi dóttur „Ásmundar undan Ásmundargnúp, er numit 
hafði Þingeyrasveit". Þetta um Ásmund er tekið eftir 
Landnámu, enn Landnáma getur alls ekki um mægðir 
Þorgríms við hann, og þær eru eflaust tilbúningur höf- 
undar. Af því að Þorgrímr átti son, sem hjet Ásmundr 
(hærulangr), hefur höfundur ráðið, að tengdafaðir hans, 
afi Ásmundar, hafi heitið sama nafni, enn nú vildi svo vel 



GRETTIS SAGA 



303 



til, að hjer var landnámsmaður með því nafni á-næstu 
grösum eftir Landnámu. Af þessu virðist höfundur hafa 
áliktað, að Þorgrímr hafi gengið að eiga dóttur Ás- 
mundar undan Ásmundargnúpi. Annars er saga þeirra 
feðga Þorgríms og Ásmundar, þangað til Grettir fæðist, 
fremur mögur, og auðsjeð, að höfundur hefur haft fáar 
sagnir af þeim, nema helst um eldra bróður Grettis Þor- 
stein drómund, sem síðar kemur við söguna. Eftirtektar- 
vert er, að höfundurinn lætur Ásmund vera óþjálan í 
æsku við föður sinn og kalt á milli þeirra feðga, likt 
og síðar segir nánar um þá feðga Ásmund og Gretti. 

1 14. k. segir frá börnum Ásmundar hærulangs, og 
birjar nú hin eiginlega Grettis saga á frásögninni um 
uppvöxt Grettis, þangað til hann vegur Skeggja og verður 
að fara utan sakir þess. Sögurnar um brek Grettis í upp- 
vextinum — um meðferð hans á heimagæsunum, sem 
hann átti að gæta, og á Keingálu, og hvernig hann fór að 
klóra föður sínum á bakinu við eldinn — þessar sögur 
eru svo einkennilegar, að liklegt þikir, að höfundur hafi 
hjer farið eftir gömlum munnmælasögum, enn ekki búið 
þetta til sjálfur, heldur aðeins skreitt frásögnina, meðal 
annars með vísunum, sem filgja — þær eru eflaust hans 
verk. 

Hvað mikið i sögunni um viðureign Grettis og Auð- 
unar á Auðunarstöðum í knattleiknum á Miðfjarðar- 
vatni, um alþingisreið Grettis og víg Skeggja, sem leiddi 
til þriggja ára sektar hans, og um æfintíri hans á leiðinni 
til útlanda — hvað mikið í þessum sögnum er tekið eftir 
munnmælasögum, og hvað er skáldskapur höfundar, læt 
jeg liggja milli hluta, því að hjer er ekkert við að stiðjast, 
sem úr þessu skeri. Þá kemur sagan um æfintíri Grettis 
í Noregi, first hjá Þorfinni bónda í Haramarsei (Haramsö 
firir utan Sunnmæri),_ þegar hann braut haug Kárs, 
föður Þorfinns, og drap berserkina, síðan hjá Þorkeli í 
Sálfti á Hálogalandi, þegar Björn glettist við hann og 
hann drap björninn, síðan frá vígi Bjarnar og bræðra 
hans. Af þvi að þetta gerist i Noregi, skildu menn ekki 
halda, að munnmæli um það hefðu geimst á íslandi, og 



304 UM ÍSLENDINGASÖGUR 

víst tel jeg, að sagan um það, er Grettir fór í haug Kárs 
gamla, sje ekki annað enn skáldskapur í líking við aðrar 
sögur líks efnis, sem koma firir í öðrum sögum. Enn um 
hinar sögurnar er best að fara varlega í því að fullirða 
nokkuð til eða frá. Og sjerstaklega verður að geta þess 
viðvíkjandi sögunni um berserkjadrápið, þessari ein- 
kennilegu sögu, sem er svo snildarlega sögð í sögunni, að 
saga sama eða mjög líks efnis hefur gengið i sjálfri 
Haramarsei í Noregi og verið skrif uð þar upp ef tir munn- 
mælum á öldinni sem leið. Þessi Haramarseijarsaga 
nefnir þó ekki kappann, sem rjeð berserkina af dögum, 
enn annars eru atvikin mjög lík og í Grettis sögu. Sá, 
sem firstur vakti eftirtekt á þessari norsku sögusögn, 
var L. Daae. 1 ) Ef nú mætti ganga að því vísu, að norska 
sagan væri óháð Grettis sögu, þá mætti telja sannað, 
að hér væri um sannan viðburð að ræða, sem sögur 
hefðu gengið af bæði á staðnum, þar sem hann gerðist 
i Noregi, og hjer á landi. Enn nú er athugavert, að þessi 
saga er ekki sú eina saga um Gretti, sem gengið hefur 
í munnmælum í Noregi. Sögnin um viðureign hans við 
tröllin í Bárðardal nálægt Sandhaugum hefur gengið ekki 
mikið bjöguð í Sætersdalen á Ögðum (upp frá Kristians- 
sand) á öldinni sem leið, og þar filgdi nafn Grettis Ás- 
mundarsonar sögunni. Um þessa sögu hefur G. Storm 
sannað, að hún stafi frá Jens Lauritzsön Wolf's Norrigia 
illustrata, sem kom út í Kaupmannahöfn 1651, og er þar 
beinlinis eða óbeinlínis runnin frá Grettis sögu. 2 ) Af því 
vill Storm ráða, að Haramarseijarsagan um berserkja- 
drápið muni lika vera runnin frá Grettlu. Enn það finst 
mjer nokkuð fljótfærnislega áliktað. First og fremst er 
það til stuðnings því, að Haramarseijarsagan sje frum- 
leg, að hún hefur geimst á staðnum, þar sem viðburður- 
inn gerist. Og í sömu átt bendir það, að naf n Grettis filgir 
ekki sögunni eins og Sætersdalssögunni. Ef Haramars- 
eijarsagan væri tekin úr Grettlu á síðari öldum, þá væri 



1) [Norsk] Hist. Tidskr. I B., 498. bls. — 2) [Norsk] Hist. Tid- 
skr. I 500. bls. og 2. Række, II B., s. 377. * 



GRETTIS SAGA 



305 



líklegt, að nafn Grettis hefði filgt henni. Og loks hafa 
menn ekki hingað til getað bent á neina heimild firir 
þessari Haramarseijarsögu í norskum ritum frá síðari 
öldum, sem líkur væru til, að hefðu notað Grettlu, eins 
og Storm hefur gert að því er snertir Sætersdalssöguna. 
Jeg get þvi ekki sjeð neitt þvi til firirstöðu, að Haramars- 
eijarsagan sje sjálfstæð og óháð Grettlu. Enn af því 
leiðir, að þessi saga að minsta kosti getur ekki verið 
skáldskapur hjá Grettissöguhöfundi, heldur er kjarninn 
úr henni tekinn eftir munnmælum, sem geimst hafa hjer 
á landi. Enn auðvitað hefur höfundur sett á þennan 
kjarna sitt mark, skreitt söguna og fært hana í þann snild- 
arbúning, sem hún er klædd í sögunni. 

1 25. k. víkur sagan heim til Islands og segir frá því, 
sem gerðist meðan Grettir var utan, vígi Þorgils Máks- 
sonar, sem þeir fóstbræður Þorgeirr Hávarsson og Þor- 
móðr drápu að hvalskurði norður á Ströndum. Frá þessu 
sama er sagt í Fóstbræðra sögu, og er auðsjeð, að Grettlu- 
höfundur hefur haft Fóstbræðra sögu firir sjer, segir 
t. d. frá vígi Böggultorfa (sbr. Flat.) og þeirra Skúfs og 
Bjarna, sem ekkert kemur við Grettis sögu, og getur þess, 
að Gautr Sleituson hafi ráðið sjer far með sama skipi 
og Þorgeirr, enn gekk af skipi sakir Þorgeirs, og að þetta 
hafi orðið þeim að sundurþikki, „sem síðar bar raun á". 
Út af þessu mætti búast við, að Grettis saga mundi síðar 
geta um, hvernig fór með þeim Gauti og Þorgeiri, að 
þeim lenti síðar saman norður á Sljettu og að Þorgeir 
vó Gaut, sem Fóstbræðra saga segir frá. Enn ekkert 
slíkt er í Grettis sögu, og er Gautr þar úr sögunni. Alt 
þetta sínir glögglega, að það er Grettis saga, sem 
hefur notað Fóstbræðra sögu við þessa frásögn, enn ekki 
Fóstbræðra saga Grettlu. Nokkrar missagnir eru í 
Grettlu, einkum um sekt Þorgeirs, og stafar það ber- 
sínilega af því, að Grettis saga víkur við og eikur frá- 
sögnina frá afskiftum Ásmundar hærulangs af eftirmál- 
inu eftir Þorgils Máksson. 

Síðar í Grettlu, í 50. og 51. k., er sagt frá því, að 
þeir vóru saman á Beikhólum Grettir og þeir fóstbræður 

20 



30(5 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



Þorgeirr og ÞormóSr, og frá dómi Þorgils Arasonar hús- 
bónda þeirra um þá alla, aS Þormóðr var guShræddur, 
Grettir mirkhræddur, enn Þorgeirr kunni ekki aS hræSast. 
U.m þetta er mjög stutt frásögn í FóstbræSra sögu Flat- 
eijarbókar, og leiddi jeg rök aS því, þegar jeg talaSi um 
FóstbræÖra sögu, aS hin stutta frásögn hennar mundi 
upphaflegri enn frásögn Grettlu, sem bersínilega skreitir 
söguna, aS nokkru ef til vill eftir munnmælasögum. T. d. 
er ekki ólíklegt, aS sagan um þaS, þegar þeir sóttu uxann 
út i Ólafseijar, sje aS nokkru eftir munnmælum. Annars 
minnir saga þessi aS nokkru á sjóferS þeirra Þórs og 
Hymis í HymiskviSu. 

Endurminning úr FóstbræSra sögu kemur og fram 
seint i sögunni í Drangeijarþætti, þar sem Grettis saga 
í 78. k. talar um fjölkingi ÞuríSar, fóstru Þorbjarnar 
önguls, og segir: „Enn þó at kristni væri á landinu, þá 
váru þó margir gneistar heiSninnar eftir." Sama hugsun 
meS svo aS segja sömu orSum kemur fram i FóstbræSra 
sögu. 1 ) 

28. k. segir frá útkomu Grettis og viSureign hans 
viS AuSun á AuSunarstöSum og Víga-BarSa. Um AuSun 
er Grettis saga ein til frásagnar, og ekki unt aS segja, 
hvaS af þeirri frásögn höfundur hefur tekiS eftir munn- 
mælum, og hvaS hann leggur til frá eigin brjósti. Enn 
sagan um viSureignina viS BarSa hjer og í 31. k. er ber- 
sínilega spunnin út úr HeiSarvíga sögu, sem höfundur 
hefur þekt. HeiSarvíga saga veit ekkert um þaS, aS 
Grettir hafi boSiS BarSa filgd sína í HeiSarvígin nje um 
misklíSina, sem reis af því, aS BarSi gerSi hann liS- 
rækan, nefnir ekki einu sinni Gretti. Þessu bætir höf- 
undur viS frá sjálfum sjer. 

í 29. k. segir frá hestaþinginu, sem varS tilefni til 
fjandskapar Grettis og Melmanna, þeirra bræSra Kor- 
máks og Þorgils. Nöfn bræSranna Kormáks og Þorgils 
eru bersínilega tekin eftir Kormáki skáldi Ögmundar- 
sini og Þorgilsi skarSa bróSur hans í Kormáks sögu. sem 



1) Fóstbrs. K. G., bls. 6 2 = Flat. II, bls. 93 9 . 



GRETTIS SAGA 



307 



líka bjuggu á Mel, enn þó geta þessir bræður tímans 
vegna ekki verið sömu menn, sem Kormáks saga segir 
frá. Guðbrandur Vigfússon hjelt, að þessir bræður, sem 
eiga í höggi við Gretti, væru sinir Þorgils skarða, bróður- . 
sinir Kormáks skálds, og er líklegt, að Grettluhöfundur 
hafi hugsað sjer hið sama, þó að sagan taki það hvergi 
fram, eða að minsta kosti hafi skoðað þá sem niðja Þorgils 
skarða, heldur enn að hann, sem annars er skir i tíma- 
reikningi, hafi gert Kormák skáld og bróður hans að 
samtíðamönnum Grettis, sem er f jarstæða (sbr. áður við 
Kormáks sögu). Enn hvort sem er, þá virðist það að 
minsta kosti ljóst, að höfundur hefur tekið þessi nöfn 
eftir Kormáks sögu og spunnið utan um þau frásögnina 
frá viðureign þeirra bræðra við Gretti. Þetta er í góðu 
samræini við önnur lik dæmi, sem vjer munum síðar 
koma að. t sambandi við þá bræður kemur fram maður, 
sem heitir Narfi, og er nafn hans víst líka tekið eftir 
Kormáks sögu, þó að afstaða þessa Narfa við Melsbræður 
sje önnur enn i Kormáks sögu. Um „Odd ómagaskáld" 
er Grettis saga ein til frásagnar. 

1 30. k. er first ættartala Þorbjarnar öxnamegins, 
og er hún beint skrifuð út úr Landnámu. 1 ) Þar sem 
Grettis saga segir, að Þóroddr, afi Þorbjarnar á Þór- 
oddsstöðum, hafi numið Hrútafjörð þeim (o: Þórodds- 
staða) megin (austan) til móts við Bálka, 2 ) þ. e. til móts 
við Bálka Blæingsson, þá er sagan fillri enn Landnáma, 
og stendur þetta eflaust í sambandi við það, sem sagan 
hefur eftir Landnámu í 5. k., að Bálki, sem „nam land 
í Hrútafirði", hafi búið á Bálkastöðum hvorumtveggjum. 
Fremri-Bálkastaðir liggja fremst í f jarðarbigðinni aust- 
an megin við ána, enn Itri-Bálkastaðir út með firðinum 
að austan firir utan Þóroddsstaði. Af þessu hefur höf- 
undur áliktað, að landnám Þórodds hafi legið í miðju 
landnámi Bálka, f ast upp að þvi bæði að norðan og sunn- 
an, og sínir þetta kunnugleika hans í Hrútafirði. Eftir 



1) Útg. 1843, III, 1. k., bls. 168. Stb., 173. k., Hb., 139. k. — 2) Svo 
á sjálfsagt að lesa, ekki Bakka, eins og stendur i hdrr. 



308 UM ÍSLENDINGASÖGUR 

Landnámu, sem segir, að Bálki hafi numið „allan Hrúta- 
f jörð", er eiginlega ekki rúm firir Þórodd á Þóroddsstöð- 
um sem sjerstakan landnámsmann. Landnáma getur þess, 
að Grettir hafi vegið Þorbjörn öxnamegin, enn hefur 
annars ekkert um viðureign Þorbjarnar við Bjargsmenn, 
sem Grettis saga veit svo xnikið um, og stiðst þar eflaust 
að miklu leiti við munnmæli. 1 ) Sölvi prúði, sem Þorbjörn 
tekur firir gerðarmann i eftirmálinu eftir Þórarinssonu, 
er þó beint tekinn eftir Landnámu. 2 ) Það sem Grettis 
saga segir um ætt Sölva og landnám Haralds hrings, 
langafa hans, er svo að segja orðrjett samhljóða Land- 
námu. 

Næst getur sagan Þóris, föður þeirra Þórissona, 
Gunnars og Þorgeirs, sem koma mjög við deilur Bjargs- 
manna og Þorbjarnar öxnamegins. Landnáma getur ekki 
um þessa Þórissonu, enn annars er það, sem Grettis saga 
segir um ætt föður þeirra, tekið beint eftir Landnámu, 
þó með þeirri missögn, að eftir Grettlu bír Þorkell faðir 
Þóris á Borðeiri, enn eftir Landnámu á Kjörseiri. 3 ) Lík- 
lega hefur höfundur breitt þessu af ásettu ráði. Eftir 
Landnámu nam Þröstr, faðir Þorkels (og Grenjuðr bróðir 
hans), land í Hrútafirði „inn frá Borðeyri", enn Kjörseiri 
liggur ekki í því landnámi, heldur nokkru utar við fjörð- 
inn að vestanverðu. Af því virðist Grettluhöfundur hafa 
áliktað, að það væri rangt í Landnámu, að Þorkell sonur 
Þrastar hafi búið á Kjörseiri, og sett hann niður á 
Borðeiri. Grettis saga veit, að Sleitu-Helgi átti Helgu, 
dóttur Þóris, og er það líka tekið eftir Landnámu 
á sama stað (eða Hrómundarþætti) , enn um hitt 
er hún ein til frásagnar, að Þórir Þorkelsson hafi 
flutt frá Melum að Skarði í Haukadal, og að hann hafi 
átt nafngreinda sonu, sem hafi verið riðnir við deilur 
Þorbjarnar öxnamegins og Bjargsmanna. Þessum sonum 
bætir höfundur bersínilega við frásögn Landnámu frá 



1) Sbr. Spjótsmýrr, þar sem Þorbjörn fjell, af spjóti Grettis, sem 
hann tíndi þar og fanst á ofanverðum dögum Sturlu lögmans Þórðar- 
sonar. Grett. k. 49, 3. — 2) Stb., 175. k., Hb., 141. k„ útg. 1843 bls. 
170—171. — 3) Útg. 1843, II, 33. k., 160.— 161. bls. 



GRETTIS SAGA 



309 



sjálfum sjer (eftir munnmælum ?) . Það sjest meðal annars 
á því, að þeir eru nafngreindir nokkru síðar enn Helga 
sistir þeirra, sem er tekin eftir Landnámu, og er þar 
sett inn á milli sistkinanna stutt athugasemd um það, 
að Þórir hafi selt Mela Þórhalli Gamlasini Vinlendingi, 
föður Gamla, sem átti Rannveigu sistur Grettis. Þetta, að 
sistkinin eru slitin sundur, er eðlileg afleiðing af því, 
að höfundur hleipur frá Landnámu, sem hann notar, í að 
undirbúa efni, sem síðar kemur í sÖgunni. Annars er ætt 
Gamla, mágs Grettis, upp á við öðruvísi rakin í Grettis 
sögu enn i Landnámu, bæði hjer i 30. k. og áður i 14. k. 
Landnáma segir, að Gamli hafi verið Þórðarson Eyjólfs- 
sonar Eyjars- (eða Einars-) sonar Þórólfssonar fasthalda, 
enn Grettla, að hann hafi verið sonur Þórhalls Vínlendings 
(Vindlendings) Gamlasonar. I Eiriks sögurauða, 7. — 8. k., 
er getið um Þórhall Gamlason sem einn af f jelögum Þor- 
finns karlefnis i VínlandsferS hans, og má vera, að Grettlu- 
höfundur hafi þekt hann þaðan og gert hann að föður 
Gamla, af því að hann átti Gamla firir föður, enn hafnað 
ættartölu Landnámu. Niður á við er ættin rakin eins og 
í Landnámu : 1 ) Gamli — Skeggi skammhöndungr — Gamli 
— Álfdis — Oddr munkr, enn Grettis saga er það fillri, 
að hún telur Skeggja á Skarfsstöðum sem bróður Álf- 
dísar móður Odds munks, og kemur það heim við Sturl- 
ungu, 2 ) sem telur fleiri af sistkinum þeirra Álfdísar og 
Skeggja á Skarfsstöðum, þar á meðal Þórodd, sem líklega 
er sami maður og Þóroddr Gamlason rúnameistari, og 
eru þá tveir merkir rithöfundar, Oddr munkr og Þóroddr, 
af þessari ætt. 

Þá kemur, í 32. — 35. k., saga um viðureign Grettis 
og Gláms, og er það bersínilega þjóðsaga, sem höfundur 
hefur fært í snildarlegan búning. Grunsamleg er sagan 
um það, að Skafti lögsogumaður hafi vísað Þórhalli á 
Glám sem liklegan til að bæta úr reimleikunum í Forsælu- 



1) Sjá Grettis sögu, k. 83, 2 og 84, 11, sbr. Landnámu, útg. 1843, 
III, 1. k., bls. 169. — 2) Sturl. 3 I, 55. og 77. bls. í Sturlungu er sistir 
Grettis, móðir Skeggja skammhöndungs, nefnd Herdís, enn ekki Rann- 
veig eins og í Grettlu. 



310 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



dal, því að það kemur oftar firir, að Grettluhöfundur 
lætur lögsögumenn vera riðna við sagnir þær, sem hann 
segir frá, og er líklegt, að hann hafi bætt þessu við frá 
sjálfum sjer, líkt og hann t. d. tekur upp úr Fóstbræðra 
sögu dóm Þorgils á Reikhólum um þá veturtaksmenn 
hans, fóstbræður og Gretti, og bætir þvi við, að þessi 
dómur hafi komið fram i viðtali við Skafta lögmann. 
Það sínir sig líka i frásögninni, að þetta um Skaf ta stendur 
í mjög lausu sambandi við Glámssöguna, því að eftir 
sögunni hittast þeir Þórhallr og Glámr af hendingu á 
heiðum uppi, og þar ræður Þórhallr hann sem sauða- 
mann. Merkilegt er viðtal þeirra Grettis og Jökuls Bárðar- 
sonar móðurbróður hans í 34. kap. Þegar Jökull sjer, að 
ekki tjáir að letja Gretti að fást við Glám, bregður hann 
honum því, að sitt sje hvað gæfa eða gervigleikur, enn 
Grettir biður hann hyggja at, „hversu þér mun fara sjálf- 
um, áðr lýkr". Grettis saga segir ekki, hvernig fór firir 
Jökli, enn það er ljóst, að hjer hefur vakað firir höfundi 
sögn Heimskringlu eða Ólafs sögu helga um afdrif Jökuls, 
er Ólafur helgi ljet taka hann og drepa. 1 ) 

Þá kemur sagan um aðra utanför Grettis, þegar hann 
olli dauða sona Þóris úr Garði, og í 38. k. er Þórir first 
nefndur til sögunnar og ætt hans rakin, og er það alt 
beint skrifað út úr Landnámu, líka sögnin um knör Þóris, 
sem Sigurðr biskup vígði, og veðurspáu brandana frá hon- 
um, sem vóru ifir dirum í Garði. Auðsjeð er, að Grettlu- 
höfundur hefur hjer haft firir sjer það handrit af Land- 
námu, sem nefnist Sturlubók, eða annað því samhljóða, 
og er það first til marks, að Grettis saga segir, að Sigurðr 
biskup hafi vígt knörinn á firsta ríkisári Ólafs helga; þetta 
er ekki í mótsögn við Sturlubók, sem segir engin deili 
á þessum Sigurði biskupi, enn hin Landnámuhandritin, 
Hauksbók og Melabók ingri, segja, að biskupinn, sem 
vígði knörinn, hafi verið Sigurðr ríki, sem var með Ólafi 
Tryggvasini. Annað er það, að Grettis saga segir, að Þórir 



1) Sbr. Hkr. F. J. Óh., 182. k.; Óh. 1853, 191. bls., Flat. II, 317. 
bls., Fms. V, 29. bls. 



GRETTIS SAGA 



311 



hafi átt 2 sonu, Þorgeir og Skeggja, sem Grettir síðar 
verður að bana. Þetta er ekki í mótsögn við Sturlubók, 
sem getur ekki um, að Þórir hafi átt neinn son, enn það 
kemur í bága við Hauksbók og Melabók ingri, sem segir, 
að Þórir hafi átt einn son, Orm að nafni, og bæta við: 
„hann myrði Grettir Ásmundarson." Þriðja og merkasta 
sönnunin er það, að síðar í sögunni, þar sem segir frá 
eltingaleik þeirra Þóris og Grettis (i 63. k.), tilfæra filstu 
handrit Grettlu af þeim 2 vísum, sem Grettir orti um þessa 
viðureign, að eins eina heila vísu (Ríðkat ek rækimeiðum 
o. s. frv.) og upphaf næstu, 2 vísuorð (Hnekki ek frá þar 
er flokkar / fara Þóris mjök stórir), og kemur þetta alveg 
heim við Sturlubók, enn Hauksbók og Melabók ingri til- 
færa báðar vísurnar heilar, eða 6 vísuorðum meira enn 
stendur í nokkru handriti Grettlu. Eflaust hefði Grettlu- 
höfundur, sem ann svo mjög vísum, tekið þessi 6 vísu- 
orð með, ef hann hefði haft þau firir sjer í Landnámu 
sinni, og má af því ráða, að hann hafi filgt Sturlubók eða 
öðru handriti henni samhljóða. 

Enn hvaðan hefur höfundur nöfnin Þorgeirr og 
Skeggi á sonum Þóris úr Garði ? Ekki úr Landnámuhand- 
riti sínu, ef það hefur verið Sturlubók eða samhljóða 
henni, því að hún greinir engan son Þóris. Ekki úr Hauks- 
bók eða Melabók, því að ef höfundur hefði haft þau hand- 
rit eða önnur samhljóða til hliðsjónar, þá mundi hann 
eflaust eins og þau hafa nefnt annan sonanna að minsta 
kosti Orm. Jeg er sannfærður um, að hann hefur ekki 
vitað meira enn stóð í Sturlubók um nöfn Þórissonanna, 
þ. e. a. s. ekki neitt. Enn hvaðan hefur hann þau? Af 
hugviti sínu. Af því að faðir Þóris hjet Skeggi og móður- 
faðir hans Þorgeirr, áliktar hann, að sinir hans hafi heitið 
Skeggi og Þorgeirr. Þetta er ekki í eina skiftið, sem höf- 
undur fillir í skörðin með þessari aðferð. Vjer höfum sjeð 
dæmi þess áður og munum sjá fleiri síðar. 

Það er auðsætt, að firir höfundi hafa legið sagnir 
um það, að Grettir hafi orðið sekur firir það, að hann 
varð að bana sini eða sonum Þóris úr Garði, og að það 
var Þórir, sem gerði hann sekan og ofsótti hann mest í 



312 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



sektinni. Hitt er vafasamara, hvort öll þau atvik að dauða 
þeirra Þórissona, sem sagan segir svo greinilega frá, hafa 
f ilgt hinni munnlegu sögu eða höf undur hef ur skreitt þessa 
sögu frá eigin brjósti, og það eru jafnvel mikil hkindi 
til, að höfundur hafi i frásögn sinni fegrað mjög málstað 
sögukappans. Eftir sögunni er það fullkomið óviljaverk af 
Grettis hálfu, að hann verður þess valdandi, að Þóris- 
sinir brenna inni. Þar eru það þeir Þórissinir og menn 
þeirra, sem ráðast á Gretti, þar sem hann er að sækja 
eldinn í sæluhúsinu, sem hann á eins mikinn rjett á að 
nota og þeir. Sagan segir, að þeir hafi setið að drikkju, 
og gefur þar með í skin, að þeir hafi verið drukknir. Þeir 
halda, að hann sje tröll, og berja hann með eldibröndum, 
og af því kviknar í hálminum á gólfinu, og alt fuðrar 
upp; Grettir kemst með naumindum út með eldinn úr 
höndum þeirra, enn þeir brenna þar inni, og mega þeir í 
rauninni sjálfum sjer um kenna, enn Grettir er saklaus. 
Eftir á gerir Grettir enga tilraun til að dilja þetta óhapp, 
heldur þvert á móti sannar það opinberlega með járn- 
burði, að sjer hafi verið þetta ósjálfrátt, þó að sú tilraun 
hans verði að engu sakir bráðlindis hans og gæfuleisis. 
Enginn getur kallað þetta morð, eins og því er líst í sög- 
unni. Aftur á móti segja Landnámuhandritin Hauksbók 
og Melabók berum orðum, að Grettir hafi mirt Orm son 
Þóris, og má ætla, að þar komi fram hin sanna gamla 
Landnámusögn, tekin eftir eldri munnmælum, og er engin 
ástæða til að halda, að sú sögn hafi af hlutdrægni hallað 
á Gretti, enn hitt skiljanlegt, að Grettis saga hafi fegrað 
málstað sögukappans. Og vist er það, að eftir Grettis sögu 
sjálfri, 46. k., dæmir alþingisdómur Gretti sekan skógar- 
mann firir þetta verk. Og þó að sagan á þessum stað láti 
Skafta lögsögumann bera í bætifláka firir Gretti og segja, 
að hann muni ekki „leggja órskurð á, at Grettir sé sekr 
görr um þetta at svá göru", þá er auðsjeð, að þessu bætir 
höfundur við frá eigin brjósti, því að það ber vott um 
ókunnugleika á lögum þjóðveldisins — lögsögumaður gat 
þá ekki með úrskurði sínum gripið fram firir hendurnar 
á dómstólunum, og hlítur þetta að vera ritað nokkru eftir 



GRETTIS SAGA 



313 



að norsk lög (Jónsbók) náðu gildi, því þá verður lög- 
maður æðsti dómari innan lands, enri á þjóðveldistímanum 
hafði hann ekkert dómsvald, og ifir höfuð að tala tíðkast 
lögmans eða lögsögumans úrskurðir ekki fir enn eftir að 
Iandið kemst undir konung. Auðsjeð er, að þetta, sem 
höfundur tekur frá eigin brjósti um orð Skafta, miðar að 
þvi að afsaka Gretti og fegra málstað hans, og er það því 
til stuðnings, að frásögn sögunnar um dauða Þórissona 
sje löguð af höfundi Gretti i vil. 

Jeg fer nú fljótt ifir þann kafla sögunnar, sem gerist 
næst eftir útkomu Grettis og sektardóminn. Um víg Þor- 
bjarnar öxnamegins hef jeg áður talað. Örnefnið Spjóts- 
mýrr bendir til, að höfundur filgi hjer að nokkru munn- 
mælasögum. Sömuleiðis hef jeg drepið á veru Þorgils á 
Reikjahólum með þeim fóstbræðrum Þorgeiri og Þormóði. 
Sagan um viðureign Grettis og Hallmundar líkist mjög 
útilegumannasögum og stiðst að líkindum við munnmæli. 
Að Hallmundr sje ekki alveg gripinn úr lausu lofti, á 
það bendir örnefnið Hallmundarhraun milli Eiríksjökuls 
og Balljökuls. I Grettlu kemur Hallmundr fram sem 
nokkurs konar hálftröll. Hann er sá eini, sem Grettir hefur 
ekki afl við. Annars hafa útilegumenn mjög hafst við um 
þessar slóðir, t. d. Hellismenn í Surtshelli, sem er kendur 
við eldjötuninn Surt, og er hjer skamt milli tröllasagna 
og útilegumannasagna, eins og eðlilegt er á f jöllum uppi. 
Líks eðlis er sagan i 61. k. um vist Grettis í Þórisdal hjá 
Þóri þurs, sem sagan kallar „blending" (= hálftröll). 
Sagan um viðureign Grettis og Isfirðinga, þegar þeir tóku 
hann höndum og Þorbjörg digra bjargaði honum, stendur 
líka í Fóstbræðra sögu Möðruvallarbókar, og hef jeg sínt 
fram á það við Fóstbræðra sögu, að þessi kafli i Möðru- 
vallabók er innskotsgrein, tekin eftir Grettis sögu, i Möðru- 
vallabók og á ekki héima í Fóstbræðra sögu. Ekki er 
ólíklegt, að höfundur hafi hjer farið eftir munnmæla- 
sögum. 

1 58. — 60. k. segir sagan frá veru Grettis i Fagra- 
skógaf jalli í skjóli Bjarnar Hitdælakappa. Hjer hefur höf- 
undur haft firir sjer bæði Bjarnar sögu Hitdælakappa, 



314 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



sem hann beint vitnar í, og Landnámu, og að likindum 
einhverjar munnmælásögur. Ættartala Bjarnar Hitdæla- 
kappa í upphafi 58. k. er tekin eftir Landnámu, 1 ) enn 
vera má, að sama ættartalan hafi lika staðið í Bjarnar 
sögu Hitdælakappa, meðan hún var heil. Grettis saga 
segir, að Björn hafi búið í Hólmi, þegar Grettir var á 
hans vegum. Það er í mótsögn við Bjarnar sögu Hitdæla- 
kappa, sem segir, að Björn hafi þá búið á Völlum. Það 
sem Grettis saga segir, að Björn hafi jafnan haldið seka 
menn, kemur aftur á móti heim við Bjarnar sögu Hit- 
dælakappa 2 ) og er líklega þaðan tekið. Báðum sögunum 
kemur saman um, að Grettir hafi verið í skjóli Bjarnar, 
þegar hann hjelt til i Grettisbæli í Fagraskógaf jalli. 
Bjarnar saga Hitdælakappa segir stuttlega, að þeir hafi 
lagst niður eftir Hitará og þótt jafnsterkir menn. Grettis 
saga segir, að þeir hafi reint með sjer margan frækn- 
leik, og getur þess, að Bjarnar saga Hitdælakappa kalli 
þá „jafna at íþróttum", enn það vill Grettís saga ekki 
játa, segir, að Grettir hafi verið sterkastur maður hjer á 
landi, síðan Ormr Stórólfsson og Þórólfr Skólmsson lögðu 
af aflraunir, 3 ) og um sund þeirra Bjarnar í Hitará segir 
hún, að þeir hafi lagst í einu eftir allri Hitará frá vatni og 
út til sævar; eru allar líkur til, að Grettluhöfundur haf i þar 
ikt hina einföldu frásögn Bjarnar sögu Hitdælakappa. 
Vegalengdin er 4 — 5 danskar milur og í ánni margir f ossar. 
Það sem Grettis saga segir um, að þeir Björn hafi fært 
stjettir í Hitará, „sem aldri síðan hafi ór rekit hvárki með 
vatnavöxtum né ísalögum eða jökulgangi", stendur ekki í 
Bjarnar sögu Hitdælakappa, enn er líklega tekið eftir 
munnmælum. Að minsta kosti eru enn í dag svokallaðar 
Grettisstillur, stór björg, síndar í ánni skamt firir neðan 
Grettisodda. Eftir Bjarnar sögu Hitdælakappa er Grettir 
að eins einn vetur í skjóli Bjarnar, enn eftir Grettis sögu 
þrjá, og virðist Grettluhöfundur hafa ikt þetta af ásettu 

1) Landn. Stb. 57. k., Hb., 45. k., útg. 1843, bls. 71—72. — 2) 22. 
k., Boer 48. bls. — 3) Þessi athugasemd virðist benda til, að Grettlu- 
höfundur hafi hér haft firir sjer frásögnina um aflraunir þeirra 
Orms og Þórólfs i Orms þætti Stórólfssonar (Flat. I 524. bls.). 



GRETTIS SAGA 



315 



ráði, sjerstaklega af því að hann var í vandræðum að filla 
með viðburðum alla þá mörgu vetur, sem Grettir var í 
sekt. Það, sem sagan segir um f jandskap þeirra Bjarnar 
Hitdælakappa og Þórðar Kolbeinssonar, er auðvitað tekið 
eftir Bjarnar sögu Hitdælakappa, enn af þeim f jandskap 
leiðir, að sagan lætur Gretti, sem er skjólstæðingur 
Bjarnar, leita helst á vini Þórðar, og að Þórðr verður for- 
sprakki þeirra manna, sem reina að ráða Gretti af dögum 
eða koma honum burt úr sveitinni. Grettis saga lætur 
Gretti rata i íms æfintiri, meðan hann er undir væng 
Bjarnar, sem Bjarnar saga Hitdælakappa veit ekkert um. 
Er þar first hin ágæta saga um ráðninguna, sem hann 
gaf Gísla, sögð af hinni mestu snild. Eftir Grettis sögu 
er Gísli þessi, sem Grettir híddi, sonur Þorsteins þess, 
„er Snorri goði lét drepa". Þennan Þorstein þekti höf- 
undur auðvitað úr Heiðarvíga sögu — vjer höfum áður 
sjeð, að sú saga var höfundi kunn — sá Þorsteinn var 
Gíslason, og verið getur, að Heiðarvíga saga hafi getið 
þess, að hann hafi átt son að nafni Gísla, — sagan er 
á þeim kafla ekki til í frumriti, heldur að eins í ágripi, 
sem Jón Ólafsson Grunnvikingur hefur ritað eftir minni, 
— enn ekki er þessi Gísli sá maður, sem bektist við 
Barða á þingi og var veginn á Gullteig, eins og Jón Ólafs- 
son hjelt. Sá Gísli var Þorgautsson, það hef jeg sínt í firir- 
lestrunum um Heiðarvíga sögu. Jeg læt því ósagt, hvort 
höfundur hefur beint tekið þennan Gísla, son Þorsteins, 
eftir Heiðarvíga sögu, eða hitt — sem mjer þikir fult eins 
líklegt — að hann hafi búið til nafnið Gísli eftir afa hans, 
föður Þorsteins Gíslasonar. Enn annars er sagan svo ein- 
kennileg og sögð með svo greinilegum atvikum, að því 
er staðháttu snertir, að varla er líklegt, að hún sje einber 
skáldskapur, heldur mælir alt með, að munnmæli hafi 
gengið um, að Grettir háfi veitt einhverjum Gísla ráðn- 
ingu, og höfundur hafi að eins búið það til, að hann hafi 
verið sonur Þorsteins, af því að hann átti samnefnt við 
föður hans. 

Þá er sagan um bardagann í Grettisodda milli Grettis 
og Míranianna. Hún er eflaust að nokkru eftir munn- 



316 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



mælum; á það bendir örnefnið Grettisoddi. Enn atvikin 
að bardaganum virðist höfundur hafa skáldað frá eigin 
brjósti með Landnámu og Bjarnar sögu Hitdælakappa 
firir framan sig. Það sjest á því, að flestir þeir menn, 
sem við bardagann eru riðnir af hálfu Míramanna, eru 
annaðhvort beint teknir eftir Landnámu og ætt þeirra 
rakin eftir henni eða leiddir út úr Landnámu með áliktun 
og samanburði við Bjarnar sögu Hitdælakappa. Eftir 
Landnámu eru teknir feðgarnir Þórarinn frá Ökrum og 
Þrándr, sonur hans, 1 ) sömuleiðis „Finnbogi Þorgeirsson 
Þóroddssonar ór Hitardal". 2 ) Aftur á móti er „Þorgils 
Ingjaldsson, bróðursonr Þórarins" (á Ökrum) dreginn 
með áliktun út úr Landnámu. Landnáma getur þess eins 
um Ingjald, að hann hafi verið son Þorgils knappa, bróður 
Þórarins, nefnir ekki nein börn hans. 3 ) Enn af því að 
Ingjaldr var Þorgilsson, áliktar Grettis saga. eins og hún 
er vön, að hann hafi átt Þorgils firir son, og lætur þennan 
Þorgils taka þátt í bardaganum í Grettisodda. „Steinólfr 
Þorleifsson ór Hraundal" 4 ) er tekinn eftir Bjarnar sögu 
Hitdælakappa, sem getur um Steinólf í Hraundal, 5 ) enn 
ættfærir hann ekki, enn að hann hafi verið Þorleifsson, er 
áliktun höfundar dregin út úr Landnámu, sem segir frá 
Steinólfi, „er nam Hraundal, föður Þorleifs, er Hraundælir 
eru frá komnir". Af þessum Landnámu-stað áliktar 
Grettluhöfundur, að Steinólfr sá, sem Bjarnar saga Hit- 
dælakappa getur um, hafi verið Þorleifsson (sbr. Grettis 
sögu, k. 61, 3: Þorleifr í Hraundal, faðir Steinólfs, var 
mikill maðr firir sér, frá honum eru komnir Hraundæl- 
ir). Að þessi Steinólfr hafi barist við Gretti í Grettisodda 
og fallið þar firir honum, virðist vera einber skáldskapur 
söguhöfundar. Merkilegt er það, að þeir einu menn, sem 



1) Sbr. Landnámu, Stb., 67. k., Hb., 55. k., útg. 1843, 75. bls. 
Hjer sjest, að böf. filgir Stb. eða samhljóða hdr., því að Stb. ein lætur 
Þórarin búa að Okrum, enn Hb. og Mb. láta Þóri bróður hans búa 
þar. Líka er Þrándr nefndur sonur Þórarins i Stb. einni — hin hand- 
ritin segja hann son Þóris á Ökrum, bróður Þórarins. — 2) Sbr. Land- 
námu, Stb., 66. k., Hb., 54. k., útg. 1843, bls. 74 — 5. — 3) Landn., Stb. 
67. k., Hb., 55. k., útg. 1843, 75. bls. — 4) Grettis saga, k. 60, 6. 
— 5) B. Hitd., 22. k., Boer 48. bls. 



I 



GRETTIS SAGA 



317 



sagan tilgreinir með nafni, að Grettir hafi drepið í 
Grettisodda, eru einmitt þeir tveir, Þorgils og Steinólfr, 
sem jeg hef sínt, að höfundur hefur tekið, annaðhvort 
að öllu eða þó að mestu, frá eigin brjósti. Er það ekki 
eins og hann hafi þótst sjerstaklega eiga með að taka 
lífið af þeim, sem hann hafði sjálfur skapað? 

Vjer getum nú gert oss nokkurn veginn ljósa hug- 
mind um, hvernig frásögnin um þennan bardaga hefur 
orðið til. Höfundur virðist hafa vitað lítið annað um hann 
enn það, sem munnmælin sögðu, að hann hefði staðið í 
Grettisodda. Höfundur spir nú sjálfan sig: hvaða menn 
vóru það, sem tóku þátt í bardaganum af Míramanna 
hálfu? Og hann svarar sjer sjálfur: Það hafa auðvitað 
verið afkomendur þeirra landnámsmanna, sem settust að 
í grend við Fagraskógafjall, í Hraundal, Hitardal og 
Hnappadal. Hann flettir upp í Landnámu sinni og finnur 
þar 3 kapítula hvern á eftir öðrum, sem segja, að Steinólfr 
hafi numið Hraundal, Þórhallr Hitardal og Þorgils knappi 
Hnappadal. Nú gerist þetta eftir tímatali sögunnar um 
1023. Þá vóru þessir landnámsmenn löngu dauðir, og 
varla líklegt, að nokkur af sonum þeirra hafi verið á 
lífi, nema þá að einhver þeirra hafi orðið fjörgamall. 
Höfundur lætur Þórarin á Ökrum, son landnámsmans- 
ins Þorgils knappa, vera við bardagann sem áhorfanda, 
enn segir um hann, að hann hafi verið „mjök gamall 
maðr, svá at hann var ekki í atsókninni". Annars velur 
hann til aðsóknarinnar sonarsini áðurnefndra landnáms- 
manna, auðvitað af timatals ástæðum, Þránd sonarson 
Þorgils knappa, Finnboga sonarson Þórhadds, Steinólf 
sonarson Steinólfs í Hraundal, sem hann tekur úr Bjarnar 
sögu Hitdælakappa, enn ættfærir eftir Landnámu, og loks 
Þorgils, sem hann sjálfur skapar, sonarson Þorgils knappa. 
Aðferðin er mjög lík þeirri, sem höfundur beitir i Önund- 
arþættinum. Auk þess lætur hann Arnór, son Þórðar Kol- 
beinssonar (sem síðar var nefndur jarlaskáld), koma í 
bardagalokin og lísir illa framgöngu hans. Hann er tekinn 
úr Bjarnar sögu Hitdælakappa og var þar að auki að sjálf- 
sögðu höfundi kunnur sem skáld. Hann er fulltrúi og 



318 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



sendisveinn föður síns, sem höfundur telur sjálfsagt að 
hafi látið þessa aðför að Gretti til sín taka. 

Eftir veru sína á Mírum leitar Grettir til Hallmundar 
vinar síns og fer að tilvísan hans í Þórisdal og er þar í 
skjóli Þóris þurs 1 vetur. Þaðan fer hann til Austfjarða, 
og er auðsjeð, að höfundur hefur. ekki þekt neinar sögur 
af Gretti, sem þar gerðust, því að hann segir að eins, 
að hann hafi fundið höfðingja, enn hvergi fengið vist nje 
veru. Þá fer hann norður til Þingeijarþings. Hjer skítur 
sagan inn stuttum þætti um Grím „son ekkjunnar á 
Kroppi", og hangir sá þáttur á mjóum þræði við söguna, 
snertir hana að eins að því leiti sem hann segir frá æfi- 
lokum Hallmundar, sem Grímr varð að bana. Grímr 
þessi er tekinn eftir Laxdælu. Þaðan hefur Grettis saga 
móðerni Gríms og söguna um viðureign hans og Þorkels 
Eyjólfssonar. Enn ekki veit Laxdæla neitt um viðureign 
Gríms við Hallmund, og er því líklegt, að það sje skáld- 
skapur Grettluhöfundar, eða, rjettara sagt, að höfundur 
hafi heimfært upp á Grim þennan frá Kroppi, sem hafðist 
við á Arnarvatnsheiði, þjóðsögu, sem hann kunni um dráp 
Hallmundar. Líks efnis er að sumu leiti sagan um Vest- 
f jarða-Grím, sem er uppskrifuð á Síðu af Árna Magnús- 
sini 1708. *) Sá Grímr liggur i sekt við Veiðivötn (Gríms- 
vötn), enn það, sem hann veiðir, tekur risi frá honum á 
næturnar. Hann særir risann banasári, eltir hann til hellis 
hans og huggar síðan dóttur risans, alveg eins og Kropps- 
Grímr í Grettis sögu. Boer heldur, að þessi saga eða henni 
lík saga hafi haft áhrif á Grettis sögu, og má það vel 
vera. Enn þó er hitt fullt svo hklegt, að þessir drættir í 
þjóðsögunni um Vestf jarða-Grím stafi frá Grettis sögu. 
Söguna um æfilok Hallmundar skreitir höfundur með 
kvæði, sem hann lætur Hallmund kveða, áður hann deir, 
og dóttur hans rista eftir á kefli. Þessi æfikviða Hall- 
mundar með kviðuhætti rif jar upp undanfarna æfi Hall- 
mundar og minnir sterklega á æfikviðu Örvar-Odds í 
Örvar-Odds sögu, sem rifjar upp helstu viðburði i æfi 



1) ísl. ]ojóðs. I, 167. bls. 



GRETTIS SAGA 



319 



Odds. I báðum sögunum er mjög líkt ástatt. Oddr kveður 
sína æfikviðu rjett firir andlát sitt alveg eins og Hallmundr 
og lætr rista hana eftir sjer á kefli eða speldi. Engin efi er 
á því, að Grettluhöfundur hefur sniðið þessa æfikviðu eftir 
æfikviðu Örvar-Odds, enda er sumt i Hallmundarkviðu 
svo að segja orðrjett eins og tilsvarandi vísur í Odds- 
kviðu. 1 ) Að nokkru leiti minnir þessi æfikviða líka á 
æfikviðu Ásbjarnar prúða í Orms þætti Stórólfssonar, sem 
hann kveður firir andlát sitt, og fleira er svipað í Grettis 
sögu og Orms þætti, sem Boer hefur bent á. Boer heldur, 
að þátturinn sje ingri enn Grettis saga og hafi tekið eftir 
henni. Enn það finst mjer mjög vafasamt. Áður hef jeg 
bent á, að athugasemd Grettlu um aflraunir Þórólfs 
Skólmssonar og Orms, sem lítið kemur við efni Grettis 
sögu, muni stafa frá Orms þætti, sem segir greinilega frá 
þessum aflraunum. Þetta bendir til, að Grettluhöfundur 
hafi þekt og notað þáttinn. 

Þá kemur næst (í 63. k.) sagan um eltingaleik Þóris 
úr Garði við Gretti á Reikjaheiði. Aður hef jeg sínt, að 
þessi sögn ásamt einni vísu og einum vísuf jórðungi, sem 
henni filgja, er tekin eftir Landnámuhandritinu Sturlu- 
bók eða samhljóða handriti. Það er auðsjeð, að höfundur 
hefur verið ókunnugur um þessar slóðir, því að hann 
lætur Þóri búa búi i Garði i Aðaldal, enn ekki í Garði í 
Kelduhverfi (Mikla-Garði) eins og Landnáma, ruglar með 
öðrum orðum saman þessum bæjum, og í lísingu sögunnar 
á Reikjaheiði er ímislegt, sem ber vott um ókunnugleika. 
Þetta hefur Kr. Kálund sínt ágætlega í Islandslísingu 
sinni. 2 ) Samt sem áður raskar þetta ekki þvi, að höfund- 
ur hefur hjer haft firir sjer hina gömlu sögn, sem kemur 
fram í Landnámu. Þessa sögn skreitir hann með atvikum, 
eins og hann er vanur, og bætir við einni vísu frá sjálfum 
sjer, sem ekki stendur í Landnámu. Þá vísu irkir Grettir 
rjett hjá Garði, heimili Þóris, til dóttur hans. Höfundur 
hefur ekki getað stilt sig um að láta Gretti heimsækja 
mótstöðumann sinn til að storka honum því meira. Það 



1) Sbr. Boer, Z. f. d. Ph. XXX, 5. bls. — 2) Island, II 179—181. 



320 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



er vel til fundið, enn Landnáma veit ekkert um það nje 
vísuna, og er hvorttveggja bersínilega skáldskapur sögu- 
höfundar. 

Þá kemur í 64. — 67. k. sagan um veru Grettis í Bárð- 
ardal og viðureign hans við tröllin nálægt Sandhaugum. 
Hjer virðist þjóðsaga um Gretti -liggja til grundvallar, 
og hef jeg áður drepið á það og sínt, að engin ástæða 
sje til að halda, að tröllasagan hafi orðið firir áhrifum frá 
Beowulfs-kvæði hinu enska. Hjer skal jeg að eins taka 
það fram, að lísing sögunnar á landsháttum við Eija- 
dalsá ber vott iim ókunnugleika höfundar. 1 ) 

68. k. segir frá því, er Þóroddr Snorrason fór að 
Gretti og ætlaði að drepa hann, enn Grettir átti als kosti 
við hann og gaf honum líf af hræðslu við „hærukarlinn, 
föður hans", Snorra goða. Þessi saga minnir sterklega á 
sögnina, sem Laxdæla segir, um aðför Þorkels Eyjólfs- 
sonar að Grimi frá Kroppi. Vjer vitum, að Grettluhöf undur 
þekti vel þessa sögu (Grettis saga, k. 62, 1), og er lík- 
legt, að hann hafi sniðið sína sögu um Þórodd og Gretti 
eftir henni, og það því fremur, sem Snorri goði er líka 
riðinn við Laxdælusögnina. 2 ) Eftir tímatali sögunnar 
gerist þetta árið 1028 (Boer), skömmu „eftir víg Þor- 
steins Kuggasonar", og kemur það vel heim við Islenska 
annála, sem setja víg Þorsteins á árið 1027. Hitt hefur 
Boer hent á, að Þóroddr Snorrason hefur um þær mund- 
ir firir löngu verið kominn af uppvaxtarárum, ef tir því 
sem vjer vitum úr öðrum heimildum um aldur hans, og 
að Grettis saga er í mótsögn við þessar heimildir, þar 
sem hún skoðar hann sem hálfvaxinn ungling (sbr. orð 
Grettis „enn ekki er þat barnafæri at berjast við mik"). 

Nú hverfur sagan að för Grettis til Drangeijar og veru 
hans þar til dauðadags, og er þar first hin fagra saga um 
skilnað þeirra bræðra Grettis og Illuga við móður þeirra. 
Hún spáir firir þeim, hvernig fara muni, og gengur það 
alt eftir, eins og vant er í sögum. Höfundur beitir hjer 
af mikilli snild þeirri list islenskra sagnamanna, að 



1) Sbr. Kálund, Island, II, 151.— 152. bls. — 2) Laxd., k. 58,8. 



GRETTIS SAGA 



321 



undirbúa frásögnina um það, sem eftir fer, með spádóm- 
um framsínna manna. Á leiðinni norður hitta þeir Þor- 
björn glaum og ráða hann til filgdar við sig, og eru þeir 
allir fluttir út í Drangei frá Reikjum. 

Það tel jeg vafalaust, að frásögnin um veru Grettis 
í Drangei sje í aðalatriðunum samin eftir munnmæla- 
sögum. Kjarninn í sögunni, að Grettir og bróðir hans 111- 
ugi höfðust við í Drangei og ljetu þar líf sitt, er án als 
efa sannur og hefur geimst í munnmælum, þangað til 
sagan var skrifuð. Enn hin ítarlegu atvik, sem filgja 
sögunni, eru að minni higgju að miklu leiti skáldskapur 
höfundar og sumar persónurnar að minsta kosti tilbúnar 
af honum. Þetta sjest á því, að hann mannar þennan 
þátt (eða aflar sjer manna til hans) með mjög líkri að- 
ferð eins og hann mannar Önundarþáttinn og þáttinn um 
vist Grettis í Fagraskógaf jalli. Spurningin er, hverjir skag- 
firskir höfðingjar vóru uppi um það leiti sem Grettir var í 
Drangei? Auðvitað afkomendur skagfirskra landnáms- 
manna. Og honum telst svo til, að ifirleitt hafi sonarsinir 
eða sonarsonarsinir landnámsmannanna verið samtíða 
þessum viðburðum. Hann fer nú í Landnámu sína, alveg 
eins og hann gerði við samsetning Önundarþáttarins og 
Fagraskógaf jallsþáttarins, og finnur þar skagfirsku land- 
námsmennina og ættir þeirra, og eftir því setur hann 
saman í 70. k. höfðingjatal í Skagafirði um þessar mund- 
ir. Ættirnar eru beint skrif aðar út úr Landnámu. Þar sem 
Landnáma rekur ættirnar til sonarsona eða sonarsona- 
sona, gerir höfundur þann nið, sem Landnáma telur síð- 
astan (sonarson eða sonarsonarson), að höfðingja á 
dögum Grettis. T. d. er Halldórr Þorgeirsson í þessu höfð- 
ingjatali, sonarsonur Þórðar frá Höfða landnámsmans, 
bæði eftir Landnámu og Grettis sögu. Sömuleiðis Tungu- 
Steinn, sem er þriðji maður frá Kráku-Hreiðari land- 
námsmanni eftir báðum sögunum. Þar sem Landnáma 
aftur á móti ekki rekur ættirnar lengra niður enn til 
sona landnámsmanna, bætir hann við sonarsini, sem hann 
lætur heita eftir afa sínum. T. d. er Hjalti Þórðarson 
ingri als ekki nefndur í Landnámu. Honum bætir Grettlu- 

21 



322 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



höfundur við og lætur hann heita eftir afa sinum Hjalta 
landnámsmanni Þórðarsini skálps. Landnáma rekur ekki 
ættina lengra niður enn til sona Hjalta eldra. Og alveg 
eins stendur á Eiríki sini Hólmgöngu-Starra Eiríkssonar 
landnámsmans i Goðlöndum. Landnáma rekur ekki ælt 
Eiríks i Goðdölum lengra niður í karllegg enn til sona 
hans, þar á meðal Hólmgöngu-Starra, veit ekkert um, 
að Hólmgöngu-Starri hafi átt son, Eirík að nafni. Hon- 
um bætir Grettluhöfundur við og lætur hann heita eftir 
afa sínum. 

Merkilegt er, að í þessu skagfirska höfðingjatali er 
ekki talinn Hafr sá, er síðar kemur fram af hálfu allra 
Skagfirðinga á Hegranesþingi og mælir firir griðum, 
þegar Grettir kemur á þingið í dularbúningi og gengur 
að leikum með Skagfirðingum. Hafr þessi er þó bersini- 
lega í höfðingjaröð, og í 72. k., þar sem sagt er frá þessu, 
er hann ættfærður svo, að hann hafi verið „Þórarinsson 
Hafrssonar Þórðarsonar knapps, er land hafði numit upp 
frá Stíflu í Fljótum til Tunguár". Þessi ættartala er beint 
skrifuð út úr Landnámu, að undanteknum Hafri sjálf- 
um (ingra), sem Landnáma veit ekkert um. Honum 
bætir Grettis saga við og lætur hann heita eftir afa sin- 
um. Alt virðist vera á sömu bókina lært 

Líklegt er, að það hafi filgt munnmælasögninni, sem 
liöfundur fór eftir, að það hafi verið maður að nafni Þor- 
björn öngull, sem að lokum varð Gretti að bana i Drangei. 
Sagan lætur hann vera son Þórðar Hjaltasonar albróður 
Hjalta, og læt jeg ósagt, hvort það hefur lika filgt munn- 
mælunum eða er skáldskapur höfundar. Enn ekki likist 
skaplindi Þorbjarnar önguls, eins og það kemur fram í 
sögunni, göfuglindi og höfðingsskap Hjaltasona, sem 
Landnáma Iisir svo átakanlega. 

Jeg hef þá sínt, hvaðan sagan tekur hinar helstu per- 
sónur, sem koma fram í þessum þætti. Hvað mikið af 
þeim ævintírum, sem sagan segir frá veru Grettis í 
Drangei, er tekið eftir munnmælum, og hvað er tilbún- 
ingur höfundar, er erfitt að segja. Enn ein af þessum 
sögum, sagan um Gretti og griðamálin á Hegranesþingi, 



GRETTIS SAGA 



323 



er að öllum líkindum ekki annað enn skáldskapur. Hún 
minnir sterklega á griðamálasöguna í Heiðarvíga sögu, 
sem Grettluhöfundur hefir þekt og notað, þegar Snorri 
goði ginti Þorgils Arason til að mæla firir griðum, og svo 
kemst það upp, að þar er Barði Guðmundarson í flokkn- 
um með þeim, óvinur Þorgils, sem nítur góðs af grið- 
unum, og unir Þorgils því illa, enn heldur þó griðin. 
Sennilegt er, að hugmindin til Hafrsgriða í Grettis sögu 
sje tekin eftir Heiðarvíga sögu. I sjálfu sjer er sagan í 
Grettlu frábærlega ósennileg. Það virðist fjarstæða, að 
Grettir, eins og á stóð, sekur skógarmaður, vargur i vje- 
um, sem sat ifir dírmætri eign margra Skagfirðinga, hafi 
hætt sjer á sjálft þing hjeraðsins og þorað að treista 
drengskap hjeraðsbúa, þó að hann gæti gint þá til að 
heita sjer griðum, enn því gat hann ekki treist firirfram 
að takast mundi. Að minni higgju getur ekki verið neinn 
flugufótur firir þessari sögu, og er því mjög ólíklegt, að 
hún hafi gengið i munnmælum, sem hafi legið firir 
Grettluhöfundi. Það er og varla tilviljun ein, að Hafr, 
sem mælir firir griðunum, er ekki tekinn með í höfð- 
ingjatalinu i upphafi Drangeijarþáttarins, heldur kemur 
first til sögunnar þar sem sagt er frá griðasetningunni. 
Það virðist benda til, að höfundi hafi ekki hugkvæmst 
skáldsagan um griðasetninguna á Hegranesþingi, fir enn 
eftir að hann hafði samið höfðingjatalið. Annars er 
sagan snildarlega sögð og ákaflega „spennandi". 

1 frásögninni um dauða Grettis er eitt atvik, sem 
virðist vera tekið eftir Karla-Magnús sögu. Sagan segir i 
82. k., að Grettir dauður hafi spent svo fast um meðal- 
kaflann á sverði sínu, að átta menn hafi ekki getað togað 
það úr greip hans. Um Rollant segir Karla-Magnús saga, 
að hann hafi spent svo fast meðalkafla á sverði sínu, að 
5 riddarar máttu ekki taka það af honum dauðum. 1 ) 
Hjer bregður því firir áhrifum frá riddarasögu. Vísan, 
sem sagan eignar Þorsteini drómundi, um þetta atvik, er 
bersínilega eftir höfund sjálfan. 



1) Karla-Magnús saga, k. 39, 528. bls. 



324 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



Vjer komum þá að síðasta þætti Grettis sögu, Spesar- 
þættinum, sem segir frá því, hvernig Þorsteinn dró- 
mundr, hálf bróðir Grettis, hef ndi hans út i Miklagarði meS 
því aS drepa Þorbjörn öngul, og frá ástum þeirra Þor- 
steins og Spesar garSshúsfreiju. Líklegt þikir mjer, aS 
höfundur hafi haft firir sjer munnmæli um þaS, aS Þor- 
steinn hafi drepiS Þorbjörn út í MiklagarSi í hefnd eftir 
Gretti. Enn annars er þátturinn ekki annaS enn skáld- 
saga. Uni þaS eru víst allir sammála. Engar líkur til, aS 
nein munnmæli hafi gengiS á Islandi um æfintíri Þor- 
steins í MiklagarSi önnur enn hefndin. Höfundur hafSi 
því alveg frjálsar hendur aS haga efninu og frásögniimi 
eftir geSþótta sínum, og vjer getum aS nokkru leiti sjeS, 
hverri aSferS hann hefur beitt viS samsetninguna. Lís- 
ingin á lífi Væringja i MiklagarSi — sem höfundur auS- 
vitaS hefur veriS ókunnugt um — er aS mestu löguS 
eftir lísingunni á lífi þeirra í Haralds sögu harSráSa, þar 
sem segir frá dvöl Haralds meS Væringjum. ÞaS sem 
segir um „gjaldkera" (= bæjarfógeta) og „ráðsmenn" í 
MiklagarSi er þó beint sniSiS eftir firirkomulaginu eins 
og þaS var í bæjum í Noregi. Boer hefur sínt, aS sum 
atvik í Spesarþættinum eru beint tekin eftir þessum kafla 
i sögu Haralds harSráSa, t. d. þar sem höfundur lætur 
þau Þorstein og Spes hittast á laun í „sævarlofti" (lofti, 
þar sem sjór flæddi undir) og Þorstein sleppa burt gegn- 
um hlemm í gólfinu ofan í sjóinn, þegar aS er komiS, og 
bjargast burt á sundi. Þetta er beint tekiS eftir Haralds- 
sögunni, þar sem Haraldr er á laun meS Maríu jungfrú 
í „sjávarloftum" og kemst undan á sama hátt. 1 ) Sömu- 
leiSis er þaS líkt í Spesarþættinum og Haralds sögu, aS 
kona bjargar þeim báSum Þorsteini og Haraldi úr dífl- 
issu, þó aS annaS í þeim sögum sje ólíkt. AS Haralds 
saga hafi hjer legiS firir höfundi, sjest auk þess á því, 
aS höfundur getur Haralds viS söguna, lætur Þorstein 
ganga í liS hans í MiklagarSi og segir, aS Haraldr hafi 
lagt ráSin á meS Þorsteini og Spes um undanbrögð 



1) Morkinsk., 12. bls. 



GRETTIS SAGA 



325 



þeirra. Imislegt bendir til, að það sje rjett, sem Boer 
heldur fram, að höfundur hafi notað Haralds sögu Mork- 
inskinnu eða hka gerð Haraldssögunnar. Annars er aðal- 
efnið í Spesarþættinum ástir þeirra Þorsteins og Spesar, 
og er þátturinn að því leiti líkur sumum riddarasöguni 
eða strengleikum. Höfundur hefur hjer meðal annars haft 
Tristrams sögu til hliðsjónar. Sagan um það, er Þor- 
steinn í stafkarlsgervi bar Spes ifir díkið, datt með hana 
og þuklaði á henni, og undanfærslueiðinn, sem Spes sór 
síðan, að enginn hefði komið nærri sjer nema bóndi sinn 
og stafkarlinn, er sniðin eftir alveg samskonar atviki í 
Tristrams sögu. Tristram í pílagrímsgervi ber ísönd ifir 
á og verður líkt á og Þorsteini. Síðan sver Isönd undan- 
færslueið með sama formála og Spes. Brellur þær, sem 
Spes beitir til að leika á mann sinn hvað eftir annað, líkj- 
ast mjög sams konar brellum í Disciplina clericalis, og eru 
þær sögur þiddar á islensku i íslendzkum æventýrum. 1 ) 
Því verður ekki neitað, að blærinn á Spesarþætti er 
allur annar enn á sögunni á undan. Þegar lesandinn 
hverfur frá sögunni um Gretti og fer að lesa um æfin- 
tíri Spesar og Þorsteins, þá er eins og hann komi úr ís- 
lensku fjallalofti inn i heita ofnstofu. Ifir sögunni um 
Gretti hvilir heiðloft norræns hetjuskaparanda, enn ifir 
Spesarþættinum lognmolla suðrænna ástaræfintíra. Þvi er 
engin furða, þó að sumir hafi átt bágt með að trúa því, 
að þátturinn og meginsagan væri eftir sama manninn. 
Guðbrandur Vigfússon hjelt því fram, 2 ) að meginsagan 
væri rituð seint á 12. öld, enn Spesarþætti aukið við sög- 
una af öðrum manni i birjun 14. aldar. Gegn þessu tók 
Boer rjettilega fram, að sagan um það, að Þorsteinn dró- 
mundr hefði hefnt Grettis suður í Miklagarði, hliti að 
hafa staðið i sögunni frá upphafi, bæði af þvi að Islend- 
ingasögur eru vanar að enda á hefndunum eftir sögu- 
kappann, og sjerstaklega af því, að sagan um þetta er 
hoðuð firir í sögunni, þar sem hún segir frá því í 41. k., 
að þeir bræður Þorsteinn og Grettir lágu saman í svefn- 



1) Útg. Gerings I, 176.— 179. bls. — 2) Ný Fjelagsr. XVIII, 162. bls. 



326 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



lofti og bera saman handleggi sína, og Þorsteinn spáir, 
að sínir mjóu handleggir muni hefna Grettis. Samt fer 
Boer sjálfur meðalveg. Hann vinsar úr þættinum ímsar 
klausur, sem hann heldur að sjeu upphaflegar i sögunni, 
og heldur, að öllu öðru sje síðar íaukið. Þessi sundur- 
greining Boers er að minni higgju svo flókin og óeðlileg 
og ber vott um svo mikið gjörræði, að hún getur ekki 
verið rjett. Spesarþátturinn er ein samföst heild og virð- 
ist vera eins mans verk frá upphafi til enda. Það dugir 
ekki að slíta úr honum einstakar setningar út úr sam- 
bandinu. Annaðhvort er hann allur síðari viðauki eða 
allur upphaflegur í sögunni. Og að hið síðara sje rjett, 
sjest á spádómi Þorsteins fir í sögunni, að hann muni 
hefna Grettis. Riddarasögublærinn, sem óneitanlega er á 
þættinum, er eðlileg afleiðing af því, að hann gerist suður 
í löndum. Höfundur vildi auðvitað skreita frásögnina um 
veru Þorsteins í Miklagarði með atvikum teknum úr dag- 
legu lífi þar siðra. Það hf þekti hann ekki af eigin sjón 
og var því neiddur til að taka sjer til firirmindar þau rit, 
sem hann þekti og honum þóttu líkleg til að lísa rjett 
þessu lífi. Þess vegna grípur hann til þess þáttar Haralds- 
sögunnar, sem gerist í Miklagarði, og tekur úr honum þau 
atvik, sem hann gat notað. Enn Haraldsþátturinn náði 
skamt, og því grípur hann til atvika úr riddarasögum, 
sem lísa lífinu á meginlandi Evrópu, og príðir sögu sína 
með þeim. Og á þessum grundvelli tekst honum með 
ímindunarafli sínu að skreita hina einföldu munnmæla- 
sögu um það, er Þorsteinn hefndi bróður síns, svo að úr 
henni verður skemtilegt ástaræfintíri með riddarasögublæ. 
Að vísu notfærir höfundur sjer hjer alt aðrar heimildir 
enn hann notar í meginsögunni, eins og eðlilegt er, enn 
áður hef jeg sínt, að hann einnig í meginsögunni hefur 
notað að minsta kosti eitt atvik úr riddarasögu, þar sem 
hann segir, að 8 menn haf i ekki getað náð saxinu af 
Gretti dauðum. Og aðferðin við samsetning þáttarins er 
í rauninni alveg sú sama eins og liann beitir framar í 
sögunni, þegar hann skapar Önundarþáttinn og Fagra- 
skógaþáttinn úr hinum mögru frásögnum Landnámu og 



GRETTIS SAGA 



327 



Bjarnar sögu Hitdælakappa og tekur atvik eftir Heiðar- 
víga sögu inn í Drangeijarþáttinn, nema að því leiti sem 
hann gefur sínu skapandi ímindunarafli ennþá lausari 
tauminn í Spesarþættinum. Þetta er sterk sönnun firir 
því, að Spesarþáttur sje eftir sama höfund og megin- 
sagan. Til hins sama bendir það, aS orSfæriS á Spesar- 
þætti er mjög svipaS og á meginsögunni, nema í niSur- 
lagi þáttarins, þar sem efniS sjálft gefur tilefni til þess, 
aS orSfæriS fær klerklegan blæ, sem jeg áSur hef talaS 
um. Eitt af því, sem einkennir Grettis sögu, er aS hún 
beitir mjög firir sig orSskviSum. Þeir tíSkast og í Spesar- 
þætti. Finnur Jónsson er og á þeirri skoðun, aS Spesar- 
þáttur sje upphaflegur í sögunni. 

Ifir höfuS aS tala finst mjer öll sagan frá upphafi til 
enda, eins og hún er til vor komin i handritum, vera 
steipt i eitt mót og laus viS siSari iauka, þegar frá er 
skilin hin bersínilega innskotsgrein um æfital Grettis í 82. 
kap., sem jeg áSur hef minst á og vantar alveg í annan 
handritaflokkinn. BæSi GuSbrandur Vigfússon og Boer 
hafa skoSaS þaS sem sjálfsagt og tekiS þaS sem firirfram 
gefiS, aS sagan hafi veriS til i eldri mind. Þeir hafa sjeS, aS 
sagan, eins og hún er til vor komin, getur meS engu 
móti veriS eldri enn frá birjun 14. aldar, þar sem hún 
talar um Sturlu ÞórSarson sem löngu dauSan, 1 ) enn hann 
dó 1284. Enn hins vegar hafa þeir ekki getaS skiliS, aS 
annaS eins snildarverk og Grettis saga er gæti veriS rituS 
eftir 1300, því þaS var og er almenn skoSun, aS þá sje 
gullöld islenskra bókmenta á enda. Enn þaS gefur aS skilja, 
hve hæpiS þaS er aS binda enda gullaldarinnar viS ákveSiS 
ár. Vjer vitum, aS sú saga, sem ber af öllum öSrum að 
ritsnild, Njáls saga, er ekki eldri enn frá lokum 13. aldar, 
og aS íslendingar á 14. öldinni hjeldu áfram að fást viS 
sögur. AS vísu beindist starf 14. aldarinnar mest aS því 
aS afskrifa eldri íslendingasögur og safna þeim saman 
í stórar skinnbækur. Enn þó er ekkert því til firirstöðu, 



1) Spjót Grettis fanst i þeirra manna minnum, er nú lifa „á 
ofanverðum dögum Sturlu lögmanns Þórðarsonar", k. 49, 3. 



328 



UM ÍSLENDIXGASÖGUR 



að frumleg sagnaritun hafi haldist við framan af öldinni 
og einstakir snillingar risið upp í þeirri grein, sem námu 
sagnasnildina af 13. aldar höfundunum og hjeldu áfram 
starfi þeirra. Þeir sem halda því fram, að til hafi verið 
eldri saga, samin á 13. öldinni, verða að útiloka úr sögunni 
áðurnefnda grein um Sturlu, sem hlitur að vera skrifuð 
löngu eftir dauða hans, og skoða hana og þar með aðrar 
tilvitnanir til Sturlu sem síðari innskotsgreinar. Enn þeir 
gæta þess ekki, að öll sagan ber íms ótvíræð 14. aldar 
einkenni. Hin mörgu heimildarrit, sem höfundur hefur 
notað, benda eindregið til 14. aldarinnar. Flest af 
þessum ritum hef jeg talið áður. 1 þessu sambandi skal 
jeg benda á, að sagan um það, að bein Grettis hafi verið 
grafin upp um daga Sturlunga og þótt geisistór, minnir 
sterklega á sams konar sögn um bein Egils i Egils sögu, 
86. k. Ef Egils saga hefur hjer verið firirmind Grettis 
sögu, sem líklegt þikir, bætist Egils saga við þau heimildar- 
rit, sem höfundur hefur þekt og notað. Til 14. aldarinnar 
benda þau áhrif, sem höfundur hefur orðið firir af riddara- 
sögum, einkum í Spesarþættinum, enn þó einnig í megin- 
sögunni, og þær mætur sem höfundur hefur á þjóðsögum 
um tröll og forinjur, sem minna sterklega á ímislegt í 
hinum ingri Fornaldarsögum. Til sama tíma bendir það, 
að höfundur talar oftar enn einu sinni um lögmans- 
úrskurði eða lögsögumansúrskurði og kallar lögsögu- 
manninn á þjóðveldistímanum oft lögmann. Lögmans- 
úrskurðir tíðkuðust ekki fir enn landið komst undir 
konung. í k. 83,8 talar sagan um að „hefja féránsdóm 
eftir Illuga", sem hvorki hafði verið sóttur til sektar nje 
dæmdur sekur skógarmaður, og í k. 72, 4, getur sagan 
um „lögrjettu" á Hegranesþingi. Hvortveggja ber vott um, 
að hann hefur verið ókunnugur lögum og þjóðfjelags- 
skipun þjóðveldisins. Ef vjer ættum að útiloka alt slíkt, 
sem ber vott um seinni tíma, úr hinni upphaflegu Grettis 
sögu, þá irði lítið eftir af sögunni. Þó að sagan sje sam- 
sett af imsum þáttum, þá eru þó þessir þættir svo snildar- 
lega tvinnaðir saman, að sagan verður ein óslitin heild frá 
upphafi til enda, og allir þættirnir virðast bera mark sama 



GRETTIS SAGA 



329 



höfundar, þar með líka talinn Spesarþáttur, þó að hann 
sje með nokkuð öðrum blæ, af því að höfundur hefur 
þar tekið sjer ekki hinar eldri Islendingasögur, heldur 
riddarasögur til firirmindar. Þeir kaflar, sem Boer heldur 
að sje síðar íaukið, eru steiptir í sama mót og sagan í 
heild sinni, og ef þeir eru feldir úr, slitnar söguheildin. 
Finnur Jónsson virðist líta líkt og jeg á þetta mál. 

Af rannsókninni hjer að framan um heimildir sög- 
unnar og meðferðina á þeim er ljóst, að Grettis saga hefur 
ekki mikið sannsögulegt gildi. Vjer höfum sjeð, hvernig 
höfundur irkir i skörð hinna mögru heimilda sinna og 
skreitir frásögnina með ímindunarafli sínu, bætir við 
persónum, sem hann skapar sjálfur með áliktunum út af 
ættartölum Landnámu, og bír jafnvel til heilar sögur um 
Önund tréfót, Gretti og Þorstein drómund, sem hann virð- 
ist ekki hafa haft neinn flugufót firir, hvorki i skriflegum 
nje munnlegum heimildum. Sagnfræðingar verða því að 
nota þessa sögu með sjerstakri varúð. Af því að hún lætur 
sonarsini skagfirskra landnámsmanna vera samtíða Gretti, 
þegar hann er i Drangei, hefur til dæmis Guðbrandur 
Vigfússon dregið þá áliktun, að Skagafjörður hafi bigst 
mjög seint. Ef ekki er annað á að biggja, er þessi áliktun 
mjög hæpin, því að jeg hef sínt, að sumir af afkomendum 
þessara landnámsmanna, sem sagan telur samtiða Gretti, 
muni vera tilbúnir af söguhöfundi. 

Enn þó að vjer getum ekki gert mikið úr Grettis 
sögu sem sannsögulegri heimild, þá verður það ekki úr 
skafið, að hún er ein af þeim Islendingasögum, sem samdar 
eru með mestri snild. Höfundur hennar hefur kunnað þá 
íþrótt að segja frá viðburðum svo átakanlega, að það er 
eins og vjer sjáum þá gerast firir augum vorum. Meðal 
þeirra kafla, sem best eru sagðir, skal jeg sjerstaklega 
taka fram söguna um brek Grettis í uppvextinum í 14. — 16. 
k., um berserkjadrápið í Haramarsei i 19. k., um viðureign 
Grettis og Auðunar í 28. k., um fund þeirra Grettis og 
Lofts i 54. k., um ráðninguna, sem Grettir gefur Gisla 
Þorsteinssini (59. k.), um Gretti og stúlkurnar á Reikjum 
(75. k.) o. s. frv. Það sem einkennir þessar sögur, er 



330 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



bæði það, að þær eru eins og teknar út úr lífinu, fullar 
af smáatvikum, sem höfundur skapar sjer með nokkurs 
konar ófreskisgáfu, enn þó einkum hin óviðjafnanlega 
gletni (humor), sem kemur fram í þeim. Þessi gletni 
lísir sjer í frásögninni um strákapör Grettis og með enn 
þá meiri snild í berserkjadrápssögunni, í smjaðri Grettis 
við berserkina, meðan hann er að triggja þá, í sambandi 
við hraustlega framgöngu hans gegn þeim síðar, í ólíkinda- 
látum hans við húsfreiju Þorfinns og kvennfólkið, meðan 
hann lætst halda með berserkjunum, í orðstefinu „Gangið 
til sængr, konur, svá vill Þórir bóndi skipat hafa" i sam- 
bandi við það, er hann síðan krefst vopna af húsfreiju 
til að vinna á berserkjunum, í ákúrum húsfreiju til hans, 
meðan hún heldur, að hann filgi berserkjunum, i sam- 
bandi við lof það og söemdir, er hún eis ifir hahn, þegar 
hann hefur ráðið niðurlögum berserkjanna, og í svari 
Grettis: „Ek þykkjumk nú mjök hinn sami ok í kveld, er 
þér töluðuð hrakliga til mín". Gletni finst í sögunni um 
viðuréign Grettis og Auðuns, þegar Auðunn kemur inn 
með skirkillinn og Grettir segist vilja berjast við hann 
og Auðunn svarar: „Sjá mun ek fyrst ráð firir mat 
mínum", og dembir skirkillinum í fang Grettis. Full 
af gletni er og frásögnin um viðtal þeirra Lofts og 
Grettis og það atvik, að „Grettir leit eftir í lófana", 
þegar Loftr hafði strokið taumana úr höndum hans. 
1 sögunni um Gísla lísir gletnin sjer i raupi Gísla 
og stórmælum, áður enn á hólminn er komið, og rag- 
mennsku, þegar á reinir. Gletni kemur og fram í sögunni 
um griðkonuna og bóndadótturina á Reikjum, þegar þær 
koma að Gretti sofandi i stofunni og virða hann firir sjer 
nakinn, þó að sú saga sje nokkuð grófgerð. Enn höfundur 
hefur fleiri strengi á hörpu sinni enn gletnina. Hann kann 
að lísá hinum helgustu tilfinningum mannshjartans, t. d. 
móðurástinni í sögunni um hinsta skilnað Ásdísar við þá 
sonu hennar, Gretti og Illuga (69. k.), eða bróðurást og 
trigð Illuga, þegar hann „situr ifir Gretti nótt og dag, svo 
að hann gaf engu öðru gaum" og vill ekki þiggja lif 
að Þorbirni öngli, þegar Grettir er drepinn. Enn einkum 



GRETTIS SAGA 



331 



tekst höfundi upp, þegar hann segir draugasögur. í sög- 
unni um viðureign Grettis og Gláms kemst sagnasnildin á 
sitt hæsta stig. Þegar vjer lesum hana, þá er eins og kalt 
vatn renni milli skins og hörunds, ekki síst þegar Glámr 
fellur öfugur út úr dirunum og hvessir augun á móti tungl- 
inu, sem veður í skíjum („hratt stundum fyrir, enn stund- 
um dró frá"). Draugalegri saga er ekki til í Islendinga- 
sögum, og kemur það af því, að höfundur notar hjer af 
mestu snild náttúrulísing, tunglskinslísinguna, sem hak- 
tjald við Glámssöguna, enn slíkt kemur örsjaldan firir i 
íslendingasögunum. 1 Islenskum þjóðsögum eru margar 
vel sagðar draugasögur, enn þó higg jeg, að enginn þeirra 
jafnist að snild við Glámssöguna í Grettlu. Enn eitt er 
það, sem jeg vil sjerstaklega benda á, og það er það, að 
snild höfundar lísir sjer ekki eingöngu í frágangi hans 
frá sögunni sjálfri, heldur einnig í því, hvernig hann not- 
færir sjer þessa sögu firir söguheildina. Hann gerir Gláms- 
söguna að þungamiðju allrar sögunnar. Hann lætur Glám 
í forbænum sínum segja firir óorðna æfi Grettis í öllum 
verulegum atriðum og undirbir með því móti söguna, 
sem á ef tir fer. Viðureignin við Glám er upphafið að ógæfu 
Grettis. Hjer eru straumhvörf í sögunni. Það sjest á orð- 
um Gláms: „Þú hefir frægr orðit hér til af verkum þínum, 
enn heðan af mun falla til þín sektir ok vígaferli, enn flest 
öll verk þín snúast þér til ógæfu ok hamingjuleysis". 
Sigur Grettis á Glámi er hans besta og drengilegasta verk. 
Enn hann er díru verði keiptur, því að af honum stafar 
öll ógæfa Grettis. Og þetta er einmitt það, sem sjerstak- 
lega gerir söguna „tragiska", gefur henni þann sorglega 
blæ, sem ifir henni hvílir. Glámsaugun standa Gretti æ 
síðan firir hugskotssjónum, enn þó einkum í einverunni, 
einveru skógarmansins á fjöllum uppi. Þau valda því, 
að Grettir þorir ekki einn út í Drangei, verður að fá Illuga, 
bróður sinn, til filgdar við sig, sviftir þannig móður sína, 
sem hann elskar, þeim eina sini, sem hún á eftir heima, 
og dregur Illuga i ógæfuna með sjer, og það er einmitt 
frásögnin um örlög Illuga, þessa veglinda unga mans, 
sem ekkert hefur til saka unnið, — það er frásögnin um 



332 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



hann, sem gerir söguna um síðustu daga Grettis i Drangei 
svo hjartnæma og áhrifamikla. Það er hún, sem einkum 
vakir firir Jónasi Hallgrímssini, þegar hann kveður um 
Drangei: T11 . D . . . . 

° Illugi Bjargi fra 

dapur situr daga langa 
dauðvona bróður hj'á." 

Það eru tvær sögur, sem sjerstaklega lísa lifi seks 
skógarmans, Grettis saga og Gísla saga Súrssonar, báðar 
snildarlega samdar, hvor á sinn hátt. Hræðilegt var hf 
skógarmansins. Honum var að lögum útskúfað úr mann- 
legu fjelagi; hann var óalandi, óferjandi, óráðandi öll 
bjargráð. Hann var að lögum „vargur i vjeum", úlfur, 
„svá víða rækr ok rekinn, sem menn víðast varga reka . . . 
eldr upp brennr, jörð grær, mögr móður kallar, ok móðir 
mög fæðir, aldir elda kinda, skip skríðr, skildir blíkja, 
sól skínn, snæ leggr, Fiðr skríðr, fura vex, valr flýgr vár- 
langan dag, himinn hverfr, heimr er bygðr, vindr þýtr, 
vötn til sævar falla, karlar korni sá". 1 ) Þessi hlið á lifi 
skógarmansins kemur sterklega fram í báðum sögunum. 
Enn þar kemur líka fram önnur bjartari hlið. Sannleikur- 
inn var sá, að þótt ströng lög í orði kveðnu slitu sundur 
þau bönd, sem bundu skógarmanninn við mannf élagið, þá 
gátu þau ekki slitið þau bönd, sem náttúran sjálf hafði 
bundið, trigða og ástar böndin, sem tengdu skógarmanninn 
við ætt hans eða eiginkonu. Þessi bönd eru öllum lögum 
ríkari. Því stendur Auðr kona Gísla við hlið hans, trú til 
dauðans, í Gísla sögu. Og í Grettis sögu sleppir móðir 
Grettis Ásdís aldrei liendi af honum, og Illugi, bróðir hans, 
filgir honum í dauðann. Það er afstaða þessara nánustu 
ástvina við skógarmanninn, sem gerir báðar sögurnar svo 
áhrifamiklar, svo sann-„tragiskar". Jeg man eftir því, 
þegar jeg las first Grettis sögu, þá barn að aldri, fráleitt 
eldri enn 7 ára, þá grjet jeg fögrum tárum ifir sögunni um 
dauða Grettis, enn hitt man jeg nú ekki, hvort það var 
dauði Grettis sjálfs eða dauði Illuga, sem kom út á mjer 
tárunum, getur verið, að það hafi verið dauði beggja, 



1) Trygðamál, Grág. Kb. I 206. 



GRETTIS SAGA 



333 



enda líklegt, að jeg hafi þá ekki getað gert mjer glöggva 
grein firir tilfinningum mínum. Enn nú, þegar jeg les 
söguna, sem roskinn maður, blandast mjer ekki hugur um, 
að það eru einmitt forlög Illuga, sem gera söguna svo 
hugnæma og áhrifamikla. 

Samtöl sögunnar eru gerð af mikilli snild, vel sniðin 
eftir atvikum og eftir lunderni þeirra, sem tala, eðlileg og 
smellin, og sjerstaklega kridduð með kjarnirtum spak- 
mælum, sem höfundur hefur altaf á hraðbergi og beitir 
með mikilli findni. Þessi fjöldi af spakmælum er sjer- 
staklega einkennilegur firir Grettis sögu. Lík stefna kemur 
fram um líkt leiti í Sólarljóðum og Hugsvinnsmálum. 

Mannlísingar sögunnar eru einkennilegar og sjálfum 
sjer samkvæmar. Hjer ber auðvitað einkum á Gretti. Hann 
er í instu rót sinni göfugmenni og fullur af góðmannlegri 
gletni, og það eru þessir eiginleikar, sem afla honum sam- 
úðar hjá lesendum sögunnar, og einna ljósast koma þeir 
fram í sögunni um berserkjadrápið. Undir híðinu, sem 
hörð karlmanslund hefur slegið um hjarta hans, ber ein- 
stöku sinnum á næmum tilfinningum, sem brjótast ósjálf- 
rátt gegnum híðið, t. d. í skilnaðarorðum hans við móður 
sina í 69. k. „Grát þú eigi, móðir; þat skal sagt, at þú hafir 
sonu átt, enn eigi dætr, ef vér erum með vápnum sóttir, 
ok lif heil ok vel." Hann er seinn til reiði eins og flestir 
sterkir menn (sagan um áleitni Bjarnar við hann hjá 
Þorkatli í Sálfti, þegar Grettir drap björninn), enn 
reiðist illa, ef hann reiðist, og ef honum finst gengið á 
hlut sinn eða sæmd sína, fillist hann óslökkvandi heiftar 
og hefnigirni og svífist þá einskis. Hann er hjálpfús við 
bágstadda (berserkjadrápið, Glámssagan, sagan um tröllin 
í Bárðardal). Hins vegar neiðir skóggangurinn hann oft 
til að sína vegfarendum ifirgang og ójafnað. Kjarkurinn 
og hugurinn er óbilandi, nema þegar dimma tekur, þá 
sækja Glámsaugun á hann. Líkamlegt atgervi hefur hann 
á hæsta stigi, enn þrátt firir það eltir ógæfan hann. Hann 
er lifandi dæmi þess, að „sitt er hvárt, gæfa eða görvig- 
leikr", eins og Jökull, móðurbróðir hans, segir við hann 
(k. 34, 6). 1 gegnum alla lísinguna á Gretti og ifir höfuð í 



334 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



gegnum alla söguna gengur forlagatrúin eins og rauður 
þráður. 

Á öðrum persónum ber minna, eins og eðlilegt er, þvi 
að flestar þeirra koma að eins við lítinn kafla sögunnar. 
Ásdís, móðir Grettis, stendur jafnfætis Bergþóru og öðrum 
kvennskörungum, sem best er líst í Islendingasögum. Ást 
hennar til Grettis kólnar aldrei, hvað sem á dinur firir 
honum, og filgir honum jafnvel út ifir dauðann. Hugljúf 
er lísingin á göfuglindi og trigð Illuga. Þrællinn Glaumr 
er og minnisstæður hverjum, sem les söguna um vist 
þeirra bræðra í Drangei, ekki sist af því, að vesalmenska 
hans stingur í stúf við göfuglindi Illuga. Ógleimanlegur er 
Gísli Þorsteinsson, rauparinn og ragmennið, sem minnir 
á Miles gloriosus hjá Plautusi eða Jakob v. Thyboe hjá 
Holberg. Einkennileg er lísingin á galdranorninni Þuríði, 
fóstru Þorbjarnar önguls. Ljettúð þeirra Spesar og Þor- 
steins drómundar er og ágætlega líst, og þar sem höf- 
undur lætur ljettúð þeirra snúast upp í guðhræðslu á 
gamals aldri og lætur þau iðrast æskusindanna í helgum 
steini, þá ber þetta vott um djúpa þekking á mannlegu 
hjarta. Griðkan á Reikjum og bóndadóttirin eru að eins 
dregnar lausum dráttum, enn hvílik snild kemur þar ekki 
fram á þeim tveim mótsettu lundareinkennum ! Griðkan 
munnvíg og óskammfeilin, bóndadóttirin feimin og stilt, 
enn þó forvitin. 

Á orðfærið hef jeg áður minst. Það lagar sig alstaðar 
ágætlega eftir efninu. Alt, sem gerist á Islandi, er sagt í 
Ijómandi sögustíl. Aftur ber Spesarþátturinn nokkurn blæ 
af riddarasögunum, og klerkakeimur er að frásögninni um 
guðræknisiðkanir þeirra Spesar og Þorsteins, svo mikill 
klerkakeimur, að af því virðist mega ráða, að höfundur 
hafi verið klerklega mentaður maður, eins og jeg hef áður 
tekið fram. 

Annars gefur sagan, eins og vant er, svo að segja 
engar bendingar um höfundinn. Áður hef jeg sínt, að 
höfundur hefur ekki þekt neinar austfirskar sagnir uni 
Gretti og verið ókunnugur í Þingeijarþingi. Þetta er sönn- 
un firir því, að hann hefur hvorki verið Þingeiingur nje 



GRETTIS SAGA 



335 



Austfirðingur. Aftur á móti þekkir hann hverja þúfu í 
vestanverðu Húnaþingi, í Miðfirði og Hrútafirði, og lang- 
likast virðist, að hann hafi verið borinn og barnfæddur um 
þær slóðir, sem eru meginstöðvar sögunnar. Þó ber þess 
að geta, að hann talar lika af talsverðum kunnugleik um 
Mírar og Skagafjörð. Með þessum ófullkomnu skilríkjum 
er auðvitað ekki til neins að giska á, hver höfundurinn 
hafi verið. Að eins skal jeg taka það fram, að í það mund, 
sem sagan er skrifuð, á öndverðri 14. öld, bír Gizurr galli 
Bjarnarson í vestanverðu Húnavatnsþingi, mikill höfð- 
ingi, hirðmaður Hákonar háleggs Noregskonungs. Sú ætt 
virðist hafa haft miklar mætur á sögum, því að frá 
sonarsini hans Jóni Hákonarsini stafar Flateijarbók og 
söguhandritið Vatnshirna. 1 ) Merkilegt er, að Gizurr var 
tekinn höndum í Svíþjóð og settur í díflissu þar og síðan 
leistur út líkt og segir um Þorstein drómund í Spesar- 
þætti. Með þessu vil jeg ekki segja, að líkur sjeu til, að 
Gizurr galli sje höfundur Grettis sögu, enn hitt er ekki 
óliklegt, að sagan sje skrifuð undir handarjaðri hans. Enn 
hver sem hefur skrifað Grettis sögu, þá er það vist, að 
hana má telja með þeim Islendingasögum, sem samdar 
eru af mestri snild. 



1) í Þórðar sögu hreðu i Vatnshirnu er rakin ætt þeirra lang- 
feðga, og segir þar, að Gizurr væri Bjarnarson, enn móðir Bjarnar 
Herdis, sistir „herra Hrafns" Oddssonar Alasonar. Herdís þessi var 
gift Svarthöfða Dufgussini (Sturl.), og má þvi ætla, að Björn, faðir 
Gizurar galla, hafi verið son Svarthöfða, heitinn eftir öðrum hvorum 
bræðra hans Birni kægil eða Birni drumb. í ritgerð minni um Sturl- 
ungu hef jeg sínt, að Svarthöfði muni vera riðinn við samning 
Þórðar sögu kakala. Frá honum virðist sagnafróðleikur kominn inn í 
Víðidalstunguættina, enn hann hafði sagnafróðleik sinn úr Sturlunga- 
ætt, þvi að amma hans Þuríðr var hálfsistir Snorra Sturlusonar. 



Finnboga saga ramma 



Hún hefur geimst aðallega í 2 handritum: i Möðru- 
vallabók, hinu fræga skinnhandriti nr. 132 fol. í Árnasafni, 
sem jeg hef oft minst á, skrifuðu um eða firir miðja 14. 
öld, og í AM nr. 510, 4to, skinnbók frá 15. öld. Guðmundur 
Þorláksson taldi þessa bók ritaða með sömu hendi og AM 
431, 12mo, enn í því handriti nafngreinir ritarinn sig og 
segist heita „Jón strákur Arason", sem að öllum hkind- 
um er biskupinn frægi, sem síðar varð. Um það eru nú 
allir á einu máli, að Jón biskup hafi skrifað þetta síðar- 
nefnda handrit (431, 12mo) í uppvexti sínum, líklega um 
1500, þegar hann var að námi á Munkaþverá hjá Einari 
ábóta Benediktssini, 1 ) og handritið sker úr þeirri þrætu, 
sem verið hefur um það, hvort Jón biskup hafi kunnað 
latínu, þvi að á þvi eru, auk Margrétar sögu, bænir til 
lausnar jóðsjúkri konu bæði á latínu og íslensku. Enn 
hitt virðist ekki vera rjett, sem Guðbrandur Vigfússon 
hjelt, að söguhandritið 510, 4to, sem meðal annars inni- 
heldur Finnboga sögu, sje með sömu hendi. Kr. Kálund 
kemst að alt annari niðurstöðu í skrá sinni ifir Árnasafn. 
Þar segir, að 510 4to, sje mestalt með sömu hendi og rímna- 
skinnbókin fræga í Árnasafni nr. 604, 4to, enn það hand- 
rit er skrifað af manni, sem hjet Tómas, eftir því sem 
ritarinn sjálfur segir. Má því kalla 510, 4to, „Tómasar- 
bók". ? 

Auk þessara tveggja höfuðhandrita af Finnboga sögu, 
Möðruvallabókar og Tómasarbókar, er til eitt blað á 
skinni í AM 162 B fol. Textinn þar er ifirleitt stittri enn 
í Möðruvallabók og Tómasarbók, enn af því að ekki er 



1) Sbr. Jón Þorkelsson: Om Digtningen pá Island, 323.-326. bls. 



FINNBOGA SAGA RAMMA 



337 



til nema þetta eina blað, er ervitt að segja, hvort þessi 
stittri texti er upphaflegri enn texti hinna skinnbókanna 
eða útdráttur úr lengri textanum. 

Þá eru til mörg handrit frá 17. öld, sem öll eiga kin 
sitt að rekja til annarshvors eða beggja meginhandrita 
og virðast því vera þíðingarlaus. Þar á meðal er eitt 
skinnhandrit frá 17. öld, skrifað á dögum Þorláks biskups 
Skúlasonar, hitt alt pappírshandrit. 

Munurinn á Möðruvallabók og Tómasarbók er tiltölu- 
lega lítill. 

Finnboga saga er ein af þeim sögum, sem allir eru 
sammála um að sje skáldsaga, jafnvel þeir, sem halda 
fastast fram sannsögulegu gildi íslendinga sagna. Samt er 
enginn efi á því, að Finnbogi rammi hefur verið til. Land- 
náma rekur ætt hans, og Vatnsdæla hefur langt skeið 
um viðureign hans og Ingimundarsona. Ljósvetninga 
saga nefnir Þóri son Finnboga ramma, og Haukr Val- 
dísarson telur hann meðal íslenskra kappa og irkir um 
hann eina vísu í íslendingadrápu sinni (14. erindi). Enn 
sagan er f jarskalega íkt. Það mætti kalla hana nokkurs 
konar reifararóman. Hún lætur t. d. Finnboga snúa höfuð 
af þrevetrum graðungi, líkt og Þórr gerir við uxa Hymis 
í H}TOÍskviðu. Hún lætur hann ráðast að grimmum við- 
birni og mana hann á móti sjer, enn björninn þorir ekki 
að fást við hann, fir en hann kastar frá sjer sverði sínu, 
til þess að báðir standi jafnt að vígi, þá rís björninn á 
afturfæturna og ræðst á Finnboga, enn Finnbogi hleipur 
undir hann, nær á honum hriggspennutökum, brítur 
sundur i honum hrigginn og gengur af honum dauðum! 
Og síðan lætur sagan Finnboga þreita sund við hvíta- 
björn Hákonar jarls og drepa björninn á sundinu! Það 
er auðsjeð, að þessar sögur eru ekki annað enn skáldskapur 
höfundar. í samanburði við þetta eru glimurnar, sem 
hann þreitir, first við heljarmennið Álf aftrkembu og 
síðan við blámenn Hákonar jarls, ekki annað en barna- 
leikur, enn þær sögur miða þó að hinu sama, sem sje að 
því að víðfrægja afl og hreisti Finnboga fram úr öllu 



338 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



hófi, og auk þess eru þessar tvær glímusögur hvor annari 
svo nauðalíkar, báðar steiptar svo algerlega í sama mót, 
að þær bera það með sjer, að þær eru ekki annað enn til- 
búningur höfundar. Jeg nenni ekki að taka fleiri dæmi 
um íkjur höfundar. Enn auk þess er tímatal sögunnar 
hræmuglega vitlaust. Hún lætur t. d. sini Ingimundar 
Vatnsdælagoða, sem barðist í Hafursfirði, lifa fram ifir 
kristnitökuna árið 1000 og eiga í illdeilum eftir þann 
tíma við Finnboga ramma, og fleira slíkt mætti til tína. 
Það er auðsjeð, að höfundur hefur ekki verið sagnfróður 
maður, að minsta kosti hefur hann ekki haft neina minstu 
hugmind um íslenskt tímatal, eins og það var skapað og 
árbundið af Ara fróða. 

1 nánu sambandi við þetta stendur spurningin um 
afstöðu Finnboga sögu við aðrar sögur, og hverf jeg nú 
að henni. First skulum við bera söguna saman við Land- 
námu. Þar er það athugavert, að í Landnámuhandritum 
vorum eru imsir útdrættir úr Vatnsdælu, og snerta sumir 
þeirra að nokkru leiti efnið í Finnboga sögu. Þessa út- 
drætti verður að útiloka úr Landnámu, áður enn vjer 
berum Finnboga sögu saman við hana. Þegar það er gert, 
sjáum vjer, að Finnboga saga kemur í örfáum atriðum 
heim við Landnámu. Þó nefnir Landnáma Finnboga 
ramma og segir, að hann hafi verið sonur Ásbjarnar 
dettiáss alveg eins og Finnboga saga. Líka nefnir Land- 
náma Finna hinn draumspaka og segir, að hann hafi 
verið launsonur Þorgeirs Ljósvetningagoða og Leknýjar, 
útlendrar konu. Þetta kemur heim við Finnboga sögu að 
öðru leiti enn því, að Finnboga saga nefnir manninn 
Drauma-Finna og segir það nánara, að móðir hans Leikný 
hafi verið finskrar ættar, sem gæti verið áliktun, dregin 
af nafni Finna. Hitt er þó fleira, sem sögunum ber á 
milli. Finnboga saga segir, að Ásbjörn dettiáss, faðir 
Finnboga, hafi verið Gunnbjarnarson Ingjaldssonar (svo 
Möðruvallabók ; Gunnbjarnarson önguls Ögmundar 
sonar 1 ) Tómasarbók), enn eftir Landnámu er hann Ey- 

1) Sbr. útg. Gerings, form. XX. og XXXIV. bls. í sjálfri útg. er 
ögmundarsonar slept í orðamuninum á bls. 3, aths. við 2. línu. 



FINNBOGA SAGA RAMMA 



339 



vindarson Loðins sonar önguls. Eftir Finnboga sögu er Ás- 
björn dettiáss landnámsmaður í Flateijardal, enn Land- 
náma segir, að það hafi veriS Eyvindr faSir Ásbjarnar, 
sem „nam Flateyjardal upp til Gunnsteina ok blótaSi þá". 
Eftir Finnboga sögu er ÞorgerSr, kona Ásbjarnar, sistir 
Þorgeirs LjósvetningagoSa. Þeirrar ÞorgerSar er hvergi 
getiS í Landnámu nje i neinum öSrum ritum enn Finn- 
boga sögu, og virSist höfundur hafa búiS þetta til í því 
skini, aS sína ættgöfgi sögukappans. Landnáma telur ekki 
nema einn son Finnboga, Narfa aS nafni, enn Finnboga 
saga telur 9, 2 meS Ragnhildi og 7 meS HallfríSi, og eng- 
inn þeirra heitir Narfi. Missagnirnar viS Landnámu sína, 
aS höfundur Finnboga sögu muni ekki hafa þekt Land- 
námu. Þau fáu atriSi i Finnboga sögu, sem koma heim 
viS Landnámu, virSist höfundur hafa tekiS eftir munn- 
mælasögum, óháSum Landnámu. AS imsar munnmæla- 
sögur hafi gengiS um Drauma-Finna norSur í Þingeijar- 
þingi, sjest á Ljósvetninga sögu, sem nefnir hann Drauma- 
Finna eins og Finnboga saga. Líka nefnir Ljósvetninga 
saga Þóri Finnbogason. Þó virSist Finnboga saga ekki 
hafa þekt Ljósvetninga sögu. Hún getur aS vísu lauslega 
um bardagann milli Eyjólfs og andstæSinga hans í Þing- 
eijarþingi, sem Ljósvetninga saga segir greinilega frá, 
enn hún kallar orustustaSinn Melrakkahól, enn Ljósvetn- 
inga saga Kakalahól, og sínir sú missögn, aS sögurnar 
muni vera óháSar hvor annari. Þetta kemur heim viS 
þaS, aS Finnboga saga segist hafa „heyrt", aS Þórir Finn- 
bogason hafi veriS meS Eyjólfi halta i þessum bardaga. 
Þetta ber saman viS Ljósvetninga sögu aS því leiti, aS 
Ljósvetninga saga telur Þóri heimamann Eyjólfs um 
þetta leiti og lætur hann filgja honum norSur, enn ekki 
getur Ljósvetninga saga Þóris viS Kakalahólsbardaga aS 
öSru leiti enn því, aS hann ásamt Þorsteini bjargar Eyj- 
ólfi halta, þegar hestur hans fer á kaf í Fnjóská 1 ). 

Aftur á móti virSist enginn efi vera á, aS höfundur 
hefur þekt og notaS Vatnsdælu. Jeg hef drepiS á þaS laus- 



1) Ljósv., k. 2429 



340 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



lega í þættinum um Vatnsdælu og komst að þeirri niður- 
stöðu, að höfundur Finnboga sögu hafi haft firir sjer 
Vatnsdæla sögu, og missagnir þær, sem eru, sjeu að 
minsta kosti sumar hverjar sprottnar af því, að höfundur 
Finnboga sögu hafi af ásettu ráði vikið frá sögu Vatns- 
dælu, þar sem honum þótti hún bera Ingimundarsonum 
of vel eða Finnboga og f jelaga hans Bergi rakka of illa 
söguna, og breitt frásögninni sínum söguköppum i vil. 

Önnur saga, sem nokkrar Hkur eru til, að höfundur 
Finnboga sögu hafi þekt, er Gunnlaugs saga ormstungu. 
Báðar sögurnar segja frá þvi, að maður hafi lagt það firir 
konu sína að láta bera út barn, sem hún gekk með, og 
atvikin að þessu eru mjög lik. í báðum sögunum er mað- 
urinn að fara á stað heiman til þings, þegar hann gerxr 
þessa skipun, og samtalið milli hjónanna, sem hjer að 
lítur, er grunsamlega líkt : 



Gunnlaugs s., 3. k. (Mogk) : 
Um sumarit bjóst Þorsteinn 
til þings ok mælti til Jófriðar 
húsfreyju, áðr hann fór heiman: 
„Svá er háttat," segir hann, „at 
þú ert með barni, ok skal þat 
barn út bera, ef þú fæðir mey- 
barn, enn upp fæða, ef sveinn 
er." . . . þá svarar Jófríðr: „Þetta 
er óþinsliga mælt," segir hon, 
„slikr maðr sem þú ert, ok mun 
þér eigi sýnast þetta at láta gera, 
svá auðigr maðr sem þú ert." 
Þorsteinn svarar: „Veizt þú skap- 
lyndi mitt," segir hann, „at eigi 
man hlýðisamt verða, ef af er 
brugðit." ... Enn Jófriðr fæddi 
meybarn ákafa fagrt. 



Finnboga saga, 2. k.: 
Ok eitthvert sinn reið Ás- 
björn til þings með menn sína. 
Þá mælti hann til Þorgerðar: 
„Nú ætla ek til þings at riða 
eftir vanda, enn ek veit, at þú 
ert með barrii ok mjök framat. 
Nú hvárt sem þat er (sveinn eðr 
mær h. v. B), þá skal eigi upp 
ala, heldr skal bera út þetta 
barn." Hon sagði, at hann mundi 
þat eigi gera, „svá vitr ok rikr 
sem þú ert, því at þetta væri hit 
óheyriligasta bragð, þó at fátækr 
maðr gerði, — enn nú allra helzt, 
er yðr skortir ekki góz." Ásbjörn 
segir: „... ef þú gerir eigi eftir 
þvi sem ek segi, muntu missmiði 
á sjá." . . . Litlu síðar fæðir Þor- 
gerðr sveinbarn. Þat var mikit ok 
þrifligt og fagrt mjök. . . . 



Öll frásögnin er hjer svo keimlik, sum orð svo að 
segja alveg eins, að líklegt er, að önnur sagan hafi haft 
hina firir sjer. Nú getur enginn efi verið á, að Gunnlaugs 
saga er eldri enn Finnboga saga. Auk þess er frásögnin 
miklu betur rökstudd i Gunnlaugs sögu með draumi Þor- 



FINNBOGA SAGA RAMMA 



341 



steins um þá ógæfu, sem ifir barninu vofi, heldur enn í 
Finnboga sögu, þar sem Ásbjörn skipar konu sinni þetta 
i reiði ifir því, að hún hefur áður ráðstafað dóttur þeirra 
að honum fornspurðum. Það virðist þvi ljóst, að höf- 
undur Finnboga sögu hefur tekið þetta atvik (motiv) 
eftir Gunnlaugs sögu og vikið aðeins orðalaginu dálítið 
við samkvæmt því, sem á stóð hjá honum, og lagað frá- 
sögnina eftir kröfum Finnboga sögu. — Annað atriði er 
það, sem virðist benda til þess, að höfundur hafi þekt 
Gunnlaugs sögu. Það er þar sem Finnbogi hittir first Álf 
aftrkembu í 12. kap. Þar spir Álfr Finnboga að aldri, og 
segist hann vera 17 vetra. Álfr svarar: „Vertu eigi ann- 
arra 17 vetra jafnmikill ok sterkr sem þú ert." Finnbogi 
segir: „Þat er sem verðr, enda muntu dauðr áðr." Þetta 
virðist vera sniðið eftir sögn Gunnlaugs sögu um firstu 
fundi Gunnlaugs og Eiríks jarls í 8. k. (Mogk). Jarlinn 
spir Gunnlaug, hve gamall hann sje. Gunnlaugr segist 
vera 18 vetra. „Þat læt ek um mælt," segir jarl, „at þú 
verðir eigi annarra átján". Gunnlaugr segir, að jarlinn ætti 
heldur að biðja fyrir sjálfum sjer, að hann fái ekki slíkan 
dauðdaga sem Hákon jarl, faðir hans. — Finnboga saga 
segir líka mjög líkt og Gunnlaugs saga frá kristnitök- 
unni. Sbr. Finnboga saga, 36. k.: „Svá er sagt, þá er 
kristni var boðuð á Islandi — sá fagnaðr, er öllum hefir 
mestr orðit — , at" o. s. frv. við Gunnlaugs sögu, 7. k. 
(Mogk) : „Ok þessu næst urðu þau tíðindi, er bezt hafa 
orðit hér á íslandi, at landit alt varð kristit." 

Sumt i sögunni minnir nokkuð á Grettis sögu, t. d. 
minna aflraunir Finnboga við að hef ja steina í 36. k. á 
Grettistökin, og sagan um viðureign hans við björninn í 
11. k. er nokkuð svipuð sögunni um það, er Grettir vann 
björninn, að því undanteknu, að Finnboga saga íkir sína 
sögu fram úr öllu hófi. Þó er þetta ekki nógu svipað til 
þess, að af þvi megi ráða með fullri vissu, að ein sagan 
sje annari háð. 

Nokkrar líkur eru og til, að höfundur hafi þekt 
Hallfreðar sögu. I 13. kap. segir sagan frá þvi, að þeir 
Álfr aftrkemba og Finnbogi tóku sjer náttból í helli 



342 UM ÍSLENDINGASÖGUR 

nokkrum og skiftu verkum meS sjer, þannig aS Alfr skal 
sækja vatn, enn Finnbogi kveikja eld. Meðan Finnbogi 
er aS blása aS eldinum, veitir Álfr honum tilræSi, enn 
þaS mistekst; lendir þeim þá saman, og likur meS þvi, 
aS Finnbogi drepur Álf. Mjög Iík er sagan um HalIfreS 
og Önund stigamann í HallfreSar sögu. 1 ) 

I Kjalnesinga sögu og Gunnars sögu Keldugnúpsfífls 
koma firir sögur um viSureign sögukappanna viS blá- 
menn, sem eru mjög svipaSar sögunni um glímu Finn- 
boga viS blámanninn í Finnboga sögu, 16. k. BáSar þessar 
sögur eru aS öllum líkindum ingri enn Finnboga saga, 
og ef hjer er nokkuS samband á milli sagnanna, þá er 
Finnboga saga hjer víst fremur vcitandi en þiggjandi. 

Af því aS Finnboga saga hefir haft firir sjer Gunn- 
laugs sögu, enn sú saga er naumast eldri enn frá ofan- 
verSri 13. öld, leiSir, aS Finnboga saga getur varla veriS 
eldri enn frá firstu árum 14. aldar. Til hins sama bendir 
þaS, aS sagan hefur bersínilega orSiS firir áhrifum af 
riddarasögum. Þetta kemur ekki oft, enn þó stundum 
fram í orSfæri sögunnar, t. d. þar sem segir, aS Finnbogi 
hafi fariS sæmdarför til Hákonar jarls „ok fengit hina 
ágæztu hans frændkonu" (29. k., Gering bls. 53 15 ), eSa 
þegar sagt er um Þorkel SigurSsson: „ok þótti hann þá 
hrátt alþýðligri fgrir saldr siðferðis" (k. 30, bls. 54 10 ). 
Silkitjaldið, sem Finnbogi stírimaSur liggur undir úti 
á skipi sínu, þegar UrSarköttr bjargar honum, stafar 
og frá riddarasögum. NorSmenn höfSu aldrei silkitjöld 
á skipum sínum. Sbr. hsing tjaldanna í Clari sögu, 2 ) og 
KonráSs sögu keisarasonar (2. k.), þar segir, aS Kon- 
ráSr hafi haft „silki at seglum", er hann sigldi til Mikla- 
garSs. 3 ) Þó er þess getiS i Noregskonungasögum um 
konunga, t. d. SigurS Jórsalafara, aS segl þeirra hafi 
veriS pelli sett. 4 ) Eflaust er þaS líka skáldskapur höf- 
undarins og tekiS eftir riddarasögum, er hann lætur 



1) Hallfrs., 7. k., Forns., 100.— 101. bls. — 2) Útg. Cederschiölds 
í Saga-Bibliothek, 9.— 11. kap. — 3) Konr., 2. k., Fs. Suðurl. 48 a 11 . — 
4.) Fms. VII., 94. k. 



FINNÐOGA SAGA RAMMA 



343 



Hákon jarl senda Finnboga út til Miklagarðs, þvi að 
þangað láta riddarasögur hetjur sínar sækja frægð, t. d. 
Konráðs saga og Bærings saga. Lísingin á Finnboga i 
36. k. (70. — 71. bls.) ber og keim af riddarasögum. 

Ikjur þær, sem i sögunni eru, bera og vott um 14. 
aldar smekk, og sömuleiðis níleg orð, t. d. lukka (Ger- 
ing bls. 28 19 — vantar þó í Tómasarbók) ; formentr 
(bls. 51 12 ); byxingar = „barsmíðar" bls. 82 23 , (sbr. 
miðlágþ. bokan, slá, ísl. bukka — „hver bukkar mín 
hús" 1 ) — enska box). Annars er orðfærið víða einkenni- 
legt og einhver bóndalegur alþíðukeimur að því, sbr. 
t. d. orðin fiskifýlur = slordónar 89 2 og fjörudýr, sama. 
Sjaldgæf orð: krækill (= krókstafur) 7 12 og 10 13 , 2 ) 
kofarn í skapi = vargur (kofarn eiginlega litill hundur, 
kemur firir kofan, kofanrakki í norskum lögum) ; fer- 
elningur, 4 álna langur fiskur (lúða?) 8 15 ; hornabrækla, 
brák úr horni, 52 6 ; dragloka, seinlátur maður (eiginlega 
loka, sem er dregin firir hurð?) 56 1G ; ekki var „áreitingr 
(engin tiltök vóru) at fleira mætti fara" 62 11 . 

Imislegt kemur það og firir i sögunni, sem bendir 
til, að hún sje skrifuð nokkru eftir lok þjóðveldistim- 
ans. Grunsamlegt i þvi efni er það, sem segir i 1. k. um 
Ásbjörn dettiás, föður Finnboga, að hann hafi stokkið 
út hingað úr Noregi „fyrir valdsmönnum" — svo vóru 
umboðsmenn konungs, sem síðar nefndust síslumenn, 
kallaðir hjer lengi eftir að land komst undir konung. 
Líka segir sagan í 1. k., að Ásbjörn „Iandnámsmaðr" 
hafi haft goðorð „um Flateyjardal ok upp til móts við 
Þorgeir mág sinn". Þetta sínir, að höfundur hefur ekki 
vitað, að goðorð voru til forna ekki bundin við fast 
ákveðin takmörk. Á 2 stöðum getur sagan þess, að stíri- 
maður (= skipstjóri, kapteinn) hafi tekið arf eftir há- 



1) Svo scgir Kiðhús í sögunni um snúð kerlingar, ísl. þjótSs, II, 
508. — • 2) Með J)essum krækli krækir Urðarkóttr fætur uucían grið- 
konum (7 20 ). Til var leikur, sem hjet krækilblinda eða blindkrækla 
(Máriu s., 1056. bls., ísl. gátur, skemtanir & c. II. 101. — 3.), líkur 
skollaleik. Vera má, að skollinn hafi í þeim leik haft staf til að krækja 
fætur undan þeim, sem hann átti að ná, eða til að krækja í þá. 



344 UM ÍSLENDINGASÖGUR 

seta sína (í 8. k. um Finnboga eldri, i 10. k. um Finn- 
boga ramma), og á síðari staðnum bætir sagan við: 
„sem þá váru lög til þann tíma." Með þessum orðum 
virðist vera gefið í skin, að hin mikla lagabreiting, sern 
komst á hjer, þegar norsk lög komu í stað Grágásar, 
hafi firir nokkru verið um garð gengin. Enn annars ber 
þessi staðhæfing vott um, að höfundurinn hefur verið 
mjög ófróður bæði um lög hjer á landi á þjóðveldis- 
tímanum og um forn norsk lög. Eftir Grágás varð þetta 
svo, að ef maður andaðist á skipi og átti engan frænda 
hjer á landi, þá átti fjelagi hans að taka arf eftir hann, 
ef fjelagi var ekki til, þá mötunautur hans, og ef eng- 
inn var mötunautur, þá skildi stírimaður taka arfinn. 1 ) 
Og eftir norskum lögum giltu líkar reglur, þó svo, að 
þar er ekki talað um, að mötunautar erfi, og þar átti 
konungur hálfan arf, ef hann var meiri enn 6 aurar 
eftir Frostaþingslögum, enn 3 merkur eftir Gulaþings- 
lögum. 2 ) Eftir Jónsbók (Erfðatal 17. (23.) k.) skildi fje- 
lagi, eða ef hann var ekki til, þá stírimaður, taka arf 
slíkra manna til varðveislu og burtflutnings, enn eign- 
aðist hann ekki, þvi að ef enginn erfingi kallaði til 
innan 10 ára, þá fjell arfurinn i konungs garð. Af með- 
ferð höfundar á þessu atriði má ráða, að hann hafi 
lifað nokkrum tíma eftir að landið komst undir konung. 

Hins vegar getur Finnboga saga ekki verið ingri 
enn elsta handrit sögunnar, Möðruvallabók, sem er rit- 
uð um miðbik 14. aldar. Og af því að Möðruvallabók 
getur með engu móti verið frumrit sögunnar, þar sem 
hún ekki óvíða hefur lakari texta enn Tómasarbók, má 
ráða, að frumsagan sje þó nokkru eldri enn frá miðri 
14. öld. Að öllum líkindum er því sagan til orðin á ár- 
unum 1300—1325. 

Sagan er fremur liðlega samin og ekki óskemmti- 
leg aflestrar. Að vísu sjest þó, að höfundur er ekki sjer- 
lega leikinn í sagnaíþróttinni. Honum hættir t. d. alt- 



1) Grágás, Kb. I. 228. bls., Stbb. 73. bls. — 2) NgL. I 50 o. áfr. 
og 209 o. áfr. 



FINNBOGA SAGA RAMMA 



345 



of mikið til að endurtaka sömu atvik upp aftur og 
aftur. Glíma Finnboga við Álf aftrkembu í 13. k. er 
t. d. svo að segja alveg eins og glima hans við blá- 
manninn í 16. k., eins og jeg áður hef drepið á. Þegar 
Finnbogi drepur björninn á sundi, veitir hann honum 
áverka með tigilkníf, sem hann hafði á hálsi sjer og 
móðir hans hafði gefið honum (17. k.). Með sama tigil- 
kníf banar Finnbogi síðar Þorbirni sleggju flugumanni 
(40. k.). Þegar Gunnbjörn son Finnboga hefur felt 
Rauð víking í glímu, sker hann af honum höfuðið með 
tigilkníf, sem hann hafði á hálsi sjer og fóstra hans 
hafði gefið honum (35. k.). Sögurnar af flugumönnun- 
um, sem Jökull sendir til höfuðs Finnboga, eru líka svo 
að segja alveg eins (39. og 40. k.). Þegar Finnbogi 
hefur drepið björninn í hriggspennu, spir Bárðr bóndi 
hann, hvernig hann hafi farið að því. Finnbogi svarar: 
„Þat skiftir þik engu; eigi muntu svá vinna né þinn 
sonr." Síðar spir Álfr aftrkemba hann sömu spurn- 
ingar og fær sama svar. Og loks spir Hákon jarl hann 
að hinu sama, og er enn svarið hið sama. 1 ) Mannlís- 
ingar eru ekki sjerlega einkennilegar og bera ekki vott 
um mikla mannþekking, t. d. þar sem höfundur lætur 
Hákon jarl lísa sjálfum sjer á þessa leið: „Þykki ek 
vera harðráðr ok hölzti svikall" (38. bls.). Uppistaða 
sögunnar er ein óslitin heild frá upphafi til enda. í upp- 
hafi er nokkurs konar persónuskrá líkt og í flestum Is- 
lendingasögum, og eru þar taldir hinir helstu menn, sem 
koma við hinn firsta þátt sögunnar, er segir frá upp- 
vexti Finnboga (Urðarkattar), þangað til hann fer utan. 
Meðal annara eru þar taldir þeir Brettingr og sinir hans, 
enn ekki dóttir Brettings og maður hennar Uxi, sem koma 
bæði við söguna síðar, og koma þá eins og „skollinn úr 
sauðarleggnum". Af því að Finnbogi drepur Uxa og Uxi er 
mágur Brettingssona, leiðir það, að þeir verða riðnir við 
eftirmálið eftir Uxa og gera Finnboga firirsát. Þessa frá- 
sögn mundi snjall sögumaður hafa undirbúið með því að 



1) Finnbs. 11., 12. og 15. k. Gering 26. 27. og 33. bls. 



346 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



geta dóttur Brettings og Uxa þegar í upphafi i persónu- 
skránni. Ekki er það heldur skírt í sögunni, hvernig á 
því stendur, að Ingasinir taka þátt í firirsátinni firir 
Finnboga með Brettingssonum. Áður eru þeir að eins 
lauslega kintir i persónuskránni, og hvergi er gefið i 
skin, að þeir væri neitt riðnir við eftirmálið eftir Uxa, 
fir enn í firirsátinni. Þessi atriði og ímisleg fleiri, sem jeg 
hirði ekki að telja, eru smágallar á samsetningu sög- 
unnar. >: r 

Höfundur er auðsjáanlega gagnkunnugur á þeim 
stöðvum hjerlendis, þar sem sagan gerist, enn þær eru 
þrennar: í vestanverðu Þingeijarþingi, sjerstaklega í Flat- 
eijardal og þar i grend — þar gerist firsti kafli sögunnar 
— í Húnavatnsþingi, sjerstaklega í Víðidal og þar i 
grend — þar gerist miðkaflinn — og á Ströndum, sjer- 
staklega í Trjekillisvíkinni, þar geristsíðastikaflinn. Þess 
her að geta, að á milli Stranda og Víðidals er ekki langt. 
Er þvi ekki furða, að höfundur væri kunnugur á báðum 
þessum stöðum, einkum þar sem ímislegt bendir til, að 
milli Stranda og vesturhluta Húnavatnsþings hafi til 
forna verið mjög tíðar samgöngur (sbr. Bandamanna 
sögu, Þorgils sögu og Hafliða o. fl.). Aftur er Flateijar- 
dalur mjög afskekt hjerað, og hlítur að standa alveg 
sjerstaklega á því, að höfundur er svo kunnugur þar. 
Að hann hafi ekki búið þar að staðaldri, virðist mega 
ráða af því, að hann hefur ekki þekt Ljósvetninga sögu. 
Kunnugleikinn virðist líka vera enn þá meiri i vestur- 
hjeröðunum, einkum kringum Borg, og allar líkur virðast 
benda til, að höfundur hafi átt heima þar i grendinni i 
Víðidalnum. Af þeim 4 sögum, sem líkur eru til, að höf- 
undur hafi þekt, eru þrjár eflaust samdar í Húnavatns- 
þingi: Vatnsdæla, Grettis saga og Hallfreðar saga. Áður 
hef jeg bent á, að höfundur virðist hafa vikið við frá- 
sögn Vatnsdælu, sínum sögukappa i vil, þar sem honum 
þótti hallað á Finnboga i frásögn Vatnsdælu um deilur 
hans við Vatnsdæli. Bæði mjer og vini mínum Pálma 
adjunkt Pálssini hefur dottið í hug, að hjer komi fram 
nokkurs konar sveitarígur gagnvart Vatnsdælum af hálfu 



FINNBOGA SAGA RAMMA 



347 



Víðdæla. Finnboga mátti með sanni kalla Viðdælakappa, 
og var eðlilegt, að Viðdælir vildu halda honum fram til 
jafns við keppinauta hans i Vatnsdalnum, Jökul og aðra 
sini Ingimundar gamla. I sömu átt bendir það, að sagan 
kallar Finnboga á einum stað Víðdælagoða 1 ) og segir, 
að Ingimundarsinir hafi eigi þolað það, að „Finnbogi 
var framar látinn eða formentr þeim öllum öðrum, er 
þar váru vestr," og gefur þar með í skin, að kepnin hafi 
verið milli hans og Vatnsdæla um mannaforráð. Auð- 
vitað nær það engri átt, að Finnbogi, sem var aðskota- 
dír í þessum hjeröðum, hafi orðið goði þar eða náð undir 
sig nokkru af mannaforráði Vatnsdæla. Enn af því að 
Vatnsdæla saga talar víða um mannaforráð Ingimundar 
og sona hans, 2 ) þá var sjálfsagt, að Finnbogi hefði Víð- 
dælagorðorð, til þess að hann irði ekki minni enn keppi- 
nautar hans í Vatnsdalnum. í sagnauðugum hjeröðum, 
eins og Húnavatnsþingi, var það eðlilegt, að nokkur 
metnaður væri milli sveita um að eignast sögur af þeim 
fornaldarköppum, sem hver sveit hafði átt, og hver sá, 
sem skrifaði um kappa eða höfðingja sveitar sinnar, 
vildi auðvitað draga fram þeirra hlut gagnvart köppum 
annara sveita. í ritgerð minni um Hænsa-Þóris sögu hef 
jeg sínt líkur til, að sú saga sje samin í Flókadal, enda 
sínir sagan, hvernig Hersteinn Blundketilsson, afkom- 
andi Iandnámsættarinnar í Flókadal, ber að lokum hærri 
hlut í deilu sinni við Tungu-Odd, höfðingja Pieikholts- 
dalsins, sem Egils saga gerir svo mikið úr. Að Finnboga 
saga sje ekki samin norður i Flateijardal, heldur að 
öllum Hkindum í Víðidal, er einnig liklegt af því, að 
sagnir um Finnboga norður í Flateijardal, sem geimst 
hafa til vorra tíma, eru mjög óljósar og ruglingslegar, 3 ) 
enn aftur á móti hafa geimst mjög skírar og greinilegar 
sagnir um hann í Víðidal og sjerstaklega að Stóruborg, 
þar sem hann bjó. Þar eru enn í túninu nefndar Moð- 



1) K. 37, s. 72 2 *. Sbr. Vatnsdælagoði i Vatnsdœlasögu 20. k., bls. 
36. — 2) K. 15, 20, 27, 32, bls. 26, 36, 44, 52. — 3) Kálund, Island 
II., 136. bls. 



348 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



skeggstóttir eftir Þorvaldi moðskegg (= Garðshorn i 
sögunni) og rjett þar hjá Sveinaklettar, sem Moðskegg 
á að hafa rotað sveina Finnboga á. Enn fremur er þar 
sínt Ragnhildarleiði, konu Finnboga í túninu. Ekki er 
ólíklegt, að þessar örnefnasagnir hafi mindast eftir sög- 
unni, þó að sagan þekki ekkert af þessum örnefnum og 
láti Moðskegg rota sveinana, ekki á neinum tilteknum 
klettum, heldur á „steininum" (svo Möðruvallabók, '— 
hestasteininum?) eða á „brústeinuniim" (= stjettinni 
firir framan bæinn, svo Tómasarbók). Enn sje svo, þá 
ber þetta vott um, að sagan hefur verið mikið lesin í 
Víðidal og sjerstakléga á Borg, og bendir til þess eitt 
með öðru, að hjer sje hið upphaflega heimkinni sög- 
unnar. 

í sögunni er ekkert, sem sínir, að hún sje rituð af 
klerki. Þvert á móti er einhver bóndakeimur bæði að orð- 
færi og frásögn. Um þær mundir, sem sagan er rituð, 
er Gizurr galli fremstur höfðingi í Víðidal (f. 1269, d. 
1370, 102 ára gamall). Þar sem allar líkur eru til, að 
sagan sje samin í Víðidal, má telja víst, að hún sje rituð 
undir handarjaðri hans eða að hans hvötum. Þess má 
geta, að um þetta leiti bír að Stóru-Borg Arni Bárðarson, 
merkisbóndi og vel efnaður. 1 ) Hann, eða Bárðr faðir 
hans, gæti verið höfundar sögunnar, enn það getur líka 
verið einhver annar oss alveg ókunnur maður, og tjáir 
ekki að giska á það. 



1) í. Fornbrs. II, 732.-733. bls. — brjef % 1340 — og III, 
171).— 180. bls. — próventubrjef Árna 2T )í 1361. 



Víga-Glúms saga (Glúma), 



Þessi saga hefur geimst i heilu lagi í MöSruvalla- 
hók (AM 132 fol.), hinu fræga söguhandriti, sem jeg hef 
oft áSur minst á, og er hún rituS um miSja 14. öld. Auk 
þess eru tvö brot af sögunni til á skinni, bæSi áSur geimd 

1 AM 564 A, 4to, leifar af 2 skinnbókum. AnnaS brotiS 
er aS eins eitt blaS framan til úr sögunni (úr 7. og 8. 
kap.) og er nú flutt úr 564, 4to til 445 C, 4to. Hitt er 

2 blöS meS eiSu á milli blaSanna og eitt dálkbrot; birjar 
firra blaSiS í 14. k. miSjum og nær ifir næsta (15.) kap. 
og part af þætti Ögmundar dytts, sem þetta handrit 
hefur haft fram ifir MöSruvallabók. Enn síSara blaSiS 
svarar til síSari hluta 16. k., 17. k. og upphafs 18. k. 
DálkbrotiS nær ifir niSurlag sögunnar. Þessi 2 blöS og 
dálkbrot eru merkileg aS því leiti, aS þau eru leifar af hinu 
fræga söguhandriti Vatnshirnu eSa Vatnshornsbók, sem 
Jón Hákonarson í Víðidalstungu ljet skrifa. Auk þess eru 
til mörg pappírshandrit, og var þaS skoSun GuSmundar 
Þorlákssonar, sem best hefur gefiS söguna út, aS þau væri 
öll runnin frá MöSruvallabók. Samt skiftir hann þeim í 
2 flokka, A-flokkinn og B-flokkinn, og stendur A-flokk- 
urinn ennþá nær MöSruvalIabók, enn B-flokkurinn hef- 
ur aS vísu víSast hvar sama texta, enn munar þó á 
nokkrum stöSum, einkum i upphafinu. Á því getur ekki 
veriS neinn efi, aS öll A-flokks handritin eru kinjuS frá 
MöSruvallabók, enn hitt er ekki óhugsandi, aS B-flokks- 
handritin sjeu kinjuS frá öSru handriti, sem þó hefur 
veriS mjög svipaS MöSruvallabók. 

Ef vjer berum MöSruvallabók saman viS brotin í 445 
C 4to og 564 A 4to, bæSi staka blaSiS og Vatnshirnu- 
leifarnar, þá sjáum vjer, aS brotin hafa talsvert fillri og 



350 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



að öllu samtöldu eflaust upphaflegri og betri texta af 
sögunni enn Möðruvallabók, og er mikið mein, að ekkert 
af pappírshandritunum skuli vera frá þeim texta runnið í 
heild sinni, svo að nú er ómögulegt að filla hann, þar sem 
brotin ekki ná til. Möðruvallabók hefur bersínilega stitt 
söguna og felt úr það, sem ritaranum þótti ekki máli 
skifta. Þáttur Ögmundar dytts, sem hefur staðið i Vatns- 
hirnu, er þó eflaust síðari iauki, og er Möðruvallabók að 
þvi leiti nær hinni upphaflegu sögu. 

Vjer höfum sjeð, að sagan hefur verið talsvert fillri í 
Vatnshirnu og skinnbrotinu í 445 C 4to enn í Möðruvalla- 
bók, sem hefur stitt söguna. Einn atburður er í sögunni, 
sem hún er ekki ein til frásagnar um, það er sagan um 
bardagann á Vaðlaþingi, þegar Einarr þveræingr og 
Guðmundr ríki hröktu Glúm niður firir melinn. Frá 
þessu segir líka Landnámuhandritið Melabók (hin ingri), 
og stiðja báðar heimildirnar sögu sína með sömu vísun- 
um, sem ortar voru við þetta tækifæri af Brúsa Halla- 
sini, Einari þveræing og Glúmi, svo að auðsjeð er, að 
hjer er um sama viðburðinn að ræða. Enn heimildunum 
ber ekki saman um tilefnið til þessa viðburðar og greinir 
líka á um sum atriði, sem gerðust á þinginu, 1 Glúmu 
segir svo frá tilefninu, að Klængr í Hrísei, sonur Hrís- 
eyjar-Narfa, frændi Víga-Glúms, hafi vegið mann út af 
hvaltöku, sem nefndist Þorvaldr menni og bjó í Haga. 
Til eftirmáls vóru þeir Þórarinn á Espihóli Þórisson og 
Þórðr Hrafnsson á Stokkahlöðum, og fengu þeir Einar 
þveræing i lið með sjer, enn Glúmr hlutdeildi málið af 
hálfu vegandans, frænda síns. Ekki hjelt Glúmr þó svör- 
um uppi á vorþingi, og varð Klængr þar sekur, enn þegar 
sækjendur koma í Hrísei að heija f jeránsdóm, var Glúmr 
þar firir með f jölmenni, og varð f jeránsdómur ekki háð- 
ur. Glúmr átti að helga haustþing að áliðnu sumri og 
fór þangað í þvi skini, og þá var það, að honum lenti 
saman við Einar og hans f lokk og var hrakinn niður 
firir melbrekkuna. Eftir Melabók heitir vegandinn 
(ekki hinn vegni) Þorvaldr ór Haga Eyjólfsson, enn hinn 



VÍGA-GLÚMS SAGA 



351 



vegni er Grímr á Kálfskinni. Einar Eyjólfsson sækir 
vígsökina, enn Glúmr og Már son.hans verja, af því að 
Már var stjúpfaðir Þorvalds. Ef tir því sem Melabók segir, 
virðist Glúmr hafa farið til vorþings (Vaðlaþings) og 
haldið þar vörn uppi, og út af því verður bardaginn á 
því þingi og hrakningar Glúms, ekki á haustþinginu eins 
og í Glúmu. Og ímislegt fleira ber sögunum á milli, sem 
jeg hirði ekki að telja. Það er auðsjeð, að hjer er eitthvað 
blandað málum í annari hvorri sögunni, og hirði jeg ekki 
um að rannsaka, hvor rjettara hefur firir sjer. Eggert 
heitinn Brím prestur hefur ritað um það dágóða grein 
í Tímarit Bókmf. 3. bd., 1882. I rauninni má standa 
nokkurn veginn á sama, hvor sögnin er réttari. Enn hinn 
mikli munur, sem á þeim er, sínir, að önnurhvor sögnin 
eða báðar hafa afbakast mjög í munnmælum, og er 
þetta merkilegt, af því að það er eitt af mörgu, sem 
sannar, að íslensk munnmæli eru als ekki óskeikul. Það 
er auðsjeð, að hjer er um tvær sjálfstæðar og hvor annari 
óháðar munnlegar sagnir að ræða. Spurning sú, sem 
hjer varðar mestu, er: hvaðan hefur Melabók sína mis- 
munandi frásögn? Hefur þessi frásögn staðið i Land- 
námu frá upphafi og þaðan komist inn í Melabók? 1 
sjálfu sjer er það mjög ólíklegt, að hin upphaflega Land- 
náma hafi sagt svo greinilega frá þessum atburði, sem 
gerist löngu eftir landnámstíð og ekki kemur neitt við 
sögu landnáma. Að þessi kafli sje síðari innskotsgrein 
í Melabók, sjest og á því, að hann stendur í Melabók 
einni (af Landnámu-handritunum), enn hvorki i Sturlu- 
bók nje Hauksbók. Enn hvaðan hefur Melabók þessa 
sögu, sem að visu greinir mjög á við Glúmu um einstök 
atriði og nöfn sumra persónanna, enn kemur þó svo vel 
heím við hana í aðalefninu? Jeg tel engan vafa á, að 
Melabók hafi haft þetta úr sögu, sem var liks efnis og 
Glúma, hvort sem það nú hefur verið sjerstök gerð af 
Glúmu, frábrugðin að ímsu þeirri, sem geimst hefur i 
Möðruvallabók, eða önnur saga, sem að vísu hefur sagt 
frá Glúmi, enn ekki gert hann að höfuðpersónu sög- 
unnar, heldur dregið meir fram aðra menn, sem i höggi 



352 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



áttu við hann, t. d. Esphælinga. Að Melabók hafi hjer 
við hliðina á Landnámu-handriti sínu notað sögu liks 
efnis og Glúmu, sjest og á þvi, að hún kemur víðar 
heim við Glúmu i ímsum smáatriðum, þar sem hana 
greinir á við hin Landnámu-handritin. T. d. er Mela- 
hók hið eina Landnámu-handrit, sem segir frá því, að 
Valgerðr, móðir E} r jólfs Valgerðarsonar, föður þeirra 
bræðra Guðmundar ríka og Einars þveræings, hafi verið 
Runólfsdóttir. 1 ) Glúma segir greinilega frá þessu k. 10 30 
(„Bróðir Gizurar [Kaðalsonar] hét Runólfr, hann var 
faðir Valgerðar, móður Eyjólfs á Möðruvöllum") . 
Sömuleiðis ber Melabók saman við Glúmu um það, að 
Arnórr son Steinólfs Ingjaldssonar, bræðrungur Glúms, 
hafi heitið að auknefni rauðldnnr, enn hin Landnámu- 
handritin (Sturlubók og Hauksbók) nefna hann Arnór 
hinn góða Rauðæing, sem eflaust er arfsögn hinnar upp- 
haflegu Landnámu. 2 ) Líka nefna öll Landnámu-hand- 
rit Eyjólf Ingjaldsson, föður Víga-Glúms, enn Melabók 
ein kallar hann að auknefni hrúgu^) Þetta auknefni 
segir Glúma, að Ivarr, bróðir Hreiðars stírimanns, hafi 
gefið Eyjólfi í Noregi (Gl., 3. k.), enn gefur í skin, að 
auknefnið hafi eigi orðið fast við hann (Gl., k. 3 50 „ok 
nú skal hann eigi hrúga heita lengr"), og er að þvi leiti 
í mótsögn við Melabók, sem virðist skoða þetta sem 
fast auknefni mansins, og hefur liklega sú saga, sejn 
Melabók hafði firir sjer, gefið tilefni til þess og verið 
að þvi leiti frábrugðin Glúmu. í sambandi við þetta 
skal jeg geta þess, að i Ljósvetninga sögu, 32. k., er vitnað 
i „Esphælinga sögu". Er þar sagt, að Þórðar á Stokka- 
hlöðuni sje „mjök getit við Esphælinga sögu". Aliir, 
sem um þennan stað hafa ritað, eru á því, að Esp- 
hælinga saga sje annað nafn á Glúmu. Enn það er 
ekki rjettnefni, þvi að þó Esphælingar komi mjög 
við Glúmu sem niótstöðumenn Víga-Glúms, þá er þó 
ljóst, að höfuðpersónan i þeirri sögu er enginn ann- 



1) Landn. 1843, III, 16. k., bls. 2209. — 2) Landn. 1843, III, 16. k., 
bls. 222. — 3) Landn. 1843, III, 16. k., bls. 222 nmgr. 5. 



VÍGA-GLÚMS SAGA 



353 



ar enn Glúmr, og eftir honum er sagan rjettilega 
nefnd Víga-Glúms saga í firirsögn sögunnar í Möðru- 
vallabók. Það er nú að vísu rjett, að Þórðr þessi á 
Stokkahlöðum (Hrafnsson) kemur firir í Víga-Glúms 
sögu, enn ef „Esphælinga saga", sem Ljósvetninga saga 
vitnar í, er sama sem Víga-Glúms saga, þá er það ekki 
rjett i Ljósvetninga sögu, að Þórðar sje „mjök getit" 
við hana, því að hans er að eins getið við 2 atburði, 
bardagann á Hrísateig í 22. k. og eftirmálið eftir Þorvald 
í Haga i 27. k. Mjer liggur þvi við að halda, að Ljósvetn- 
inga saga eigi hjer ekki við Glúmu, heldur við aðra 
sögu, sem dró fram hlut Esphælinga gagnvart Glúmi og 
var rjettnefnd Esphælinga saga, og mjer þikir ekki ólík- 
legt, að það sje þessi saga, sem Melabók hefur úr frásögn 
sína um víg Gríms á Kálfskinni og bardagann á Vaðla- 
þingi, auknefni Eyjólfs Ingjaldssonar o. s. frv. Ef vjer 
berum saman frásagnirnar um þingadeild þeirra Glúms 
og Einars í Glúmu og Melabók, þá er sá munur á, að 
Melabók getur þess als ekki, að Glúmr hafi borið hærra 
hlut við f jeránsdóminn, sem tekið er fram í Glúmu. Mela- 
bók hallar þvi heldur á Glúm í þessum viðskiftum, og 
er það eðlilegt, ef hún er útdráttur úr tíndri Esphælinga 
sögu. Mins vegar dregur Glúma fram hlut síns sögu- 
kappa, sem er jafneðlilegt. 

Næst skulum vjer athuga afstöðu Glúmu við aðrar 
sögur, og kemur þar first til greina Landnáma, sem getur 
um marga hina sömu menn og Glúma og rekur ættir 
þeirra. Vjer höfum sínt, að ímislegt i Landnámuhand- 
ritinu Melabók er tekið ekki eftir hinni upphaflegu 
Landnámu, heldur líklega eftir Esphælinga sögu, og má 
ekki taka tillit til þess við samanburð Glúmu við Land- 
námu. Jeg hef borið heimildirnar nákvæmlega saman, 
enn skal fara sem minst út í einstök atriði. Ifirleitt má 
segja, að ættartölur Glúmu komi mjög vel heim við ætt- 
artölur Landnámu, svo vel, að varla er annað hugsandi 
enn að Glúma hafi haft Landnámu firir sjer. 1 ) Allvíða 



1) T. d. ber báðum saman um, að Þórir á Espihóli hafi átt 

23 



354 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



rekur Glúma ættirnar ekki eins langt upp eða niður eins 
og Landnáma, enn þaS er ekki nema eSlilegt, Glúma 
tekur ekki annaS með enn þaS, sem máli skiftir firir 
hana. Hins vegar bætir Glúma viS ímsum ættliSum, sem 
ekki eru taldir i Landnámu. Svo telur t. d. Glúma meSal 
barna Þóris á Espihóli Ingunni dóttur hans, „er átti 
ÞórSr freysgoSi", sem Landnáma getur ekki — eftir 
Landnámu átti ÞórSr freygoSi Þraslaugu Þorsteins- 
dóttur. 1 ) SömuleiSis veit Glúma um ætt ÞorgerSar, konu 
Þórarins á Espihóli (Gl., k. 10 20 ), enn Landnáma getur 
hvorki um ÞorgerSi nje ætt hennar. Þetta og þvi um 
líkt sínir aS eins, aS Glúma hefur ekki stuSst eingöngu viS 
Landnámu, heldur lika viS aSrar heimildir, líklega 
munnlegar eifirskar sagnir. Stöku sinnum greinir Glúmu 
á viS Landnámu. T. d. um auknefni Arnórs Steinólfs- 
sonar, sem jeg áSur hef minst á. Þar stiSur Melabók 
sögn Glúmu, og er auSsjeS, aS Glúma hefur hjer haft firir 
sjer sjálfstæSa munnlega sögn. Glúma segir, aS Hlenni 
i Saurbæ hafi veriS son Örnólfs töskubaks, enn Land- 
náma, aS hann hafi veriS son Orms töskubaks. Sömu- 
leiSis segir Glúma, aS kona Vigfúss bróSur Víga-Glúms 
hafi heitiS HallfríSr og veriS dóttir Þorkels háva. Land- 
náma veit líka, aS Vigfúss átti dóttur Þorkels háva, enn 
kallar hana Arndisi. 2 ) Þessar missagnir benda til, aS 
Glúmu-höfundur hafi þekt munnmælasögur óháSar 
Landnámu, sem hann tók fram if ir Landnámu-sagnirnar. 
NiSurstaSan af þessari rannsókn verSur þá sú, aS höf- 
undur Glúmu hefur þekt og notaS Landnámu, enn sum- 
staSar aukiS eSa breitt frásögn hennar eftir munnmæla- 
sögum, sem hann trúSi betur. 



Þórdisi Kaðalsdóttur, og það sem meira er, i báðum stendur, að Þor- 
grimr í Möðrufelli hafi verið son Þóris, enn ekki með Þórdisi. Hjer 
tel jeg vafalaust, að Glúma hafi notað Landnámu (sbr. Landn. III 
16, bls. 219, við Gl. k. 5 25 " 29 og 10 32 ). Merkilegt er bó, að í k. 5 27 telur 
Glúma Þorgrím með bornum Þóris og Þórdísar. — 1) Eftir Njálu var 
Þórð tvíkvæntr, og vóru konur hans Ingunn Þórisdóttir á Espihóli, 
móðir Flosa, og Þraslaug Þorsteinsdóttir, móðir Starkaðar. Ingunni 
hefur Njála víst úr Glúmu, enn Þraslaugu úr Landnámu. (Nj. k. 95, 
2—5, sbr. k. 57, 2—3.) — 2) Sbr. Gl. k. 5 14 við Landn. III 20, bls. 233, 



VÍGA-GLÚMS SAGA 



355 



Eftir Glúmu er móðurfaðir Víga-Glúms Vigfúss 
hersir son SigurSar Víkinga-Kárasonar, enn eftir Hauks- 
bók 1 ) var Vigfúss sonur Víkinga-Kára, ekki sonarsonur 
hans. 2 ) Ef þetta er upphaflegt í Landnámu, sem er ekki 
alveg víst, því aS Sturlubók rekur ekki þennan ættbálk, 
þá er þetta eitt af þeim dæmum, sem sína, aS Glúma 
hefur haft sjálfstæSar munnlegar sagnir viS hliSina á 
Landnámu. Uppætt Víkinga-Kára er og öSruvísi rakin 
i Glúmu enn í viSauka SkarSsárbókar Landnámu, 3 ) sem 
er runnin frá Hauksbók og Melabók ingri. 4 ) Telur 
Glúma k. 5 4 Víkinga-Kára son Eymundar akraspillis 
Þórissonar, enn hinar heimildirnar telja hann son Sig- 
urSar bjóSaskalla, 5 ) Eiríkssonar Hunda-Steinarssonar. 

Einn er sá kafli i Glúmu, sem er svo aS segja orS- 
rjett eins og tilsvarandi kafli í Reykdælu, eSa rjettara 
sagt í síSari hluta Reykdælu, Víga-Skútu sögu. BáSar 
sögurnar segja svo aS segja eins og oft meS sömu orS- 
um frá viSureign Skútu og Glúms, þegar þeir eltu hvor 
annan. 6 ) AS þaS sje Víga-Skútu saga, sem hjer hefur 
notaS Glúmu jafnframt öSrum munnlegum sögnum, 
sjest á því, aS hún talar á 2 stöSum um missagnir, þar 
sem hún víkur frá Glúmu. Víga-Skútu saga 25. k. heldur 
þvi fram, aS Glúmr hafi meS vjelum lokkaS til sín Þór- 
laugu dóttur sína, konu Skútu, og gift hana Eldjárni 
milda Áskelssini, enn bætir svo viS: „Enn sumir menn vilja 
þat segja, at Skúta sendi hana heim til Glúms, þá er 



1) Landn. III 16, bls. 222 nmgr., F. J. Hb., 184. k. aftast og 
viðauka Skarsárb. Landnámu 1843 bls. 325, sem er runninn frá Hb. 
— ■ 2) Sbr. einnig Ólafs sögu Tryggvasonar löngu, F. J. Landn., bls. 
271. — 3) Landn. 1843, 325. bls. — 4) Landn. 1843, III, 1. k., bls. 
171. — 5) Áns saga bogsveigis telur Sigurð bjóðaskalla son Ögmund- 
ar (ekki Eymundar) akraspillis Þórissonar Anssonar bogsveigis og 
kcmur þannig að nokkru leiti heim við Glúmu (Fornaldars. II, 261. 
— 362. bls.), enn stiður um leið hina sögnina, að Sigurðr bjóðaskalli 
hafi verið faðir Víkinga-Kára. Að öllum líkindum hefur Glúma skift 
um ættliðina og gert Sigurð að sini Vikinga-Kára í stað þess að hann 
var faðir hans. Eftir Glúmu er Víga-Glúmr 4. maður frá Víkinga- 
Kára, og er það ólíklegt, því að Ólafr Tryggvason og Gizurr hvíti, 
sem lifðu síðar enn Glúmr, eru taldir i 3. lið frá KáTa. — 6) Gl., 
16. k., Reykd., 25.-26. k. 



356 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



versnaði með þeim". Þessi missögn er beint tekin eftir 
Glúmu k. 16 2 : „ok fyrir sakar þeira sundrlyndis þá 
lét hann (o:Skúta) hana (Þórlaugu) fara heim til Þverár 
ok lét hana eina". Viga-Skútu saga getur og um öxi 
Skútu „Flugu" athugasemdalaust framar í sögunni (k. 
20 39 og 22 35 ), enn síðar, i kaflanum um viðureign þeirra 
Skútu og Glúms (k. 26 G3 65 ), standa þessi orð: „Þar 
segja menn ekki einn veg frá. Sumir segja, svá sem hér 
er sagt, at þat væri öx ok héti Fluga, enn sumir segja, at 
þat væri sverð ok héti Fluga." í Gl. k. 16 40 stendur: 
„Skúta hafði sverð í hendi, þat er Fluga hét." 1 ) Á báðum 
þessum stöðum á Víga-Skútu saga bersínilega við sögn 
Glúmu, þar sem hún talar um missögnina. Af þessu er 
ljóst, að það er Skútu saga, sem hefur notað Glúmu i 
þessum kafla, enn Glúma ekki Skútu sögu. 

Glúma segir, að Þórlaug, dóttir Viga-Glúms, hafi 
átt Arnór kerlingarnef, eftir að Skúta ljet hana eina 
(Gl., k. 16 4 ), enn eftir þeim sögnum, sem lágu firir höf- 
undi Víga-Skútu sögu, gifti Glúmr hana Eldjárni milda 
Áskelssini, þegar hann hafði tekið hana frá Skútu. Skútu 
saga bætir því við, að Arnórr kerlingarnef hafi verið 
þriðji maður Þórlaugar, næstur Eldjárni, og kemur það 
bersínilega af því, að hann reinir að samlaga sínar munn- 
legu sagnir við Glúmu. 2 ) 

Hinn sænski vísindamaður Gustaf Cederschiöld 
hefur reint að sanna, að höfundur Víga-Glúms sögu hafi 
haft firir sjer eina smásögu úr hinu alkunna miðaldariti 
Disciplina clericalis, þegar hann bjó til söguna um vig 
Kálfs bónda á Stokka-Hlöðu í 14. kap. sögunnar. Eftir 
sögunni er það Glúmr sjálfur, sem vegur þennan Hlöðu- 
Kálf, sem hafði bekst til bæði við Glúm sjálfan og Ingólf 
verkstjóra Glúms. Enn með kæiiskubragði kemur hann 
þvi svo firir, að allir kenna Ingólfi vígið og að vígs- 



1) = Vatnsh. Gl., útg. G. Þ., bls. 100 5 : Skúta hafði í hendi sverðit 
Flugu. — 2) Sjá Skútu s., k. 24 93 og 2567. Eftir Ljósvetninga sögu, k. 
28 50 , hjet Eldjárn sonur Arnórs kerlingarnefs og Þórlaugar Víga- 
Glúmsdóttur, enn eftir Landn. 1843, bls. 201 og 109, er Þuríðr dóttir 
Halls mjódælings móðir þessa Eldjárns Arnórssonar. 



/ 



VÍGA-GLÚMS SAGA 



357 



jnálið er höfðað móti honum, enn ekki Glúmi. Á þingi 
gerir Glúmr vígsmálið ónítt með því að hann gengst 
sjálfur við víginu, og sjá sakaraðiljar sjer þá ekki annars 
kost enn taka sáttum, sem Glúmr bíður þeim. Kænsku- 
bragðið, sem Glúmr beitir til að villa um veganda, er 
ekki alveg ósvipað einni smásögu í Disciplina clericalis. 
Eftir því sem Glúma segir, vandi Ingólfr verkstjóri kom- 
ur sínar að Hamri til Þorkels bónda þar, af þvi að hon- 
um leist vel á dóttur bónda. Eitt kvöld heima að Þverá 
stingur Glúmr upp á því, að menn skuli skemta sjer við 
að „taka sjer fulltrúa". Velur Glúmr sjer sjálfur 3 full- 
trúa, f jesjóð sinn, öxi sína og stokkabúr sitt. Þegar röðin 
kemur að Ingólfi, segist hann velja Þorkel á Hamri sem 
sinn f ulltrúa. Glúmr bregðst reiður við og kveður Ingó]f 
út með sjer og gengur með honum til hlöðu sinnar. Þar 
er alikálfur, sem Glúmr skipar Ingólfi að höggva. 1 ) Að 
þvi búnu segir Glúmr Ingólfi, að hann skuli fara til 
fulltrúa síns Þorkels á Hamri og biðja hann ásjár, því 
að hann hafi drepið Hlöðu-Kálf. Ingólfr gerir það, enn 
Þorkell bregðst illa við og rekur hann burtu. Þá leitar 
Ingólfr aftur til Glúms og felur hann hann i stokka- 
búri sínu og kejnur honum síðan utan. Jafnframt spirst, 
að Kálfr á Stokkahlöðu hafi verið veginn, og segir 
Þorkell á Hamri þá, að Ingólfr hafi komið til sín og 
líst víginu á hönd sjer; af þessu fellur grunur á Ingólf, 
og er vígsökin höfðuð á hendur honum, enn ekki hinum 
rjetta veganda Glúmi. Sagan i Disciplina clericalis, sem 
þetta á að vera sniðið eftir, er í stuttu máli þannig: 
Arabi nokkur kallar á banasæng sinni til sín son sinn og 
spir hann, hve marga vini hann hafi eignast á lífsleið- 
inni. Hann segist eiga hundrað vini. Faðirinn segist ekki 
hafa eignast nema einn hálfan vin á sinni lífsleið, og 
sje hann þó eldri enn sonurinn, og ræður honum til að 
fara nú og reina vini sína. Sonurinn spir, hvernig hann 



1) Svo mun hafa staðið í sögunni frá upphafi, enda segir 
Glúmr síðar á jringinu (k. 14 59 ) „enn Jdó at Ingólfr dræpi hlöðukálf, 
gaf ek honum enga sök á því". Eins og sagan er nú í Möðru- 
vallab., segir hún, að Glúmr hafi sjálfur höggvið kálfinn. 



358 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



eigi að reina þá. Faðirinn segir honum, að hann skuli 
drepa kálf, troða honum í poka, fara síðan með pokann 
á bakinu til vina sinna hvers á fætur öðrum og segja 
þeim, að hann sje hjer með lík af manni, sem hann 
hafi drepið, og hiðja vininn að grafa líkið hjá sjer og 
dilja þannig drápið. Sonurinn gerir þetta, enn hver einasti 
af hans hundrað vinum reka hann öfugan aftur. Þá fer 
hann aftur til föður síns og segir sínar farir ekki sljettar. 
Faðirinn biður hann þá reina sinn eina hálfa vin á sama 
hátt. Sonurinn gerir það. Sá maður bregðst vel við og 
bíðst til að grafa líkið á laun. Segir þá sonurinn honum 
upp alla sögu. — Eins og sjá má, eru sögurnar nokkuð 
svipaðar. I báðum er talað um að reina vin sinn eða 
vini sína. I báðum bregðst vinurinn (eða vinirnir) illa 
við, af þvi að hann heldur (þeir halda), að sá, sem til 
hans (þeirra) leitar, hafi drepið mann. I báðum er það 
ekki maður, heldur kálfur, sem nauðleitamaðurinn hef- 
ur drepið. Enn hins vegar er það bæði margt og mikil- 
vægt, sem sögunum ber á milli. I Glúmu miðar öll sagan 
að þvi að sína kænsku Glúms. Bragðið, sem hann beitir, 
miðar alt að því að villa um vegandann, koma gruninum 
af sjer á Ingólf. Ekkert líkt er í hinni sögunni. í henni 
stefnir alt að þeim siðalærdómi, sem i sögunni felst: 
„Sá er vinur, sem i raun reinist. Einn hálfur slíkur vinur 
er betri enn hundrað, sem þikjast vera vinir, enn bregð- 
ast, þegar á reinir. Sannir vinir eru fágætir". Enginn 
slíkur siðalærdómur felst í Glúmu-sögunni. Það sjest 
meðal annars á því, að í Glúmu reinir Ingólfr að eins 
einn vin, í hinni sögunni reinir sonurinn 100 vini. í 
Glúmu stefnir alt að hinum kænlega orðaleik „hlöðu- 
kálfr — Hlöðu-Kálfr", í latínsku sögunni er enginn slíkur 
orðaleikur. Þessi orðaleikur hefur í Glúmu mjög mikil- 
vægar afleiðingar — grunurinn um vígið fellur á sak- 
lausan mann, og verður það til þess, að Glúmr ber hærra 
hlut i málaferlunum — i latínsku sögunni hefur kálfs- 
drápið engar slikar afleiðingar. Alt þetta, se.m sögunum 
ber á milli, snertir einmitt kjarnann i hvorri þeirra firir 
sig, markmið það, sejn þær stefna að. Jeg verð því að 



VÍGA-GLÚMS SAGA 



359 



telja þaS mjög vafasamt og als ekki nægilega sannaS, 
aS Glúmuhöfundurinn hafi notaS latínsku söguna sem 
firirmind, þegar hann samdi söguna um víg HlöSu-Kálfs. 
I hæsta lagi má segja, aS þaS sje ekki óhugsandi, aS 
einstök atriSi úr latínsku sögunni hafi vakaS firir hon- 
um sem óljós endurminning, þegar hann samdi sína 
sögu. Miklu nær liggur þó aS leita aS firirmindum sögu- 
höfundar í viSburSum, sem gerSust um þaS leiti, sem 
hann var uppi. 

ASalatriSiS i Glúmu-sögunni er þaS, aS vilt er um 
veganda meS orSaleiknum hlöSukálfr = HlöSu-Kálfr. 
ÞaS kemur oftar firir í Glúmu, aS vilt er um veganda meS 
orSaleik. Eftir bardagann á Hrisateig kemur Glúmr vígi 
Þorvalds króks af sjer á GuSbrand ÞorvarSsson, sem 
verSur sekur um vígiS og kemst utan. Enn siSar, þegar 
grunur fellur á Glúm, bjargar hann sjer meS tviræSum 
undirskotseiSi („ek vark at þar ok vák at þar ok rauSk 
at þar odd ok egg, er Þorvaldr krókr fekk bana"). Þetta 
aS villa um veganda meS kænskubrögSum er einkenni- 
legt firir Glúm og heirir meS til lísingarinnar á kænsku 
hans. 

Vjer munum nú sína, aS um þaS leiti, sem þessi 
eifirska saga virSist vera skrifuS, kom þaS firir ein- 
mitt í EijafirSi, aS víg var vegiS, og aS almannarómur 
lagSist á, aS vilt hefSi veriS um veganda. ÁriS 1222 var 
Hafr ráSsmaSur á Hrafnagili, mikill fjandmaSur Sig- 
hvats Sturlusonar, veginn voveiflega um nótt. Daginn 
eftir kemur Gunnar kumbi lausamaSur, sem hafSi átt i 
erjum viS Hafr, aS Grund til Sighvats og lísir á hönd 
sjer víginu, líkt og Ingólfr kemur til Þorkels á Hamri og 
lísir á sig vígi HlöSu-Kálfs í Glúmu. Sighvatr hefur þetta 
víg heldur í fleimingi og kallaSi sumrunga (lausamenn, 
kaupamenn) ódæla. SíSar legst grunur á þaS, aS Gunnarr 
kumbi hafi ekki vegiS Hafr, heldur Jón nokkur Birnu- 
son, sem var nætursakir á Hrafnagili nóttina, sem Hafr 
var veginn, og Sturlunga gefur ótvírætt í skin, aS Sig- 
hvatr Sturluson og kona hans muni hafa lagt ráSin á, 
enda skjóta þau skjólshúsi ifir Gunnar kumba, likt og 



360 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



Glúmr ifir Ingólf. 1 ) Það er nú ef til vill nokkuð djarf t 
að álikta, að höfundur Glúmu hafi haft viðburð þennan 
í huga, þegar hann samdi söguna um víg Kálfs á Stokka- 
hlöðum. Enn merkileg tilviljun er það, að Jón Birnuson, 
sem flestir kendu vígið, átti einmitt heima á Stokkahlöð- 
um, þegar Hafr var veginn, enda er það fleira, sem 
bendir til, að Glúmuhöfundur haf i haft samtiða viðburði 
í huga, þegar hann sagði frá vígi Hlöðu-Kálfs. 

Svo sem 10 árum áður enn Hafr ráðsmaður var 
veginn, bjó Kálfr Guttormsson á Grund i Eijafirði, enn 
Hallr Kleppjárnsson á Hrafnagili. Þar var mikill f jand- 
skapur á milli þeirra, og ortu Hrafngilingar níð um 
Kálf. í niðinu er orðaleikur dreginn af nafni Kálfs, og 
er hann kallaður þar vetrungs efni (nautkálfur) og kusli, 
sem er gælunafn Kálfs. 2 ) Mjer þikir ekki ólíklegt, að 
þetta nið hafi gefið Glúmuhöfundinum, sem eflaust var 
Eifirðingur, hugmindina til orðaleiksins hlöðukálfr = 
Hlöðu-Kálfr. Þessi Kálfr á Stokkahlöðu er eflaust ekki 
historisk persóna, heldur tilbúinn af höfundinum i þvi 
skini, að gera orðaleik úr nafninu. Hann kemur alt í 
einu fram í Glúmu eins og skollinn úr sauðarleggnum, 
i 13. kap., og segir sagan engin deili á honum, og siðar 
i sögunni er nefndur annar bóndi, Þórðr Hrafnsson, á 
Stokkahlöðu, sem ekkert virðist eiga skilt við þennan 
Kálf. £ -^. 

Mjer þikir þvi líklegt, að höfundur Glúmu hafi aðal- 
lega sniðið söguna um víg Hlöðu-Kálfs eftir samtiða við- 
burðum eifirskum, vigi Hafrs ráðsmanns á HrafnagiJi 
og níðinu um Kálf Guttormsson. Jeg held ekki, að hann 
hafi þekt frásögn Islendinga sögu Sturlu um þessa við- 
burði, heldur hafa þeir verið honum kunnir sem Eifirð- 
ingi af eigin afspurn og reind. Hvort hann hafi auk þess 
haft söguna í Disciplina clericaiis til hliðsjónar, læt jeg 
ósagt. Ef þetta er rjett, þá er Glúma ekki samin fir enn 
nokkru eftir 1222, að líkindum um 1250. Á það bendir 
líka orðfæri sögunnar. 

1) Sturlunga 3 I, bls. 354—355, úr ísl. s. Sturlu Þórðarsonar. — 
2) Sturlunga 3 I, 293 — 4. ísh s. Sturlu. 



VÍGA-GLÚMS SAGA 



361 



Af persónum sögunnar ber langmest á Víga-Glúmi, 
og er honum snildarlega líst. Merkilegt er, hve lísing 
sögunnar á Glúmi er keimlik lísingu Sturlu Þórðarsonar 
á hinum eifirska höfðingja Sighvati Sturlusini. Báðir eru 
slægir menn og djúpvitrir, enn jafnframt fullir af gletni 
og kímni. Þikir mjer ekki ólíklegt, að Glúmuhöfundur 
hafi tekið sjer Sighvat til firirmindar í lísingu sinni á 
Glúmi. Merkilegt er það, að í frásögninni um bardagann 
á Hrísateig segir Glúma, að þrælar Glúms hafi forðað 
honum frá bana, þar sem hann lá fallinn, með því að 
leggjast ofan á hann til að hlífa honum og láta stanga 
sig spjótum til bana (GL, k. 23 13 ). Likt segir Sturlunga 
(Isl. s. Sturlu) umfall Sighvats á Orligsstöðum. Þar legst 
nafni Sighvats og heimamaður Sighvatr djákn ofan á 
hann fallinn til að hlífa honum og var þar veginn. Þessi 
lísing getur varla verið sprottin af tilviljun. Merkilegt er 
og að bera draum Sighvats um hest sinn Fölska 1 ) saman 
við drauma Glúms, 2 ) þó að efni draumanna sje ólíkt. 
Tveimur af draumum Glúms filgja vísur líkt og draumi 
Sighvats. Ef saga Glúmu um þræla Glúms á sjer firir- 
mind í því, sem gerðist á Örligsstöðum við fall Sighvats, 
þá er Glúma ingri enn 1238, og ber það að sama brunni 
og áður var sagt um aldur sögunnar. Undirskotseiður, 
líkur þeim, sem Glúma segir frá, kemur og firir á 
Sturlungaöldinni. Árið 1242 sendi Kolbeinn ungi Arnórs- 
son menn til Vestfjarða til að taka sjer til handa trúnað- 
areiða af bændum, enn hjet þeim afarkostum, sem ekki 
vildu sverja. Gísli Markússon á Rauðasandi, mikill vinur 
Sighvats Sturlusonar, neitaði first að sverja Kolbeini eiða, 
þá rjeð vinur hans, Eyvindr prestur Þórarinsson, honum 
til að sverja eið „Kolbeini unga" ; sagðist hann eiga son 
með því nafni, heitinn eftir Kolbeini Sighvatssini, „ok 
má þá verða réttr eiðr þinn, er þú veizt þat i hug þér, 
at þú þykist honum sverja". Þá ljet Gísli tilleiðast og 
sór eið Kolbeini unga, og sá enginn maður í það. Enn 
síðar varð það hljóðbært, að þetta var undirskotseiður, 



1) Sturl.3 I 510—511. — 2) GL, k. 9™, 21 50 g 26 2 "! . 



362 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



þegar Gísli snerist í lið meS ÞórSi kakala, sini Sighvats, 
gegn Kolbeini unga Arnórssini. Orðaleikurinn „Kolbeinn 
ungi" = „Kolbeinn ungi" er svipaSur orSaleiknum 
„hlöSukálfr" = „HlöSu-Kálfr" í Glúmu, og má vera, aS 
höfundur Glúmu hafi sniSiS sinn orSaleik eftir undir- 
skotseið Gísla. Sje svo, þá er sagan ingri enn 1242. 

ÞaS er engin efi á því, aS lísing Islendingasagna á 
lífi manna á söguöldinni, klæSnaSi, vopnum, húsakinn- 
um o. s. frv. hefur allviSa dregiS dám af því, sem tíSk- 
aSist i þessu efni á dögum höfundanna. Glúma er merki- 
leg aS því leiti, aS þar má sína fram á, aS viðburðir sam- 
tíSa höfundinum muni hafa haft áhrif á frásögn sög- 
unnar frá þeim viðbiirðum, sem hún lísir og heimfærir 
til sögualdarinnar. Alt bendir til þess, aS höfundur hafi 
veriS EifirSingur, bæSi kunnugleiki hans um EijafjörS 
og þaS, aS eifirskir viSburSir eSa viSburSir, sem snerta 
þaS hjeraS, hafa haft áhrif á söguna. 

OrSfæriS i Glúmu er hreinn sögustíll. ÞaS er undan- 
tekning, aS klerkakeimur sje aS málinu (t. d. at reynd- 
um hans drengskap k. I 09 ). Sjaldgæf orS koma firir, 
t. d. gumsa ehn. k. 2 32 = hæSa, sbr. gems, gemsa, no. 
gamsa, gumsa; gleipa k. 26 48 = kjafta (ritvilla f. geipa?) 
hrunki k. 4 48 = hrúgald, dóli, firirferSarmikill maSur 
í óvirSulegri merkingu. 

UppistaSan er nokkurn veginn óslitin. First er sagt 
frá föSur Víga-Glúms í 1. — 5. k. SíSan filgir sagan Glúmi 
til dauSadags. Þó er hjer annmarki á. Kaflarnir um víg 
HlöSu-Kálfs og um viSureign Glúms og Skútu, sem 
standa saman inni í miSri sögunni (13. — 16. k.), standa 
í engu sambandi hvor viS annan nje heldur viS máliS 
í kring, og eru líkur til, aS þessum einkennilegu smá- 
sögum um Glúm hafi veriS stungiS hjer inn i söguna, 
eftir aS hún var fullgerS aS öSru leiti. Enn alt bendir til, 
aS þær sjeu eftir sama mann og meginsagan. Höfundur 
notar þessar smásögur til aS filla meS þeim þau ár, sem 
liSu frá því, er þeir frændur Arngrímr og Steinólfr vóru 
í uppvexti (12. kap.), þangaS til misklíSin kom upp á 
milli þeirra, þegar þeir voru fullorSnir (20. k.). Þar kem- 



VÍGA-GLÚMS SAGA 



363 



ur líka inn á milli sagan um þá viðburði, sem leiddu tíx 
vígs Bárðar hvíta og sektar Vigfúss Víga-Glúmssonar 
(17. — 19. k.). Enn sá þáttur stendur í nánu sambandi 
við söguna, sem á eftir fer. Annars er 20. kap. beint 
áframhald af 12. kap. Nokkrar endurtekningar eru i 
sögunni, t. d. segir hún tvisvar frá útkomu Glúms og 
heimkomu til móður sinnar (k. 7 2 og 7 70 ). 1 k. 7 76 " 7 
eru orðin þat sumar áttu þau Glúmr akrinn at hafa, ef 
at réttu færi endurtekning á þvi, sem sagt er áður i 
sama kap. (7 56 ~ 7 ). Það sem segir um Víkinga-Kára-ættina 
í upphafi 5. k., er að nokkru leiti endurtekning á því, sem 
segir i k. 3 24 , þar sem Vigfúss hersir kemur first til sög- 
unnar. í upphafi 17. k. segir: „Glúmr gat börn við konu 
sinni", og nefnir sagan sonuna Má og Vigfús, enn af 
þeim er Más áður getið í 13. k. og þar á eftir. Þessi upp- 
talning barna Glúms og Halldóru hefði átt að standa 
þar, sem Már kemur first til sögunnar. Merkilegt er, að 
Þórlaug, dóttir Glúms, sem er nefnd í næsta kapítula 
á undan, er hjer ekki talin meðal barna hans. Stöku 
sinnum eru menn nefndir til sögunnar, sem ekki eru 
kintir áður, t. d. Kálfr á Stokkahlöðum k. 13 37 og þeir 
Jöðurr og Eyjólfr Þorleifsson hins háva k. 21 90 91 . Þetta, 
sem nú hef jeg talið, eru smágallar á uppistöðunni. 
Höfundur kann þá list, að boða firirfram það, sem á 
eftir kemur í sögunni, með draumum og spásögnum 
(draumar Glúms, spá Oddbjargar farandkonu k. 
12 1132 ), og ifir höfuð xná segja, að sagan sje samin af 
talsverðri íþrótt, þó að hún standi á baki þeim sögum, 
sem hæst standa að þvi leiti. Samtöl persónanna eru 
víðast hvar eðlileg og blátt áfram, enn ekki sjerlega 
smellin nema einstöku orðstef, sem Glúmi eru eignuð 
(„Svá lýkr hér hverju hestaþingi" k. 13 64 , þegar Hlöðu- 
Kálfr slær Ingólf með stafnum — „Lítil fremd at spilla 
klæðum manna" k. 16 52 , þegar Skúta leggur spjóti 
sínu til kápu Glúms, sem hann hafði kastað í ána — 
„Kom heill þú, Þundarbenda, gott kaup var þat, er ek 
keypta þik, þú munt nú vel gjalda verð þitt i dag" k. 
23 6 , mælt við Vigfúss, þegar hann kemur til liðs við 



364 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



Glúm föður sinn í bardaganum á Hrísateig. — „Harð- 
slægr var Hrísateigr nú í dag, sveinar" k. 23 6 6 — sagt 
eftir bardagann, o. fl.). Ifirleitt má segja, að sagan sje 
skemtileg aflestrar og sumir kaflar ágætlega sagðir, t. d. 
sagan um eltingaleik þeirra Glúms og Víga-Skúta (16. 
k.), eða sagan um það, er Glúmr varð að víkja burt frá 
Þverá (26. k.). 

í sögunni er ekkert, sem komi beint i bága við hin 
fornu lög eða stjórnarskipun þjóðveldisins eða bendi til, 
að höfundur hafi lifað eftir það, að landið komst undir 
konung. Einn staður er þó nokkuð grunsamlegur. 1 24. 
k. segir, að Þórarinn hafi stefnt Glúmi um víg Þorvalds 
króks til Hegranesþings, af því að allir þeir goðar, sem 
því þingi áttu að halda, vóru venslaðir Þórarini. Þetta 
var bersínilega lagabrot, þvi að bæði vetvangur og báðir 
málsaðilar vóru í Vaðlaþingi, og þangað átti málið að 
sækja að lögum. Enn þetta kemur bersínilega fram sem 
undantekning frá lögunum í sögunni, enda má finna 
dæmi til sliks á Sturlungaöldinni. Vorið 1216 stefnir 
Snorri Magnúsi goða á Seltjarnarnesi skóggangsstefnu 
til Þverárþings. Magnús kallaðist þar utanþingsmaður, 
enn Snorri bað hann þar vörn fram færa, og gerir hann 
siðan sekan skógamann á Þverárþingi. 1 ) Glúmr gengdi 
þó stefnunni og fór til Hegranesþings, og segir sagan, 
að hann mátti eigi nær tjalda enn i „fjörbaugsgarði". 
Þetta er nokkuð grunsamlegt orðatiltæki, enn virðist þó 
mega til sanns vegar f æra, þíðir víst hjer s. s. í örskotshelgi 
við þingstaðinn, því að f jörbaugsmaður var heilagur 
í örskotshelgi við þau 3 heimili, sem hann valdi sjer, 
og við götuna milli þeirra og frá þeim til skips, þegar 
hann fór utan. Þessi staður í Glúmu ber því als ekki 
vott um það, að höfundur hafi verið ókunnugur varnar- 
þingslögum þjóðveldisins, heldur að eins um það, að 
hann hafi heimfært upp á eldri tíma það lagaleisisástand, 
sem keirði svo úr hófi á hans sjálfs dögum eða á Sturl- 
ungaöldinni. Af þessu öllu virðist mega ráða, að sagan 



1) Sturlunga 3 I 327. 



VÍGÁ-GLÚMS SAGA 



365 



sje tæplega ingri enn 1271. Niðurstaðan verður því, að 
hún muni vera rituð um eða laust eftir miðja 13. öld. 
Þess má geta, að um þessar mundir (1245 — 1250) ræður 
Þórðr kakali Sighvatsson firir i Eijafirði, og áttu þeir 
feðgar kin sitt að rekja til Víga-Glúms. Landnáma 1 ) 
rekur þessa ætt frá Víga-Glúmi gegnum Má, son hans, 
niður til Hvamms-Sturlu, enn fellir úr liði, eins og Jón 
próf. Jónsson hefur sínt. 2 ) Má vera, að Glúma sje samin 
undir handarjaðri Þórðar kakala, enn þó mælir það 
heldur á móti því, að Glúma rekur ekki þessa ætt frá 
Glúmi til Hvamms-Sturlu. Það hef jeg áður tekið fram, 
að höfundur muni eflaust haf a verið Eifirðingur, eða að 
minsta kosti búið langvistum i Eijafirði. í sögunni er 
ekkert, sem bendir til, að höfundur hafi verið klerkur. 
Þvert á móti segir hún hleipidómalaust frá hinni fornu 
dírktm heiðinna goða, og merkilegt er það, að þó að 
Þverá sje lengst af miðdepill sögunnar, þá minnist sagan 
hvergi á klaustrið, sem siðar var sett þar. Þetta bendir 
eindregið i þá átt, að höfundur hafi verið leikmaður, 
og gerir það óliklegt, sem Cederschiöld hefur haldið 
fram, að hann hafi þekt og notað Disciplina clericalis í 
þættinum lim vig Hlöðu-Kálfs. 



1) Útg. 1843, IIÍ, 67. k., 222. bls. — 2) Tímar. XVIII, 196. bls. 



Ljósvetninga saga. 



Jeg tel þessa sögu með eifirsku sögunum, af því að 
svo mikið af henni gerist í Eijafirði og af þvi að þar 
ber einna mest á tveimur eifirskum höfðingjum, þeim 
feðgum Guðmundi ríka og Eyjólfi halta, sem báðir 
bjuggu á Möðruvöllum í Eijafirði (ekki Möðruvöllum í 
Hörgárdal), og mætti sagan því eins vel heita Möðru- 
vellinga saga eins og Ljósvetninga saga, enda hefur A. U. 
Bááth stungið upp á að kalla hana svo, í ritgjörð sinni 
um uppistöðu hennar o. fl. Islendingasagna. 1 ) 

Handrit. Tönn tímans hefur búið illa við Ljósvetn- 
inga sögu, því að nú eru að eins til af henni brot af 2 
skinnhandritum. Það sem eftir er af öðru þessara hand- 
rita, er geimt í 162 C fol. í Árnasafni, kallað C í 
útgáfu Guðmundar Þorlákssonar, og eru það að eins 3 
blöð illa útleikin og lítt læsileg. Firsta blaðið birjar aftar- 
lega i 5. k. og endar i miðjum 7. k. sögunnar, annað 
nær ifir niðurlag 11. k., allan 12. k. og firri hluta 13. k., 
þriðja og siðasta blaðið birjar aftast i 24. k. og endar 
framan til í 27. k. Þetta eru þá hinar sorglegu leifar Ljós- 
vetninga sögu þeirrar, sem staðið hefur í þessu handriti. 
Enn handritið hefur náð ifir fleiri sögur, því að auk þess- 
ara 3 blaða eru til 3 heil blöð úr sama handriti, þar af 
1 úr Vápnfirðinga sögu, 1 úr Droplaugasona sögu, 1 úr 
Finnboga sögu ramma og partur af blaði úr Þorsteins 
þætti stangarhöggs. Loks hefur í sama handriti verið 
riddarasagan Saulus saga og Nikanors, og eru til af henni 
4 blöð. Þetta hefur þvi ekki verið lítill sagnabálkur. Hand- 



1) A. U. Bááth: Studier öfver kompositionen i nágra isl. átt- 
sagor, 2. bls. 



LJÓSVETNINGA SAGA 



367 



ritið virðist ekki eldra enn frá 15. öld. Á 17. öldinni hefur 
sá partur handritsins, sem Ljósvetninga saga var á, enn 
verið til i nokkurn veginn heilu lagi, því að öll pappírs- 
handrit sögunnar, sem nú eru til, eru kinjuð frá þessu 
handriti og filla eiðurnar, sem í því eru, nema niðurlagið, 
sem er glatað með öllu. 

Hitt handritið, sem hefur geimt leifar af Ljósvetninga 
sögu, er 561, 4to i Árnasafni. Þetta brot af Ljósvetninga 
sögu er talsvert stærra enn brotin af 162 C fol., als er 
það 9% blað. í þessu handriti hafa verið fleiri sögur, 
óvíst hve margar; geimst hafa auk nefndra 10 blaða úr 
Ljósvetninga sögu 15V2 blað úr Vémundar sögu og Víga- 
Skútu og 16 blöð úr Gull-Þóris sögu. Als eru til 41 blað. 
Handrit þetta er eldra enn hitt skinnbrotið af Ljósvetninga 
sögu, ritað um 1400. Það er kallað A í útgáfu Guðmundar 
Þorlákssonar, enn 162 C fol. C, og held jeg þeim 
nöfnum. 

Hvergi verða þessi tvö skinnbrot samferða í sögunni, 
því að það, sem er til i öðru þeirra, vantar alstaðar í 
hitt. Því miður eru ekki til neinar pappírsafskriftir af A, 
meðan það var heilt, og er það leitt, þvi að ef vjer berum 
A saman við pappírshandritin, sem eru öll runnin frá C, 
þá sjáum vjer, að A og C hafa verið mjög ósamkinja og 
ólík hvort öðru viðast hvar, að þvi er snertir meðferð 
efnisins, þó að stöku kaflar sjeu nokkurn veginn sam- 
hljóða. í A hafa geimst þessir kaflar: 1) Upphaf aftur i 
4. k.; 2) niðurlag 13. k., 14. k. og firri hluti 15. k.; 3) 
upphaf 16. k.; 4) 18. k. allur nema upph., 19. og 20. k. 
og 21. k. nema niðurlagið. 



Ljósvetninga saga, eins og hún er til vor komin i C- 
handritunum, er ekki ein söguheild frá upphafi til enda, 
heldur samsett af fleiri þáttum. Þættirnir eru: 

1. Ljósvetninga þáttur, segir frá deilum þeirra feðga, 
Þorgeirs Ljósvetningagoða og sona hans, og endar á því, 
að sinirnir bera hærra hlut. Guðmundr ríki kemur við 
þessar deilur að því leiti, að hann veitir Þorgeiri móti son- 
um hans, og er hans getið alt í einu við söguna og nef ndur 



368 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



Guðmundr eintómur, þar sem hann kemur first fram, 
enn ekki kintur áður. Guðmundr er hjer aukapersóna. 

2. Þáttur af Sörla Broddhelgasini og Guðmundi ríka, 
segir frá, hvernig Sörli f jekk Þórdísar, dóttur Guðmundar. 
Guðmundr er hjer kintur i upphafi þáttarins, eins og hans 
hefði ekki verið getið áður, og sömuleiðis Sörli (þó er 
ekki sagt frá bústað Guðmundar, sem auðsjáanlega hefur 
fallið úr, þvi að þátturinn greinir bústað Einars, bróður 
Guðmundar) . Þessi þáttur stendur bersínilega ekki í neinu 
sambandi hvorki við það, sem á undan f er, nje við það, sem 
á eftir kemur. Annars er þessi stutti þáttur indislega 
fallegur og vel saminn. 

3. Þáttur af Reykhverfingum. Hann skiftist aftur í 2 
undirþætti, sem minda eina samanhangandi heild, segir 
liinn firri f rá viðureign Reykhverfinga, þar á meðal f irst og 
fremst Ófeigs í Skörðum, við Guðmund ríka, 1 ) enn síðari 
undirþátturinn er kallaður í sögunni sjálfri Vöðu-Brands 
þáttur, af því hann segir mest frá Vöðu-Brandi, enn aðal- 
efnið er þó deila sú, sem hlitst af honum milli Guðmundar 
ríka öðru megin og hinu megin Þorkels Geitissonar í 
Krossavík, Ófeigs i Skörðum og Einars bróður Guðmund- 
ar, sem loks kemur á sáttum með hjálp Ófeigs. Að þessir 
þættir eigi saman sem ein heild, sjest á því, að í firri 
þættinum spáir Guðmundr því, að Ófeigr mundi leggjast 
á móti sjer, þegar sjer liggi mest á, og þessi spádómur 
rætist einmitt í Vöðu-Brands þættinum, þar sem Ófeigr 
sníst í lið með Þorkatli Geitissini móti Guðmundi, og er 
þar beint vitnað í spádóm Guðmundar i firri þættinum. 
A. U. Bááth hefur í áðurnefndri ritgerð sinni leitt full rök 
að því, að báðir þessir þættir eru frá upphafi ein heild 
og standa ekki í neinu sambandi við þættina á undan nje 
á eftir. Guðmundr ríki og Einarr bróðir hans eru hjer 
kintir í upphafi þáttarins, eins og þeir hefði ekki verið 
nefndir áður, sem sínir, að frásögnin er óháð því, sem á 
undan fer, enda er efnið alt annað. 



1) G. Þ. kallar þennan þátt ranglega Reykdæla þátt, blandar 
saman Reikjadal og Reikjahverfi. 



LJÓSVETNINGA SAGA 



369 



4. Þáttur af Guðmundi ríka, segir first frá deiluin 
Guðmundar við Þóri og vígi Þorkels háks út af illmæli 
um Guðmund, síðan frá draumum og dauða Guðmundar. 
Guðmundur Þorláksson gerir úr þessu 2 þætti, enn A. U. 
Bááth hefur sínt fram á það með ljósum rökum, að þetta 
er alt ein samanhangandi heild frá upphafi. Guðmundr 
ríki og kona hans eru hjer kint í upphafi þáttarins, eins og 
Guðmundar væri ekki getið áður, og sama er að segja um 
Einar hróður hans. Þar í upphafinu er og kintur Þórir 
Helgason, sem ekki er nefndur áður, og Þorkell hákr, 
sem er áður kintur lauslega i 1. þætti. Alt þetta bendir tii, 
að þessi þáttur sje frá upphafi ekki í neinu sambandi við 
þættina á undan, heldur óháður þeim. Að vísu er efni 
þáttarins að því leiti framhald af 1. þætti, sem hann segir 
frá Þorkatli hák og hefnd þeirri, sem Guðmundr kom 
fram á hendur honum firir illmælið, og náði sjer þannig 
niðri á honum firir þann ósigur, sem hann hafði beðið 
firir honum og bræðrum hans og 1. þáttur segir frá. 
Enn þó setur þessi 4. þáttur þessa hefnd Guðmundar ekki 
í neitt samband við deilurnar í 1. þætti, heldur að eins við 
illmælið, og alt annað efni þáttarins er alveg óháð 1. 
þætti. í 1. þætti eru þeir Þorgeirr Ljósvetningagoði og 
sinir hans höfuðpersónurnar, enn í þessum 4. þætti er 
Guðmundr ríki aðalmaðurinn, sem alt sníst um. Þessi 
þáttur er sú eiginlega Guðmundar saga. Sumum persón- 
um er hjer líst nokkuð öðruvísi enn i þáttunum á undan, 
eins og Bááth hefur bent á. T. d. kemur Guðmundr 
hjer fram sem huglaus, enn á því ber ekki í firri þátt- 
unum. Ófeigr i Skörðum kemur hrottalega fram, 1 ) enn 
stillilega og með gætni i firri þáttunum. Þetta bendir til, 
að höfundur að Guðmundar þætti sje ekki sami maður 
og höf. þáttanna á undan. 

5. Eyjólfs þáttur halta Guðmundarsonar er beint 
áframhald af Guðmundarþættinum næst á undan, og eru 
þessir þættir víst ein samanhangandi saga frá upphafi. 
Það sjest á því, að í Guðmundarþættinum er sagt frá 



1) Ljósv., k. 21 2138 . 

24 



370 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



draumi Guðmundar og ráðningu Drauma-Finna á hon- 
um, að hefndir firir víg Þorkels háks mundi koma fram 
á einhverjum frænda Guðmundar 1 ). Líka segir sagan 
frá því, að Guðmundr riki gekk til frjettar við Þórhildi 
Vaðla-ekkju um það, hvort mannhefnd mundi koma firir 
víg Þorkels háks, og fjekk það svar, að hann sjálfur 
þirfti ekki að óttast, enn nær mundi verða stírt einhverj- 
um sini Guðmundar. Þessir tveir spádómar koma fram i 
Eyjólfs sögu, þar sem Koðrán, sonur Guðmundar, bróðir 
Eyjólfs, deir af sárum þeim, sem Hallr Ótryggsson veitti 
honum í orustunni við Kakalahól, 2 ) og stefnir allur firri 
hluti sögunnar að þessum viðburði, og síðari hlutinn aft- 
ur að 32. k. sníst allur um hefndina eftir Koðrán og er 
beint áframhald af firri hlutanum. I þessum Eyjólfsþætti 
er Eyjólfr, sonur Guðmundar ríka, höfuðpersónan, eins 
og faðir hans í Guðmundarþættinum, og báðir þættirnir 
segja aðallega frá deilum þeirra feðga Möðruvellinga við 
L j ós ve tninga, af komendur Þorgeirs L j ós ve tningagoða . 
Þessir tveir þættir virðast því vera ein samanhangandi 
söguheild, og blærinn á þeim bendir til, að þeir muni vera 
eftir sama manninn. Mætti kalla þessa sögu Möðruvell- 
inga sögu. Að einhver maður af Möðruvelhnga ætt hafi 
samið eða fjallað um þessa sögu, virðist bæði líklegt í 
sjálfu sjer, og sjerstaklega bendir í þá átt útúrdúr, sem 
sagan gerir um veglindi Ketils, síðar biskups, Þorsteins- 
sonar, sonarsonar Eyjólfs halta, við Guðmund þann, sem 
orðaður var við Gróu konu Ketils, og mun jeg síðar 
minnast á þann útúrdúr. Aftan við Eyjólfsþáttinn er kafli, 
sem ekki á skilt við deilur Eyjólfs við Ljósvetninga og 
er lauslega skeittur við söguna á undan. Sá kafli segir frá 
því, að Þórarinn ofsi drap Þorgeir Hávarsson, hirðmann 
Ólafs konungs helga, og að Ólafr konungur hafi gert 
Eyjólfi orð og beðið hann ráða Þórarin af dögum til 
hefnda firir víg Þorgeirs, segir síðan frá leiðarþingi, sem 
þeir voru báðir á Eyjólfr og Þórarinn ofsi, og frá mis- 
sætti Þórarins við þræl sinn Greip. Þar endar sagan í 



1) Ljósv., k. 21 19 . — 2) Ljósv., 24. k. 



LJÓSVETNINGA SAGA 



371 



miðju kafi, og er niðurlagið glatað, enn auðsjeð er, að 
það hefur sagt frá þvi, að Greipr þræll hafi drepið Þór- 
arin að undirlagi Eyjólfs. Sagan hleipur hjer alt í einu 
aftur í tímann, því að þetta gerist á dögum Ólafs helga, 
enn deilur Eyjólfs við Ljósvetninga, sem sagan segir frá 
næst á undan, gerast á dögum Haralds harðráða. Þetta 
og það, að efnið stendur ekki í neinu sambandi við það, 
sem á undan fer, sínir, að þessum kafla muni vera siðar 
aukið aftan við söguna. Annars segir Fóstbræðra saga 
lika frá þessu sama efni, enn svo eru miklar missagnir 
í þeirri frásögn, að það er auðsjeð, að sögurnar eru hvor 
annari óháðar, eins og jeg drap á við Fóstbræðra sögu. 
Meðal annars eignar Fóstbræðra saga það Guðmundi 
ríka, enn ekki Eyjólfi sini hans, að hann hafi ráðið af 
dögum Þórarin ofsa „á mannamóti í Eyjafirði", 1 ) og er 
sú sögn miklu hklegri sakir tímatals. 

Niðurstaðan verður þá sú, að Ljósvetninga saga, eins 
og hún er til vor komin í C-handritunum, sje í raun- 
inni safn af 4 ósamkinja sögum eða þáttum: 1. Ljós- 
vetninga sögu, 2. Sörla þætti, 3. Ófeigs sögu og Reyk- 
hverfinga, og 4. Möðruvellinga sögu. 

Þessa niðurstöðu staðfesta nú líka að nokkru Ieiti 
leifar þær af sögunni, sem geimst hafa í A. Upphaf sög- 
unnar aftur í 4. k. (21. línu) — með öðrum orðum Ljós- 
vetningaþátturinn að niðurlaginu undanskildu — hefurþar 
geimst á 3 blöðum (á 1. bls. 1. blaðs er þó niðurlag Gull- 
Þóris sögu). Þessi 3 blöð eru áföst á kjölnum við önnur 
3 blöð, og birjar hið firsta þeirra í k. 13 130 , eða 
framarlega í Guðmundar þætti ríka. Þar á milli er eiða, 
sem kemur af þvi, að blöð hafa tínst innan úr kverinu. 
Nú eru skinnbókarkver sjaldan stærri enn átta blöð, og 
er því líklegt, að blöðin, sem tínst hafa innan úr, hafi ekki 
verið fleiri enn 2, sem auðvitað hafa verið áföst hvort 
öðru á kjölnum eins og hin 6, sem til eru. Nú má telja 
sjálfsagt, að á þessum tíndu blöðum hafi staðið niður- 



1) Fóstbrs. K. G., 59 og 78. bls., Hauksbók 386. bls., Flat. II, 
166. bls. 



372 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



lagið af Ljósvetningaþættinum og upphafið á Guðmund- 
arþættinum, og með samanburði við C-handritin, sem 
hafa geimt þessa kafla, sjáum vjer, að það svarar því, að 
þessir kaflar og ekki meira komist á tvö blöð í A. Af 
þessu virðist mega ráða, að í A hafi ekki frá upphafi 
staðið þeir 2 þættir, sem C-flokkurinn hefur milli niður- 
lags Ljósvetninga þáttar og Guðmundar þáttar, með öðr- 
um orðum hvorki Sörla þáttur nje þátturinn af Ófeigi 
og Reykhverfingum, og stiður þetta þá niðurstöðu, sem 
vjer komumst að, að þessir þættir hafi ekki staðið i sög- 
unni upphaf lega. A hef ur þá f rá upphaf i að eins innihaldið 
Ljósvetningaþáttinn og firir vist Guðmundarþáttinn allan, 
siðasta blaðið, sem til er, endar í miðju kafi í draumi 
Einars þveræings, rjett áður enn sagt er frá dauða Guð- 
mundar, — « enn fremur að öllum likindum Eyjólfsþáttinn, 
þó að ekkert minsta brot hafi geimst af honum í þessu 
handriti, enn að hann hafi staðið í handritinu frá upp- 
hafi, leiðir af því, að þessir 2 þættir — Guðmundar og 
Eyjólfs — virðast frá upphafi hafa verið ein samfeld saga, 
sem áður var sínt, og af því, að A hefur spádóma þeirra 
Drauma-Finna í ráðningunni á draumi Guðmundar og 
Þórhildar Vaðlaekkju um það, að mannhefndir firir Þor- 
kel hák muni koma fram á einhverjum sini Guðmundar, 
enn þessir spádómar vísa til vígs Koðráns Guðmundar- 
sonar, sem Eyjólfsþátturinn segir frá. 

Vjer getum þá sjeð, hvernig Ljósvetninga saga, 
eins og vjer höfum hana, muni vera til orðin. Upp- 
haflega urðu til 4 sjálfstæðar og ósamkinja sögur, 
Ljósvetninga saga, Sörla þáttur, Ófeigs saga og Reyk- 
hverfinga og Möðruvellinga saga. Þá tók maður sig 
til, líkiega á hinni jniklu safnöld, 14. öldinni, og steipti 
saman 2 af þessum sögum, Ljósvetninga sögu og Möðru- 
vellinga sögu. Frá þeirri samsteipu stafar sú gerð sög- 
unnar, sem leif ar eru af í A. Nokkru síðar bætti svo annar 
safnandi inn i þessa eldri samsteipu Sörlaþættinum og 
þætti Ófeigs og Reykhverfinga milli Ljósvetningaþáttar 
og Möðruvellingaþáttar. Þetta er hin ingsta gerð sögunn- 
ar, sú sem geimst hefur í C-handritunum. 



LJÓSVETNINGA SAGA 



373 



Það er annars að ímsu leiti fróðlegt, að bera hina 
eldri gerð sögunnar, sem geimst hefur í A, saman við 
tilsvarandi kafla i C-gerðinni. Þvi miður getur saman- 
burðurinn ekki orðið fullkominn, af því að svo mikið af 
A-gerðinni er glatað. Firsti þáttur sögunnar, Ljósvetn- 
ingaþátturinn í A, er, það sem hann nær, svo að segja 
eins i A og C, að eins með lítilf jörlegum orðamun, svo 
að það er auðsjeð, að báðar gerðir sögunnar eiga á þessum 
kafla kin sitt að rekja til sameiginlegs frumrits. Þá vantar 
i A niðurlagið á Ljósvetningaþætti og upphafið á Möðru- 
vellinga sögu (Guðmundar þátt), enn þegar handritið tek- 
ur til af tur framarlega í Möðruvellinga sögu, þar sem segir 
frá ráðaleitun Guðmundar rika til Einars Konálssonar 
(= k. 13 1 30 í C) út af viðureign hans við Þóri Helgason, 
þá birjar kafli í A, sem er að vísu líks efnis og tilsvarandi 
kafli í C, enn þó svo frábrugðinn honum bæði að orð- 
færi og niðurskipun efnisins og missögnum, að það er 
auðsjeð, að á þessum kafla er um tvær gerðir sögunnar 
að ræða, sem ekki geta stafað frá sameiginlegu frumriti. 
Að því er niðurskipun efnisins snertir, skal jeg benda á, 
að sagan um það, er Einar ginti sveininn Guðmund bróður 
sinn til að höggva i skalla fóstra síns, stendur fir í A enn 
i C, sömuleiðis að sagan um skikkjuna, sem Guðmundr 
gaf Einari bróður sínum til liðs við sig, stendur síðar í 
A enn i C. Enn þá athugaverðara er þó það, að nöfnin 
á ímsum þeim persónum, sem við söguna koma, eru 
öðruvísi i A enn i C, t. d. heitir hinn norski stírimaður, 
sem gefur Guðmundi höggstað á einum af þingmönnum 
Þóris Helgasonar, Ingjaldr í A, enn Helgi Arnsteinsson í C, 
og sá maður, sem firir sökum er hafður og svikið hafði 
stírimanninn í kaupum, er nefndur Þorgils Akrakarl í 
A, enn Þórir Akrakarl i C (bjó á Ökrum i Hörgárdal). 
Njósnarmaðurinn, sem Guðmundr sendir til Þorkels 
háks, áður enn hann f er að honum og drepur hann, heitir 
og Þorsteinn rindill í A, enn Þorbjörn rindill í C. Lika 
eru missagnir um atvik að ímsum viðburðum, t. d. um 
atvikin að því, hvernig Akrakarl fór að því, að svíkja 
stírimanninn, og um það, hvernig það komst upp, að 



374 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



Þórir Helgason hafði dregið undan f jeránsdómi nokkuð 
af kvikfje Akrakarls, sem verður til þess, að Guðmundr 
fær skóggangssök á hendur Þóri. Ef vjer herum saman 
gerðirnar, þá leinir það sjer ekki, að textinn í A er ifir- 
leitt eldri og upphaflegri enn textinn í C. T. d. eru ráða- 
gerðir þeirra Guðmundar og Einars Konálssonar, sem 
þessi kafli hirjar á, miklu greinilegar og hetur sagðar 
i A enn í C. I frásögninni um þann undandrátt á fje 
Akrakarls, sem Þórir Helgason gerði sig sekan í, gerir 
C miklu meira úr tilgerðum Þóris og her honum verr 
söguna enn A, segir t. d., að Þórir hafi afmarkað hafrana, 
sem hann duldi, rjett firir f jeránsdóminn, enn þess getur 
A ekki, og eru þetta bersínilega íkjur i C. Að vísu er 
frásögnin hjer nokkuð ruglingsleg í A, enn sljettari og 
míkri í C, enn einmitt þetta virðist mjer henda til, að 
frásögnin í A sje upphaflegri. 

Þessi kaf li sögunnar, sem til er i 2 mismunandi gerð- 
um, nær ifir deilur Guðmundar við Þóri Helgason, nema 
upphafið og niðurlagið — þar er eiða í A — , og ifir til- 
drögin að vígi Þorkels háks, endar á því, að RindiU, 
njósnarmaður Guðmundar, sem gistir hjá Þorkatli, 
kemur út klæðlaus um nóttina til að taka á móti Guð- 
mundi og flokki hans, sem ríður að bænum (= niðurlag 
18. k. Ljósvetninga sögu eftir C), og er allur þessi kafli 
prentaður stafrjett eftir A aftan við útgáfu Guðmundar 
Þorlákssonar. A þrítur þó ekki, þar sem Rindill kemur 
út á móti Guðmundi, heldur segir söguna óslitna áfram, 
enn nú bregður svo við, að hjeðan i frá ber A og C í 
öllu verulegu saman, alt þangað til að A þrítur firir fult 
og alt síðast i Guðmundarþætti Möðruvellingasögunnar, 
og er auðsjeð, að á þessum kafla liggur eitt sameigin- 
legt frumrit til grundvallar báðum gerðunum A og C, 
eða rjettara sagt, að hjer er að eins um eina gerð sög- 
unnar að ræða. 

Hvernig á nú að skíra þetta, að handritaflokkunum 
ber svo vel saman i firsta og síðasta kaflanum, sem 
þeir hafa sameiginlega, enn eru fullir af missögnum í 
miðkaflanum? Það getur enginn efi verið á, að sá maður, 



LJÓSVETNINGA SAGA 



375 



sem hefur samið ingri gerðina, C, hefur haft firir sjer 
handrit af eldri gerðinni, A, því að hann eikur inn i hana 
Sörlaþætti og Reykhverfingaþætti og af þvi að C-gerðin 
er A samhljóða hæði i upphafinu (Ljósvetningaþætt- 
inum) og aftan til i Guðmundarþætti. Enn i það handrit 
af A-gerðinni, sem hann hafði firir sjer, hlítur að hafa 
verið eiða á þeim kafla, þar sem missagnirnar eru milli 
gerðanna. Þann kafla hefur svo C-höfundurinn filt eftir 
minni sínu. Öðruvísi verður þetta varla skírt, og sjer- 
staklega benda missagnirnar um mannanöfn og atvik 
til þess, að C-höfundurinn hafi á þessum kafla ritað eftir 
minni. Að líkri niðurstöðu kemst Guðbrandur Vigfússon 
í Origines Islandicae. 

Þá skulum vjer rannsaka afstöðu Ljósvetninga sögu 
við aðrar sögur. Af þvi að vjer höfum sínt, að þættir 
sögunnar hafa frá upphafi verið 4 sjálfstæðar sögur, 
verðum vjer hjer að taka hvern þátt firir sig. 

1. Ljósvetninga þáttur segir frá imsum hinum sömu 
mönnum, sem getið er í Landnámu, enn alt bendir til, 
að þátturinn sje óháður Landnámu að öllu leiti og Land- 
náma þættinum. Einna ljósast kemur þetta fram þar 
sem þátturinn telur sini Þorgeirs Ljósvetningagoða, þá 
4: Tjörva, Höskuld, Finn og Þorkel. Landnáma telur 
þessa alla, enn bætir því við um Finna, að hann hafi 
verið óskilgetinn sonur Leknýjar, útlendrar konu. Og 
auk þessara f jögra telur Landnáma 6 sonu Þorgeirs skil- 
getna og einn óskilgetinn (Þorgrím). Það er auðsjeð, að 
þátturinn hefur hjer ekki haft firir sjer Landnámu og 
að Landnáma hefur hjer farið eftir miklu fillri munn- 
mælasögum enn þeim, sem lágu firir höfundi þáttarins. 
I sömu átt bendir það, að Ljósvetninga þáttur rekur 
hvorki föður nje móður ætt Þorgeirs, enn hvortveggja er 
rakin i Landnámu. 1 ) Sömuleiðis rekur Landnáma ætt 
þeirra Arnórs í Reikjahlíð og Snorra Hlíðarmannagoða, 
enn Landnáma ekki. Hins vegar segir Ljósvetningaþátt- 
urinn sumt fillra enn Landnáma. T. d. getur þátturinn 



1) Sbr. Ljósv., k. li og 2 27 , við Landnámu 1843, III, 18, bls. 227. 



376 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



um Þórð, bróður Þorgeirs Ljósvetningagoða, enn Land- 
náma ekki. Landnáma getur ekki um, að Arnórr í Reikja- 
hlíð hafi átt fleiri sonu enn einn, Böðvar að nafni. 
Þennan Böðvar þekkir Ljósvetningaþátturinn ekki, enn 
af tur á móti telur hann Þorfinn og Hallvarð sonu Arnórs, 
sem Landnáma getur ekki. Alt bendir því til, að þáttur- 
inn hafi haft firir sjer sjálfstæðar munnmælasögur og sje 
með öllu óháður Landnámu. Og ifir höfuð að tala hef jeg 
ekki fundið neitt það i þessum þætti, er bendi til, að höf- 
undur hans hafi þekt eða notað skriflegar heimildir, sem 
nú eru til, eða að ingri skriflegar heimildir hafi þekt eða 
notað þáttinn. 

2. Þáttur Sörla Broddhelgasonar virðist og vera alveg 
óháður öðrum ritum, sem nú eru kunn. 

3. Reykhverfingaþáttur skif tist i Óf eigs þátt og Vöðu- 
brands þátt, enn er frá upphafi ein saga. Þar er framan 
til rakin föðurætt Ófeigs í Skörðum, sem vanalega er 
kendur við móður sína og nefndur Járngerðarson. Þar 
stendur svo í skinnhandritinu C: „Þá bjó Ófeigr Járn- 
gerðarson i Skörðum. Önundr hjet faðir hans Hrólfs- 
sonar Helgasonar hins magra". Guðmundur Þorláksson 
heldur, að hjer hafi fallið einn liður úr firir framan 
Hrólfssonar. Enn fult eins líklegt er, að Hrólfssonar sje 
ritvilla firir Hrólfsson, sprottin af því, að Helgasonar 
kemur á ef tir, og að enginn liður hafi f allið úr. Á þeirri 
skoðun var Eggert Brím. 1 ) Ef vjer berum þessa ættar- 
tölu saman við Landnámu, þá sjáum vjer, að Land- 
náma getur um Hrólf, son Helga jnagra, og telur sini 
hans, enn meðal þeirra er enginn, sem heitir Önundr, 
og Óf eigs í Skörðum er als ekki getið í Landnámu. Eggert 
Brím og Jón prófastur Jónsson hafa bent á það, að 
Landnáma nefnir einn af sonum Hrólfs Helgasonar Ey- 
vind, og að þessum 2 nöfnum Eyvindr og Önundr er 
stundum ruglað saman í sögum. Vilja þeir koma sög- 
unum heim þangað, að önnurhvor þeirra hafi ruglað 
saman þessum 2 nöfnum og að Ófeigr hafi verið sonur 



1) Tímar. III, 102.-104. bls. 



LJÓSVETNINGA SAGA 



377 



Önundar eða Eyvindar Helgasonar magra. Jeg skal láta 
ósagt, hvort þetta er rjett, enn þó svo væri, verður það 
ekki út skafið, að hjer er mótsögn milli heimildanna um 
þetta nafn og að Landnáma getur ekki Ófeigs, og þetta 
bendir ljóslega til, að heimildirnar sjeu hvor annari 
óháðar. 

Síðast í þættinum 1 ) er þess getið, að Jórunn dóttir 
Einars þveræings, sem Þorkell Geitisson átti, hafi verið 
hinn mesti kvennskörungur og komið því til leiðar, að 
þeir sættust frændurnir, Þorkell maður hennar og Bjarni 
Broddhelgason, og hafi þeir haldið þá sætt vel og drengi- 
lega síðan. Þetta kemur alveg heim við niðurlag Vápn- 
firðinga sögu, 2 ) og er því líkast, sem þetta sje heint út- 
dráttur úr þeirri sögu. Jeg hneigist þvi helst að þvi, að 
höfundur Reykhverfinga þáttar hafi hjer notað Vápn- 
firðinga sögu, enn játa þó, að það er ekki óhugsandi, 
að hann hafi farið eftir munnlegri arfsögn samhljóða 
Vápnfirðinga sögu. Á öðrum stað i þættinum er það 
gefið í skin, að fjárhagur Þorkels hafi verið i þrengra 
lagi, 3 ) og kemur það líka heim við sama stað í Vápn- 
firðinga sögu, og hendir heldur til þess, að höfundur 
þáttarins hafi þekt og notað Vápnfirðinga sögu. Annars 
virðist þátturinn vera óháður öðrum heimildarritum, 
sem nú eru kunn. 

4. Möðruvellinga þáttur, eða Guðmundar þáttur 
ríka og Eyjólfs þáttur halta. Hjer eru í upphafi raktar 
imsar ættir, sem má bera saman við tilsvarandi ættar- 
tölur i Landnámu. First (k. 13 1 ) segir, að Þórlaug, kona 
Guðmundar ríka, hafi verið dóttir Atla hins ramma og 
Herdísar, dóttur Þórðar frá Höfða. Þetta kemur alveg 
heim við Landnámu. 4 ) Atli hinn rammi var af Skíðunga- 
ætt, bróðir Koðráns að Giljá, föður Þorvalds viðförla. Að 
höfundur Möðruvellingaþáttarins hafi þekt Koðrán og 
vitað, að hann var bróðir Atla hins ramma, sjest siðar i 
þættinum (k. 20°); þar segir, að Álfdis Koðránsdóttir, 



1) Ljósv., k. 12 63 . — 2) Austfirðinga sögur, útg. Jakobsens, bls. 
70—71. — 3) Ljósv., k. II 56 . — 4) Útg. 1843, III, 6, bls. 188. 



378 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



kona Brúna í Gnúpufelli, hafi verið bræðrungur Þór- 
laugar Atladóttur, konu Guðmundar ríka. Enn Land- 
náma þekkir als ekki þessa Álfdísi, sistur Þorvalds 
viðf örla, og bendir þetta til, að höf undur Möðruvellinga- 
þáttarins hafi um þessa ætt farið eftir sjálfstæðum 
munnmælasögum og geti að minsta kosti verið óháður 
Landnámu. 

Þá rekur þátturinn 1 ) ætt Þóris Helgasonar, and- 
stæðings Guðmundar rika. Ef vjer berum þessa ættartölu 
saman við tilsvarandi ættartölu í Landnámu, 2 ) þá sjáum 
vjer, að þátturinn fellir úr einn lið. Valþjófr, afi Þóris, 
er eftir Landnámu ekki sonur Helga magra, eins og þátt- 
urinn segir, heldur sonur Hrólfs Helgasonar magra, og 
er Landnámu trúandi til að hafa þetta rjett. Villan í 
þættinum gæti auðvitað komið af því, að höfundur hafi 
haft Landnámu firir sjer og ritað eftir henni, enn felt 
burtu einn lið í ógáti. Enn hitt er engu ólíklegra, að 
þátturinn hafi hjer ekki haft firir sjer Landnámu, heldur 
farið eftir afbakaðri munnmælasögu. 

Enn nefnir þátturinn í upphafi þá bræður Brúna og 
Eilíf í Gnúpufelli, sejn koma mikið við söguna á eftir, 
og segir, að þeir hafi verið komnir frá Helga hinum 
magra, enn rekur ekki liðina. 3 ) Nokkru síðar 4 ) segir 
þátturinn, að frændsemi hafi verið með þessum Gnúpu- 
fellsbræðrum og Þorkatli hák, enn sú frændsemi er ekki 
rakin. Það er auðsjeð, að höfundur hefur haft að eins 
óljósar sagnir um ættir þessara manna. Landnáma getur 
ekki þessara Gnúpufellsbræðra, Brúna og Eilífs, enh hún 
gefur svo góðar upplísingar bæði um afkomendur Helga 
magra og um framætt Þorkels háks, að hjer má spá í 
eiðurnar með nokkurn veginn fullri vissu. Eftir Land- 
námu 5 ) var Guðríðr, móðir Þorkels háks (kona Þor- 
geirs goða), dóttir Þorkels svarta í Hleiðargarði og 
Guðlaugar, dóttur Hrólfs í Gnúpufelli Helgasonar hins 
magra. Eftir Möðruvellingaþætti 6 ) var Guðríðr þessi 

1) Ljósv., k. 13 5 . — 2) Útg. 1843, III, 16, bls. 221. — 3) Ljósv., k. 
1316-20. _ 4) Ljósv., k. 20 10 . — 5) Útg. 1843, III, k. 17, bls. 223—4, sbr. 
IIÍ, k. 18, bls. 227 og III k. 16, bls. 221. — 5) Ljósv., k. 20 8 . 



LJÓSVETNINGA SAGA 



379 



dótturdóttir Hrólfs Ingjaldssonar í Gnúpufelli, sem var 
sonarsonur Hrólfs eldra i Gnúpufelli Helgasonar hins 
magra, og er þetta eflaust rangt i þættinum og sinir 
eitt með öðru, að hann hefur ekki haft Landnámu firir 
sjer, sem rekur rjett ættliðina frá Þórkatli hák upp til 
Hrólfs eldra. Þar sem nú þeir bræður Eilifr og Brúni, 
eftir því sem Möðruvellingaþátturinn segir, bjuggu i 
Gnúpufelli, vóru komnir af Helga magra og í ætt við 
Þórkel hák, sem var 3. maður frá Hrólfi eldra Helga- 
sini i jnóðurætt, þá ber alt þetta að sama brunni: Gnúpu- 
fellsbræður hafa verið af þeirri ættkvísl Helga magra, 
sem var komin frá Hrólfi eldra sini hans i Gnúpufelli. 
Eggert Brím getur þess til, 1 ) að þeir Brúni og Eilífr 
hafi verið sinir Ingjalds í Gnúpufelli Hrólfssonar eldra, 
og er það nær sanni. Enn þó þikir mjer fult svo líklegt, 
að þeir hafi verið einum lið f jær Hrólfi eldra, sinir Hrólfs 
ingra Ingjaldssonar í Gnúpufelli. Frændsemi þeirra 
bræðra og Þorkels háks er þá þannig háttað: 

Hrólfr eldri Helgason í Gnúpufelli 



Ingjaldr í Gnúpuf. Guðlaug 

<N3 Þorkell svarti í Hleiðrarg. 

Hrólfr ingri í Gnúpuf. Guðríðr 

cv> Porgeirr Ljósvetningagoði 



Eilífr og Brúni Þorkell hákr 

í Gnúpufelli 

Verða þeir eftir þessu óskakkir þremenningar 
Gnúpufellsbræður og Þorkell hákr. 

Rjett á eftir þeim stað, þar sem Möðruvellingaþáttur 
getur um, að frændsemi hafi verið með Gnúpufells- 
bræðrum og Þorkatli hák, nefnir þátturinn til sögunnar 
Hlenna hinn spaka í Saurbæ. Ekki rekur þátturinn ætt 
Hlenna, enn segir að eins, að þeir hafi verið bræðra- 
sinir hann og Þorgeirr (Ljósvetninga) goði. 2 ) Þetta sínir 
betur enn nokkuð annað, hve óljósar og afbakaðar þær 



1) Tímar. III, 102. bls. nm. — 2) Ljósv., k. 20 11 . 



380 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



sagnir haf a verið, sem höfundur þáttarins hefur haf t af 
þessum ættum. Ef vjer berujn þessa staðhæfing þáttar- 
ins saman við Landnámu, sem rekur ætt beggja Hlenna 
og Þorkels lið firir lið, eflaust keiprjett, þá sjáum vjer, 
að þátturinn gerir sig hjer sekan í stórkostlegri villu, 
og um leið, hvernig á villunni stendur. Til skilnings- 
auka set jeg hjer þessar ættartölur Landnámu í töflu- 
f ormi : 

Ætt Hlenna, Landn. 1843, Ætt Þorgeirs Ljósvetningagoða, 

III 17, s. 223—4. Landn. 1843, III 18, s. 227. 

Þórir snepill, nam fyrst Köldnkinn, Þórir Grímsson gráfeldarmúla 
síðan Fnjóskadal nam Ljósavatnsskarð 



Ormr töskubak Þorkell svarti í Hleiðrarg. Þorkell leifr hinn hávi 

cv> Guðlaug Hrólfsd. eldra 

Hlenni Guðríðr ~~ — ~~ cv> ~n~n~n~ Porgeirr Ljósvetningag. 

Þorkell hákr 

Vjer höfum enga ástæðu til að efast um, að þessar 
ættartölur Landnámu sjeu rjettar. Á þeim sjest, að það 
er ekki Þorgeirr Ljósvetningagoði, sem er bræðrungur 
Hlenna, heldur kona Þorgeirs, Guðríðr. Ruglingurinn i 
Möðruvellingaþættinum kemur af því, að hann blandar 
saman ætt Þorgeirs og konu hans, líklega af því, að 
hann hefur ruglað saman alnöfnunum Þorkatli háva 
Þórissini og Þorkatli svarta Þórissini, og haldið, að Þor- 
geirr Ljósvetningagoði hafi verið sonur Þorkels svarta. 
Þessi staður í Möðruvellingaþættinum er því fullkomin 
sönnun firir því, að höfundur þáttarins hefur ekki haf t 
firir sjer Landnámu, og hins vegar getur ekki komið til 
nokkurra mála, að Landnáma hafi þekt eða notað 
þáttinn. 

Möðruvellingaþáttur kemur heim við Finnboga sögu 
ramma um það, að Þórir, son Finnboga ramma, hafi 
verið með Eyjólfi halta í bardaga þeim við Fnjóská, 
þar sem hann barðist við Ljósvetninga, enn ekki ber 
sögunum saman um, hvar bardaginn hafi staðið (við 
Kakalahól Möðruvellingaþ., við Melrakkahól Finnbs.). 



LJÓSVETNINGA SAGA 



381 



Missögn þessi sinir, að sögurnar muni vera hvor annari 
óháðar. Annars hef jeg drepið á þetta áður, þegar jeg 
fór í Finnboga sögu. 

Einn er sá viðburður, sem Möðruvellingaþátturinn 
er ekki einn til frásagnar um, og það er víg Halls 
Ótryggssonar. Haralds saga harðráða segir líka frá þessu, 
bæði Haralds saga i Morkinskinnu 1 ) og i Flat., 2 ) í Huldu 
og Hrokkinskinnu, 3 ) og Haralds saga Snorra í Heims- 
kringhi. 4 ) Ifir höfuð að tala er frásögnin i Haraldssögun- 
um talsvert greinilegri enn i Möðruvellingaþættinum, og 
er svo að sjá, sem frásögn þáttarins sje útdráttur gerður 
eftir Haraldssögunni. Missagnir eru þó nokkrar. Möðru- 
vellingaþátturinn segir, að vegandi Halls, Þórmóðr, 
„frændi Möðruvellinga", væri Ásgeirsson, enn allar 
HaraJdssögurnar telja hann Eindriðason, og tvær af þeim, 
Heimskringlu- og Fms.-gerðin, rekja ættina nákvæmlega, 
hinar, Morkinskinna og Flateijarbók, segja að eins, 
að Þormóðr hafi verið manni f irnari enn sistrungur Guð- 
mundar rika, sejn ekki kemur heim við ættartöluna í 
Heimskringlu og Fornmanna sögum, eftir henni er hann 
manni firnari enn sistrungur Koðráns Guðmundssojnar. 5 ) 
Möðruvellingaþáttur eignar Haraldi konungi þau orð, að 
enginn höggvi nú sterklegar ísinn enn Hallr Koðráns- 
bani — ■ sem verða til þess, að Þormóðr þekkir Hall og 
vegur hann, enn allar Haraldssögurnar eigna þessi orð 
„manni" ónefndum. Annað, sem þáttinn greinir á við 
Haraldssögurnar, er óverulegra. Heimskringla getur þess 
ekki, að Þormóðr hafi farið til Miklagarðs eftir vígið 



1) Útg. 1867, 92.-93. bls. — 2) III, 376.-377. bls. — 3) Fms. VI, 
337—338. — 4) F. J. Har. harðr., 72. k., bls. 182. — 5) Ættartalan er svo 
í Heimskr. og Fms.: 

Eyjólfr 



Guðmundr Valgerðr 

Koðrán Jórunn 

co Eindriði 



Þormóðr 



382 



UM ÍSLENDIXGASÖGUR 



og gengið þar á mála, enn svo segir bæði i Möðruvell- 
ingaþætti og í hinum Haraldssögunum. Ifir höfuð að 
tala svipar þættinum mest til Morkinskinnu og Flateijar- 
bókar, enn þær segja báðar svo að segja eins frá þess- 
um viðburði. Eflaust er hjer eitthvert samband á milli 
þáttarins og þeirrar gerðar Haraldssögunnar, sem er í 
Morkinskinnu og Flateijarbók, og líklegt þikir mjer, að 
höfundur hafi þekt þessa gerð, enn ekki haft hana við 
höndina, þegar hann skrifaði, heldur ritað söguna eftir 
minni sínu. Þá verða missagnirnar skiljanlegar. 

Miklar líkur eru til, að höfundur Möðruvellinga- 
þáttarins hafi þekt Þorgils sögu Oddasonar og Hafliða 
Mássonar, sem geimst hefur í Sturlungu. Báðar sögurnar 
segja svo að kalla eins frá misklíðinni milli Ketils Þor- 
steinssonar Eyjólfssonar halta, sem síðar varð biskup, og 
Guðmundar þess, sem Ketill grunaði að ætti vingott við 
konu sína Gróu, dóttur Gizurar biskups. Munurinn er 
helst sá, að þátturinn segir frá þessu rneð sínum orðum, 
enn Þorgils saga og Hafliða leggur frásögnina í munn 
Katli sjálfum og lætur hann segja Hafliða þessa sögu 
sem „dæmisögu" úr lífi sínu um sáttgirni, til þess að fá 
hann til að sættast við Þorgils, eins og Ketill hafði sætst 
við Guðmund, þrátt firir það, að hann stakk úr honum 
augað, og haft gott af sáttgirninni. Orðalagið er sum- 
staðar næstum því eins í báðum sögunum. 1 ) Ifirleitt er 
frásögnin fillri og greinilegri í Þorgils sögu enn í þættin- 
um, og er svo að sjá sem þátturinn geri hjer útdrátt úr 
Þorgils sögu, enn þó segir hann það fillra enn Þorgils 
saga, að Ketill hafi búið á Möðruvöllum um þetta leiti, 
og að Guðmundr hafi verið fjelaus, þegar Ketill sættist 
við hann og bauð honum til sin, og sinir þetta, að þáttur- 



1) Sbr. t. d. Möðruvellingaþátt (Ljósv., k. 31 37 ) „ok fundust þeir 
á förnum vegi, ok veitir Ketill honum tilræði" við Þorgils s. ok 
Hafliða (Sturl. 3 I, 42 1S ) : „ok eitt sinn, er vit hittumst á förnum vegi, 
])á veitta ek honum tilræði", og Möðruv. þ. (ibid. 31 44 ) „ok snerist 
Katli síðan hverr hlutr til sóma" við ÞH. (Sturl. 3 I, 43 13 ) „ok lagðist 

mér síðan hverr hlutr meir til gæfu ok virðingar enn áðr". 



LJÓSVETNINGA SAGA 



383 



inn hefur að nokkru leiti stuðst við sjálfstæðar munn- 
mælasögur. Ein missögn er hjer um faðerni Guðmundar 
þessa; Möðruvellingaþáttur segir, að hann hafi verið son- 
ur Odda Grímssonar i Höfða, sem barðist með Eyjólfi 
halta við Kakalahól, enn Þorgils saga telur hann Gríms- 
son. Að öllum líkindum hefur hjer fallið einn liður úr i 
þættinum, 1 ) og á þar eflaust að standa: Hann var faðir 
Gríms f. Guðmundar. Enginn efi virðist vera á þvi, að 
Oddi Grímsson i Höfða hafi verið af Höfðamannaætt; 
þvi miður rekur þátturinn ekki ættina lengra fram enn 
til Gríms föður Odda, enn allar líkur eru til, að sá Grímr 
hafi verið sonur Ásólfs flosa i Höfða (Vémundarsonar 
Þengilssonar mjöksiglanda landnámsmans) og Arn- 
bjargar Kampa-Grímsdóttur, heitinn eftir móðurföður 
sínum. 2 ) Hefur þessi Grímr þá verið bróðir Odda föður 
Gríms, er átti Valgerði Einarsdóttur þveræings. 3 ) Ættin 
verður þá svona: . 

Pengill mjoksiglandi 

Vémundr 

Ásólfr flosi 



Grimr Oddi Einarr þverœingr 

Oddi Grímsson Grímr 4 ) 02 Valgerðr 

Grimr Halldóra (eða Hallbera) 

Guðmundr (sökudólgur Ketils) Markíis Skeggjason lögsögum. 

1084—1107 

Á ættartölunni sjest, að Guðmundr, sökudólgr Ketils, er 
jafnhliða við Markús lögsögumann Skeggjason, og 
kemur það vel heim tímans vegna, og hefur þó Guð- 
jnundr líklega verið nokkru ingri enn Markús. Gróa, 



1) Ljósv., k. 31 33 . — 2) Sbr. Landn. 1843, III 18, bls. 226 (Mela- 
bók), og II 18, bls. 116. — 3) Sjá Melabók Landn. (1843) orðamun við 
III 17, bls. 224, og IV 1, bls. 239, sbr. Þórðar s. hreðu, Kh. 1848, 
65.-66. bls. — 4) Eggert Brím heldur (Safn III, 541), að Grímr þessi 
hafi verið faðir Odda Grímssonar og sonur Asólfs í Höfða, enn firir 
hvi er enginn flugufótur. 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



dóttir Gizurar biskps, mun vera fædd um 1075. Hungr- 
vaka segir, að Gizurr, faðir hennar, hafi kvongast, þegar 
hann kom úr hinni firstu utanferð sinni, líklega um 
1070, og jnunu börn hans fædd á árunum 1070 — 1080. 
Líklega hefur hún gifst Katli um 1095 og verið þá um 
tvítugt, og litlu síðar, um eða laust firir aldamótin 1100, 
virðast skærurnar milli Ketils og Guðmundar hafa gerst. 
Þegar Ketill segir Hafliða dæmisöguna 1121, hafa all- 
mörg ár verið liðin frá þvi að þeir Guðmundr sættust, 
þvi að Ketill segir: „ok bauð ek honum til min, ok var 
hann með mér lengi síðan". Svarar þetta þvi, að sætt- 
irnar hafi orðið skömmu eftir aldmótin 1100. Þetta 
kemur ágætlega heim við Möðruvellingaþáttinn, ef Oddr 
Grimsson, sem er talinn gamall maður i Kakalahóls- 
bardaga (um 1050), er föðurfaðir Guðmundar, enn hitt 
getur varla staðist, að hann hafi verið faðir hans. Jeg tel 
þvi vafalaust, að þátturinn, eða C-handritið, hafi hjer felt 
úr í ógáti einn lið, Grim föður Guðmundar, sem Sturlunga 
nefnir, og er þessi ógátsvilla, þó að hún stafaði frá höfundi 
þáttarins, sem er óvíst, als ekki því til firirstöðu, að höf- 
undur þáttarins hafi þekt og notað Þorgils sögu og Haf- 
liða. 

Áður hef jeg minst á þann kafla í Möðruvellinga- 
þættinum, sem segir frá vigi Þorgeirs Hávarssonar og 
hefndum þeim firir vígið, sem Eyjófr halti kom fram 
á hendur Þórarni ofsa. Þar verður þátturinn samferða 
Fóstbræðra sögu, og hef jeg sínt, að sögurnar eru hvor 
annari óháðar og að þessi kafli muni vera síðari íauki 
í Möðruvellingaþáttinn og honum í rauninni óviðkom- 
andi. Annars segir þessi kafli mjög líkt frá meðferð 
Þórarins ofsa á höfði Þorgeirs Hávarssonar eins og 
Grettis saga frá meðferð Þorbjarnar önguls á höfði 
Grettis, 1 ) og er þar líklega eitthvert samband á milli. 
Enn af því að þetta er i rauninni Möðruvellingaþætt- 
inum óviðkomandi, fjölirði jeg ekki um það. 

Heinzel hefur í hinu merka riti sínu „Beschreibung 



1) Sbr. Ljósv., k. 32 25 við Grett., Boer k. 82,27. 



LJÓSVETNINGA SAGA 



385 



der islándischen saga" 1 ) bent á það, að smásaga 
Möðruvellingaþáttarins um það, þegar Guðmundr ríki 
á barns aldri ljet Einar bróður sinn ginna sig til að 
höggva i skalla fóstra síns til að drepa flugu, sem þar 
hafði setst, minnir talsvert á þjóðsögu, sem er allra sveita 
kvikindi, kemur firir í fornindverskum ritum og í dæmi- 
sögum Lafontaines og viðar. Af þeim sögum, sem Heinzel 
vitnar i, hef jeg ekki lesið aðrar enn dæmisöguna hjá 
Lafontaine (8. bók, 10. dæmis.), og hún er ekki íkja lík 
sögunni um Guðmund og fóstrann. Þar segir frá því, að 
skógarbjörn og einsetumaður slá sjer saman og verða 
aldavinir. Björninn ver manninn firir aðsóknum annara 
díra. Eina nótt, þegar maður sefur, sjer björninn flugu, 
sem hefur setst á höfuð mannsnis, slær til flugunnar með 
hrammi sínum til að drepa hana, enn í því höggi rotar 
hann vin sinn. I 2 af sögunum, sem Heinzel vitnar í, er 
það maður, sem kemur í stað bjarnarins hjá Lafontaine. 
Það getur verið, að einhver þess konar saga hafi snemma 
flutst hingað til lands og gefið tilefni til sögunnar um 
tilræði Guðmundar við fóstra sinn, enn hæpið er að full- 
irða neitt um þetta. Annars er svo að sjá á sögunni um 
Guðmund, sem hann hafi ekki drepið fóstra sinn með 
öxarhögginu, heldur að eins veitt honum áverka, og 
endar hún þvi ekki eins og útlenda sagan hjá Lafontaine 
að minsta kosti. 

Frá hvaða tíma er Ljósvetninga saga? Vjer höfum 
áður sínt, að þeim sögum, sem hún er samsett af, muni 
hafa verið safnað i eitt á 14. öldinni. Enn þá er að rann- 
saka aldur hinna einstöku sagna eða þátta. 

Firsti þátturinn, Ljósvetningaþátturinn, virðist ekki 
vera saminn fir enn nokkru eftir að landið komst undir 
konung. Það ræð jeg einkum af þvi, hve ruglingsleg og 
óljós frásögnin er frá málaferlunum milli Þorgeirs Ljós- 
vetningagoða og sona hans, og sumt i henni, sem sinir, 
að höfundur hefur ekki þekt hin fornu lög eða stjórnar- 



1) Bls. 50 (154). 

25 



386 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



skipun þjóðveldisins. Svo er t. d. sagt, að Þorgeirssinir 
hafi beðið Ófeig i Skörðum að ríða „til leiðar" til lið- 
veislu við sig (k. 3 18 ), enn bæði á undan og eftir sjest, 
að málaferlin fara fram um uorið, á vorþingi, og er 
Ófeigr þar, enn síðan stofna þeir bræður til óreglulegs 
þings í Fjósatungu, af því að þeir komu ekki málum 
sinum fram „á vorþinginu". 1 ) Enn leiðir voru haldnar 
ef tir alþingi, þegar á leið sumarið, og fóru þar ekki sak- 
sóknir fram. Hjer er því bersínilega ruglað saman leið og 
vorþingi. Það sem Höskuldr er látinn segja um kvið og 
kviðburð virðist og koma í bága við forn lög. Höskuldr 
segir: „kalla þeir (o: Þorgeirr og Guðmundr) oss (þ. e. 
mig og bræður mína) ómæta í kviðinum", og síðar stend- 
ur: Höskuldr kvaðst mundu bera kviðinn í móti þeim, 
„ok mun þá fram ganga" (k. 4 11 og 49 ). Með þessu gefur 
sagan í skin, að þeir bræður hafi verið kvaddir kviðar 
um málið. Enn nú voru þeir sjálfir sakaðaðiljar (k. 3 16 ) 
og gátu ekki borið kvið í sínu eigin máli. Höfundur virð- 
ist hafa haft mjög óljósar hugmindir um kvið. Ljósvetn- 
inga þáttur er því naumast samin fir enn svo sem einum 
mansaldri eftir að þjóðveldið og hin fornu lög þess liðu 
undir lok, eða ekki fir enn um aldamótin 1300. Og orð- 
færi sögunnar virðist koma vel heim við þetta. 

í Sörla þætti er ekkert, sem komi í bága við forn lög, 
og higg jeg, að hann sje talsvert eldri enn Ljósvetninga 
þáttur, enn mjög er ervitt að ákveða aldur hans. Þáttur- 
inn er perla, þó stuttur sje, að eins lítil smásaga. Eftir 
orðfæri að dæma virðist hann geta verið saminn um mið^ 
bik 13. aldar. 

1 Reykhverfingaþætti bregður firir vanþekkingu á 
hinum fornu lögum þjóðveldisins í frásögninni um sak- 
sókn Guðmundar ríka á hendur Vöðu-Brandi í 10. — 12. k. 
I k. 10 7 segir, að Guðmundr hafi tekið mál af Þorbirni á 
Reikjum, sem Vöðu-Brandr hafði veitt áverka, og „búit 
til várþings". Rjett á eftir (k. 10 14 ) sjest,að þetta vorþing 
er „Vöðlaþing" Þá er sagt frá þinginu, og standa þar þessi 



1) Ljósv., k. 3 14 áttu fund um várit, og 4 G4 þeir kómu eigi fram 
á várþingi. 



LJÓSVETNINGA SAGA 



387 



orð: „Guðmundr ríki sækir nú málit í Norðlendinga- 
dóm"; höfundur hugsar sjer með öðrum orðum, að á 
vorþinginu, á Vöðlaþingi, sje skipaður sjerstakur Norð- 
lendingadómur og þá auðvitað líka sjerstakur dómur 
firir hina fjórðungana, eða að á vorþinginu hafi verið 
fjórðungsdómur líkt og á alþingi, og ber þetta vott um 
mikla vanþekkingu á hinni fornu dómaskipun og þing- 
sköpum. Þessa kórvillu endurtekur svo höfundur siðar i 
þættinum, þar sem hann segir (k. 12 58 ), að Þorkell 
Geitisson hafi gefið Guðmundi upp „mál þat, er hann 
hafði rangt til búit, er hann sótti í Norðlendingaf jórðung, 
þá er hann átti í Au&tfirðingadóm at sækja". Á hitt legg 
jeg minni áherslu, að á einum stað stendur Þorkell setti 
þeim lýrittí (k. II 8 ), sem er mjög óvanalegt og vist eins 
dæmi, í stað þess sem lögbækurnar kalla að verja ehm 
eht lýriti eða láta koma lýrit fyrir eht eða færa fram 
lýrit fyrir eht. Reykhverfingaþátturinn er þvi varla sam- 
inn fir enn um 1300. 

Sumt er það og í Möðruvellingaþættinum, sem sínir, 
að höfundur hans hefur ekki þekt hin fornu lög þjóð- 
veldisins af eigin reind. T. d. er það alveg óskiljanlegt 
eftir fornum lögum, hvernig á því stendur, að Eyjólfr 
halti, sem er goði í Vöðlaþingi, bír ekki vígsmál Koðráns 
sonar síns annaðhvort til Þingeijarþings, — þar var vet- 
vangur, og þar átti vegandi heima — eða til Vöðlaþings, 
þar sem Eyjólfr sjálfur átti heima, heldur til Hegranes- 
þings, þar sem hvorki var vetvangur nje vegandi nje 
sóknaraðili (k. 25 27 og síðar). Eftir hinum fornu lögum 
átti Eyjólfr um tvent að velja, annaðhvort að búa málið 
til Þingeijarþings, þar sejn vetvangur var og vegandi 
átti þingfesti, eða að stefna því til alþingis. Að stefna 
því til Hegranesþings virðist vera fjarstæða, nema því 
að eins að hjer sje átt við f jórðungsþing firir Norðlend- 
ingafjórðung, enn það er als ekki gefið í skin í sögunni, 
enda virðast f jórðungsþing hafa verið mjög sjaldtíðkuð á 
þjóðveldistímanum. Að höfundur hafi ekki haft minstu 
hugmind um, hvað f jeránsdómur var, sjest og á því, sem 
sagan segir um viðureign Eyjólfs og Ljósvetninga í k. 



388 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



24 38 : „Þá var enn mönnum hleypt til féránsdóma á 
hvern bæ" — sem er hrein og bein vitleisa. Af þessu 
virðist mega ráða, að Möðruvellingaþátturiiln geti ekki 
verið saminn fir enn svo sem mansaldri eftir að landið 
komst undir konung. Því til frekari sönnunar má og telja 
það, að höfundur lætur Harald Noregskonung hinn harð- 
ráða kalla íslendinga „mína þegna" (í k. 29 43 ). 

Af þáttum þeim, sem kallaðir eru einu nafni Ljós- 
vetninga saga, er Sörla þáttur langbest sagður. Hann er 
gimsteinn, þó stuttur sje. Ágæt er lika sagan um heím- 
sókn þeirra Ófeigs og sveitunga hans til Guðmundar 
rika í Reykhverfingaþættinum, enn seinni hluti þess 
þáttar — Vöðu-Brandsþátturinn — er alt daufari á 
bragðið. Sumir kaflar í Möðruvellingaþættinum eru og 
allvel sagðir, ekki síst skikkjusagan í 14. og 15. k. og 
þingsagan i 16. k., enn sumstaðar er frásögnin nokkuð 
ruglingsleg og óljós, einkum i Eyjólfsþættinum, enn þess 
ber að geta, að meginið af Eyjólfsþætti er ekki til nema 
í pappírshandritum, og getúr verið, að sumt, sem er illa 
orðað eða óljóst, sje afskrifurum að kenna, enn ekki 
höfundi. Enn þá ruglingslegri er þó frásögnin í Ljós- 
vetningaþættinum, einkum kaflinn um málaferlin milli 
feðganna Þorgeirs og sona hans, og hlítur það að hafa 
verið svo frá upphafi, þvi að jneginið af þeim þætti 
hefur geimst í báðum handritaflokkum, og þeim ber 
saman í öllu verulegu. 

Höfundar þáttanna eru bersínilega nákunnugir þeim 
hjeröðum, þar sem þættirnir gerast, og ekkert á móti 
því, að Ljósvetningaþátturinn og Reykhverfingaþáttur- 
inn sjeu skrifaðir í Þingeijarþingi, enn Sörla þáttur og 
Möðruvellingaþáttur í Eijafirði. Á einum stað í Möðru- 
vellingaþætti segir, að hestaþing hafi verið haldið á 
Oddeyri i Hörgárdal, sem er rangt, enn Oddeyri er hjer 
víst ritvilla firir Toppeyri, svo er nú kallað nesið, sem 
skagar fram rjett firir norðan hinn forna kaupstað á 
Gásum i Hörgárdal (= Gáseyrr). 1 ) Afskrifari ókunnug- 



1) Kálund, Island II, 107. bls. 



LJÓSVETNINGA SAGA 



389 



ur þarna hefur í hugsunarleisi sett nafn, sem hann þekti, 
firir sjaldgæft nafn, sem hann kannaðist ekki við. 

Orðfæri og efni þessara sagna er laust við allan 
klerkakeim og ekkert í þeim, sem sanni, að höfundur 
hafi verið klerkur. Það sem Finnur Jónsson tilfærir því 
til sönnunar (Guðmundr tekur guð til vitnis, kvöldsöng- 
urinn, hlutkestið, sem sjómenn varpa til um, hver skuli 
skiprækur, og faðernisskírslan), er þíðingarlaust i því 
efni. Hlátur Guðmundar í miðjum kvöldsöngnum ber 
öllu fremur vott um hið gagnstæða. 



Valla-Ljóts saga. 

1) 

Um afstöðu Valla-Ljóts sögu við aðrar sögur er það 
skemst að segja, að jeg hef ekki fundið neitt það í henni, 
er síni, að hún eða höfundur hennar hafi notað eða þekt 
aðrar sögur. Hún virðist vera alveg óháð Landnámu. 
Eftir Melabók Landámu (og Svarfdælu) var Valla-Ljótr 
sonur Ljótólfs goða Alrekssonar, enn eftir hdrr. Valla- 
Ljóts sögu er hann á einum stað nefndur i sumum hand- 
ritum Álfsson, í sumum Bersason og í sumum Ljótólfs- 
son (k. 2 G2 ), sem líklega er leiðrjetting afskrifara eftir 
Landnámu, og bróðir hans Þorgrímr er nefndur Ljóts- 
son og sistir hans Þórgerðr Ljótsdóttir (k. 5 49 » 64 ). Ef- 
laust er hjer eitthvað afbakað um ætt Ljóts í sögunni, 
enn hvernig sem það er, verður sögunni ekki komið 
heim við sögn Melabókar (eða Svarfdælu). 1 upphafi 
segir sagan, að Sigmundr, eða Sigurðr (handrr. greinir 



1) [Hér er sleppt úr kafla um útgáfur af sögunni, en þess má geta, 
að um útg. Finns Jónssonar í Isl. forns. II farast B. M. Ó. m. a. þannig 
orð: „Þetta er því hin besta krítiska útgáfa sögunnar eða sú, sem 
gefur bestar upplýsingar um, hvað í hdrr. stendur. Þó ber hún 
það með sér, að þetta er frumsmíð útgefandans. Á stöku stað breitir 
hann textanum, þar sem engu þarf að breita og allt er rétt (t. d. k. 
I 59 „Ekki jafna ek snilli okkarri gyltu saman" hdrr. — þetta er fornt 
mál og engin ástæða til að breita í okkar gyltunnar, sbr. „handsal okk- 
at jarls" Hkr. o. fl. dæmi, Nygárd: Norr. syntax § 126, bls. 134; k. I 74 
óþarfi að breita „grís" í „grísinn"; k. 5 88 „eigi skiptir þat högum til" 
= eigi fer það eftir verðleikum, hefur útg. ekki skilið og bætir við litlu, 
enn talshátturinn kemur oftar firir (Fornaldars. II 469, Hallfrs., Forns. 
Leipzig, 99 G ). Á tveimur stöðum hafa sum handrit slept úr klausu, sem 
bersínilega er upphafleg í sögunni og hefði átt að taka ínn í textann, 
enn það gerir útg. ekki (k. I 51 [skrifarinn hlaupið ifir það, sem stendur 
milli hans og Tians] og 3 47 [skrifarinn hlaupið frá mik til mikj. Útgáf- 
una verður því að nota með nokkurri varkárni og hafa alt af augun á, 
hvað stendur í hdrr."] 



VALLA-LJÓTS SAGA 



391 



á um nafnið), son Karls rauða, hafi átt dóttur Ingjalds 
í Gnúpufelli. Um þær mægðir getur Landnáma ekki, 
nefnir als ekki Sigmund (Sigurð). Ifir höfuð að tala eru 
ættir lítt raktar í sögunni, höfundur virðist ekki hafa 
verið hneigður firir ættfræði, og er því eðlilegt, að hann 
hefur ekki kint sjer Landnámu. 

1 k. 3 44 lætur sagan Valla-Ljót segja við Halla, son- 
arson Karls hins rauða: „Lengi hafa várir frændr við 
hnipzt, vera má at í kyn kippi". Þetta sínir, að höfundi 
hafa verið kunnar einhverjar sögur um illdeilur þeirra 
Karls rauða og Ljótólfs goða, áþekkar þeim, sem Svarf- 
dæla segir frá, og síðar í sögunni segir Ljótr við Halla, 
þegar hann ætlar að flija: „Bíða mundi Karl, afi þinn, 
ok aldrei lét hann eltast sem geit", og sjest á því, að 
höfundur hefur þekt sagnir um Karl. Enn sjálfsagt hafa 
þetta verið munnlegar sagnir, og engin ástæða til að 
halda, að höfundur hafi þekt frásögn Svarfdælu um 
þessar deilur, enda er Svarfdæla eflaust miklu ingri enn 
Valla-Ljóts saga. 

Aftur á móti eru líkur til, að eitt rit hafi þekt og 
notað Valla-Ljóts sögu, og það er BoIIaþáttur. Jeg gat 
um þetta, þegar jeg fór í þann þátt, sem hefur geimst 
i sambandi við Laxdælu í einum handritaflokki þeirrar 
sögu, og síndi fram á, að Bollaþáttur hefur tekið upp 
úr Valla-Ljóts sögu lísing hennar á Valla-Ljóti svo að 
segja óbreitta, þar sem stendur, að hann hafi verið öðru 
vísi búinn, þegar vígahugur var á honum, enn hann var 
hversdaglega, þegar hann var í góðu skapi. Minni áherslu 
l e gg j e g á það, að á einum stað í Bollaþætti svipar orð- 
færinu mjög til eins staðar í Valla-Ljóts sögu. 1 ) Jeg 
komst að þeirri niðurstöðu um Bolla þátt, að hann mundi 
hafa verið samin um 1280 af breiðfirskum manni, sem 
dvalið hefði langvistum i Skagafirði eða Svarfaðardal. 



1) Bollaþáttur, Laxd. k. 79, 12 „þetta er illt verk ok ómannligt, 
mun jþér þat illu reifa", sbr. Valla-Ljóts s., k. 4^1 „kvað hann illa 
gert hafa... sagði þat illu reifa mundu". Þetta er ekki mikið að 
marka, þvi að talshátturinn „reifa illu" (ekki góðu) kemur víðar 
firir. 



392 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



Af því að hann hefur notað Valla-Ljóts sögu, hlítur sú 
saga að vera nokkru eldri enn 1280. 

Orðfæri sögunnar er því ekki til firirstöðu, að hún 
geti verið samin um miðja 13. öld, varla fir, því að málið 
er ifirleitt ekki sjerlega fornlegt. Hins vegar koma firir 
níleg orð, sem gæti bent til 14. aldar, t. d. lögklókr o. fL, 
enn það er ekki að marka, því að handritin eru svo ung, 
gæti slík níirði jafnvel verið inn komin á 17. öld, eða 
stafað frá þvi eina skinnhandriti, sem pappirshandritin 
eru kinjuð frá, og hafi það verið frá 14. öld, sem liklegt 
er, verða níirðin skiljanleg. 1 Usingu sögunnar á lands- 
háttum og rjettarfari er ekkert, sem síni, að hún sje 
samin eftir að landið komst undir konung. Að vísu er 
það eflaust ekki sannsögulegt, sem sagan segir, að Halli 
hafi, rjett eftir að kristni var lögtekin, kúgað út úr 
Valla-Ljóti % hdr. silfurs firir helgidagsbrot með þvi að 
hóta honum lögsókn. Þetta hefur fráleitt verið tekið svo 
strangt framan af, meðan klerkar vóru fáir og enginn 
biskup ifir landinu til að ganga eftir slíku, og mjög ólík- 
legt, að lög hafi verið sett um það svo snemma. Enn 
þetta getur eins vel verið skrifað áður enn landið komst 
undir konung eins og síðar, því að lög um helgidaga- 
hald breittust ekki til neinna muna, þó að konungsvaldið 
kæmist á, og sannar þetta því ekkert um aldur sögunnar. 

Næst skal jeg leifa mjer að segja fáein orð um uppi- 
stöðu sögunnar. Vanalega er sagan kölluð Valla-Ljóts 
saga, og sú er ifirskrift hennar í hjer um bil helmingi 
pappírshandritanna — hin hafa flest „Saga af viðskift- 
um þeirra Svarfdæla og Guðmundar hins ríka", og er sú 
ifirskrift sniðin eftir niðurlagi sögunnar. Valla-Ljótr er 
að vísu mikið riðinn við þessa sögu upp frá því er hann 
kemur first til sögunnar, enn þó segir hún að eins frá 
litlum þætti úr æfi hans, og það sem hún segir frá hon- 
um, er engan veginn sá meginþráður, sem heldur sög- 
unni saman og gerir hana að einni heild, heldur er það 
frásögnin frá þeim bræðrum Sigmundar- (eða Sigurðar-) 
sonum, Hrólfi gípr, Hreðu-Halla og Böðvari. Alt, sem 



VALLA-LJÓTS SAGA 393 

segir frá Valla-Ljóti og viðureign hans við Guðmund 
rika, á beinlínis eða óbeinlínis rót sína að rekja til þess- 
ara bræðra, og eiginlega er sagan öllu framar af þeim enn 
af Valla-Ljóti. Þegar þetta er haft hugfast, verður uppi- 
staða sögunnar sjdljanleg. Fremst er nokkurs konar inn- 
gangur, sem segir frá uppvexti þeirra bræðra á ónefnd- 
um bæ framarlega i Eijafirði (nálægt Torfufelli), sem 
eflaust hefur verið nefndur í hinni upphaflegu sögu, 
enn nafnið fallið úr í handriti. Er þar first rakin 
ætt þeirra til Karls hins rauða og Ingjalds í Gnúpu- 
felli. Þá segir first frá dauða föður þeirra bræðra og 
síðan frá bónorði Torfa á Torfustöðum, lágættaðs manns 
enn auðugs, við ekkjuna, móður þeirra bræðra. Halli 
setur sig á móti þvi, og líkur svo, að hann vegur Torfa, 
og ber það mál undir Eyjólf Valgerðarson, föður Guð- 
mundar ríka, því að Torf i var þingmaður hans, og sættist 
hann á málið firir tilstirk Ingjalds í Gnúpufelli, frænda 
Halla og Viga-Glúms. Nú er margra ára hlje á frásögn- 
inni, og segir ekki af þeim bræðrum, fir enn þeir eru 
orðnir fulltíða menn. Böðvarr er spektarmaður og far- 
drengur góður, enn hinir bræðurnir ójafnaðarmenn, og 
Halli mikill málagarpur. Halli mægist við Möðruvellinga, 
og þegar Eyjólfr er dáinn og Guðmundr ríki hefur tekið 
við mannaforráði, tekst vinátta mikil með þeim Halla og 
Guðmundi, og stiðja þeir hvor annan að málum. Þá 
kaupir Halli sjer Iand norður í Svarfaðardal þvert á móti 
ráðum Guðmundar, sem segir, að hann muni þar eiga erv- 
itt uppdráttar firir ríki Valla-Ljóts. Hjer kemur Ljótr 
first til sögunnar, og lætur höfundur Guðmund ríka 
kinna hann lesandanum í viðtali því, sem hann á við 
Halla. Skömmu eftir að Halli er fluttur til Svarfaðardals, 
bekkist hann til við Ljót og kúgar af honum fje með hót- 
un um lögsókn firir helgidagsbrot. Firir þessa sök vegur 
Ljótr Halla, enn af því leiðir aftur, að Hrólfr gipr vegur 
sisturson Ljóts Þorvarð til hefnda, enn af vígi Þorvarðs 
hlítst aftur, að frændur Ljóts vega þá Böðvar farmann 
saklausan og Bersa Hallason. Þeir Guðmundr ríki og 



394 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



Valla-Ljótr koma þó sættum á og óníta tilraun, sem 
Hrólfr gípr gerir til að rjúfa þær. Alt er þetta ein saman- 
hangandi saga, og má heita, að þráðurinn slitni hvergi. 
Samt eru íms smávægileg smíðalíti á frásögninni, sem 
Finnur Jónsson hefur bent á í hinni stóru bókmentasögu 
sinni. 1 ) A stöku stað koma menn til sögunnar eins og 
skolJinn úr sauðarleggnum, sem ekki eru áður kintir á 
vanalegan hátt. Þorgrímssinirnir, frændur Ljóts, eru 
nefndir að eins „kinstórir menn" first þar sem þeir koma 
firir, og ekki getið um frændsemi þeirra við Ljót, síðar 
eru þeir nefndir sistursinir hans, og loks sjest á sögunni, 
að þeir eru sinir Þorgerðar, sistur Ljóts, og fleira kemur 
firir smávegis þessu ]íkt. Sennilegt er, að sumir af þessum 
annmörkum sjeu ekki höfundi sögunnar að kenna, held- 
ur úrfellingum og villum í handritunum, sem eru bæði 
ung og ófullkomin. T. d. tel jeg sjálfsagt, að frændsemi 
Þorgrímssona við Ljót hafi verið greinilega rakin á hin- 
um firsta stað, þar sem þeir koma first til sögunnar, og 
að þessu hafi verið slept í handritunum. Þar sem Guð- 
mundr ríki reinir að telja Halla af því, að flitja til 
Svarfaðardals, segir hann: „Ætli ek svá um Þóri frænda 
þinn, þótt þú færist nær honum, þykki mér þér ofrefli 
við þá at eiga". Þessi Þórir kemur hjer aiveg á óvart les- 
andanum, því að hann er hvergi nefndur á undan. Enn 
rjett á eftir sjest, að þetta er Þórir nokkur Vémundar- 
son (eða Vermundarson) , sem Halli f ær til að kaupa f irir 
sig jörð í Svarfaðardal og síðan er Halla vinveittur. Jeg 
er í engum efa um, að hjer hefur í málinu á undan, þar 
sem Halli skírir Guðmundi frá, að hann ætli til Svarfað- 
ardals, staðið klausa, lögð í munn Halla, sem hefur skírt 
nánar frá þessum Þóri og frændsemi þeirra Halla, og í 
henni hefur Halli tekið fram, að hann mundi njóta að- 
stoðar þessa Þóris við búferlin og þegar hann væri kom- 
inn í dalinn. Enn þessari klausu hefur verið slept úr í 
því (skinn-?) handriti, sem öll handrit sögunnar eru frá 
komin. Ef það er rjett, að flest af þessum smálítum 



1) Litt. hist. II, 497. bls. 



VALLA-LJÓTS SAGA 



395 



frásagnarinnar stafi ekki frá hinni upphaflegu sögu, þá 
er uppistaða hennar í rauninni óaðfinnanleg, enda var 
höfundi engin vorkunn að gera hana sæmilega úr garði, 
þar sem sagan er svo stutt, ein hin stitsta af íslendinga- 
sögum. 



Svarfdæla saga. 

Handrit. Af Svarfdæla sögu er að eins til eitt blað 
á skinni í viðaukasafninu (additamenta) viðÁrnasafn nr. 
20 fol., 1 ) skrifað að dómi Kr. Kálunds á 15. öld. Annars 
er sagan ekki til nema í pappírshandritum frá 17. öld 
og ingri, og ekkert af þeim hefur söguna heila, heldur 
er ein stór eiða í hana framarlega og nokkrar minni, 
hefur þar skinnhandrit það, sem öll pappírshandritin 
stafa frá, haft gloppu, þar sem stóra eiðan er, og verið 
skaddað eða ólæsilegt, þar sem minni eiðurnar eru. Ef 
vjer berum skinnblaðið, það sem það nær, saman við til- 
svarandi kafla í pappírshandritunum (síðari hluta 23. k. 
og upphaf 24. k. sögunnar), þá sjáum vjer, að efni og 
orðfæri er hið sama í öllu verulegu, og er ljóst, að alt er 
sama sagan eða sama gerð sömu sögu, enn þó er nokkur 
orðamunur, sem sínir, að pappírshandritin geta ekki 
verið kinjuð frá þvi skinnhandriti, sem blaðið er úr, 
meðan það var heilt, heldur hljóta að stafa frá annari 
skinnbók. Pappírshandritin eru ifirleitt mjög ófullkomin. 
Eitt af þeim bestu er í handritasafni Bókmentafjelagsins 
nr. 226, 4° hjer í Lbs., og það leggur Finnur Jónsson til 
grundvallar i útgáfu sinni. Það er með hendi sjera Jóns 
Halldórssonar i Hitardal, ritað um 1700, og er þvi als 
ekki meðal elstu pappírshandrita sögunnar. Eftir rann- 
sóknum Finns Jónssonar mindar þetta handrit og annað 
hdr. (976 í Thottssafni) flokk sjer (A-flokk) gagnvart AM 
161 fol., rituðu með hendi sr. Jóns Erlendssonar í Vill- 
ingaholti, og öðrum því skildum handritum (C-fl.). enn 
eitt hdr., AM 60 foL, haltrar jnilli flokkanna (A og C). 



1) [Nú i AM 445 C, 4to. Útg.] 



SVARFDÆLA SAGA 



397 



Eitt handrit, nr. 37 i Rasks safni, hefur sjerstöðu að því 
leiti, að það fillir allar eiður i sögunni, ekki þó eftir 
fornu handriti, heldur eftir ágiskun, og er uppfillingin 
hersínilega mjög ung. 



Firsti þáttur Svarfdælu gerist ekki hjer á landi, 
heldur i Noregi og Svíþjóð, og segir aðallega frá Þor- 
steini Þorgnýssini. Þorgnýr ræður firir Naumudölum í 
Noregi og á 2 sonu, Þórólf og Þorstein. Þórólfr er „mjök 
við alþýðuskap", fer landa á milli sem kaupmaður, enn 
Þorsteinn var ekki við alþiðu og lagðist í eldaskála í 
æsku. Kemur hjer fram lik mótsetning i lísingu bræðr- 
anna eins og í Egils sögu í lísingu þeirra bræðra Þór- 
ólfs og Skallagrims Kveldúlfssonar, eða Þórólfs og Egils 
Skallagrímssonar, og svipar þessum Þórólfi i Svarfdælu 
mjög til Þórólfanna i Egils sögu, og líklegt, að höfundur 
Svarfdælu hafi hjer haft Egils sögu til firirmindar, enda 
er fleira, sem sínir, að hann muni hafa þekt og notað 
Egils sögu. Firir fortölur bróður síns Þórólfs rís Þor- 
steinn úr eldstónni og fer með honum first í kaupferðir 
og síðan í víking og reinist hinn mesti hreistimaður, og 
loks berjast þeir bræður við hinn fræga viking Ljót hinn 
bleika, sem heldur til í Svíaskerjum, og likur svo, að 
Þorsteinn fellir Ljót, enn Þórólfr fær banasár, og áður 
enn hann deir, biður hann Þorstein, ef hann eignist son, 
að láta hann heita eftir sjer, og því lofar Þorsteinn. 
Nafnið Ljótr hinn bleiki á víkingnum er beint tekið eftir 
Egils sögu. Eftir þessa orustu við Ljót og fall Þórólfs 
fer Þorsteinn til Svíþjóðar til jarls þess, er Herröðr 
heitir, biður hann ljá sjer höll sina til að drekka í erfi 
eftir Þórólf og lofa sjer að heigja hann þar, og fer það 
fram. Síðan gengur Þorsteinn á hólm firir jarl við 
berserk þann, sem Moldi nefnist og hafði skorað á jarl 
til hólmgöngu, ef hann vildi ekki gefa Molda dóttur sína 
Ingibjörgu, enn jarl hafði lofað að gefa þeim manni 
dóttur sína, sem gengi á hólm firir hann og irði bana- 
maður Molda. Þorsteinn fellir Molda í einvíginu, og 
siðan gengur hann að eiga Ingibjörgu, dóttur Herröðar 



398 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



jarls, og á við henni son, sem þau láta heita Þórólf. Þegar 
Þorsteinn hefur dvalið þrjá vetur hjá jarli, biður hann 
leifis að fara til átthaga sinna í Naumudal, og bíst brott 
með konu sína. Enn þá birjar alt í einu hin mikla eiða 
í sögunni. 

Allur þessi inngangur, sem gerist i Noregi, er ber- 
sínilega ekki annað enn skáldsaga. Þórólfarnir og 
Ljótr bleiki eru bersínilega teknir eftir Egils sögu. 
Herröðr er algengt jarlsnafn í ímsum fornaldarsögum 
og er bersínilega þaðan tekið, t. d. haft um Herröð jarl 
hinn ríka á Gautlandi, föður Þóru bqrgarhjörts i Ragnars 
sögu, og er líklega tekið þaðan eða úr einhverri annari 
fornaldarsögu („Svíþjóð" í sögunni getur verið haft i 
hinni viðtækari merkingu og gripið ifir Gautland). 
Nafnið Moldi virðisi höf undur hafa búið til sjálfur, því 
að það kemur hvergi firir í fornritum nema í Svarfdælu, 
enn Moldrckr kemur firir sem jötunsheiti i fornum 
kveðskap og Molda sem tröllkonuheiti í Fornaldarsög- 
um. Tvent er það i þessum þætti, sem minnir sterk- 
lega á Vatnsdælu. First það, að Þórólfr eldri tekur það 
loforð á deijanda degi af Þorsteini bróður sinum, að 
hann skuli láta son sinn heita eftir sjer, líkt og Jökull 
eldri Ingimundarson jarl tekur það loforð af Þorsteini 
Ketilssini á deijanda degi, eftir sögn Vatnsdælu, að hann 
skuli láta son sinn heita eftir sjer. Hitt það, að Þorstehm 
Þorgnýsson mægist við jarl í Svíþjóð líkt og Þorsteinn 
Ketilsson mægist við jarl á Gautlandi. 

Þegar sagan birjar aftur eftir eiðuna, þá er hún 
komin heim til íslands, og segir þar first frá bardaga 
milli þeirra Þorsteins og Karls öðru megin og Ljótólfs 
hinu megin, og á því, sem á eftir fer, sjest, að þeir jnenn, 
sem nefndir eru Þorsteinn og Karl, eru þeir f eðgar Þor- 
steinn svörfuðr, sem bir á Grund i Svarfaðardal norðan 
megin í dalnum, og Karl rauði son hans, og að Ljótólfr 
er Ljótólfr goði, sem bír á Hofi sunnan megin í sama dal, 
enn fremur, að þeir Þorsteinn svörfuðr og Ljótólfr deila 
um eignarjett að dalnum, og líkur svo, að Þorsteinn helg- 
ar sjer allan dalinn norðan megin árinnar frá fjalli til 



SVARFDÆLA SAGA 



399 



fjöru. Af þessu er ljóst, að í eiðunni hefur staðið meðal 
annars, að Ljótólfr hafi verið firir í dalnum, þegar Þor- 
steinn svörfuðr kom þangað. Segir sagan, að Þorsteinn 
og þeir, sem til liðs snerust með honum, hafi bægt þeim 
Ljótólfi og lagt undir sig allan dalinn öðrumegin (o: 
norðan ár), „því at þá var dauðr Bárðr digri, afi Ljót- 
ólfs". Þessi Bárðr hefur eflaust komið við biggingarsögu 
dalsins og búið norðan ár, og hefur verið frá þvi sagt 
í eiðunni. Sennilegt þikir mjer, að þar hafi staðið, að 
Ljótólfr hafi erft tilkall sitt til dalsins eftir þennan afa 
sinn, sem líklega hefur eftir sögunni verið móðurafi Ljót- 
ólfs, þvi að eftir Landnámu heitir föðurfaðir hans 
Hrappr. Ljótólfr er þar talinn Alreksson Hrappssonar, 
og kom Alrekr faðir hans út með Hroðgeiri bróður sín- 
um, sem nam Sandvík á Austfjörðum og bjó á Skeggja- 
stöðum, svo að föðurættin er öll úr Austfjörðum. Hjer 
kemur þegar fram missögn við Landnámu, því að eftir 
Landnámu er það Þorsteinn svörfuðr, sem nemur Svarf- 
aðardal að ráði Helga magra. 

Bardagi sá, sem stendur ifir milli Þorsteins og Ljót- 
ólfs, þegar sagan birjar eftir eiðuna, gerist ekki i Svarf- 
aðardal, heldur vestur í Skagafirði í Deildardal á Svarf- 
hóli, langt frá heimilum þeirra Þorsteins og Ljótólfs, 
og segir sagan, að þeir sem börðust þar hafi ekki haft 
nein vopn nema lurka og hafi þó 17 menn fallið. Vjer 
vitum nú ekki hver tildrög vóru að þeim bardaga, þvi 
að það er fjarstæða, sem höfundur eiðufillingarinnar 
þeirrar, er prentuð er í útgáfu Finns Jónssonar, segir, 
að Karl son Þorsteins og nokkrir menn með honum 
hafi verið þarna að skógarhöggi — það var of langt firir 
Svarfdæli að sækja skógarhögg í Deildardal ifir fjöll 
og firnindi — jeg tek þetta fram einkum til að sina, 
hve lítið mark er takandi á eiðufillingunni. Helst 
lítur út firir, að báðir flokkar hafi verið á einhverri 
friðsamlegri ferð, þar sem þeir höfðu ekki vopn sín, 
enn tilefnið hefur eflaust eitthvað staðið í sambandi 
við deiluna, sem getur um síðar í sögunni, milli Una í 
Unadal, frænda Ljótólfs, og Kolbeins, sem nam Kol- 



400 UM ÍSLENDINGASÖGUR 

beinsdal og Hjaltadal, frænda Þorsteins svarfaðar, þvi 
að sagan segir, að Uni hafi komið til liðs við Ljótólf i 
bardaganum, enn „þeir bræðr" — þ. e. auðvitað Kol- 
beinn og einhver bróðir hans (eða bræður?), sem sagan 
hefur getið um í eiðunni, enn getur ekki síðar — hafi 
veitt Karli og Þorsteini. 

Rjett eftir bardagann telur sagan þá menn, sem 
filgdu Þorsteini svarfaði í deilu hans við Ljótólf. 1 
þeirri upptalningu fær höfundur tilefni til að skíra, 
hvernig örnefnin Siglufjörður og Siglunes eru til komin, 
og kemst þar í mótsögn við Landnámu, sem skírir alt 
öðruvísi frá því. Ifir höfuð að tala er höfundur mjög 
gjarn á að skíra örnefni. 

Þá segir sagan frá þvi, hvernig Þorsteinn helgaði 
sjer allan dalinn að norðanverðu við ána og gaf hon- 
um nafn sitt, Svarfaðardalur. Þar keniur hann að einni 
örnefnissögu. Þegar menn fara úr Kolbeinsdal í Skaga- 
firði ifir Heljardalsheiði til Svarfaðardals, liggur veg- 
urinn ofan af heiðinni niður í dalinn norðan ár eftir 
mjóum fjallshrigg, sem heitir Kambur enn í dag, auð- 
vitað eftir lögun sinni. Enn sagan segir, að Þorsteinn 
hafi hjer „gert kennimark, þar sem hann komst fram- 
ast" i dalnum, og brotið þar sundur kamb sinn og kastað 
niður ijrotunum, og af þessu dragi kamburinn nafn. Jeg 
hef grun um, að þessi fjarstæða örnefnissaga eigi sjer 
firirmind i Laxdælu, sem segir, að Kambsnes við 
Hvammsfjörð dragi nafn af því, að Auðr djúpúðga 
tíndí þar kambi sínum. 

Þegar Þorstein hefur helgað sjer dalinn, kemst um 
stund friður milli hans og Ljótólfs, enn hann stendur 
ekki lengi. „í þann tíma", segir sagan, „kom sá maðr í 
dalinn, er Grís hét ok fyrr var getit. Hann var nýkom- 
inn út ok fór til vistar með Ljótólfi, frænda sínum". Á 
þessu sjest, að sagan hefur getið um þennan Grís í hinni 
miklu eiðu. „Um várit fór hann til Steindura ok setti 
þar bú saman, og hafði mjök skipazt um bygðir síðan, 
meðan hann haf ði á brottu verit, urðu f lestir at leita til vin- 
áttu þar sem þeir váru aðrir hvárir, Þorsteinn eða Ljót- 



SVARFDÆLA SAGA 



401 



ólf r" (k. 14 4 ) . Af því að bærinn Steindyrr liggur norðan 
megin árinnar, leitar Grís bigðarleifis hjá Þorsteini, og 
veitir hann það með tregðu, þvi að honum er „lítit um 
bygð frænda Ljótólfs þessum megin ár". Þetta er þvi 
til stirkingar, sem áður var fundið, að sagan hafi í eið- 
unni látið Ljótólf vera firir í dalnum, þegar Þorsteinn 
þrengdi sjer þar inn, og hafa umráð ifir dalnum öllum 
beggja megin ár. Annars stafar af þessum Grís mikil 
ógæfa í sögunni. Hann haltrar milli beggja flokka, og 
það er hann, sem flitur út frá Noregi þau Klaufa og 
Sigríði, sem eru eftir sögunni sisturbörn Þorsteins 
svarfaðar, svo eru þau kölluð í öllum handritum í k. 
14 60 og Þorsteinn móðurbróðir þeirra í k. 14 33 Iíka í 
öllum handritum. — ■ Það er Þórarna móðir barnanna, 
sem segir Grísi, að Þorsteinn sje móðurbróðir þeirra, 
þegar hún biður hann um að flitja þau út til íslands og 
færa Þorsteini og rúnakefli með til jarteikna, segir 
hún, að faðir barnanna sje Snækollr Ljótsson, sem hafi 
hertekið sig og síðan rekið sig frá sjer nauðuga. Er 
ljóst, að eitthvað hefur verið sagt frá þessari sistur Þor- 
steins, Þórörnu, í eiðunni, og frá Snækolli. Þegar Klaufi 
vex upp, harðna deilurnar í dalnum, einkum eftir að 
Karl rauði er kominn aftur heim úr utanferð sinni. 
Klaufi gengur að eiga Yngveldi fögrkinn nauðuga, 
dóttur Ásgeirs rauðfelds, sistur þeirra bræðra Þorleifs 
jarlsskálds og Ólafs, og að lokum ræður hún honum 
bana, og eru það bræður hennar, sem vega hann. Enn 
þá tekur ekki betra við, því að Klaufi gengur aftur og 
vitrast Karli rauða, eggjar hann hefnda og gengur í 
bardaga með honum afturgenginn, og í þeirri för drep- 
ur Karl Grís og marga menn af Ljótólfi, enn Ljót- 
ólfr sjálfur og Ásgeirssinir komast þó undan með hjálp 
Skíða, sem um þessar mundir var ráðsmaður hjá Ljót- 
ólfi, hraustur maður og trúr Ljótólfi. Var nú sætst á 
málin, og skildi Ljótólfr gjalda Karli fje mikið og Ás- 
geirssinir fara utan. Um þetta leiti andast Þorsteinn 
svörfuðr, og hafði hann engan þátt tekið í öllum þeim 
atförum og bardögum, sem orðið höfðu, heldur höfðu 

20 



402 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



þeir Karl rauði, sonur hans, og Klaufi gengið þar mesl 
fram. Þó segir sagan, að Þorsteinn hafi tekið þátt í síð- 
asta bardaganum við Ljótólf sem hamhleipa og háð 
þar einvígi i bjarnarlíki við gölt, sem liklega á að vera 
Ásgeirr rauðfeldr (?). Sættirnar, sem á komust, standa 
þó ekki lengi. Skip það, sem átti að flitja þá Ásgeirs- 
sonu, vegendur Klaufa, utan, strandar í Fljótum, og 
komast þeir bræður af og hverfa í átthaga sína til Ljót- 
ólfs að Hofi og hitta svo á, að Ljótólfr er ekki heima, 
enn Skíði var firir búi. Karl rauði hefir fengið veður 
af ferð þeirra bræðra og fer með flokk sinn að Hofi til 
að taka þá bræður. Enn Skíði felur þá og vill ekki með 
neinu móti segja til þeirra. Karl reinir að kúga hann 
með því að hníta fótum hans í tagl hesti sinum og 
hleipa síðan hestinum með manninn aftan í um veg- 
leisur. Var hann illa leikinn eftir, hakan rifin og úr 
tennur tvær og skarð í vör hans, enn ekki sagði Skíði 
til bræðranna að heldur. Eftir þetta launar Ljótólfr 
Skíða trúmenskuna með því að gifta honum Yngvildi 
fögrkinn, og gefur hún sjálf samþikki sitt til þess, eixn 
þó með því skilirði, að hann skuli hafa filt skarðið í 
vör sinni — þ. e. hefnt sín á Karli rauða — á 5 vetra 
fresti. Þetta tekst Skíða. Nokkrum vetrum síðar gera 
þeir Skíði og Ljótólfr firirsát firir Karli, og vegur Skíði 
hann. 

Eftir víg Karls rauða birjar nír þáttur i sögunni, 
sem segir frá hefndunum eftir þá Karl rauða og Klaufa, 
og mætti kalla hann þátt Karls ómála eða unga, þvi að 
höfuðpersónan í þessum þætti er Karl ómáli eða ungi, 
sonur Karls rauða, fæddur eftir dauða föður síns. Það 
er hann, sem kemur fram hefndunum. Sagan er mjög 
einkennileg og alt öðruvísi enn allar aðrar hefndar- 
sögur í sögunum okkar. Frá blautu barnsbeini bír Karl 
ifir hefndum. Hann hugsar ekki um annað enn að 
hefna vigs Klaufa frænda síns og Karls föður síns. Og 
til þess gerir hann sjer upp fábjánaskap og málleisi, 
likt og Amlóði hjá Saxa gerir sjer upp vitfirring til að 
geta í náðum komið fram hefndinni firir dráp föður 



SVARFDÆLA SAGA 



403 



síns. Enn í rauninni er Karl ómáli djúpvitur maður. 
Hefnd sú, sem hann bír ifir, er gagnólík því, sem ann- 
ars gerist i Islendingasögum. Karl vill láta hefndina 
koma niður ekki á vegandanum og því síður á saklaus- 
um frændum hans, eins og tíðkast í sögum, heldur um 
fram alt á þeim, sem hefur stjórnað hendi vegandans, 
á Yngvildi fögrkinn, sem hafði ráðið þeim báðum bana- 
ráð frænda hans og föður, á henni, sem hafði gifst 
Skíða með því skilirði, að hann filti skarðið í vör sinni 
með því að drepa Karl rauða. Nú er skarðið fult, Skiði 
hefur vegið Karl rauða. Um þetta hugsar Karl ómáli 
dag og nótt, og öll viðleitni hans snist að því, að fá 
Yngvildi til að játa, að skarðið sje ekki framar fult, og 
lægja þar með rosta hennar. Að visu drepur hann þrjá 
sonu þeirra Skíða og Yngvildar, svo að þau horfa sjálf 
á, enn hann gerir það ekki til að hefna sín á sonun- 
um, heldur til að hitta Yngvildi á þeim höggstað, sem 
henni er sárastur, og fá hana til að játa, að skarðið i 
vör Skiða sje nú ekki framar fult. Við hana sjálfa vill 
hann ekki beita neinum misþirmingum, því siður drepa 
hana, þvi að hún er kona og Karl of góður drengur til 
að beita slíku við hana. Enn Yngvildr er þrá og harð- 
lind. í hvert skifti, sem Karl drepur einn af sonum 
hennar og spir, hvort nú sé fult skarðið í vör Skíða, 
svarar hún, að þar sje ekkert skarð. Upp frá þessu 
hugsar Karl ekki um annað enn að temja þráa Yng- 
vildar og fá hana til að játa, að skarðið sje ófult. Skíða 
gefur hann líf og kemur honum utan, og ekki gerir 
hann neina tilraun til að hefna sín á Ljótólfi, sem þó 
hafði átt þátt i vígi Karls rauða. Yngvildi tekur hann 
með sér heim til sín og fer vel með hana. Enn ekki lin- 
ast hún við það, segir altaf, þegar Karl spir hana, að 
aldrei hafi skarðið i vör Skiða verið jafnfult sem nú. 
Þá ræður hann af að fara með hana utan og selja hana 
þar mansali, og felur Ljótólfi f jandmanni föður síns að 
fara með bú sitt á meðan, sem allir heimskuðu hann 
firir. í utanferðinni selur hann Yngvildi mönnum, sem 
fóru illa með hana, og kaupir hana aftur áður enn 



404 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



hann fer heim. Enn ekki linast hún við það. I annari 
utanferð selur hann hana aftur mönnum, sem fara enn 
ver með hana, og þegar Karl nú kaupir hana aftur, þá 
er loksins mótþrói hennar brotinn, og nú segir hún, að 
skarðið i vör Skiða verði aldrei fult. Sagan endar á þvi, 
að Karl sættist heilum sáttum við alla sína óvini og 
kemur firir afturgöngu Klaufa frænda síns, svo að 
hennar verður ekki vart framar. Saga þessi ber öll 
merki þess, að hún sje „ekta" þjóðsaga, sem höfundur 
hefur skrifað upp eftir munnmælum í Svarfaðardal. 
Jeg hef áður bent á, að sagan um aulaskap Karls í 
æsku minnir á aulaskap Amlóða. Sagan um tamning 
harðlindrar konu er og algengt þjóðsagnaefni (motiv), 
minnir t. d. á það, hvernig meistari Perus temur Serenu 
í Clarus sögu, á norska æfintírið um Haakon Borken- 
skjæg, 1 ) á þíska æfintírið um König Drosselbart 2 ) og 
á íslenska æfintírið um drotninguna drambsömu. 3 ) Að 
leita eftir sannsögulegum fróðleik í slíku æfintiri er að 
fara í geitarhús ullar að leita. Engin önnur saga veit til, 
að Karl rauði hafi átt son, sem hjet Karl ómáli. Svarf- 
dæla er ein til frásagnar um hann. Yngvildr er nefnd 
í Landnámu, enn hefur þar annað auknefni (rauðkinn), 
enn Þorleifs þáttur jarlsskálds þekkir hana með sama 
auknefni og Svarfdæla. 4 ) 

Vjer höfum nú rakið lauslega aðalefni sögunnar i 
heild sinni. Hverfum nú aftur að upphafi hennar. Þar 
verður firir oss sú spurning: Er höfuðpersónan i firsta 
þætti sögunnar, sem gerist firir landnámstið í Noregi 
og Svíþjóð, Þorsteinn Þorgnýsson, sami maður og Þor- 



1) Asbjörnsen nr. 45. — 2) Grimm nr. 52. — 3) Adeline Ritters- 
haus: „Die neuisl. Volksmárchen", nr. 47. — 4) [Næst á eftir Svarfdælu 
hefur B. M. Ó. talað um Þorleifs þátt, og þótti ekki taka að prenta þann 
kafla, en þess má geta, að um afstöðu sögunnar og þáttarins segir þar, 
að þátturinn hafi á kafla „gert útdrátt úr Svarfdælu líkri þeirri, sem vjer 
nú höfum, enda vitnar hann um þessa viðburði beint til „Svarfdæla 
sögu"." Um aldur þáttarins segir, að hann sé „ingri enn 1300, þvi að 
hann hefur notað Svarfdælu, enn hins vegar eldri enn 1370, þvi að um 
það leiti innfærir Jón pr. Þórðarson hann i Flat. Mjer þikir líklegt, 
að hann sje frá árunum 1330 — 40."] 



SVARFDÆLA SAGA 



405 



steinn svörfuðr, sem sagan segir frá eftir eiðuna að 
hafi helgað sjer Svarfaðardal norðan ár og deilt við 
Ljótólf goða? Sá maður, sem hefur reint að filla hina 
miklu eiðu í sögunni, tekur það sem sjálfgefið og fillir 
eiðuna eftir því. Enn það er ekki að marka. Eiðufill- 
andinn hefur ekki vitað meira enn við nú vitum um 
hvað i eiðunni stóð, öll hans eiðufilling er ekki annað 
enn getgátur. Finnur Jónsson er á sama máli og eiðu- 
fillandinn. Aftur á móti var hinn danski vísindamaður 
P. E. Míiller á öðru máli, og Jón próf. Jónsson á Stafa- 
felli hefur í ritgerð sinni Rannsóknir í fornsögu Norður- 
landa 1 ) leitt sterk rök að því, að Þorsteinn svörfuðr sje 
ekki sami maður og Þorsteinn Þorgnýsson, heldur af- 
komandi hans. Röksemdir hans eru þessar: 1) Þor- 
steinn Þorgnýsson er aldrei kallaður Þorsteinn svörf- 
uðr í þeim hluta sögunnar, sem er á undan hinni 
miklu eiðu. 2) Eftir eiðuna er Þórarna móðir Klaufa 
stöðugt talin sistir Þorsteins svarfaðar, enn í firri hluta 
sögunnar er þess eigi getið, að Þorsteinn Þorgnýsson 
hafi átt neina sistur. 3) Á undan eiðunni er þes3 getið, 
að Þorsteinn Þorgnýsson hafi látið son sinn og Ingi- 
bjargar jarlsdóttur heita Þórólf eftir Þórólfi bróður sín- 
um, eins og hann hafði heitið honum á deijanda degi, 
og að Þórólfr eldri hafi þá spáð þvi, áður enn hann dó, 
að hamingja mundi filgja nafni og drengurinn, ef hann 
hjeti eftir sjer, muni halda uppi nafni sínu „meðan 
heimrinn er bygðr". Enn eftir eiðuna er þessa Þórólfs 
als ekki getið, og þar sjest ekki, að Þorsteinn svörfuðr 
hafi nokkurn tima átt annan son enn Karl hinn rauða. 
4) Eftir eiðuna er Þorsteinn svörfuðr aldrei kallaðr Þor- 
gnýsson og þess ekki heldur getið, að hann hafi átt 
Ingibjörgu firir konu. 5) Eftir eiðuna er mart sagt frá 
Karli rauða sini Þorsteins svarfaðar, enn á undan 
henni er þess eigi getið, að Þorsteinn Þorgnýsson hafi 
átt neinn son með því nafni. — Við þessar röksemdir 
sr. Jóns má enn bæta fleirum: 6) Þorsteinn Þorgnýs- 



1) Tímar. Bmf. XI, 64. — 65. bls. nm. 



406 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



son kemur fram sem mesti bardaga- og vígamaður í 
þættinum firir eiðuna, enn Þorsteinn svörfuðr er litt 
við bardaga riðinn eftir eiðuna; samt játa jeg, að þetta 
er ekki vel að marka, því að það getur komið af því, að 
Þorsteinn er hniginn á efra aldur. 7) Firir eiðuna sjest 
það hvergi, að Þorsteinn Þorgnýsson hafi verið maður 
ekki einhamur. Enn eftir eiðuna kemur Þorsteinn svörf- 
uðr fram sem hamhleipa á einum stað, þar sem hann 
veitir Karli sini sínum í bjarnarlíki í bardaga þeirra 
Karls og Ljótólfs að Hofi (k/23 14 ?). 

Af öllu þessu virðist vera ljóst, að Þorsteinn svörf- 
uðr er ekki sami maður og Þorsteinn Þorgnýsson, 
heldur líklega afkomandi hans, annaðhvort sonur hans 
eða þó líklega heldur sonarsonur. Jón Jónsson getur til, 
að hann hafi verið sonur Þórólfs ingra Þorsteinssonar, 
enn mjer þikir það ekki með öllu líklegt. Hin glæsilega 
framtíð, sem Þórólfr eldri spáir Þórólfi ingra í sam- 
bandi við það, að Þorsteinn Þorgnýsson lætur Herröð 
jarl lofa sjer þvi, áður enn hann fer frá honum heim 
í Naumudal, að erfingar hans af Ingibjörgu jarlsdóttur 
til komnir skuli taka land og aura ef tir Herröð — hvort- 
tveggja þetta bendir til þess, að Þórólfr ingri hafi orðið 
jarl í Sviþjóð (Gautlandi) eftir Herröð, og að sú kvísl 
ættarinnar hafi ekki flæmst út til Islands. Líklega hefur 
sagan líst þessuni Þórólfi likt og Þórólfi eldra, sem gæf- 
um spektarmanni (sbr. Þórólfana í Eglu). Þikir mjer þá 
ekki vel líklegt, að hann hafi í sögunni verið faðir ham- 
hleipunnar Þorsteins svarfaðar. 

Enn Svarfdæla er ekki ein til frásagnar um Þor- 
stein svörfuð og ætt hans. Landnáma segir lika frá 
honum. Eftir Landnámu er hann sonur Rauðs ruggu í 
Naumudal og á firir konu Hildi, dóttur Þráins svarta- 
þurs, og nemur Svarfaðardal að ráði Helga magra. 
Sonur hans er Karl rauði eins og í Svarfdælu. Þetta er 
sjálfsagt upphaflegt í Landnámu. Enn þar sem Land- 
náma bætir við, að Þorsteinn svörfuðr hafi átt dóttur, 
sem hjet Guðrún og var móðir þeirra Klaufa og Gróu 
(= Sigríðar í Svarfdælu), og að Klaufi hafi átt Ingvildi 



SVARFDÆLA SAGA 



407 



rauðkinn (fögrkinn Svarfd.) og höggvið jafnabelg firir 
þeim bræðrum Yngvildar Ólafi völubrjót og Þorleifi 
og tilfærir vísu Þorleifs um það, þá er þetta bersínilega 
síðari innskotsgrein í Landnámu, sem ekkert kemur við 
landnámssögunni, tekin eftir Svarfdæla sögu, sem 
Landnáma beinlínis vitnar í. Enn sú Svarfdæla hefur 
bersinilega verið mjög frábrugðin þeirri Svarfdælu, 
sem vjer nú höfum. Þessi Svarfdæla, sem Landnáma 
hefur haft firir sjer, virðist hafa verið talsvert eldri enn 
sú Svarfdæla, sem vjer nú höfum, líklega ekki ingri 
enn frá firsta fjórðungi 13. aldar, því að Landnámu- 
gerðin Sturlub.-Hauksb., sem hefur þessa Svarfdælu- 
grein, er líklega til orðin um 1230, og missagnirnar milli 
þessarar eldri Svarfdælu og Svarfdælu okkar eru svo 
miklar, að það er ómögulegt, að ingri gerðin hafi haft 
hina eldri firir sjer, þó að íms meginatriði komi allvel 
heim. 

Vjer skulum nú skrifa upp ættartölu Þorsteins 
svarfaðar bæði eftir Svarfdælu og Landnámu. Jeg geng 
út frá því, að Þorsteinn svörfuðr hafi eftir Svarfdælu 
vorri, meðan hún var heil, verið sonarsonur Þorsteins 
Þorgnýssonar, enn þó ekki sonur Þórólfs ingra. 



Svarfdæla: 
Þorgnýr 



Landnáma: 



Þórólfr Þorsteinn eldri 

1. <x> Ingibjörg. 2. <v Hildr 



d. Þráins svartaþurs 
X (Rauðr rugga) 



Þórólfr 



Rauðr rugga 



Þorsteinn 
svörfuðr 



Pórarna Snækollr 

Ljótsson 
víkingur 



Þorsteinn svörfuðr 
oo Hildr 

d. Þráins svartaþurs 



Karl rauði Klaufi Sigríðr 



Karl Guðrún cvHafþórr 
rauði | víkingur 



Karl ungi 



Klaufi 



Gróa 



Það er nú auðsjeð, að hjer eru ímsar missagnir 
bæði í mannanöfnum og ættfærslu, og eru þessar hinar 



408 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



helstu. Móðir Klaufa heitir í Svarfdælu Þórarna og er 
sistir Þorsteins svarfaðar, í Landnámu aftur á móti 
Guðrún og er dóttir Þorsteins svarfaðar. Faðir Klaufa, 
maður þessarar Þórörnu (eða Guðrúnar), er Snækollr 
víkingur í Svarfdælu, enn Hafþórr víkingur i Land- 
námu. Sistir Klaufa heitir Sigriðr i Svarfdælu, Gróa i 
Landnámu. Þessar missagnir snerta allar sögu Klaufa, 
sem Landnáma hefur tekið eftir Svarfdælu eldri. Aftur 
á móti er ekki víst, að nein missögn hafi verið milli 
Svarfdælu vorrar og hinnar upphaflegu Landnámu um 
faðerni Þorsteins svarfaðar. Að jninsta kosti höfum við 
ekki ástæðu til að skapa slíka missögn að óþörfu, ef 
unt er að samríma heimildirnar með góðu móti. Og 
það er ofur hægt. Vjer þurfum ekki annað enn setja 
Rauð ruggu inn í staðinn firir X sem föður Þorsteins 
svarfaðar í ættartölu Svarfdælu hjer að framan. Hann 
verður þá um leið sonur Þorsteins eldra Þorgnýssonar, 
ingri bróðir Þórólfs ingra. Svona held jeg, að Svarf- 
dæla hafi rakið ættina í eiðunni. Enn hvernig hefur 
hamremmin, sem var ættarfilgja og kemur fram hjá 
Þorsteini svarfaði, komist inn í ættina? Vjer höfum 
sjeð, að ekkert slíkt keinur fram hjá Þorsteini eldra 
Þorgnýssini, svo að frá honum hefur Þorsteinn svörf- 
uður ekki haft hamremmina. Og ekki kemur heldur 
hamremmi fram hjá Ingibjörgu jarlsdóttur eða i hennar 
ætt. Af þessu virðist liggja nærri að álikta, að eftir sög- 
unni, meðan hún var heil, hafi Ingibjörg jarlsdóttir 
ekki verið móðir Rauðs ruggu, heldur hafi Þorsteinn 
Þorgnýsson átt Rauð við konu af hamrammri ætt. Sbr. 
skilnaðarorð Þorsteins Þorgnýssonar við Herröð jarl, 
föður Ingibjargar, þegar hann fer frá honum til Naumu- 
dals. „Þess beiði ek yðr, .... at mínir erfingjar af 
dóttur yðvarri til komnir taki land og lausa aura eftir 
yðr". Með þeim gefur sagan óbeinlínis i skin, að Þor- 
steinn hafi síðar átt son við annari konu enn Ingi- 
björgu. Enn hver var þessi hamramma kona, móðir 
Rauðs ruggu, eftir sögunni, meðan hún var heil? Mjer 
virðist ekki ósennilegt, að það hafi verið Hildr, dóttir 



SVARFDÆLA SAGA 



409 



Þráins svartaþurs, sem Landnáma segir, að hafi verið 
kona Þorsteins svarfaðar. Svarfdæla, eins og hún er nú, 
getur hvergi um konu Þorsteins svarfaðar, og er það 
grunur minn, að sagan hafi i eiðunni gert Hildi dóttur 
Þráins svartaþurs að síðari konu Þorsteins eldra Þor- 
gnýssonar, og stafar missögnin eðlilega af því, að Þor- 
steinarnir eru i sögunni tveir, eldri og ingri. Samskonar 
mótsögn við Landnámu er það, þar sem sagan gerir 
móður Klaufa að sistur, enn Landnáma að dóttur, Þor- 
steins svarfaðar. Vjer verðum þá að hugsa oss, að i eið- 
unni hafi verið sagt frá því, að Þorsteinn eldri hafi 
mist konu sína Ingibjörgu nokkru eftir að hann kom 
heim til Naumudals og síðan átt Rauð ruggu við Hildi. 
Þorsteinn svörfuðr erfir þá hamremmi sína frá þessari 
ömmu sinni eða réttara sagt frá Þráni svartaþurs lang- 
afa sínum, líkt og Egils saga gefur í skin, að Kveld- 
úlfr hafi erft hamremmi sína frá afa sínum Clfi óarga, 
föður Hallbjarnar hálftrölls. 

Eftir þessu er svo að sjá sem mikið vanti í söguna, 
þar sem hin stóra eiða er, því að eflaust hefur sagan 
first rakið æfi Þorsteins eldra til dauða hans, sagt frá 
dauða Ingibjargar konu hans og frá Þórólfi sini hans, 
sem virðist hafa orðið jarl i Svíþjóð (Gautlandi), frá 
því er Þorsteinn kvongaðist í annað sinn, frá sini hans 
og síðari konunnar (Hildar), Rauði ruggu, enn fremur 
frá uppvexti barna Rauðs ruggu, þeirra Þorsteins svarf- 
aðar og Þórörnu, frá atvikunum til þess, að Þorsteinn 
fór út til Islands og settist að í Svarfaðardal, frá því 
er Þors.teinn skildi við Þórörnu sistur sína og gaf henni 
keflið til jarteina, sem getur um síðar i sögunni, frá 
Grísi, o. fl., sem áður er sínt, að getið hefur verið í eið- 
unni. Alt þetta hefir tekið mikið rúm í sögunni og hefur 
glatast í hinni stóru eiðu. Bókmentafjelagshandritið, 
sem Finnur Jónsson leggur til grundvallar, hefur þessa 
athugasemd, þar sem hin mikla eiða birjar: „meinast 
vanti til sögunnar ei jninna enn 6 blöð", og er það ef- 
laust ekki of lágt í lagt. 

Jeg hef þegar tekið það fram, að firsti þáttur sög- 



410 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



unnar, frá Þorsteini Þorgnýssini, muni ekki vera annað 
en skáldsaga, tilbúin af höfundi sögunnar. Það er með 
öllu ólíklegt, að nokkur munnmæli um þessa viðburði, 
sem gerast firir landnámstíð í Noregi, hafi geimst í 
Svarfaðardal til daga höfundarins og hann fært þau i 
letur. Aftur á móti er það ljóst, að sá partur af sög- 
unni, sem gerist hjer á landi i Svarfaðardal og segir 
first frá þeim feðgum, Þorsteini svarfaði og Karli 
rauða, og síðan frá Klaufa og Karli ómála, stiðst við 
þjóðsögur úr Svarfaðardal um þessar persónur, og að 
höfundur hefur þar lagt miklu minna til frá sjálfum 
sjer. Það er mikið mein, að hin eldri Svarfdæla, sem 
Landnáma virðist hafa notað, er glötuð. Ef vjer hefð- 
um hana, mundum vjer geta dæmt betur um, að hve 
miklu leiti höfundur hefur íkt söguna. Enn sá æfintíra- 
blær, sem hvílir ifir sögunni frá upphafi til enda, sinir 
ljóslega, að hún hlítur að vera tiltölulega mjög seint 
samin, líklega ekki fir enn á 14. öld. Það sjest lika á 
því, að hún talar um lögmann i Svarfaðardalnum, 
Höskuld að nafni, sem fellir úrskurði, alveg eins og 
lögmennirnir gerðu hjer, eftir að landið komst undir 
konung, enn firir þann tíma, á þjóðveldistimanum, 
vóru hjer engir slíkir lögmenn. Þetta getur þvi ekki 
verið skrifað fir enn nokkuð löngu eftir að landið 
komst undir konung, eflaust ekki fir enn um 1300. Orð- 
færi sögunnar er í góðu samræmi við þessa niðurstöðu. 
Önnur saga, sem getur um lögmenn á þjóðveldistím- 
anum, er Hávarðar saga Isfirðings, og sannar það, að 
sú saga í þeirri mind, sem vjer höfum hana, getur ekki 
verið eldri enn frá 1300, eins og jeg tók fram við Há- 
varðar sögu. Höfundur skreitir sögu sína með vísum. 
Flestar af þeim virðist hann hafa ort sjálfur, eða að 
minsta kosti bera þær þess merki, að þær eru ortar 
löngu síðar enn sagan gerist. Ein vísa er þó vafalaust 
eldri enn sagan, því að hún stendur í útdrætti Land- 
námu úr hinni eldri Svarfdæla sögu. Það er vísa Þor- 
leifs um að Böggvir (Klaufi) hafi höggvið firir honum 
belginn og að það muni kosta Böggvi lifið. 



SVARFDÆLA SAGA 



411 



Frásögnin í Svarfdælu er víða mjög óljós og rugl- 
ingsleg. T. d. er sagan um „hversu Ljótólfr lét laust 
skipit fyrir Karli (rauða), þat sem þeir áttu báðir 
saman" i upphafi 15. k. alveg óskiljanleg, eins og hún 
nú stendur i sögunni, enn vera má, að hjer hafi eitt- 
hvað fallið úr. I 25. k. segir frá því, að Karl drap Geira 
son Geirdísar, enn lesandinn fær ekki að vita, hvernig 
á þessum persónum stendur, eða hvað þau hafa til 
saka unnið við Karl — þau Geiri eru ekki kint áður 
og koma hjer eins og skollinn úr sauðarleggnum. Og 
fleiri dæmi mætti tilfæra. Best er sögð sagan af þeim 
Karli ómála og Yngvildi. Þar tekst höfundi víða upp. 
Lísing hans á lundarfari þeirra er mjög einkennileg og 
sjálfri sjer samkvæm frá upphafi til enda, þó að við- 
burðirnir sjeu mjög þjóðsagnakendir og íkjum bornir, 
og þessar mannlísingar (þeirra Karls og Yngvildar) 
takast best í sögunni að mínum dómi. Ekkert er það í 
sögunni, sem síni, að höfundur hafi orðið firir áhrifum 
af útlendum riddarasögum, enn því fleira, sem bendir tií, 
qð fornaldarsögur Norðurlanda hafi haft áhrif á hann. 

Höfundur hefur verið nákunnugur hverri þúfu í 
Svarfaðardal, og eru allar líkur til, að hann hafi verið 
þar borinn og barnfæddur. Klerkakeimur er enginn að 
frásögninni, og það er fult eins líklegt, að höfundur hafi 
verið leikmaður, eins og að hann hafi verið klerkur. 



Þátturinn af ögmundi dytt 
og Gunnari helming 



hefur geimst í heild sinni í sambandi við Ólafs sögu 
Tryggvasonar hina löngu, sem prentuð er i Fornmanna 
sögum og i Flateijarbók. 1 ) Enn jafnframt hefur hann 
staðið í Víga-Glúms sögu Vatnshirnu-handritsins (nú 
445 C, 4to, áður 564, 4to), og er brot af þættinum — upp- 
haf hans — á hinu firsta af þeim 3 skinnblöðum Vatns- 
hirnu, sem geimst hafa af Glúmu. Þetta skinnblað hefur 
Guðmundur Þorláksson gefið út sem viðauka aftan við 

Glúmu-útgáfu sína. 2 ) 

Það er ljóst, að þessi þáttur hlítur frá upphafi að hafa 
verið sjálfstæð saga, þar sem hann hefur geimst sem 
partur af tveimur ólíkum sögum. Þetta verður varla skírt 
öðruvisi enn svo, að bæði Ólafssöguhöfundur og Glúmu- 
(eða rjettara sagt Vatnshirnu-) höfundur hafi hvor um 
sig haft firir sjer þáttinn sem sjálfstætt rit og tekið upp 
efni hans. Ef vjer berum saman Ólafssögugerðina við 
það brot, sem geimst hefur í Vatnshirnu, þá sjest fljótt, 
að báðar þessar gerðir eru svo líkar, að hjer hlítur að 
liggja til grundvallar sameiginlegt frumrit. Hins vegar 
eru nokkrar missagnir. Eftir Ólafssögugerðinni bír 
Glúmr að Þverbrekku, þegar sagan gerist, og er hniginn 
á efra aldur. Enn Vatnshirna lætur þáttinn koma inn 
næst á eftir 15. k., sem er niðurlag frásagnarinnar um 
Ingólf og víg Hlöðu-Kálfs. Þá bír Glúmr enn að Þverá 
og er á besta skeiði, og á einum stað í þættinum er beint 
nefnd Þverá sem bústaður Glúms. í sambandi við þetta 
er það athugavert, að Vatnshirnugerðin segir, að Hrafn, 



1) Hann er prentaður í Fms. II, 62.-78. bls. og Flat. I, 332 — 
339. bls. — • 2) ísl. forns. I. 96.-99. bls. 



ÖGMUNDAR ÞÁTTR 413 

faðir Ögmundar, hafi verið „foringi þræla þeira, er 
Þorkell hinn hávi kærði", þ. e. a. s. þeirra þræla Ástriðar, 
móður Glúms, sem þeir Þorkell og Sigmundr höfðu firir 
sökum, að þeir hefðu stolið kvígunum, sem síðar f undust 
i jarðfalli, og reindust þeir þá saklausir. 1 ) Þetta er auð- 
sjáanlega getgáta i Vatnshirnugerðinni, búin til út úr 
þvi, sem segir í Ólafssögugerðinni, að Hrafn hafi verið 
þræll Glúms og Ástríðar móður hans og Glúmr 
gefið honum frelsi — um aðra þræla þeirra Ástríðar 
enn þá, sem urðu firir illmælinu, er ekki getið í Glúmu. 
Enn þessi getgáta hefur aftur haft þær afleiðingar, að 
Vatnshirnugerðarhöfundurinn rjeð af að fljetta inn Ög- 
mundarþáttinn framarlega i Glúms sögu, meðan Glúmr 
bjó enn að Þverá. Annars, ef hann hefði látið þáttinn 
gerast eftir að Glúmr var fluttur að Þverbrekku, hefði 
hann orðið að setja hann inn aftast i söguna, á eftir 
26. k., þar sem sagt er frá f lutningi Glúms að Þverbrekku. 
Sagan um þrælana hefur með öðrum orðum dregið þátt- 
inn að sjer og komið þeim, sem fljettaði þáttinn inn í 
Glúmu, til að breita því, sem stóð i hinni upphaflegu 
sögu, að Ögmundarsaga hafi ekki gerst f ir enn Glúmr var 
kominn að Þverbrekku. Ólafssögugerðin hefur hjer geimt 
hið upphaflega. Þessi missögn í Glúmu er bein sönnun 
þess, sem jeg tók fram við Glúmu, að Ögmundarþáttur- 
inn getur ekki verið upphaflegur í Glúmu, heldur er það 
síðari innskotsgrein. Til hins sama bendir og það, að 
Vigfúss Víga-Glúmsson kemur við sögu Ögmundar i báð- 
um gerðum. Enn í Glúmu stendur þátturinn með því, 
sem hann segir um Vigfús, á undan upphafi 17. kap., þar 
sem börn Glúms, og þar á meðal Vigfúss, eru nefnd til 
sögunnar með þeim orðum, sem vant er að haf a þar sem 
persónur first komá til sögunnar. 

Sagan um Gunnar helming er skeitt við sögu Ög- 
mundar með mjóum þræði, sögunni um ifirhafnaskiftin, 
og þær grípa annars ekkert hvor inn í aðra, heldur tekur 



1) Glúma, 7. kap. 



414 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



ein sagan við, þar sejn hin endar. Finnur Jónsson heldur 
því, að sagan um Gunnar helming sje seinni tíma við- 
bót. Það finst mjer nokkuð vafasamt. Þátturinn af Ög- 
mundi væri snubbóttur, ef ekkert væri sagt frá þvi, 
hvernigfór firir Gunnari, sem skifti ifirhöfn við Ögmund 
og leiddi með því frá honum ifir á sig gruninn um víg 
Hallvarðs. Eflaust liggja hjer gömul munnmæli til grund- 
vallar, og virðist ekki vera neitt á móti því, að þau hafi 
frá upphafi skeitt þessar tvær sögur saman. 1 sögunni um 
Gunnar get jeg ekki fundið neitt það, sem síni, að hún 
sje ingri enn sagan um Ögmund. Af því að Vatnshirnu- 
brotið endar i miðjum þætti Ögmundar, verður nú ekkert 
um það sagt, hvort Gunnarsþátturinn hefur staðið þar 
líka, enn þó svo hefði ekki verið, þá væri djarft að ráða 
af því, að þættirnir heirðu ekki saman frá upphafi. Efnið 
í Gunnarsþættinum snertir als ekki Glúmu, og var full 
ástæða firir þann, sem fljettaði Ögmundarþáttinn inn í 
Glúmu, að sleppa Gunnarsþættinum, þó að frumrit hans, 
hin sérstaka saga, hefði haft hann líkt og Ólafssagan. 

Annars er erfitt að segja nokkuð ákveðið um aldur 
hinnar sjerstöku sögu af þeim Ögmundi og Gunnari. Lík- 
legast þikir mjer, að hún sje til orðin á síðari helmingi 
13. aldar. 



Reykdæla saga eða Vémundar saga 

og Víga-Skútu. 

Handrit. Merkast af handritum þeim, sem geimt 
hafa þessa sögu, er skinnbókarbrotið í AM 561, 4to. sem 
er ritað um 1400. Alt er þetta handrit nú 41 blöð, og haf a 
verið á því 3 sögur að minsta kosti: Reykdæla saga, 
Gull-Þóris saga og Ljósvetninga saga. Það, sem til er af 
Reykdæla sögu, er nú 16 blöð, sem birja í miðju kafi 
í 13. k. sögunnar; vantar því í handritið 12 firstu k. af 
Vémundar sögu og hjer um bil % af 13. k. Auk þess 
vantar 1 blað aftan til í söguna (Skútu sögu), og 2 
blaðsíður eru svo máðar, að þær verða ekki lesnar. Auk 
þess eru til allmörg pappírshandrit, sem virðast öll vera 
runnin frá þessari skinnbók, meðan hún var heillegri 
enn nú, því að með þeim má filla allar þær eiður, sem 
í söguna eru, nema þá, sem stafar frá máðri og ólæsi- 
legri blaðsiðu aftast í Skútu sögu, rjett á undan niður- 
laginu (í 30. k.). Þessi eiða, sem ekki verður filt, er svo 
stutt, að nokkurn veginnmáráðaí efniþess, semþarhef- 
ur staðið, af því sem fer á undan og eftir, auk þess hefur 
Guðbrandi Vigfússini tekist að lesa orð og orð á stangli, 
og er það til stuðnings, þegar spáð er i eiðuna, 1 ) svo að 
það má heita, að vjer höfum söguna heila. Af pappírs- 
handritunum er einna merkast AM 158 fol. — Útskála- 
bók — runnin frá sr. Þorsteini Bjarnarsini á Útskálum, 
rituð um 1650, og hef jeg minst á þetta handrit við Valla- 
Ljóts sögu. Ennfremur AM 496, 4to, sem Þorlákur biskup 
hefur átt, og AM 161 fol., rituð af sr. Jóni Erlendssini 
í Villingaholti. Tvö pappírshandrit af sögunni, fremur 
ung, enn ekki ómerkileg, eru í handritasafni Bókmenta- 

1) N. Fjcl. XXI, 121.— 2. bls. 



416 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



fjelagsins hjer á Landsbókasafninu (Bmf. 384, 4to og 
206, 4to). 

Sagan í heild sinni er nú vanalega kölluð Reykdæla 
saga, enn það er mjög vafasamt, hvort það er rjettnefni. 
Eftir efni sínu skiftist hún í tvær sögur, sem mega heita 
algerlega sundurlausar, og er firri sagan nefnd Vémund- 
ar saga eftir Vémundi kögur, sem er einhver helsta 
persóna sögunnar, enn mætti i rauninni eins vel heita 
Áskels saga goða, því að allir þeir viðburðir, sem sagan 
segir frá, standa i einhverju sambandi við Áskel, enn 
best ætti þó við að kalla þessa sögu Reykdæla sögu, því 
að Reikdælir eru allir höf uðmenn sögunnar, bæði Áskell 
og þeir Fjörleifarsinir, Vémundr kögurr og bræður hans, 
og meginið af sögunni gerist í Reikjadal. Síðari sagan 
nefnist (Víga-) Skútu saga, og er það rjettnefni, því að 
hún segir aðallega frá Víga-Skútu, enn hún gerist aðal- 
lega við Mívatn, þar sem Víga-Skúta á heima (á Skútu- 
stöðum), og er því ekki rjett nefnd Reykdæla saga. Að 
sagan í heild sinni (o: Vémundar saga + Víga-Skútu 
saga) heiti Reykdæla saga, hafa menn viljað ráða af 
einum stað í Víga-Skútu sögu, þar sem talað er um bar- 
dagann milli Steingríms og Áskels og bætt við: „sem 
sagt er fyrr í Reykdæla sögunni frá viðskiftum þeira". 
Enn að minni higgju táknar hjer „Reykdæla saga" als 
ekki báðar sögurnar Vémundar og Skútu, teknar saman 
í eina heild — ef höfundur hefði hjer haft söguheild- 
ina í higgju, þá hefði hann eflaust sagt „/"yrr í þessarri 
sögu (eða sögunni)" — heldur táknar Reykdæla saga 
hjer firri hluta söguheildarinnar, eða það, sem lika er 
nefnt Vémundar saga; hjer á að lesa: „sem sagt er 
fyrr, i Reykdæla sögunni, frá viðskiftum þeira" — með 
kommu á undan og eftir „í Reykdæla sögunni". Jeg verð 
því, einmitt samkvæmt þessum stað, að halda þvi fram, 
að Reykdæla saga sje annað nafn á þeim parti sögunnar, 
sem líka er nefndur i upphafi sögunnar eftir pappirs- 
handritunum „saga Vémundar kögurs", enn nái ekki til 
Skútu sögu. Hins vegar er síðari hluti sögunnar nefndur 



REYKDÆLA SAGA 



417 



„Saga Víga-Skútu sonar Áskels", þar sem hún birjar í 
skinnbókinni. Hið rjetta nafn á söguheildinni verður þvi 
„Reykdæla saga ok Víga-Skútu" eða Vémundar saga ok 
Víga-Skútu. 

Annars er það vafasamt, hvort menn geta sagt með 
rjettu, að Vémundar saga og Víga-Skútu mindi eina sögu- 
heild. Sambandið milli þeirra er laust, svo laust, að það 
virðist liggja í augum uppi, að þær hafa frá upphafi 
verið tvær sjálfstæðar sögur, sem svo hafa síðar verið 
skeittar saman i eina sögu, af því að Víga-Skútu saga 
er að nokkru leiti framhald Reykdæla sögu, tekur við þar 
sem hún endar. Sá rauði þráður, sem sameinar sögurnar, 
er víg Áskels goða síðast í Vémundar sögu og hefndirnar 
eftir hann, sem Skútu saga segir frá. Alla aðra þræði, 
sem raktir eru í Vémundar sögu, lætur Viga-Skútu saga 
falla niður. Fjörleifarsinir, Vémundr og bræður hans, 
sem Reykdæla saga sníst alt af í kringum, koma als 
ekki við Víga-Skútu sögu, eru ekki einu sinni nefndir 
þar á nafn. Hins vegar segir Vémundar saga það eitt 
frá Víga-Skútu, að hann hafi verið sonur Áskels goða 
(1. k.) og verið erlendis, þegar Áskell faðir hans var 
veginn, og þvi ekki riðinn við sættir þær, sem gerðar 
vóru eftir vígið (16. k.). Enn frá uppvexti Skútu, þangað 
til hann fór utan, er ekkert sagt i Vémundar sögunni, 
og sjálf saga Víga-Skútu, eins og hún er nú, bætir ekki 
úr þessu, því að hún tekur til frásagnar, þar sem Reyk- 
dæla endar, og segir first frá útkomu Skútu eftir sætt- 
irnar. Að svo hafi ekki verið frá upphafi, að hin ujDphaf- 
lega Víga-Skútu saga hafi sagt eitthvað frá uppvexti 
kappans, á það bendir einn staður i Skútu sögu. Þar sem 
sagan segir frá því, að Skúta hafi gengið að eiga Þor- 
laugu, dóttur Víga-Glúms, stendur þessi grein (k. 24° *) : 
„Þá var Álfhildr önduð, er Skútu hafði fylgt áðr ok 
Kolli hafði átt frá Sauðanesi". Þessi grein kemur hjer 
eins og skollinn úr sauðarleggnum, því að hvorugt þeirra 
Álfhildar nje Kolla er nefnt fir eða síðar í sögunni, og 
bendir þetta sterklega til, að saga Víga-Skútu hafi upp- 
haflega sagt meira frá Skútu, áður hann fór utan, og 

27 



418 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



þar á meðal sjerstaklega getið um kunnleika hans og 
Álfhildar. Enn alt þetta hefur sá maður felt framan af 
Skútu sögunni, sem setti hana saman við Reykdæla 
söguna. Að þessar 2 sögur eigi ekki saman frá hirjun, 
sjest og á því, að í Skútu sögu er Þormóðr í Laxárdal 
greindur svo sem hann væri ekki áður nefndur til sög- 
unnar (23. k. upphafið) og sagt, að kona hans hjeti 
Þorbjörg, föðursistir Víga-Skútu. Enn um þennan Þor- 
móð og Þorbjörgu konu hans er áður getið greinilega i 
upphafi Vémundar sögu (k. I 23 ) og ættin rakin. Að 
vísu er sú ættartala að mestu tekin eftir Landnámu, sem 
síðar mun sínt, enn þau Þormóðr og Þorbjörg eiga þó 
heima i Vémundar sögu, því að Landnáma getur als 
ekki um þau; Vémundar saga getur þeirra hjóna auð- 
sjáanlega af því, að höfundur sögunnar hefur hugsað 
sjer, að þau væri foreldrar Þorsteins bolstangar, sem 
getur síðar í sama kap. og er nefndur sistursonur Ás- 
kels. Áskell átti ekki eftir sögunni (Vémundar sögu) 
nema 2 sistur, Þorbjörgu þessa og Fjörleifu, og hlitur 
Þorsteinn að vera sonur Þorbjargar, því að hann er ekki 
talinn meðal Fjörleifarsona í k. I 25 . Nú er athugavert, 
að Víga-Skútu saga getur að eins um einn son þeirra 
Þormóðs og Þorbjargar og nefnir hann ekki Þorstein, 
heldur Eyjólf. Hjer er þvi bein mótsögn milli Vémundar 
sögu og Skútu sögu, og er þetta alt sterk sönnun firir 
því, að hjer sje um tvær sjálfstæðar sögur að ræða frá 
upphafi. Enn sterkasta sönnunin firir þvi er þó, að Skútu 
saga er með alt öðrum blæ enn Vémundar saga. Gegnum 
Vémundar sögu gengur mildur kristilegur andi. Það er 
auðsjeð, að Áskell goði er uppáhald höfundar, af því að 
hann vill gera gott úr öllu, jafnóðum og Vémundr hefur 
gert einhverja skömm af sjer, þá er Áskell þar kominn 
til að sætta og bæta. Alstaðar í sögunni verður hinn 
heiðni andi hefnigirninnar, sem Vémundr er fulltrúi 
firir, að lúta í lægra haldi firir hinum kristilega anda 
sáttfísinnar, sem kemur fram hjá Áskatli. Jafnvel í 
andlátinu hefur Áskell allan hugann á því, að búa i 
haginn firir sættirnar og „firra vandræðum", og „bað 



REYKDÆLA SAGA 419 



þá frændr sína vera sáttgjarná". Þetta lætur og Þorsteinn 
sonur hans sjer að kenningu verða, þegar sátta er leitað 
hjá honum, og sagan lætur hann á sáttafundinum halda 
ræðu, sem er alveg í anda Áskels, full af sáttfísi og 
sonarlegri lotningu firir þeim meginreglum, sem firir 
föðurnum höfðu vakað í lífinu. Og í lok sögunnar, þegar 
búið er að skíra frá sættinni, er það beint tekið fram, að 
menn skildust „vel sáttir ok undu nú vel þessum mála- 
Jyktum" (k. 16 161 ). Enn svo kemur Skútu saga. Þar kem- 
ur það undir eins nokkuð flatt upp á menn, þegar sagt 
er frá skiftunum milli þeirra bræðra, Þorsteins og 
Skútu, að það er beint tekið fram, að Skúta hafi verið 
„til þess ætlaðr at hefna föður þeira, ef hann mætti" 
(k. 17 9 ' 10 ), og síðar, þegar sagt er frá því, að Skúta hafi 
vegið tvo menn í hefnd eftir föður sinn, þá dettur alveg 
ofan ifir menn, þegar sagan bætir því við, að Þorsteinn 
hafi „bætt þessa menn báða með sínu fé, sem rætt var i 
jnáldögum með þeim bræðrum". Þorsteinn kemur hjer 
alt öðruvísi fram enn á sáttafundinum í Vémundar 
sögu, og frásögn Skútu sögu frá þessu er í beinni mót- 
sögn við það, sem segir i niðurlagi Vémundar sögu, að 
„menn" — þar á meðal auðvitað Þorsteinn — „hafi unat 
vel málalyktunum". Og þetta er ekki eins dæmi í Skútu 
sögu, því að ifir henni allri hvílir rammheiðin lífsskoðun, 
lífsskoðun blóðhefndarinnar. Skúta gerir ekki annað enn 
vega menn í hefnd firir veittar mótgerðir, og sjálfur 
hnígur hann að lokum firir blóðhefnd annara. Að minni 
higgju er það hin mesta fjarstæða, að hugsa sjer, að 
þessar þvær sögur, Vémundar saga og Víga-Skútu saga, 
svo gagnólíkar sem þær eru hvor annari að lífsskoðun 
og hugsunarhætti, sjeu frá upphafi ein saga til orðin í 
heila eins og hins sama höfundar. Það er ekki eitt, heldur 
alt, sem mælir með því, að hvor þeirra um sig haf i upp- 
haflega verið sjálfstæð saga, enn síðan hefur einhver 
steipt saman sögunum, því að i Viga-Skútu sögu hefur 
hann fundið efni, sem að nokkru leiti var framhald 
efnisins í Vémundar sögu, og hef jeg áður leitt rök að 
því, að hin upphaflega Skútu saga hafi sagt nokkuð frá 



420 UM ÍSLENDINGASÖGUR 

uppvexti Skútu, enn þessu hefur sá, sem steipti sög- 
urnar saman, slept framan af. Þegar vjer þvi nú hverf- 
um að því, að rannsaka afstöðu sögunnar i heild sinni 
við aðrar sögur og önnur atriði henni viðkomandi, verð- 
um vjer að taka hvorn part hennar firir sig og birjum 
þá á Vémundar sögu. 

1 upphafi Vémundar sögu er rakin ætt þeirra Ás- 
kels goða og Fjörleifsona, helstu manna sögunnar, 
upp til landnámsmansins Eyvindar, er nam Reikjadal 
upp frá Vestmansvatni, og ætt þeirra feðga Konáls og 
Einars, sonar hans, sem líka koma nokkuð við söguna, 
upp til Ketils hins hörðska, bróður Eyvindar. í þessu 
skini tekur sagan upp þann kapítula Landnámu, sem 
segir frá þessum tveim bræðrum, E^^vindi og Katli, hjer 
um bil orðrjettan. 1 ) Finnur Jónsson heldur, að það sje 
Landnáma, sem hjer hafi skrifað eftir Vémundar sögu, 
enn það finst mjer fjarstæða. Ættartalan er bæði i sög- 
unni og í Landnámu rakin niður á við. First birjar sagan 
á Þorsteini höfða, föður þeirra Eyvindar og Ketils, þá er 
sagt frá landnámum bræðranna, þá frá afkomendum 
Ketils, Konáli sini hans og Einari sini Konáls, þá frá 
sonum Eyvindar, Helga á Helgastöðum og Áskatli og 
loks frá dætrum Eyvindar. Þessi röð á vel við i Land- 
námu, enn frá sjónarmiði Vémundar sögu hefði átt betur 
við að nefna first höfuðpersónur sögunnar, Áskel og 
Fjörleifarsini, og rekja síðan ættina upp á við til land- 
námsmansins. Kapítulinn um þá Eyvind og Ketil í Land- 
námu er og steiptur alveg í sama mót og þeir kapitular, 
sem segja frá öðrum landnámsmönnum, og er auðsjeð, 
að hann er upphaflegur í Landnámu, enda stendur hann 
í öllum Landnámuhandritum. Að Landnáma hafi ekki 
tekið þetta eftir Vémundar sögu, sjest og á því, að hún 
telur ekki Fjörleifarsini í sambandi við þetta efni um 
afkomendur Eyvindar, eins og Vémundar saga gerir, og 
nefnir þó Landnáma móður þeirra, heldur telur Land- 



1) Sbr. Vémundar sögu, k. I 1 * 27 , við Landn. 1843, 228.-9. og 
226. bls. (Stb. k. 247 og 242, Hb. k. 211 og 207). 



REYKÐÆLA SAGA 



421 



náma þá í kapítulanum um Gnúpa-Bárð, sem og er eðli- 
l.egt frá sjónarmiði Landnámu, þvi að frá Gnúpa-Bárði 
eru þeir bræður komnir i beinan karllegg, og úr þeim 
kapitula hefur Vémundar saga tekið nöfn þeirra bræðra, 
enn breitir þó röð nafnanna i samræmi við sínar þarfir, 
telur Vémund firstan, af þvi að á honum ber mest i því, 
sem á ef tir f er, enn í Landnámu er hann hinn f jórði í röð- 
inni. Þessi breiting er auðskilin, ef það er Vémundar 
saga, sem tekur eftir Landnámu, enn alveg óskiljanleg, 
ef það er Landnáma, sem hefur tekið eftir Vémundar 
sögu. Gagnvart þessu er það alveg þiðingarlaust, þó að 
Vémundar saga sleppi tignarnafni Þorsteins höfða, 
„hersir", sem stendur í Landnámu — þetta er ekki annað 
enn ein af þessum vanalegu stittingum, sem afskrifarar 
gera sig seka í. Jeg tek þetta fram af því, að Finnur 
Jónsson vill álikta af þessu, að Landnáma hafi notað 
Vémundar sögu. Auðsjeð er, að Vémundar saga hefur 
vitað sumt fillra um Áskel goða og þá frændur enn í 
Landnámu stendur. T. d. nefnir hún tvö sistkini Áskels, 
sem ekki er getið i Landnámu: Helga á Helgastöðum, 
„sem druknaði á Grímseyjarsundi", og Þorbjörg, er Þor- 
móðr i Laxárdal átti og jeg gat um áðan. 1 ) 

Auk þess virðist Vémundar saga hafa notað Land- 
námu i upphafi 5. k., þar sem hún rekur ætt Steingríms á 
Kroppi til landnámsmansins Þórðar slítanda. 2 ) Sagan 
tekur hjer ekki með alt efni Landnámu, — getur t. d. 
ekki um landnám Þórðar slítanda og ekki um Þórð, 
bróður Steingríms, sem ekkert kemur við söguna — enn 
hins vegar segir hún sumt fillra enn Landnáma, t. d. að 



1) í þessum samanburði hef jeg ekki tekið neitt tillit til dálitillar 
greinar, sem stendur nokkurn veginn samhljóða í Landnámu-handrr. 
Hb. og Mb. ingri og segir frá því, að Áskell goði hafi fengið 
„banasár við Eyjafjarðará gegnt Kroppi, er Steingrímr vildi hefna 
sauðarhöfuðshöggs". Efni þessarar greinar er auðsjáanlega tekið eftir 
Vémundar sögu, enn hún stendur ekki í Stb. og er eflaust síðari 
innskotsgrein í Landn. — 2) Sbr. Landn. 1843, 211. bls. (Stb., 224. k., 
Hb., 190. k.). Hjer er innskotsgrein í Mb. ingri, sem auðsjáanlega stiðst 
við Vémundar s., segir frá þvi, er Vémundr ljet Þorgeir smjörkeng 
]jósta Steingrim Örnólfsson sauðarhöfuðshöggi. 



422 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



Steingrímr hafi átt Ástríði dóttur Þorbjarnar í Árskógi. 
Enn þetta er ekki þvi til firirstöðu, að sagan hafi hjer 
haft firir sjer Landnámu. 

Auk þess virðist höfundur Vémundar sögu hafa þekt 
og notað Glúmu. Því til sönnunar skal jeg taka það fram, 
að lísingin á Þorvarði Örnólfssini í k. 15 65 " 68 kemur svo 
að segja orðrjett heim við lísing sama mans í Glúmu k. 
22 3 " 10 , og er ljóst, að önnurhvor sagan hafi notað hina. 
Jeg set hjer þær greinar, sem likar eru, til samanburðar: 



Glúma. 

Þorvarðr hét maðr Orn- 
ólfsson ok son Yngvildar, er 
kölluð var allrasystir. Hann bjó 
í Kristnesi . . . Þorvarðr var 
vitr maðr ok var þá gamall, 
meðallagi góðgjarn . . . 



Vémundar saga. 

Steingrímr átti þann bróður, 
er Þorvarðr hét. Hann var Ornólfs 
son ok Yngvildar, er kölluð var 
allrasystir. Hann bjó á þeim bœ, 
er í Kristnesi heitir. Hann var vitr 
maðr, enn miðlungi þótti hann 
góðgjarn . . . 



Hjer virðist í fljótu bragði ervitt að segja, hvor 
sagan hefur haft hina firir sjer, enn líklegra þikir mjer, 
að það sje Vémundar saga, sem hefur sótt þetta í Glúmu, 
einkum af þvi að þessi grein snertir mjög litið efnið 
i Vémundar sögu, því að Þorvarðr kemur svo að segja 
ekkert við efni sögunnar, sem á eftir fer, er að eins 
nefndur lauslega á einum stað við bardagann gagn- 
vart Kroppi (k. 16 61 ) og sinir þar ekki af sjer neina 
illgirni. Enn við Glúmu er Þorvarðr töluvert riðinn, 
og þar kemur það ljóslega fram í frásögninni, að hann 
er „meðallagi góðgjarn", þvi að hann gengur á milli 
manna og rægir þá saman. Af þessu virðist mega ráða 
með fullri vissu, að lísingin á Þorvarði á upphaflega 
heima í Glúmu og er þaðan komin inn i Vémundar sögu. 

Annars hef jeg ekki fundið nein merki þess, að 
Vémundar saga hafi notað aðrar sögur eða verið notuð 
af öðrum. • 

Um aldur hennar er það að segja, að hún hlítur að 
vera ingri enn Glúma, ef það er rjett, sem jeg hef sínt, 
að hún hafi tekið lísing Þorvarðs Örnólfssonar eftir 
Glúmu. Nú hef jeg leitt rök að því, þegar jeg talaði um 



REYKDÆLA SAGA 



423 



Glúmu, að sú saga sje samin um eða laust eftir miðja 
13. öld. Vémundar saga hlítur þvi að vera samansett 
nokkru síðar, enn mikill getur aldursmunurinn varla 
verið, því að orðfærið i Vémundar sögu er laust við 
allan riddarasögu eða fornaldarsögublæ, sem fer að riðja 
sjer til rúms skömmu eftir miðja 13. öld. Ef vjer setjum, 
að sagan sje samin einhvern tíma nálægt 1275, þá kemur 
það vel heim við orðfæri sögunnar og skakkar varla 
miklu. Ekkert er það í sögunni, sem komi í bága við hin 
fornu lög þjóðveldisins eða sini, að hún sje samin löngu 
eftir, að það leið undir lok. Um 1275 hljóta hin fornu lög 
enn að hafa verið í fersku minni. Vjer höfum sjeð, að 
Hauksbók hefur eina grein, sem virðist vera tekin eftir 
Vémundar sösu. Nú er Hauksbók til orðin á árunum 
1314 — 1329, enn ekki ólíklegt, að hún hafi tekið greinina 
eftir eldra Landnámuhandriti, sem hefur haft firir sjer 
Vémundar sögu. Þetta kemur þvi vel heim við það, að 
sagan geti verið samin um 1275. 

Vémundar saga er ekki samin af mikilli íþrótt. Orð- 
færið er stundum nokkuð óljóst og viðvaningslegt, frá- 
sögnin fremur sundurlaus og eins og í molum. Sumt í 
frásögninni kemur alveg f iatt upp á lesandann, af því að 
það er ekki nægilega undirbúið að góðum sögu sið. Um Vé- 
mund er t. d. first lengi vel ekki sagt, hvar hann eigi 
heima. Það er first í k. 5 55 , að sagan getur þess eins og 
af hendingu, að hann hafi farið heim til bús síns á Ön- 
dórsstöðum 1 ) í ReikjadaL Nokkru síðar er sagt, að hann 
hafi búið undir Felli, lika upp úr þuru (k. II 35 sbr. k. 
11 5ö ), án þess að getið sje um, að hann hafi flutst bú- 
ferlum. í k. II 103 sjest, að Konáll bír þá á Einarsstöðum, 
enn í k. 13 30 er sagt upp úr þuru, að hann búi þá á 
Öndóttsstöðum, hvergi sagt, hvernig á þvi stendur, að 
hann hefur flutt sig á þann bæ, þar sem Vémundr bjó 
áður. I k. 5 82 er nefndur Ljótr að Þverá í Laxárdal, 



• ■ 

1) Svo er nafnið ritað i bestu handritum (ekki Ondólfsstaðir, sem 
stendur hjá F. J. i útg.). Hið rjetta nafn er Öndóttsstaðir — svo er 
bærinn nefndur í brjefi frá 1380 (D. I. III, 353. bls.). 



424 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



í k. 7 2 er sami maðurinn nefndur Ljótr hofpoði að 
Þverá. 1 k. II 15 er nefndur upp úr þuru Hrafn á Hóli 
í Kræklingahlíð. Hann er eflaust sami maður og Hrafn 
bóndi á Lundarbrekku í Bárðardal, frændi Steingrims 
á Kroppi, sem getið er um fir í sögunni, að átti gelding- 
ana, sem Hánefr stal, og flutti síðan til Eijafjarðar i 
nánd við Steingrím frænda sinn, enn þess er hvergi 
getið fir í sögunni, að hann hafi setst að á Hóli eða að 
Hrafn á Hóli sje sami og Lundabrekku-Hrafn. 1 k. 5 106 
er getið um þræl í Akurhöfða, „er fyrr var nefndr" (svo 
hdr.), ogj sagt, að hann Jiafi flutt Hróa í Klifshaga 
njósn til að „launa honum brókavaðmálit". Enn um 
þennan þræl er hvergi getið fir í sögunni og ekki ujn 
brókavaðmálið, sem Hrói gaf honum; hjer hefur líklega 
fallið úr sögunni grein um þetta efni, líklega i sam- 
bandi við frásögnina um heimför Hróa af alþingi rjett 
áður (k. 5 54 ). ímislegt er fleira ógreinilegt eða óliðlegt 
í frásögninni. Enn sumar persónulisingar sögunnar eru 
góðar og sjálfum sjer samkvæmar, einkum Áskels og 
Vémundar. 

Jeg sni mjer þá að Víga-Skútu sögu. Um afstöðu 
hennar við aðrar sögur er það að segja, að hún hefur 
áreiðanlega þekt og notað Glúmu í kaflanum um viður- 
eign þeirra Skútu og Glúms, eins og jeg hef sínt og 
sannað í firirlestrum mínum um Glúmu. Höfundur hef- 
ur haft firir sjer munnlegar sagnir, sem hann hefur 
borið saman við Glúmu, og þar sem þær hefur greint á 
við Glúmu, tekur hann fram, að „sumir" segja þetta 
öðruvisi, og kemur þá sú missögn heim við Glúmu. 
Stundum reinir höfundur líka að samlaga sinar munn- 
legu sagnir við Glúmu, t. d. í frásögninni um giftingar 
Þórlaugar Víga-Glúmsdóttur, eftir að hún skildi við 
Skútu (sjá við Glúmu). Sá texti af Glúmu, sem höf- 
undur hefur haft firir sjer, hefur verið líkari Vatns- 
hirnutextanum af þeirri sögu enn Möðruvallarbókar- 
textanum. 



REYKDÆLA SAGA 



425 



Nokkrar líkur, enn ekki full vissa, er firir þvi, aÖ 
höfundur Skútu sögu hafi haft firir sjer Landnámu. 
Sagan um viðureign þeirra Geira á Geirastöðum og 
sona hans við Þórberg höggvinkinna 1 ) kemur í aðal- 
atriðunum heim við Landnámu, 2 ) og orðin „Glúmr 
fekk Ingunnar Þórólfsdóttur Véleifssonar, þeira son 
var Þórðr" koma svo að segja orðrjett heim við þennan 
kap. i Landnámu. Þórir sonur Ketils flatnefs, vegandi 
Askels goða, kemur við háðar sögurnar, bæði Vémundar 
og Víga-Skútu. Segir Skútu saga greinilega frá því, 
er hann vó Hróar Tungugoða ásamt Móðólfssonum, að 
sumu leiti greinilegar enn Landnáma, og því næst segir 
Víga-Skútu saga frá því, er Skúta vó hann til hefnda 
firir Áskel. Firir þetta vig vega þeir sinir Þóris, Þórðr 
illugi og Björn, seinna Víga-Skútu. Eftir Landnámu er 
þessi Þórðr illugi sonur Þórdísar, dótturdóttur Þórdísar, 
dóttur Þórðar illuga Eyvindarsonar eikikróks, og getur 
það komið heim við Víga-Skútu sögu. 

Því miður er upphaf Skútu sögu glatað, þar sem 
sagt hefur verið frá uppvexti Skútu (sbr. áður). Þar 
hafa að öllum líkindum staðið ættartölur, og mundi sá 
kafli, ef til væri, liklega skera úr um það, hvort sagan 
hefur notað Landnámu eða ekki. 

Hjer að framan hef jeg sínt. að Vémundar saga 
nefnir son þeirra Þorbjargar, sistur Áskels goða, og 
Þormóðs í Laxárdal Þorstein bolstöng, enn Víga-Skútu 
saga nefnir hann Eyjólf. Þessi mótsögn virðist helst 
benda til, að Vémundar saga og Víga-Skútu saga sjeu 
frá upphafi hvor annari óháðar. Hins vegar eru atvik 
að sumum viðburðum svipuð í báðum sögunum, sem 
gæti bent til, að önnurhvor hefði þekt hina. Vémundar 
saga lætur Eystein Mánason fá mann til að fela geld- 
inga í f járhúsi Háls, og gerir Eysteinn síðan húsrannsókn 
hjá Hálsi og sakar hann um, að hann hafi stolið sauðun- 



1) Viga-Skútu saga k. 17 17 23 og k. 18. — 2) Útg. 1843, bls. 233 
(Stb., 256. k., Hb., 220. k.). 



42(5 



UM ÍSLENDINGASÖGUR 



um (2. k.). Samskonar bragði beitir Þorbergr höggvin- 
kinni við þá feðga Geira og sonu hans í Víga-Skútu 
sögu. Samt er hæpið að ráða nokkuð af þessu. 

Eitt er það í Víga-Skútu sögu, sem svipar til Ljós- 
vetninga sögu. Það er sagan um það, þegar Skúta 
vegur Þóri Flatnefsson. Sagan segir, að höfðingjarnir 
Eyjólfr Valgerðarson og Þorgeirr Ljósvetningagoði hafi 
ætlað að leita honum síknuleifis á 3 leiðum, og tekst 
það á tveimur, enn á 3. leiðinni vegur Skúta hann. Sbr. 
söguna um likar tilraunir Guðmundar ríka og Þorgeirs 
til að friðhelga Sölmund á 3 leiðum. 1 ) Ekki óliklegt, 
að hjer sje eitthvert samband á milli. Einn er sá 
staður í sögunni, sem sínir, að hún er ingri enn ca. 
1207. 1 k. 19 G5 segir, að Þorvarðr Þórgeirsson „átti 
síðan" spjótit Vagnsnaut. Þessi Þorvarðr er eflaust 
sami maður og Þorvarðr, sonur Þórgeirs frá Hvassafelli 
Hallasonar, alkunnur maður úr Sturlungu og Guð- 
mundar sögu góða, föðurbróðir Guðmundar biskups. 
Þorgeirr dó 1207 (ísl. annálar). Af orðunum „átti siðan" 
má ráða, að þetta sje ritað eftir dauða Þorvarðs. 

Skútu saga hlítur að vera ingri enn Glúma, og er 
líklega nokkuð nærri um aldur hennar og Vémundar 
sögu. Ekkert er það i Skútu sögu, sem bendir til, að 
hún sje rituð eftir að hinar norsku lögbækur Járnsíða 
og Jónsbók gengu i gildi. Orðfærið er og laust við ridd- 
arasögu og fornaldarsögublæ, og kemur vel heim við þá 
skoðun, að sagan sje samin um 1275. 

Sagan er ekki rituð af mikilli snild, frásögnin 
nokkuð í molum. Þó eru sumir kaflar allvel sagðir, 
ekki síst kaflinn um viðureign þeirra Skútu og Glúms, 
þar sem höfundur hefur haft Glúmu til hliðsjónar. Lís- 
ingin á Víga-Skútu er alleinkennileg og sjálfri sjer 
samkvæm. Sögurnar um flugumennina, sem eru sendir 
til höfuðs Skútu, eru nauðalíkar hver annari. 

.Höfundur Skútu sögu er nákunnugur í Þingeijar- 
þingi, ekki sist kringum Mívatn, og eru likur til, að 



1) Ljós., 2.-3. k. 



i 



REYKDÆLA SAGA 427 

hann hafi verið Þingeiingur. Ekkert er það, sem bendir 
til, að hann hafi verið klerkur, enn þó vil jeg als ekki 
fortaka það. 

Til að ákveða hvenær sögunum, Vémundar sögu 
og Skútu sögu, hafi verið steipt saman í eina heild, höf- 
um vjer lítið annað að stiðjast við enn aldur þess eina 
skinnhandrits, sem hefur geimt samsteipuna, AM. 561,4o. 
Það virðist ritað um aldamótin 1400, og getur sam- 
steipan því ekki verið ingri enn 1400, enn er að öllum 
líkindum nokkru eldri. Alt bendir á, að sögurnar hafi 
verið tengdar saman á hinni miklu samsteipuöld, 14. 
öldinni, líklega kringum miðja öldina. 



Efnisskrá. 

Bls. 

Formáli iii — iv 

Inngangur. Almennar athugasemdir um íslendinga- 

sögur 1—107 

Einstakar sögur 108—427 

Bjarnar saga 108 — 113 

Bolla þáttr 114—117 

Gísla saga 118—131 

Hávarðar saga 132—143 

Fóstbræðra saga , 144 — 173 

Hrómundar þáttr 174—177 

Heiðarvíga saga 178—215 

Kormáks saga 216—228 

Hallfreðar saga 229—242 

Vatnsdæla saga 243—249 

Bandamanna saga 250 — 273 

Þórðar saga hreðu 274—285 

Greltis saga 286—335 

Finnboga saga ramma 336 — 348 

Viga-Glúms saga 349—365 

Ljósvetninga saga 366 — 389 

Valla-Ljóts saga 390—395 

Svarfdæla saga 396—411 

Ögmundar þáttr dytts 412 — 414 

Reykdæla saga 415 — 427 



» 



SAFN 

TIL 

SÖGU ÍSLANDS OG ÍSLENZKRA 

BÓKMENTA 

AÐ FORNU OG NYJU 

GEFIÐ ÚT AF 
HINU lSLENZKl BÓKMENTAFÉLIGI 



VI. 1. 



REYKJAVÍK 

PRENTAÐ í PRENTSMIÐJUNNI GUTENBERG 



I 





1929 







SAFN 



TIL 



SÖGU ÍSLANDS OG ÍSLENZKRA 

BÓKMENNTA 



AÐ FORNU OG NÝJU 



GEFIÐ ÚT AF 



HINU ÍSLENZKA BÓKMENNTAFÉLAGI 



VI. 2 




REYKJAVÍK 

MENTAÐ í RÍKISPRENTSMIÐ JUNNI GUTENBERG 






1933 



r 

I 





SAFN 



TIL 



SÖGU ÍSLANDS OG ÍSLENZKRA 

BÓKMENNTA 



AÐ FORNU OG NÝJU 



GEFIÐ ÚT AF 



HINU ISLENZKA BÓKMENNTAFÉLAGI 



VI. 3 



R E Y K J AV í K 

PRENTAÐ í RÍKISPRENTSMIÐJUNNI GUTENBERG 




t 





SAFN 



1 1 



TIL 



SÖGU ISLANDS OG ISLENZKRA 

BÓKMENNTA 



AÐ FORNU OG NÝJU 



GEFIÐ ÚT AF 



HINU ÍSLENZKA BÓKMENNTAFÉLAGI 



VI. 4 




REYKJAVlK 

RIKlSPnENTSMIÐJUNNI OUTENBEnG 



iVj**M&t+« ;■* 






SAFN 



TIL 



SÖGU ISLANDS OG ISLENZKRA 

BÓKMENNTA 



AÐ FORNU OG NYJU 



GEFIÐ ÚT AF 



HINU ÍSLENZKA BÓKMENNTAFÉLAGI 



VI. 5. 




REYKJAVÍK 

IKISPHENTSMIÐJUNNI GUTENBERG 



r r 



Með þessu hefli byrjár úrval úr fyrirlestr- 
um Björns Magnússonar Ólsens um íslenzkar 
bókmenntir á miðöldunum, er hann hélt við 
Háskóla Islands á árunum 1911 — 1917. Réttritun 
höfundarins hefur þótt sjálfsagt að halda. Nán- 
ari greinargerð mun koma með síðasta hefti 
ritsins. 



SAFN 

TIL 

SÖGU ÍSLANDS OG ÍSLENZKRA 

BÓKMENNTA 

AÐ FORNU OG NÝJU 

> 

GEFIÐ ÚT AF 
HINU ÍSLENZKA BÓKMENNTAFÉLAGl 



VI. 6. 



REYKJAVÍK 

PRENTAÐ f RÍKISPRENTSMIÐJUNNI GUTENBERG 



SAFN 

TIL 

SÖGU ISLANDS OG ÍSLENZKRA 

BÖKMENNTA 

* 

AÐ FORNU OG NÝJU 

GEFIÐ ÚT AF 

HINU ÍSLENZKA BÓKMENNTAFÉLAGI 



VI. 7. 



REYKJAVÍK 

PRENTAÐ í RÍKISPRENTSMIÐ JUNNI GUTENBERG 



/ 



I 



1 





1939 



/ 





•V 



I 



k 




